ANG MGA KAPALIWANAGAN NG 


AL-QUR’AN AL-KAREEM 


SA MADALI NITONG PAGKAUNAWA 


INIHANDA NG PILING-PILING GRUPO 
NG MGA 
TANYAG NA ISKOLAR 


ISINALIN SA WIKANG FILIPINO NILA: 
Dr. Aboulkhair S. Tarason, Ustaz Badi°'udzaman S. 
Saliao at Muhammad M. Rodriguez 


SINURI NI: Dr. Muhammad Nadheer Ebil 


ABSOLUTELY wn 


FREE 


ICDO, JEDDAH, K. S. A. 








tii 
pull A) 9g 


asalLaslft Souls aaldy 


Peg 95s Oe. 
Cola nls ¢ alas! dade 


Republic af the Philippines 
BASILAN ISLAMIC COLLEGE 


Isabela City, Basilan Province : 
S.E.C. Reg no: GN 2006 30752 200630752 : 20 sSa0) Saul 





CH Y-\- | gaoyll 
ARV 6 / SA] ay shill 


spall JL nase cy ry pell apd cy alleen / agall glen 
ald» Sil abies ula sly dgtally avla gly ayaa y3all 459 


> dey Lil 42S yay ail Aea_yg Sale Lull 
» MAA 9 Gel g aril Gye Nar jo AS plac Sil gly « Saleully daca! _) 9890 
ce— i ol_gSa tl Aa yo Gye Cis 985 spall ol dela OWL asi bs pSitles aail'y « Ia 
as—teill JL 8 eal SLY Guslill 1) Cina) ay ¢ Sasiell ¢ 9 ADL! day tl) 
ALS Vlg b geal y 

gpa ii 1g 5 Mele le Mail pally SAD Sin Ugg) ULSD Nie Salen cal gd J 
fan er er fo ee ee eee ee 
«Aa cll canna by Cyaleall 869 gh Jad 994) gin Gl cy dian 5 
a2 Glial Sel_8 Cy gapbtinn Vg ¢ An yall Aalll yd aa Y agelane inlll nal Ys 
Sea Ae ge Sethe in ed Gly dae Seas 1d ce SP ion 
~ aal_pall 

RET RE ops a ee ee ee 
agd lll eens 6§ arly ob gues! (cild dapruall Sastell ¢ pin cle Ali po Lea sill iy 

+ Cpabiuall y LAY! dead 64 ¢l jal ad 2S jan ol silane atl SLU, 

aryl (<6 aS sil : 






Saal yi gut pe Atlgsl ygitoralh Fo. \ /g 
CS 
apda¥l clyaly ld ayats s clakell alba 


Mailing Address : Purok Sunshine. Sumagdang. Isabela City. Basilan Province, 7300 Philippines 







RIALS ere 


tebe ul OVI 5 cy Are 4 aS] ts cokes 3 Yow de ON; sal, code 9 a) Lol 






pel 3 | S35) -) ol 4 eb sl esas 1 of a rnd dm 5 le Sibi us 
E29) et getty -17 sll OL at: aeettly —¥ Opel Ub 
ad Cae pSSI Qtéell A>WL ailerl! aN ec sy i | old Sely sll as 


ASW Sy bond aby lst 3 I Uo SI LAY 








rome] jal aise de — 14 ag — de Jb asi) do oy de sl aL ‘yf 
F dey gall de! G ayy gf eS OLA G Cele LS Cli! OLT 2 G LAL, 
= pple abl by) — Ebel GL ade OI U ated) suet) dt gL 








SHV OUT de chet! gli de pt) SHY Oly Ge dl dee | U 






cnt all slacely cOLY! re ow co cblay!l j2y ial G 5 y9 WU 
33g ght bezel) jolrall gle - Wao all ale 

olay am pl aly (IK for ulall Y} gags Yb all dy all aU yo aa all gle clay 

Led Und age doesly dle dm DG detec) OLS gf SLL da pl odes 6 pe ope 














Sl oy tel ode Syl ge le Y af ad Lae yp al ie Las um ale olay 
2S ply palaall till oe Uged U tle iy dell) Obecel 
srl og Mf deh le she cy dren y ST ley et Les le ploy al bey 






aS 


<A i e 
\\ Ww 


ly eS Ul a>» 3 ib 
day poll AUS — till nd 







4 pel Ay Al ALY! deol 





aveva/\\/\¥ ys 


&\ 


3 one 


a® 


aN 


“ * “e ~ 
AgiMiN) atts ay SN) Gl) (ileal 


ie es jill 4 os 

: eacotes 

gles den clas eae « gerbe ol gif sy Sul 
HP 9) AF 
deel AL 35 


3 
z 
e 

2 
\e 


ad yg pS Gye ails Syaiy call Gi sid'y o pind s dieind s oreni a reall ¢| 
Val Y of aga 4d gala 18 hea (yay Al aos UE ali ongs Gyo clillec! Glues 
galt ile Saas Agha sal pug one Meee Cl ats pale SY pany Bi 
sag Ld call ast cel) Glue aga Gey tila s all 

Eppes Led Aulagl sy gill GUS Col) Malet Ged (28 Asiulall allel Culs Lal 
eLinly abl US p85 (8b Les Lele) Asada Al ay SM lll las judi daa 
celal GGLull agi ¢ gta cle otualdey AL) poi 8 Cyraluall dike) 5 63) garall 

GLa Aye shy La YI b geal) 23 gLeill iS ll Cal 8) cuss lead! Joa Ula 1 
colindell Ge AAS orcl (sill « pauzall pusdill Loa si gh eddy Aelicall Agaalls 
B59 AS) Ses yg hall Aga) 8 Cay yl) Caacoall deli gene o prual y 
Aga gral) yy yall ASLaal) (28 CLE GY) 5 B seals lA 9 ALDLAY! oy g pall 


Ag ge! Aaa jill oda (8 Lie!) ally 


Age eal, NS plea Sei GaN ate as I 
« Ghaull Lig Lgatlen CabSS al Le 3) Stall 47 ll LLY) sas gs Le jill -2 


Lied y cor pall Lgladls Leen 6 phat (cll dy yall GLAS Gane LSI-3 
Aaj] sie And) Gl pueills Glataoal) Lrersil—-4 


4_-lll| alas. 9 AL dl) eloVu poaadill 9 Aud pat) doa yi) Litat-5 


Lai 


Sat oS UI pe Sha atin LLG Lee fill oda Cob age Gye WL Lege cuilld aay 
AcLiill @ 9 (gl) Ball 3 jae GI ill GY jezall Gla Geil Legbell solaall (oI 
LY) dents Lisle Gye G) pall lel ail Col) Uh jell Sail aa gt all i, 
aie yp cles [Apt clladd Gueall [SIL da gt ob (aS Gal) aS dards 
SLE GY, bscatls GES, OLY! O55 aj endl SI seme CH 52 all 
deg fy plLgill Uo LAS ob ygiall Sigal gd Get Gane Zoli aan 
ed pala oye US gl dja Say aa LS a a pag pl 
Las pgillaade | gcd cyeill seal Cyusislill 6 gSY col) g casleall leall Ide jLay 
ait) chines sal ol gs col) Langa y Uli go) SLi alls Lea jill deal pos | pli 


«Cll asa cell Glas aged Ge 5 uneasy All ley tens Lins Qle 


Hag sil gt pl 


OWS 5 Badelll <8 oly gia ty gulf QA gd a 1 
(clad s Basde) 6 0.30) od Lge y sls ¢ lal alla gle 5! qu -2 


Us pale Agcla ¢ jung pag) dena 3 
Agi yo ae (4) gucal s adil) day ycill 8 ol siSa «uf phi aene a 


wl) Gal 


Calla Gy ai aoall Gi Ll goo yi, 


sii 


Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at 
Ganap na Mapagmahal 


ANG PANIMULA 


Katotohanan, ang Pagpuri ay sa Allah (4) lamang, purihin natin Siya 
at hilingin natin ang Kanyang tulong. Humingi tayo ng kapatawaran at 
manumbalik sa Kanya. At hilingin natin ang kalinga Niya mula sa 
kasamaan ng ating mga sarili at mula sa mga masasamang ating 
nagawa. 


Sinuman ang patnubayan ng Allah ($8), walang sinuman ang maaaring 
makapagligaw sa kanya, at sinuman ang Kanyang iligaw, ay hindi na 
siya makakikita pa ng sinuman, na kanyang magiging gabay at 
patnubay. 


Tumitestigo kami na walang sinuman ang may karapatang sambahin 
kundi ang Allah (4%), Siya ay Nag-iisa lamang at walang katambal. 


At tumitestigo rin kami na si Propeta Muhammad (#8) ay Kanyang 
alipin at Sugo, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa 
Allah (4), sa kanyang mga pamilya, mga ‘Sahabah’ (kasamahan) at 
gayundin sa lahat ng mabubuting tao na sumunod sa kanila hanggang 
sa katapusan ng daigdig. 


At bilang pagpapatuloy: nang dahil sa matinding pangangailangan ng 
sambayanang Filipino sa Aklat bilang liwanag at gabay, ay isinagawa 
namin ang Proyektong pagsasalin ng kahulugan ng Dakilang Qur’an 
sa pambansang wikang Filipinas — ang Filipino, bilang ambag mula sa 
amin sa pamamahagi ng mga Salita ng Allah (#8) sa buong daigdig, at 
bilang tulong sa mga Muslim nang sa ganoon ay masuri nila ang mga 


talata nito at mabatid ang malalim na kahulugan, ayon sa tamang 
pagkaunawa ng mga kauna-unahang matatapat na mga Muslim. 


Na kung kaya, sinimulan namin ang pagsasalin sa kahulugan ng ‘At- 
Tafsir Al-Muyassar’ [Ang mga kapaliwanagan ng Al-Qur’an AI- 
Kareem sa madali nitong pagkaunawa]; na isinagawa ng mga piling- 
piling Paham ng Islam, na inilathala ng “King Fahd Complex’ para sa 
pagpapalimbag ng  Dakilang Qur'an,” sa “Al-Madinah  AI- 
Munawwarah,” na nasa ilalim ng pangangasiwa ng “Ministry of 
Islamic Affairs, Endowments, Da’ wah and Guidance,” sa Kaharian ng 
Saudi Arabia. 


‘Al-Hamdulillah,’ sa kapahintulutan ng Allah ay natapos na namin 
ngayong taon na ito (1431H) ang buong pagsasalin ng kahulugan sa 
ilalim ng pangangasiwa ng “Industrial City Dawah Office,” na 
matatagpuan sa Sanaiyah (Industrial City), Phase-I, Jeddah, K.S.A. 


At katotohanan, na ang mga pamamaraan na aming isinaalang-alang sa 
pagsasalin nito ay ang mga sumusunod: 


1.) Isinalin namin nang tuwiran ang kahulugan ng Qur’an mula sa 
wikang Arabic patungo sa wikang Filipino. 


2.)  Pinagsikapan namin na pag-ugnay-ugnayin ang pagsasalin sa 
mga salita ng Dakilang Qur’an na nabanggit sa iba’t ibang mga 
talata, na gawin itong magkakatulad sa kahulugan ayon sa 
pagkakasaad ng bawa’t pangungusap. 


3.) Pinanatili namin ang ilang mga salita sa wikang Arabic na 
walang kasingkahulugan sa wikang Filipino at ito ay aming 
ipinaliwanag sa pamamagitan ng Talatinigan na aming ginawa, 
na matatagpuan sa duluhan ng babasahing ito. 


4.) Ginamitan din namin ng mga pangungusap at mga terminong 
pang-Islam. 


5.) Iniwasan namin ang pagsasalin nang literal, pagbibigay ng 
sariling opinyon at paggamit ng mga makalumang salita. 


Magkagayunpaman, kahit na gawin pa namin ang lahat ng aming 
makakaya ay hindi pa rin namin maaabot ang napakalawak na 
kahulugan ng Dakilang Qur’an, dahil sa pagiging mahimala ng mga 
salita nito, na ito — ang Dakilang Qur’an — ay mananatiling mahimala 
hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay. 


At bago namin wakasan ang mga nabanggit na kapaliwanagan ay nais 
naming ituon ang aming lubos na pagpapasalamat sa Allah (%) — ang 
Kataas-taasan at Nag-iisang Makapangyarihan — dahil sa pagkakaloob 
Niya sa amin ng biyayang Islam; at kagandahang-loob, sa 
pagpapahintulot Niya na makapaglingkod kami sa Kanya, sa 
pamamagitan ng pagtulong Niya sa amin na maisalin ang kahulugan 
ng Dakilang Qur’an. 


At taos-puso rin kaming nagpapasalamat sa “Mujamma” at sa 
kagalang-galang na Ministro na si Al-Sheikh Saleh bin Abdulaziz bin 
Muhammad AI-Sheikh ng “Ministry of Islamic Affairs, Endowments, 
Dawah and Guidance” (Ang Ministro sa mga Pang-Islamikong 
Kapakanan, Pagkakaloob [ng kawanggawa], Pagpapalaganap at 
Pamamatnubay); at bilang pangkalahatang Tagapangasiwa ng 
“Mujamma” --- Ang Magkakaugnay na mga Grupo ni Haring Fahd 
(King Fahd Complex) para sa pagpapalimbag ng Dakilang Qur’an sa 
Al-Madinah Al-Munawwarah;,; sa_ pagpili nila sa amin na 
maisakatuparan ang pagsasalin ng mga kahulugan ng Dakilang Qur’an 
sa wikang Filipino. 


At itinutuon din namin ang aming pasasalamat sa lahat ng tumulong at 
napabilang sa dakilang gawaing ito, at ganoon din sa aming mga 
kapatid na Filipinong Da’eeyah (Tagapagpalaganap ng Mensahe) na 
nag-ambag at nagmungkahi ng kanilang mga mahahalagang puna at 
komentaryo, at sa pagsasagawa nila ng pagsusuri sa ginawang 
pagsasalin na ito. 


At nananalangin kami sa Allah (#) na gabayan at patnubayan kami 
tungo sa Matuwid na Landas, at ang pagpapala ng Allah (8) ay 
mapasaating Propeta na si Muhammad (#8), sa kanyang pamilya, sa 
kanyang mga ‘Sahabah’ at sa lahat ng mabubuting tao na sumunod sa 
kanila hanggang sa Huling Araw. 


Ang mga nagsalin: 


Dr. Aboulkhair S. Tarason — Doctorate sa Aqeedah, 1984 — 2002; 
Ummul Qura University, Makkah Al-Mukarramah, K.S.A. 
Ustaz Badi*‘udzaman S. Saliao — Dawah at Aqeedah, 1984-88, 
Ummul Qura University, Makkah Al-Mukarramah, K.S.A. 

At Muhammad M. Rodriguez 


Pangkalahatang Nagsuri: Dr. Nadheer Abdulmawla Ebil — Sharee*ah, 
2003-2008, Islamic University, Al-Madinah Al-Munawwarah, K.S.A. 


NS. wake, sp psy. US pos Gg! pa RAS 
he! po 


ray gil y AUS col aby dle ail clin yu pll age (a deen YS 

eee Ale JG IY GIS 5 LES Vlacall Gye lose abuy dle ai! Gla Jy l) ad 
Caplanall Cave gb acid y «cal CUS oY ga Chery ALLS paaal ol GI ill Go 

Cali aluy gle ail clus ail Sou) aie US: ate all fe) lb Gp ay) ld | 
ea) Clic Cp Glee G55 ELE Ge aL) as il dread Gl eM Ge GI all 
IS Go Yar sed ege adle J IY GIS cables auto ail glue atl Suny GJ die: ail 
cet Clbaal) ..1S5 IAS Gd Sk Call by gull Ga AN ode lyre i edd 408 
wpSlall dh ysine 

Ops clas agle ait) he (cull aie Geli Le Otay Gasll GUS aban; 
GUS 5 cli Ca ode Up aay Gores Ga OS al coal! Jaa OS, « ag! deus 
Gaia o plas USI y Llaalls Aic atl ea) Cl Cy jy Soh LS le ye y Cll, 


gulls GLY! oss 


SS gd Seb call LE Gers Gs) play dele all he pal) lay ae 

MNS 5 Gi pall Sal Gagiall abs y syle atl gle ail pw) Auld ic alll uo ) 
el yall Gyo aac Lead Cid aby cc) pall lin agudy agule ail Gl pay Alana) Gye agel sf 
a Gli Ge eg Gas Gl Ula) Ga 84 ca SI oli o sbi Gill 
oly SUS Aned y Aslaall Gyo pone; dal s inves 8 (iil eons Gf ol ld atbade 
— 3 sd cl) Deh tS al aie il oe) Gu Gy a) Ye dae Gd GM 
cetth oc Gi) tate atl a 9S gt ME cote UBS Gy pac IME — Aclegll Side 


eV ills Mall jets GF aS) Gals «ol all ely Aaladl ag: patil ab Call Gy) sla 


GS ted GE Kal ee oe ot GI cols «oil oe OBS Gadd abl gl 
Je ald «yuh ally Va spac SMB cal y dgle ail clu ail guy dled al Ud edi 
rap) DB «yee sly Gall eld (8 Sul) 4g AU cg pace atl ey ha Gina ee 
ait clue ait) S gus) ga ll ISS GUS hy chegis Y le GLE Jay dh) 9S gi Ji 
vaxealé GJ jill atid cals dale 

"Til eee ee Ay pd Les gle atl GIS Le Shall Ge dae ai (5 gilS gl ail 
ali coud ally ge tM Gaby Aale ail cue alll Uys y beds al Lind sled GS 18 
rey ees 8 col re all @ pd All pyre all ed Cis eal OS gd J: 
GAT Cray, can le Dy gteay GLAM Gull Gyo deal GT all Cues Logic ail 
Ox Ssuy Sela ail)) cope ash ae asl al Gobet! das col we Aisi by ge 
oligs a 8 ol vie Canal GulSd cel Ala Ga (sie Ls ale jy je Susi 
vol slgic ail ue) pac Cr duads sic oi catia pec of call 


aio dil gutsy Glic Cy die age Gd Add ines GJ aan HAM 

a sidall Gall 8 pgic ail ae) Ulacall i) Ap OLY) Cle gill Cuuad! Last 
Ai) he Spun yl yo dna Ley 1d glace JS IS 5 call sal y ol sill Lelal Gy gales 
Bel gis 99. sp aLAll Dal GlSy ob SV) dice yall 28 Cully pl Le dutaes (cdg calany ile 
css Gall daly Glad dal as eau pl lar glad aie ail gay CaS Gy Go 
glie on Gide GIS 5 ..Leaas aguans Sab dic all uty dyes Cy ail ue bel jh 
ale; SAY) alealls bel yd ale aleal (IS add Aaa) 4 laa gas Gly aie ail 
dil ae Gleic cll Ald «AVI Self ages (G8 Gy dtl Gluooll Uead cdel 
ath Lead Gye ie cl Gad cy pinks ad yy silt (gate pil sly Lyles lid cic 
Halal coal 1 pSBl ig Saacw Glevel Wigan aad, Ui 

ai) outa y lle Gy Gail Cyan Qo eel) old died tae GA GEM 6g) Ss 


date I" cid 8 ALG Sal ssl UlS5 gldic Cle aad Glall Gy ddd G) Jl sic 


opal ly tGcied daha (a bel all (4 agiDia) dade ¢ 58ld Gall dal ae "Glan ril, 
on 18 cg laa y a seal) DUS! GSI) 68 | pits GI Ud AY! oda al Guin pall 
Cabs Lb Ll) laa ys oi hsleeall (8 Lge Gill La) a} Gy} deeds Gl ult 
Ol DEUS . 925 Aus il gly 24 Aas Als) a eeall laa GISy .."ybele GI le 
esl de} aie ail ey Glee as) aby... TS al dea) (Dida) jae 
Ce Cast) ney «abel Ge tery onl) Op atl aie ys SHG G2 ay) tas Chala] 


CLE Ue ADI 6 58 5 ela C2 Gls 


ANG PAGKALIKOM NG QUR’AN BILANG ISANG AKLAT? 


Ito ay naganap sa tatlong yugto: 


Unang Yugto: ang paglikom nito sa panahon ni Propeta Muhammad (38) bilang 
pagsulat nito. 


Pumili ang Propeta (38) ng maraming ‘sahdbah’ upang sa tuwing makakatanggap 
siya ng kapahayagan ng Dakilang Qur’an ay uutusan niya ang isa o ilan sa kanila 
na isulat ito at sila (‘sahdbah’) ang binansagang ‘Kuttabal Wahi’ — mga tagasulat 
ng Rebelasyon. At pakinggan ang pagsalaysay ng dalawa sa kanila, batay sa 
pagkakasalin ng kahulugan: 


Sinabi ni Zayd Ibnu Thabit (4): “Kami ang tagasulat at tagalikom ng Dakilang 
Qur’ dn para kay Propeta Muhammad (2) at ito ay aming isinusulat sa balat ng 
hayop (na tinatawag na ‘riga’), na amin itong isinusulat ayon sa tamang 
pagkakasunud-sunod ng mga talata nito.” 


Sinabi naman ni “Uthman Ibn Affan (4): “Katotohanan, ang Sugo ng Allah (3), 
sa tuwing nagpapahayag sa kanya ang Allah ng ‘Wahi’ (Rebelasyon) ay 
tatawagin niya ang ilan sa kanyang mga tagasulat at kanyang sasabihin, ‘Ilagay 
ninyo ang talatang ito sa ganoong ‘siirah’ (o kabanata) na kung saan nabanggit 
doon ang ganito’t ganoong kapahayagan.’” Ang dalawang ‘Hadith’ na ito ay 
matatagpuan sa Mustadrak Al-Hakim. 


At karamihan sa mga tagasulat ng ‘Wahi’ ay binibigyan nila ng kopya ang Propeta 
(#8) at gumagawa rin sila para sa kanilang mga sarili ng kopya, subali’t ang 
paglikom na ito ay hindi nalikom bilang isang aklat kundi ito ay hiwa-hiwalay na 
mga pahina na magkakasama (o magkakasalansan) na nakasulat sa mga balat ng 
hayop, mga malalapad na mga buto ng hayop, mga ‘likhadf (o mga nakabalot na 
balat sa katawan ng puno) ng palmera ng datiles (0 ‘thamr’) at iba pa, ayon sa 
pagkasalaysay ni Zayd Ibnu Thabit (s), at ang mga ‘sahdbah’ na ito na tagasulat 
at tagasaulo ng Qur’an ay saulado nila ito ayon sa kung paano nagkasunud-sunod 
ang mga talata (‘dyah’) at kabanata (‘siirah’) nito. 


Pangalawang Yugto: ang paglikom ng Qur’an sa kapanahunan ni Abu Bakr (2) 
na ang ibig sabihin ay pagsasabuo nito bilang isang aklat. 


Pagkatapos ng pagkamatay ng Propeta (38) ay mayroon sa mga Arabo na lumabag 
sa kautusan ng Islam bilang pagtalikod sa pangatlong haligi ng Islam (‘zakdt’), na 
pagkatapos silang bigyan ng babala ng tatlong beses at hindi pa rin sila 
nanumbalik sa Islam ay saka pa lamang nag-utos si Abu Bakr (4) bilang pinuno 
ng mga Muslim na humalili sa Propeta (#8), ng grupo ng mga sundalo upang 
makipaglaban sa mga taong yaon, at ang karamihan sa mga sundalong ito na 
ipinadala ay mga ‘sahdbah’ na mga nakasaulo ng buong Qur’an, hanggang sa 
marami ang namatay sa kanila sa labanang yaon, na kung kaya, nangamba ang 


ilan sa mga ‘sahabah’ na maaaring mawala ang Qur’an kapag nawala na ang mga 
yaong nakasaulo nito, na kung kaya, napagpasiyahan nila na likumin at gawing 
isang aklat ang Dakilang Qur’a4n habang nandoroon pa at buhay ang mga 
‘sahadbah’ na nakasaulo nito. 


At ang kuwento ng pangyayaring ito ay nasa mapapanaligang ‘Hadith’ ni Imam 
Bukhari, mula sa pagsasalaysay ni Zayd Ibnu Thabit (4), batay sa pagkakasalin 
ng kahulugan, na kanyang sinabi: “Pinapunta ako ni Abu Bakr (:) sa kanya 
noong marami nang namatay sa labanan sa Yamamah at naroroon na kasama 
niya si “Umar Ibnul Khattab (2s), sinabi ni Abu Bakr (2): ‘Katotohanan, si 
*Umar () ay dumating sa akin, at kanyang sinabi: ‘Katotohanan, marami ang 
namatay sa labanan sa Yamamah mula sa mga tagabigkas at nakasaulo ng 
Qur'an, na kung kaya, ako ay nangangamba na darami pa ang mamatay sa 
kanila sa iba pang labanan na magiging sanhi ng pagkawala ng karamihan na 
nakasaulo ng Qur Gn, at nakikita ko na nararapat na ipag-utos mo ang paglikom 
ng Quran. Sinabi ko kay “Umar (:#): ‘Paano ko gagawin ang isang bagay na 
hindi ginawa ng Sugo ng Allah (3)?’ Sinabi ni ‘Umar (2): ‘Sumusumpa ako sa 
Allah, na ito ay isang mabuting gawa,’ at patuloy si ‘Umar (:) na inulit-ulit sa 
akin ang salitang ito hanggang sa binuksan ng Allah ang aking puso sa bagay na 
ito at sumang-ayon ako sa nakikita ni ~ Umar ().’ 


“Sinabi ni Zayd (#): ‘Sinabi ni Abu Bakr (2): ‘Katotohanan, ikaw ay nasa 
kabataan pa at matalino na hindi ka namin napagbintangan ng anumang 
masamang gawain, at katotohanan na ikaw ang pinakapangunahing tagasulat ng 
‘Wahi’ para sa Sugo ng Allah (8), na kung kaya, pagsama-samahin mo at tipunin 
ang lahat ng mga pahina ng Qur Gn.’ 


“At sumusumpa ako sa Allah na kung pinag-utusan lamang nila ako ng paglipat 
ng isa sa mga kabundukan ay hindi magiging mahirap sa akin, na hihigit sa 
kanilang ipinag-utos sa akin na paglikom ng Qur dn. 


“Aking sinabi: ‘Paano ninyo gagawin ang isang bagay na hindi ginawa ng Sugo 
ng Allah ?(38) Sinabi ni Abu Bakr (8): ‘“Sumusumpa ako sa Allah, na ito ay isang 
mabuting gawa! At patuloy si Abu Bakr na inulit-ulit sa akin ang salitang ito 
hanggang sa binuksan ng Allah ang aking kalooban na katulad ng pagbukas Niya 
sa kalooban ni Abu Bakr at kalooban ni ~Umar (na kinalugdan silang dalawa ng 
Allah), na kung kaya, pinagsama-sama ko at tinipon ang lahat ng pahina ng 
Dakilang Qur’aGn mula sa mga balat ng hayop at sa mga ‘likhaf at sa mga 
kalooban ng mga kalalakihan na nakasaulo nito, hanggang sa mapag-alaman ko 
na ang nakasaulo lamang ng dulo o huling talata ng ‘Surat At-Tawbah’ ay si Abu 
Khuzaymah Al-Ansari (#), na wala akong natagpuan na nakasaulo nito mula sa 
kanila maliban sa kanya, na sa talatang yaon ay sinabi ng Allah, batay sa 
pagkakasalin ng kahulugan: “At kapag tumalikod ang mga ‘Mushrikiin’ at ang 
mga ‘MundGfiqiin’ sa paniniwala sa iyo, O Muhammad (8), sabihin mo sa kanila: 
‘Sapat na sa akin ang Allah (48) at sapat na sa akin ang Kanyang pangangalaga 


sa anumang aking mga suliranin, ‘Lé ilaha illa Huwa’ — walang sinumang diyos 
na sinasamba o bukod-tanging may karapatan at karapat-dapat lamang na 
sambahin kundi Siya, sa Kanya ako nagtitiwala at sa Kanya ko ipinauubaya ang 
lahat hinggil sa akin; dahil Siya sa katotohanan ang aking Tagapangalaga at Siya 
ang ‘Rabbul ‘Arshil Adzeem’ — ‘Rabb’ na Nagmamay-ari ng Dakilang ‘‘Arsh’ 
(Trono), na ito ang pinakadakila sa lahat ng Kanyang mga nilikha.’” Ang mga 
kapaliwanagan ng Al-Qur’an Al-Kareem sa madali nitong pagkaunawa, Surat At- 
Tawbah 9:129. 


Pagkatapos malikom ang lahat ng ito bilang isang Aklat ay nanatili ito kay Abu 
Bakr (#) hanggang sa kanyang pagkamatay. At ang pagkatapos niya ay kay 
“Umar (4) naman hanggang sa kanyang pagkamatay din, pagkatapos ay nailipat 
ito sa pangangalaga ng anak ni “Umar (#8) na si Hafsah (radiyallahu ‘anha) na isa 
sa mga asawa ni Propeta Muhammad (38). 


Pangatlong Yugto: Ang pagkalikom ng Dakilang Qur’an bilang isang Aklat, na 
ang ibig sabihin ay ang pagsasagawa ng mga kopya nito sa kapanahunan ni 
~Uthman Ibn Affan (2s). 


Noong lumawak na ang nasasakupan ng Islam at kumalat na ang mga ‘sahadbah’ 
sa iba’t ibang lugar na napasok ng Islam upang ituro ang Dakilang Qur’an at ang 
mga alituntunin ng Islam, ang bawa’t ‘sahdbah’ ay binibigkas niya ang Dakilang 
Qur’an ayon sa kanyang narinig sa Propeta (Muhammad #8), at dapat na mabatid 
na mayroong pitong kilalang pamamaraan sa pagbibigkas ng Qur’an mula sa 
Propeta, na kung kaya, mayroon sa kanila na ang kanyang pagbibigkas ay hindi 
napatunayan ang ganoong pagkabigkas ayon sa huling pagbigkas ni Anghel Jibril 
(s#8\) sa kabuuan ng Qur’an, na kung kaya, ang mga taga-Sham ay nagbabasa ng 
Dakilang Qur’an ayon sa kanilang natutunan na pagbibigkas mula kay “Ubay Ibn 
Kab (#8). At maaaring sila ay makapagbigkas ng pamamaraan na hindi narinig ng 
mga taga-Iraq, at ang mga taga-Iraq naman ay binibigkas nila ang Qur’an ayon sa 
kanilang natutunan na pagbibigkas kay Abdullah Ibn Mas‘ud (8), at maaaring 
sila ay makapagbigkas ng pamamaraan na hindi narinig ng mga taga-Sham, kaya 
minamali nila ang isa’t isa at nagbibintangan sila sa isa’t isa ng paglabag sa 
kautusan. 


Si “Uthman (3) naman ay ganoon din ang kanyang nakikita sa Al-Madinah AlI- 
Munawwarah, sa katunayan ay may nangyari na ang isang tagaturo ng 
pagbibigkas ng Qur’an ay nakapagturo ng isang pamamaraan ng pagbibigkas at 
ang ibang guro naman ay ibang pamamaraan ang kanyang itinuturo na 
pagbibigkas, na kung kaya, kapag nagkatagpo ang kanilang mag-aaral na kabataan 
ay kapwa pinupuna ang paraan ng pagbibigkas at nagtatanggihan sa isa’t isa, 
gayong katotohanan ay tama silang lahat sa kanilang pagbibigkas subali’t hindi 
dumating sa kanila ang ganoong kaalaman. 


At ang pangyayaring ito ay nakarating kay ~“Uthman (#). At siya ay tumayo at 
nagbigay ng payo at kanyang sinabi: “Kayo ay nasa akin pa subali’t kayo ay hindi 
na nagkakasundu-sundo, at nagpapaligsahan sa pagbibigkas kung sino ang tama, 
na kung kaya, kung ang ganitong pangyayari ay naganap mismo rito sa aking 
harapan ay gaano pa kaya roon sa kanila na nakatira sa mga malalayong lugar, 
ay seguradong mas matindi ang kanilang pagkakasalungatan, na kung kaya, 
magsama-sama kayo, O mga tagasunod ni Muhammad at magsulat kayo ng 
Qur’ Gn para maging batayan ng mga tao, na gawing iisa na lamang ang paraan 
ng pagbibigkas.” 


Sa isa pang Hadith ni Imam Bukhari, ang kuwento ng paglikom na ito ayon sa 
pagkasalaysay ni Anas Ibnu Malik, na kanyang sinabi: “Katotohanan, si 
Hudhayfah Ibnul Yaman (2) ay dumating kay “Uthman (4) na kung saan kasama 
ng mga nakipaglaban na mga taga-Sham noong kanilang pasukin ang Armenia at 
Adrabijan (bahagi ng Russia) na kasama ang mga taga-Iraq at matindi ang 
pagkagulat ni Hudhayfah sa kanilang pagkakaiba sa pagbibigkas ng Qur’ Gn, at 
sinabi ni Hudhayfah kay “Uthman (4): “O Amir Al-Muminin, agapan mo ang 
‘Ummah’ (sambayanan) na ito bago sila magkasalungatan sa Aklat na Qur’ Gn na 
katulad ng pagkakasalungatan ng mga Hudyo at mga Kristiyano, na kung kaya, 
nag-utos si ~Uthman (4) ng tao tungo kay Hafsah na kanyang sinabi: Ipadala mo 
sa amin ang ‘Mushaf (Qur’Gn) at kokopya kami mula rito ng maraming kopya, 
pagkatapos ay ibabalik ito sa iyo, kaya ipinadala ni Hafsah (‘radiyallahu ‘anha’) 
ang ‘Mushaf kay ~ Uthman (:).” 


Mula rito ay gumawa sila ng pitong kopya, na pinangunahang muli ni Zayd Ibnu 
Thabit (4) kasama ang ilang mga Pantas sa Qur’4n. Nang makumpleto na nila 
ang pagkakakopya rito, muli nilang ibinalik kay Hafsah (‘radiyallahu ‘anha’) ang 
orihinal. Mula sa pitong kopyang ito, ang isa ay ipinadala nila sa Makkah, ang isa 
ay sa Syria, ang isa ay sa Basrah, ang isa ay sa Kufah, ang isa ay sa Yemen, ang 
isa ay sa Bahrain, at ang isa ay hinabilin nila sa kapital o kabisera, ang Al- 
Madeenah. Sa bawa’t kopya ng Qur’an na ipinadala sa bawa’t lugar ay may 
kasamang isang maalam sa pagbibigkas ng Qur’an upang magturo sa kanila, nang 
sa gayon ay maiwasan ang anumang suliranin na maaaring mangyari sa darating 
na panahon. 


Ang mga Muslim noon ay mayroong mga nakatabi na personal nilang kopya na 
mga baha-bahagi ng Kapahayagan ng Qur’an, bale ito iyong mga nalikom nila. 
Subali’t, dahil sa napagsama na ang buong Qur’an bilang isang Aklat, na kung 
kaya, inutusan silang lahat ni ~Uthman (4s) na sunugin ang kanilang mga personal 
na kopya 0 anumang pinanghahawakan nilang mga pahina ng Qur’an na hindi buo 
ang pagkakalikom upang maiwasan ang ‘fitnah’ (pagkakasalungatan o 
kaguluhan). 


Samakatuwid, sinunog nilang lahat ang kanilang mga personal na kopya, at 
ginawa nilang basehan ang binuo bilang isang aklat na pinagkasunduan ng lahat, 


na kung kaya, ito bale ang naging opisyal na kopya, na tinawag na Mushaf 
‘Uthman. Sa ganitong paraan napangalagaan ang Qur’adn mula sa pagbabago at 
pagkawala: Sinabi ng Allah (%) batay sa pagkakasalin: “Walang pag- 
aalinlangan, Kami ang nagbaba ng Qur'an kay Propeta Muhammad at walang 
pag-aalinlangan na Kami rin ang patuloy na mangangalaga nito mula sa 
pagdaragdag o pagbabawas, o sa anumang kasiraan.” Ang mga kapaliwanagan 
ng Al-Qur’an Al-Kareem sa madali nitong pagkaunawa, Surat Al-Hijr 15:9. 


At itong paglikom ay nangyari noong patapos na ang taon na ika-24 at paumpisa 
ng taon na ika-25 ng Hijrah ayon sa pagkasalaysay ni Ibnu Hajar Al-Asqalani, 
‘rahimahullaéh,’ at pinili ni ‘Uthman (8) ang apat sa mga ‘sahdbah’ sa tungkuling 
ito na sina ay Zayd Ibnu Thabit (4), “Abdullah Ibnu Zubayr (4), Said Ibnul ~As 
(#8) at saka si Abdulrahman Ibnul Harith Ibnu Hisham (8), na itong tatlong huli 
ay mula sa angkan ng Quraysh. 


a’ ye 
® dlacu'y | 
AVMIsti &-dha - Ang paghingi ng kalinga sa Allah o Pagpapaadya 


(asaoll CUaudll Cpe aly 496) 


(a-° ti-dhu bil-la-hi mi-nash-shay-tanir rajeem) 


Ginawang panuntunan ng Allah (48) sa lahat ng nagbabasa ng Dakilang Qur’an, 
na hilingin ang kalinga Niya mula sa ‘Shaytdn’ na isinumpa, na Kanyang (8) 
sinabi batay sa pagkakasalin: “At kung nais mo, O ikaw na naniwala sa Allah, na 
bigkasin ang anumang talata sa Kabanal-banalan na Qur Gn ay hilingin mo ang 
kalinga ng Allah (&%) mula sa kasamaan ni ‘Shaytan’ na isinumpa at inilayo mula 
sa Awa ng Allah.” (Qur’ an, Sarat an-Nahl 16:98) 


Dahil sa ang Dakilang Qur’an ay gabay sa sangkatauhan at lunas sa mga sakit na 
pagkaligaw ng puso. At si “Shaytdn’ ay nagdudulot ng mga masasama at mga 
paglilinlang, na kung kaya, inutusan ng Allah (88) ang lahat ng nagbabasa ng 
Qur’4n na gawin nilang Tagapangalaga ang Allah (4) mula sa isinumpang 
‘Shaytan’ at sa kanyang pambubuyo, at sa kasamaan ng kanyang mga tagasunod. 


At nagkasundo ang mga Pantas ng Islam na ang isti:ddha ay hindi kabilang sa 
Dakilang Qur’an, na kung kaya, hindi ito naisulat sa Qur’an. 


At ang kahulugan ng “a-‘ii-dhu bil-lah” ay hinihingi ko tanging sa Allah lamang 
na nag-iisa, ang Kanyang kalinga, nagpapakupkop ako sa Kanya at hinihiling ko 
na pangalagaan Niya ako; 


“mi-nash-shay-tan” --- mula kay ‘Shaytdn’ at sa lahat ng mga walang-galang na 
masuwayin mula sa mga jinn at mga tao, na nililihis niya ako sa pagsunod sa 
aking ‘Rabb’ (Allah 8) na Tagapaglikha at sa pagbabasa ng Kanyang Aklat; 


“ar-rajeem” --- ang isinumpa na malayo sa lahat ng kabutihan. Ito ang kahulugan 
ng isti Gdha. 









































PAHINA MGA NILALAMAN ARABIC 
1 I-Sirat Al-Fatihah [1] tes 
[Kabanata Al-Fatihah — Ang Pambungad] tee 
5 II — Sarat Al-Baqarah [2] 2 5S ayy 
[Kabanata Al-Baqarah — Ang Baka] 

III — Sarat Ale ‘Imran [3] 3 73 
ms [Kabanata Ale ‘Imran — Ang Pamilya ni ‘Imran] Chae OT Bae 
163 Iv - Sarat An-Nisa* [4] Pctcliises 

[Kabanata An-Nisa — Ang mga Kababaihan] 
V — Sarat Al-M@idah [5] 
[Kabanata Al-Ma idah — Ang Hapag-Kainan na Satie 
223 may mga Nakalatag na mga Pagkain mula sa aid 
Kalangitan] 
VI -Sirat Al-An‘4m [6] 6 att 3 
aie [Kabanata Al-An‘4m — Ang mga Hayop] ipa 
VII - Sarat Al-A‘raf [7] ; “ 
7s 
sau [Kabanata AI-A ‘raf — Ang Mataas na Lugar] i 

VIII — Sarat Al-Anfal [8] 

373 [Kabanata Al-Anfal — Ang mga Nakuha sa 8 JW 3) po 
Labanan na mga Yaman] 
IX — Sarat At-Tawbah [9] 9 ui 
a [Kabanata At-Tawbah — Ang Pagsisisi] ae ae 
X — Sirat Yinus [10] 
436 [Kabanata Yiinus — (Si Propeta) Yunus (Jonah 10 (sig 8 
sa) 
XI - Surat Hid [11] 11223 
A0e [Kabanata Hid — (Si Propeta) Hid %<41] oe 
XII -— Sarat Yasuf [12] 12 aoe 
a [Kabanata Yisuf — (Si Propeta) Joseph %<41] eae 
518 XII - Sarat Ar-Ra‘d [13] 13 dey 





[Kabanata Ar-Ra‘d — Ang Kidlat] 
























































PAHINA MGA NILALAMAN ARABIC 
53] XIV — Strat Ibrahim [14] 14 caloli 

[Kabanata Ibrahim — (Si Propeta) Abraham s%\] eee 

XV — Sarat Al-Hijr [15] 
545 [Kabanata AI-Hijr — Mga Malalaking Bato na 15 ptt dy ye 
Gabundok o mga Batong Bundok] 

XVI - Sarat An-Nahl [16] 1 shee 

oe [Kabanata An-Nahl — Ang mga Bubuyog] 6 Jel Ba 
XVII — Sarat Al-Isra° [17] 17 lol 3 

ey [Kabanata Al-Isra° — Ang Paglalakbay Sa Gabi] Tele Ba 
XVIII — Surat Al-Kahf [18] 18 cae 3 

ate [Kabanata Al-Kahf— Ang Yungib] See 
XIX — Sirat Maryam [19] 19 3 

me [Kabanata Maryam - (Si Birheng) Maria %<4\] aie 
XX — Sarat Ta-Ha [20] 20 aba 

oe [Kabanata Ta-H4 — (Mga Titik) Ta-Ha] eee 
XXI - Sarat Al-Anbiya [21] 21 stoi 3 

ate [Kabanata Al-Anbiya — Ang mga Propeta ee 

XXII — Sarat Al-Hajj [22] 

[Kabanata Al-Hajj — ; 

697 Ang Paglalakbay (sa Banal na Tahanan ng Sees 

Pagsamba sa Allah 4&)] 
XXIII — Sarat Al-Mu'minian [23] 
720 [Kabanata Al-Mu minin — Ang Mga 23 © peo fll By gw 
Mananampalataya] 

XXIV — Surat An-Nir [24] 24 vehi 

am [Kabanata An-Nir — Ang Liwanag] oe Ba 
XXV — Surat Al-Furgan [25] 25 08 3 

ou [Kabanata Al-Furqan — Ang Pamantayan] SOB Na 
XXVI - Surat Ash-Shuara [26] 26 si pl 3 

773 [Kabanata Ash-Shu ara’ — Ang Mga Manunula] ye 

800 XXVIH - Sarat An-Naml [27] 27 (hell 8 5 





[Kabanata An-Naml— Ang Mga Langgam] 





















































PAHINA MGA NILALAMAN ARABIC 
XXVIII — Sarat Al-Qasas [28] 28 aig 

pe [Kabanata Al-Qasas — Ang Pagsasalaysay] a 
XXIX — Sirat Al--Ankabiat [29] 29 Sabi 3 

ase [Kabanata Al- Ankabit — Ang Gagamba] ae 
XXX — Sérat Ar-Rim [30] 30 a, 18 

Boe [Kabanata Ar-Riim — Ang Mga Romano] pa ae 
XXXI - Sirat Luqman [31] 31 oti 3 

ae [Kabanata Luqman — Si Luqman] : oF 

889 XXXII - Surat As-Sajdah [32] 32 Baten! 85 gut 

[Kabanata As-Sajdah — Ang Pagpapatirapa] 
XXXIII — Sarat Al-Ahzab [33] 
889 [Kabanata Al-Ahzab — Ang Mga Nagtulung- 33 1 je 3 8) po 
tulong Na Grupo] 

XXXIV — Sarat Saba’ [34] 34 Loi 

aH [Kabanata Saba’ — Sambayanan ng Saba’ | ee 

XXXV -— Sarat Fatir [35] 
924 [Kabanata Fatir — Ang Nagpanimula ng 35 L455) 
Paglikha] 

XXXVI - Sarat Ya-Sin [36] 36 3 

ee [Kabanata Ya-Sin — (Mga Titik) Ya-Sin] Cee 

XXXVII — Sérat As-Saffat [37] 
948 [Kabanata As-Saffat — Ang Mga Yaong 37 SLs! 8) pw 
Nakahanay Nang Pantay-Pantay na mga Anghel] 

XXXVIII — Sarat Sad [38] 38 23 

me [Kabanata Sad — (Ang Titik) Sad] io 
XXXIX - Surat Az-Zumar [39] 39 wSia 

oe [Kabanata Az-Zumar — Ang Mga Grupo] aoe 
XL — Strat Ghafir [40] 40 isi 

ne [Kabanata Ghafir — Ang Tagapagpatawad] Pe 

XLI —- Sarat Fussilat [41] 
1023 [Kabanata Fussilat — Nilinaw At Ipinaliwanag 41 cdied 8) 





Ang Mga Ito Nang Ganap] 





















































PAHINA MGA NILALAMAN ARABIC 
XLIT — Sarat Ash-Shira [42] AD crest 8 
mae [Kabanata Ash-Shira — Ang Pagsangguni] eee 
XLII — Sirat Az-Zukhruf [43] Bess 
ie! [Kabanata Az-Zukhruf — Mga Palamuti] Ppa 
XLIV — Sarat Ad-Dukhan [44] 44 oes 3 
ute! [Kabanata Ad-Dukhan — Ang Usok] ee er 
XLV — Sirat Al-Jathiyah [45] 45 is 
ae [Kabanata Al-Jathiyah — Ang Paninikluhod] eee 
XLVI — Sirat Al-Ahqaf [46] 
1087 [Kabanata Al-Ahqaf — Mga Kurba Ng Mga 46 Su 5) 
Buhangin (o Mga Lambak Na Buhangin)] 
XLVII— Sarat Muhammad [47] 
1096 [Kabanata Muhammad - (Si Propeta) AT 5 3) gs 
Muhammad 48] 
XLVIII — Sarat Fath [48] 
1105 [Kabanata Al-Fath — Ang Malinaw na Tagumpay 48 ell 8) pw 
o Pangingibabaw] 
XLIX — Sirat Al-Hujurat [49] 49 ci di 
tre [Kabanata Al-Hujurat — Ang Mga Tirahan] Se 
L- Sarat Qaf [50] 50 G3 
es [Kabanata Qaf — (Ang Titik) Qaf] oe 
LI — Strat Adh-Dhariyat [51] 
1126 [Kabanata Adh-Dhariyat — Ang Mga Hangin Na ST byl! 8) po 
Nagpapakalat Ng Mga Alikabok] 
LIT — Sarat At-Tir [52] 52 ia 
ee [Kabanata At-Tar — (Ang Bundok ng) Tur] ae Fox 
LIT — Sarat An-Najm [53] Se 
oe [Kabanata An-Najm — Ang Bituin] ao ete 
LIV — Sdrat Al-Qamar [54] A ail 3 
med [Kabanata Al-Qamar — Ang Buwan] The 
1155 LV — Sarat Ar-Rahman [55] 55 oF Slay ye 





[Kabanata Ar-Rahman — Ang Pinakamahabagin] 











PAHINA 


MGA NILALAMAN 


ARABIC 





1165 


LVI - Sirat Al-Wagqi ah [56] 
[Kabanata Al-Waqi ah — Ang Matinding 
Pangyayari| 


56 andl J 5) aw 





1172 


LVII — Sarat Al-Hadid [57] 
[Kabanata Al-Hadid — Ang Bakal] 


57 Ath! 8) ye 





1182 


LVIII — Sarat Al-Mujadilah [58] 
[Kabanata Al-Mujadilah — Ang Babaing 
Sumasangguni] 


58 aolsi 3) gw 





1190 


LIX — Strat Al-Hashr [59] 
[Kabanata Al-Hashr — Ang Pagtitipon] 


SD po 8) po 





1199 


LX — Sarat Al-Mumtahanah [60] 
[Kabanata Al-Mumtahanah — Ang Babae na 
Sinubok] 


60 droll! 3) gw 





1204 


LXI - Strat As-Saff [61] 
[Kabanata As-Saff — Ang Hanay o ang Hilera] 


61 Guoli 5) 50 








1208 


LXII - Sarat Al-Jumu‘ah [62] 
[Kabanata Al-Jumu ah — Ang (Araw ng) 
Jumu‘ah (Biyernes)] 


62 daot| 3) gw 





1211 


LXIII — Sérat Al-Munafiqin [63] 
[Kabanata Al-Munafiqiin — Ang Mga 
Mapagkunwari] 


63 o sit 3) a 





1214 


LXIV — Sarat At-Taghabun [64] 
[Kabanata At-Taghabun — Ang Pagiging Talunan 
(ng mga papasok sa Impiyerno)] 


64 pled! 8 50 





1219 


LXV — Sérat At-Talaq [65] 
[Kabanata At-Talaq — Ang Paghihiwalay (o 
Diborsiyo)] 


65 SrAbs1 8) pw 





1223 


LXVI — Sarat At-Tahrim [66] 
[Kabanata At-Tahrim — Ang Pagbabawal o 


Pagpipigil] 


66 gpd 8) yw 





1227 


LXVII — Sarat Al-Mulk [67] 
[Kabanata Al-Mulk — Ang Kaharian] 


67 SUS 3) pw 





1233 





LXVIII — Sarat Al-Qalam [68] 
[Kabanata Al-Qalam — Ang Panulat] 





68 es 3) gw 












































PAHINA MGA NILALAMAN ARABIC 
LXIX -— Sarat Al-Haqqah [69] 69 leh 5, ps 
1240 [Kabanata Al-Haqqah — Ang Pangyayari Na 
Hindi Maaaring Pigilin] 
LXX — Sarat Al-Ma‘arij [70] 
rae [Kabanata Al-Ma ‘arij — Ang Mga Daan Ng Pag- 70 & yoo! 8) po 
Akyat o Pag-angat] 
LXXI - Sirat Noh [71] 71 i 
Teas [Kabanata Nih — (Si Propeta) Nth (Noah)] Ce 
LXXII - Sarat ‘Al-Jinn’ [72] . 
Pe [Kabanata ‘Al-Jinn’ — Ang mga ‘Jinn’ | TP ee 
LXXIII — Sarat Al-Muzzammil [73] 
1257 [Kabanata Al-Muzzammil— Ang Nagtalukbong T3 jojo 8 
ng Buong Katawan] 
LXXIV — Sarat Al-Muddaththir [74] 
1261 [Kabanata Al-Muddaththir — Ang Nagbalabal (0 TA tS By ee 
Nagtakip Ng Katawan)] 
LXXV - Sarat Al-Qiyamah [75] 
1266 [Kabanata Al-Qiyamah — Ang Pagkabuhay Na TS doll 8 po 
Mag-uli] 
LXXVI — Sarat Al-Insan o Ad-Dahr [76] 
1269 | [Kabanata Al-Insan o Ad-Dahr — Ang Tao 0 Ang 76 Ons 8 gue 
Panahon] 
LXXVII — Sarat Al-Mursalat [77] 
1274 [Kabanata Al-Mursalat — Yaong Mga TT he pod By gue 
Ipinapadala (Na Mga Hangin O Mga Anghel)] 
LXXVIII — Sirat An-Naba’ [78] z 
‘ ca) 
127) [Kabanata An-Naba’ — Ang Balita] Toe 
LXXIX — Sarat An-Nazi'at [79] 
1283 [Kabanata An-Nazi at — Yaong Mga Humahablot | 79 ots; 3) 
(Ng Mga Kaluluwa)] 
LXXX — Sarat ‘Abasa [80] 80 . 
meee [Kabanata *Abasa — Nagkunot ng Noo] Pot 
1290 LXXXI - Sirat At-Takwir [81] Si eo Naya 





[Kabanata At-Takwir — Ang Pagpulupot] 





















































PAHINA MGA NILALAMAN ARABIC 
LXXXII - Sdrat Al-Infitar [82] 82 Weyl 3 
tee [Kabanata Al-Infitar — Ang Pagkakasambulat (o ; ae 
Pagkakawasak Ng Mga Kalangitan)] 
LXXXIII — Sarat Al-Mutaffifin [83] 83 ndd_too St 3 
seit [Kabanata Al-Mutaffifin — Ang Mga Mandaraya] ° ee 
LXXXIV — Sarat Al-Inshiq4gq [84] [Kabanata 4 ginesyi 
s270 Al-Inshiqaq — Ang Pagkakabiyak-biyak] ee ee 
LXXXvV - Sarat Al-Burij [85] [Kabanata Al- . 
pee Burij — Ang mga Dakilang Bituin] 85 cas Bae 
LXXXVI - Sirat At-Tariq [86] 
1301 [Kabanata At-Tariq — Bituin na Naglalagos ang 86 GLb! 5) 
Liwanag nito sa Kaningningan] 
LXXXVII - Sarat AI-A‘la [87] 87 413 
1902 [Kabanata Al-A‘la — Ang Kataas-Taasan] sone 
LXXXVIII — Sarat Al-Ghashiyah [88] 
1304 [Kabanata Al-Ghashiyah — 88 isd! 8) 
Ang Kagimbal-gimbal] 
LXXXIX - Sirat Al-Fajr [89] 89 13 
1308 [Ang Pamimitak ng Liwanag] ae 
1308 XC — Sirat Al-Balad [90] 
[Kabanata Al-Balad — Ang Lungsod (ng 90 st 8) 
Makkah) 
XCI — Sarat Ash-Shams [91] 91 hs 
so [Kabanata Ash-Shams — Ang Araw] ve: 
XCII — Sirat Al-Layl [92] 92 We 
pe [Kabanata Al-Layl — Ang Gabi] tea tee 
XCIII — Sarat Adh-Dhuha [93] lg 
in [Kabanata Adh-Dhuha — Ang Umaga] a as 
XCIV — Sarat Ash-Sharh [94] 4 er 
bau [Kabanata Ash-Sharh — Ang Kaginhawahan ze mee 
1315 XCV — Sarat At-Tin [95] 05 ee Siaygs 





[Kabanata At-Tin — Ang Igos] 


















































PAHINA MGA NILALAMAN ARABIC 
XCVI - Sarat Al-Alaq [96] 96 dei 
aa10 [Kabanata Al- Alaq — Ang Namuong Dugo] ae 
XCVII — Sirat Al-Qadr [97] 97 wk SN 
Lae [Kabanata Al-Qadr — Ang (Gabi Ng) Qadr] si a 
XCVIII — Sarat Al-Bayyinah [98] 
1318 [Kabanata Al-Bayyinah — Ang Malinaw Na 98 4)! 8) pw 
Palatandaan] 
1320 XCIX — Strat Az-Zalzalah [99] 
[Kabanata Az-Zalzalah — Ang Pangingisay o 99 Bj py 
Kombulsiyon] 
1321 ,C — Sarat Al- Adiyat [100] [Kabanata Al- 100 ous Whee 
Adiyat — Yaong Mga Rumaragasa (Tumatakbo)] 
CI —- Sarat Al-Qari‘ah [101] 
1322 [Kabanata Al-Qari ah — Ang Malagim Na 1014+ Lt) 5) po 
Pangyayari| 
CI — Sarat At-Takathur [102] 
1323 [Kabanata At-Takathur — Ang Paligsahan 102 1S 8) ps 
Hinggil Sa Makamundong Bagay] 
CII — Sarat Al-Asr [103] 103 We 
1aPA [Kabanata Al-Asr — Ang Panahon] ae 
CIV — Sarat Al-Humazah [104] 
1324 [Kabanata Al-Humazah — Ang Naninira Ng 104 84S) 8 pw 
Kapwa] 
CV — Strat AI-Fil [105] 105 (asia 
ae [Kabanata AI-Fil — Ang Elepante] . ae 
CVI — Sarat Quraysh [106] 106 333 
ee [Kabanata Quraysh — (Angkan ng) Quraysh] a 
CVII — Sarat Al-Ma iin [107] 
1326 | [Kabanata Al-M4 ‘ain — Ang Mga Maliliit Na Mga | 107 ose 8) 5» 
Kabutihan] 
CVIII — Strat Al-Kawthar [108] 
1327 | [Kabanata Al-Kawthar — Isang Ilog Sa Al-Jannah | 108 5,-SJ1 3) 





Na Al-Kawthar] 

















PAHINA MGA NILALAMAN ARABIC 
CIX — Strat Al-Kafirin [109] 
1328 [Kabanata AIl-Kafiriin — Ang mga Walang 109 35 BLS 8; po 
Pananampalataya] 
1328 CX — Sarat An-Nasr [110] [Kabanata An-Nasr 110 Ug 


— Ang Tulong] 





CXI — Sarat Al-Masad [111] [Kabanata Al- 

















Noe Masad — Ang Hibla ng Palmera] a 
CXII - Sarat Al-Ikhlas [112] 112 wey: 

oe [Kabanata AI-Ikhlas — Ang Kadalisayan] eae 
CXIII — Sirat Al-Falaq [113] 

1330 [Kabanata Al-Falaq — Ang Pagbubukang- 113 Git yo 

liwayway] 

CXIV — Sarat An-Nas [114] 114 me 

133 [Kabanata An-Nas — Ang Sangkatauhan] rs oo 

I-XVII TALATINIGAN 














Sarah 1. Al-Fatihah — Juz (Bahagi) 1 d sj+' 1 Wi 3) 


1 aswi 8) gw 


I - Sarat Al-Fatihah 
[Kabanata Al-Fatihah — Ang Pambungad] 


Ito ay pinangalanang ‘AJ/-Fatihah’ 
dahil sa ito ang pinakapambungad 
ng Dakilang Qur’aén. Gayon pa 
man, tinatawag din itong ‘A/- 
Mathani’ (na ang ibig sabihin ay 
ang inuulit-ulit) dahil sa ito ay 
palaging binabasa_ sa_ bawa’t 
‘rak'al’! 0 yunit ng ‘Salah’ 
(pagdarasal); at maliban sa mga 
ito, mayroon pa rin itong iba’t 
ibang pangalan. 


[owas oN 


2 ve Be J Ae pinta s 
1. “Bis-mil-lah” - magsisimula $8) )9) baat © ahs ol Melle 
ako sa Ngalan ng Allah (4), BS Cai bee Gee Nb y ai wh 
bilang paghahangad ng tulong, i) Sees eee. ce RGR 
gabay at katugunan Niya. Ang ye atic pyran pengle 
salitang “Allah” ay Pangngalang 2% Cua y 
Pantangi ng “Rabb” na < 
Tagapaglikha (Tabdraka wa . 
Ta ala), na Siya lamang ang 
nararapat na sambahin at wala 
nang iba pa. Ito ay bukod-tangi sa 
Kanyang mga Pangalan, at ito ay 


2 





'Upang mapanatili ang tunay na kahulugan nito at ng ilan pang mga salita, minabuti namin na 
panatilihin ang mga ito sa orihinal na ‘Arabic’ at ipinaliwanag na lamang namin ang ibig sabihin 
ng mga ito; na kung kaya, mangyari lamang na tingnan ang kahulugan ng salitang ito at ng iba pa, 
sa Talatinigan na nasa duluhan ng babasahing ito 0 di kaya ay nasa ikalawang tomo (vol. I) kung 
ito ay pagdadalawahin. 

°Tulad halimbawa ng salitang ‘Rabb’ — Ang salitang ‘Ar-Rabb’ ay isa sa mga katangian ng Allah 
(&), at ito talaga ang aktuwal na salitang ginamit sa Kabanal-banalan na Qur’an. 
Magkagayunpaman, sa lengguwaheng Filipino, walang angkop na salita ang maaaring itumbas 
upang maging kasingkahulugan ng salitang ‘Rabb.’ Ito ay mangangailangan pa ng lubos na 
pagpapaliwanag upang maunawaan ito at di-mabigyan ng limitadong kahulugan. Ang ibig sabihin 
nito: ang Allah (#8), Siya ang Nag-iisa at Bukod-Tanging Panginoon ng lahat ng mga nilalang, ng 
mga kalangitan at kalupaan, at ang lahat ng nasa pagitan ng mga ito, Siya ang Tagapaglikha, ang 
Nagmamay-ari ng lahat, ang Hari, ang Pinakamakapangyarihan, ang Tagapamahala, ang 
Tagapangalaga, ang Tagapagkaloob, ang Tagapagpanatili, ang Tagapagtustos, ang Tagapagtatag, 
ang Pinakamapagmahal, ang Tagapagbigay ng kasiguruhan at iba pa. Kung kaya, hindi 
makatarungang isalin lamang ito sa salitang “Panginoon’ o ‘Lord ’ dahil sa mag-iiba ang 
kahulugan nito, na nagiging sanhi tuloy ng pagsamba ng ibang tao sa hindi talagang tunay na dapat 
sambahin. Kaya’t iminumungkahi sa lahat na panatilihin ito sa orihinal nitong salita. 


[1.] 


Sirah 1. Al-Fatihah — Juz  (Bahagi) 1 dd s3+! 1 afi 8) 


hindi maaaring ipangalan sa iba. “Ar-Rah-mda-nir Ra-heem” — ang salitang “Ar- 
Rahman” --- saklaw ng Kanyang habag ang lahat ng Kanyang mga nilikha. Ang 
“Ar-Raheem’” --- Labis-Labis ang Kanyang awa at pagmamahal nang ganap sa 
mga mananampalataya. Na ang dalawang ito (ang “Ar-Rahman” at “Ar- 
Raheem’) ay kabilang sa Kanyang mga Pangalan. 


2. “Al-ham-du-lil-la-hi Rab-bil ‘A-la-min” — ang lahat ng papuri ay nararapat 
lamang sa Allah (4) na “Rabb” na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang. Ito ay 
papuri ng Allah (4) sa Kanyang Sarili, na kalakip ang Kanyang pag-uutos sa 
Kanyang mga alipin (na Siya ay purihin nila). Na Siya lamang ang karapat-dapat 
(sa mga papuring) ito dahil sa Siya lamang ang Lumikha ng lahat, ang 
Tagapangasiwa nito, ang Tagapangalaga sa lahat ng Kanyang mga nilikha sa 
pamamagitan ng Kanyang mga biyaya; at pamamatnubay Niya sa Kanyang tunay 
at minamahal na mga alipin tungo sa ‘Eemdn’ (Pananampalataya) at paggawa ng 
mabuti. 


3. “Ar-Rah-mda-nir Ra-heem” — ang salitang “Ar-Rahmdan” --- saklaw ng 
Kanyang habag ang lahat ng Kanyang mga nilikha. Ang “Ar-Raheem” --- Labis- 
Labis ang Kanyang awa at pagmamahal nang ganap sa mga mananampalataya. Na 
ang dalawang ito (ang “Ar-Rahman’” at “Ar-Raheem’) ay kabilang sa Kanyang 
mga Pangalan. 


4. “Ma-li-ki yaw-mid din” — Siya (Luwalhati sa Kanya) lamang ang Bukod- 
Tanging Nagmamay-ari at Mangangasiwa sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at ito 
ang Araw ng pagbibigay ng kabayaran sa lahat ng mga gawain. At ang Kanyang 
pagiging bukod-tangi sa Pagmamay-ari at Pangangasiwa sa Araw ng 
Paghuhukom, dahil walang sinuman ang mag-aangkin nito sa Araw na yaon, at 
walang sinuman ang magsasalita, maliban sa kung ito ay Kanyang pahihintulutan. 


Sa pagbibigkas ng isang Muslim sa ‘Ayah’ o talatang ito sa bawa’t ‘rak ah’ ng 
Salah’ ay magpapaalaala sa kanya hinggil sa Huling Araw, nag-uutos na 
paghandaan ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kabutihan at pag-iwas sa mga 
kasalanan at mga kasamaan. 

5. “Iy-yd-ka na‘a-bu-do wa iy-ya-ka nas-ta-in’”® — Ikaw lamang ang aming 
susundin at sasambahin, at Ikaw lamang ang aming hihingian ng tulong sa lahat 


>Mapag-aaralan sa talatang ito na, “Iy-yd-ka na‘a-bu-do wa iy-yd-ka nas-ta- in,’ na ang 
pagkakasalin ng kahulugan ay, “Ikaw lamang ang aming susundin at sasambahin, at Ikaw lamang 
ang aming hihingian ng tulong sa lahat ng aming mga pangangailangan,” — ginamit ng Allah sa 
talatang ito ang pang-isahan bilang pantukoy Niya sa Kanyang Sarili, upang pagtibayin at maging 
malinaw ang pagiging Bukod-Tanging karapatan lamang ng Allah sa pagsunod, pagsamba at 
panalangin. 


Na katulad din ng matatagpuan sa ika-51 na kabanata na ang talata ay 56, na may kinalaman din sa 
paksang pagsamba, ating mababasa: “Wa ma kha-laq-tul jin-na wal in-sa il-la li-ya-‘a-bu- 
din,” na ang pagkakasalin ng kahulugan ay, “At hindi Ko nilikha ang jinn at ang tao, at sa 


[2.] 


Sirah 1. Al-Fatihah — Juz  (Bahagi) 1 ds 3+! 1 afi 8) 


ng aming mga pangangailangan. Lahat ng bagay ay nasa Iyong Kamay, walang 
sinuman ang nagmamay-ari ng anuman na kahit na katiting-na-katiting na bagay, 
kundi Ikaw lamang. 


At narito sa talatang ito ang katibayan na ang anumang uri ng ‘/bddah’ o 
pagsamba ay hindi maaaring ituon ng alipin ng Allah kaninuman kundi sa Kanya 
(Allah 4) lamang. At narito rin (sa talatang ito) ang lunas sa puso mula sa sakit 
ng pagsasalig ng labis na atensiyon sa iba bukod sa Allah, pagmamalabis, 
pagkukunwari, pagmamayabang at pagmamataas. 


6. “Ih-di-nas si-ra-tal mus-ta-qim” — turuan Mo kami, patnubayan at gabayan 
patungo sa Matuwid na Landas. Patatagin Mo kami (sa Landas na yaon) hanggang 
sa Ikaw ay aming makatagpo, at ito ang ‘/s/am’ --- ang maliwanag na Daan 
patungo sa pagmamahal ng Allah (4) at tungo sa Kanyang ‘A/-Jannah’ (Hardin, 
isinaling Paraiso). Ito ang itinuro ng Huling Sugo at Propetang si Propeta 
Muhammad (3), at ang lahat ng mga Propeta at Sugo na nauna kaysa sa kanya. 
Katiyakan, walang anumang daan patungo sa tunay na kaligayahan ng isang alipin 
kundi ang pagiging nasa Matuwid sa Islam. 


7. “Si-ra-tal la-dhi-na an--am-ta “a-lay-him” — daan ng mga pinagkalooban Mo 
ng biyaya --- ang mga Propeta, mga matatapat, mga namatay nang ‘Shaheed’ — 
nagpunyagi sa Daan ng Allah o nakipaglaban nang alang-alang sa Allah, at mga 
mabubuti; silang mga pinatnubayan at matutuwid. 


“Ghay-ril magh-dhi-bi “a-lay-him wa ladh-dhal-lin” — at huwag Mo kaming 
ihanay sa mga nagtungo sa daan ng mga isinumpa --- yaong mga nakaaalam ng 
katotohanan subali’t ito ay kanilang tinanggihan - ang mga Hudyo at ang mga 
gumaya sa kanila. Ganoon din ang mga naligaw --- yaong mga tumanggi at 
nawala nang pagkalayu-layo mula sa katotohanan - ang mga yaong nag-aangking 


pagkapadala ng lahat ng mga Sugo kundi sa napakataas na uri ng layunin, na ito ay sambahin 
lamang Ako nang Bukod-Tangi at wala nang iba pa.” 


Magkagayunpaman, kapag patungkol sa Kamaharlikaan, ginagamit Niya ang Pangngalang 
Pangmaramihan ng Paggalang upang pagtibayin Niya ang Kanyang Karangalan, Kataas-taasan, 
Kadakilaan, Kapangyarihan at iba pa, na tulad ng nasa ika-54 na kabanata na ang talata ay 49, 
ating mababasa: “In-nd kul-la shay-in kha-laq-na-hu bi qadr,” na ang pagkakasalin ng kahulugan 
ay, “Katiyakan, ang lahat ng bagay ay nilikha Namin sa ganap at tamang pagkakatakda at 
pinagpasiyahan Namin, at nauna na sa Aming kaalaman ang hinggil dito.” Gayundin sa ika-15 
na kabanata na ang talata ay 9, ating mababasa: “In-na@ nah-nu naz-zal-nadh-dhik-ra wa in-na 
lahu, la-ha-fi-dziin,” na ang pagkakasalin ng kahulugan ay, “Walang pag-aalinlangan, Kami ang 
nagbaba ng Qur’an kay Propeta Muhammad, at walang pag-aalinlangan na Kami rin ang patuloy 
na mangangalaga nito mula sa pagdaragdag o pagbabawas, o sa anumang kasiraan.” 


Katotohanan, ang Allah ay Nag-iisa lamang, Bukod-Tangi at walang katambal, walang kahanay, 
walang kahalintulad, subali’t Siya ay nagsasalita sa kamaharlikaan na pamamahayag sa mga talata 
na katulad nito. Na sa wikang Semitiko na ‘Arabic, ‘Hebrew’ at ‘Aramaic’? ay mayroong 
Pangngalang Pangmaramihan ng Paggalang bilang makaharing pamamahayag. 


[3.] 


Sirah 1. Al-Fatihah — Juz (Bahagi) 1 ds 3! 1 441 3) 


tagasunod ni ‘isa (Hesus #2!)* na nasa labas ng ‘/s/dm,’ at sa sinumang sumunod 
sa kanila. 


At narito sa panalanging ito (na ‘A/-Fdatihah’) ang lunas sa puso ng isang 
‘Muslim’ mula sa sakit ng pagtanggi, kamangmangan at pagkaligaw. Ito rin ang 
katibayan, na ang pinakadakilang biyaya sa lahat ay ang ‘/s/dm;’ na kung kaya, 
sinuman ang nakaaalam ng katotohanan at pagkatapos ito ay sinunod niya; 
samakatuwid, siya ang karapat-dapat sa Matuwid na Landas. 


Kung gayon, walang pag-aalinlangan na ang mga ‘Sahdbah’ (kasamahan) ng 
‘Rasulullah’ (Sugo ng Allah) ang karapat-dapat sa pagiging nasa Matuwid na 
Landas, kasunod ng mga Propeta. Ang talata ring ito ang nagpapatunay hinggil sa 
katangian nila at ang dakilang antas na kanilang kinabibilangan, na sila ay 
kinalugdan ng Allah. Maging ang pagbigkas ng salitang ‘Ameen’ pagkatapos 
bigkasin ang ‘Al-Fatihah,’ ay isang kaugalian 0 ‘Sunnah’ na dapat bigkasin, na 
ang ibig sabihin ay “Dinggin Mo, O Allah ang aming  panalangin.” 
Magkagayunpaman, ito ay hindi kabilang sa mga talata ng ‘Surdtul Fatihah.’ 
Napagkasunduan ng mga ‘Ulama’ (Paham o Iskolar) at silang lahat ay sumang- 
ayon na ito (ang salitang ‘Ameen’) ay hindi naisulat sa mga ‘Masdhif’ o kopya ng 
Qur’ an. 


*Ang nakapaloob sa panaklong na pangalan — (Hesus #¢#!) — ay ginamit upang maipabatid at 
maging malinaw sa mga mambabasa na ang tinutukoy sa paksang ito ay siya na kagalang-galang. 
Sa katotohanan, walang layunin na isalin o baguhin ang orihinal niyang pangalan (‘isa #2!) dahil 
sa ito ay isang Banal na Kapahayagan, na ang mismong nagpangalan nito sa kanya ay ang 
Tagapaglikha, na ito ay bilang dakilang pagpaparangal sa kanya ng Allah (4%); at ganoon din, 
bilang labis-labis na paggalang ng mga Muslim sa kanya, sa paghirang sa kanya ng Allah (48) at 
pagpili sa kanya bilang isa sa mga dakilang Sugo Niya, at sa mataas na antas na kanyang 
kinabibilangan sa Pananampalatayang Islam; at maging ng kanyang kagalang-galang na ina (s¢#!) 
at ng kanyang lahi na pinagmulan. 


Bagama’t hindi ito (‘isd #4!) ang nakasanayan na katawagan sa kanya sa labas ng Islam at hindi rin 
ito batid ng halos lahat ng hindi Muslim sa buong daigdig, subali’t dapat isaalang-alang na hindi 
maaaring baguhin ang isang tunay na pangalan at Banal na Kapahayagan lalo pa’t ang 
nagpangalan nito sa kanya ay ang mismong Tagapaglikha, dahil ito’y mangangahulugan ng 
pagbabago at paglabas sa Tunay na Katuruan; kawalan ng tunay na paggalang sa dakilang Sugong 
nabanggit at isang malaking pagkakasala dahil paglapastangan sa Salita ng Tagapaglikha na 
hahantong sa masidhi at walang-hanggang kaparusahan sa Kabilang-Buhay. 


Samakatuwid, gayundin ang ginawang panuntunan sa lahat ng pangalan ng mga Propeta at Sugo, 
at sa iba pang pangalan; matutunghayan kung gayon na may kasunod din itong pangalan na 
nakapaloob sa panaklong. 


[4.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 A s341) 2 5 hs! 3) yw 


2 8 pill 8) gue 
II - Sdrat Al-Baqarah 
[Kabanata Al-Baqarah — Ang Baka] 


asl Cea ll atl anus 
[Bismillahir Rahmdnir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


1. Alif-Lam-Mim — Ang mga titik na 
ito ng Alpabetong ‘Arabic’ at iba 
pang mga katulad nito ay kadalasang 
makikita bilang panimula sa ilang 
mga ‘stirah’ o kabanata ng Dakilang 
Qur’an, ang Allah (&) lamang ang 
Bukod-Tanging Nakaaalam ng mga 
kahulugan nito; na ito ay nagsasaad 
ng himala ng Qur’an. 


44 ee yg 


Ang mga titik na ito ang isa sa 3 siatioe sass ‘Qi 
naging paghamon noon sa mga yi) Gs ronills @ Syiacs petales 
paganong sumasamba ng iba bukod 49) 2 aes 
sa Allah, subali’t hindi nila ito Simrad oath 
nakayanang pantayan, samantalang B assy. 5 oie oe o> (le Agi (s 
ito ay binubuo ng mga salitang @)) As w 

‘Arabic.’ Na kung kaya, pinatunayan @y\\Ze Pac 


ng pagiging kabiguan nila ang 
gumawa ng katulad nito — gayong 
sila na ang pinakamagaling at 
dalubhasa sa pagsasalita — na ang 
Dakilang Qur’an ay mula sa Allah 
(4) at hindi galing kay Propeta 
Muhammad (8) (na tulad ng paninira 
ng iba). 





2. Ang Qur’an na ito ay isang dakilang Aklat na katiyakang nagmula sa Allah 
(4), na kung kaya, huwag ninyong pag-alinlanganan ang mga nasa loob nito, na 
ang tanging makikinabang lamang ng patnubay nito ay ang mga ‘A/-Muttaqiin’ 


(ang mga may takot sa Allah) na mga sumusunod sa Kanyang batas. 





3. At sila na naniniwala sa mga ‘A/-Ghayb’ --- ang mga bagay na hindi nakikita, 
hindi naaabot ng pangkaraniwang pakiramdam at kaisipan; kundi ito ay mababatid 
lamang sa pamamagitan ng mga Rebelasyon ng Allah (4) na Kanyang ipinahayag 


[5.] 


Sirah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 ss 3#1) 2 5 hdl By gu 


sa Kanyang mga Sugo, kabilang din sa mga malawak na kahulugan nito ay ang 
paniniwala sa mga anghel, ‘A/-Jannah’° (Hardin), ‘An-Nar’ (Impiyernong-Apoy) 
at iba pang ipinahayag ng Allah (4) o di kaya ay isinalaysay ng Kanyang Sugong 
si Propeta Muhammad (3). 


At sila na pinangangalagaan ang pagsa-‘Salah,’ ginagawa ito nang ganap at sa 
tamang oras, batay sa pagkakautos ng Allah (4%) sa Kanyang Propetang si Propeta 
Muhammad (#2), at sila na nagbibigay ng kawanggawa mula sa mga biyayang 
ipinagkaloob Namin sa kanila, ito man ay ‘Zakah’ (obligadong kawanggawa) o 
‘Sadagah’ (pangkaraniwang kawanggawa). 


4. At sila na naniniwala sa kung ano ang ipinahayag sa iyo, O Muhammad (#4) na 
Qur’an at gayundin ang ‘Hikmah’ (karunungan), na ito ay ang ‘Sunnah,’ at sa 
lahat ng mga ipinahayag sa mga Sugong nauna sa iyo na mga Aklat, na katulad ng 
‘Tawrah’ (Torah), ‘Injeel’ (Ebanghelyo) at iba pa; at pinaniniwalaan din nila ang 
buhay pagkatapos ng kamatayan at ang anumang mangyayari roon na 
pagkukuwenta at pagbabayad. 


Sa talatang ito, pinahahalagahan ang hinggil sa Araw ng Muling Pagkabuhay 
sapagka’t ang paniniwala rito ay kabilang sa mga dakilang bagay na nagtutulak sa 
mga tao para sundin ang mga ipinag-uutos at iwasan ang mga ipinagbabawal; at 
maglimi-limi sa sarili, na palagi itong pinapanagot at palaging may pagmamatyag 
sa sarili nang kusa. 


5. Yaong mga nagtatangan ng ganitong katangian ay nasa liwanag at gabay mula 
sa Lumikha at Nagpatnubay sa kanila, at sila ang magkakamit ng tagumpay na 
maaabot nila ang kanilang mga kahilingan at makaliligtas mula sa masama na 
kanilang tinatakasang kaparusahan. 


"Isa pang halimbawa, ‘A/-Jannah’ — isinaling Paraiso na ito ay tumutukoy sa Hardin na may 
umaagos na mga ilog sa ilalim ng nagtataasang Palasyo at mga punungkahoy na may malawak na 
mga lilim. 


[6.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 


iB aaa 


oa) 
has” 





"43 


os {rr set7<2 


ia hE Sota 
D tbe Eis ihe cal 
Sc So ie 


vs 3 


eae saa ; 


wate AF 
ais 


5 Laas Rng dg D axes 
~ PHS ESE ose es 


iw OSA SE DE egw f 
SY SG Acts SST Be 
SIG PAIAAS 7 ‘ 


y BH axS 


SRA 
WH 12515 A ii 62 Gite ayy 4 


S10 


Hii i cgsbid Sse 


Juz (Bahagi) 1 


Saag Ral ig B 


; ij vacactettan gl fe 
4 6.ef6- XC 
< Assent aaron eee Fs 


A s3#1) 2 8 iS) By ge 


6. Katiyakan, yaong mga _ hindi 
naniwala sa anumang ipinahayag sa 
iyo, O Muhammad (3) mula sa iyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, dahil sa 
kanilang pagmamataas at paglabag; 
takutin mo man sila at balaan, O 
Muhammad (#) hinggil sa 
kaparusahan ng Allah (4) o di kaya 
ay pabayaan mo na lamang sila, 
kailanman ay hindi na tatalab pa sa 
kanila ang Pananampalataya; dahil sa 
kanilang pagpupumilit sa kanilang 
kamalian. 


7. Isinara ng Allah (4) ang kanilang 
mga puso, ang kanilang mga pandinig 
at tinakpan ang kanilang mga 
paningin, dahil sa _ kanilang di- 
pagsunod at pagmamatigas 
pagkatapos maipaliwanag sa kanila 


: “se NUL Ete, st : HDs 5 ate 
v7 ethrrs 


b ore ~ ang katotohanan, na kung kaya, hindi 
“A Des iad <a ‘vl 


na sila hinayaang mapatnubayan, at 
ang para sa kanila ay masidhing 
kaparusahan sa Impiyernong-Apoy. 





8. At mayroon sa mga tao ang grupo na nag-aalinlangan at hindi alam kung 
kanino sila papanig: sa mga mananampalataya ba o sa mga _ walang 
pananampalataya, at sila ay yaong mga mapagkunwari (Mundfiq) na binibigkas ng 
kanilang mga labi at sinasabing: ‘Kami ay naniwala sa Allah at sa Kabilang- 
Buhay,’ gayong sa katotohanan, ang nasa kanilang mga kalooban ay 
kasinungalingan at di-paniniwala. 


9. Iniisip nila na dahil sa kanilang kamangmangan ay malilinlang nila ang Allah 
(48) at ang mga mananampalataya, sa pamamagitan ng kanilang pagkukunwa- 
kunwarian na pagpapakita ng panlabas nilang pagtanggap sa pananampalataya at 
inililihim nila ang pagtanggi, gayong sa paggawa nila nito ay wala silang 
nililinlang kundi ang kanilang mga sarili lamang dahil ang bunga ng kanilang 
panlilinlang ay bumabalik sa kanilang mga sarili. Hindi nila ito nararamdaman 
dahil sa kasukdulan ng kanilang kamangmangan at pagkasira ng kanilang mga 
puso. 


10. Sa kanilang mga puso at kalooban ay pag-aalinlangan at pagkasira, na kung 


kaya, mas lalo silang nalulong sa kasamaang nagdudulot ng masidhing 
kaparusahan, dahil sa ganitong kadahilanan, lalo pang dinagdagan ng Allah (3) 


[7.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 1 As 3+) 2 5 hdl By gw 


ang kanilang pag-aalinlangan, at ang para sa kanila ay matinding kaparusahan 
dahil sa kanilang kasinungalingan at pagkukunwari. 


11. At kapag pinayuhan sila, na huwag silang gagawa ng kapinsalaan at 
katiwalian sa ibabaw ng kalupaan sa pamamagitan ng pagtanggi, paggawa ng mga 
kasalanan, pagsisiwalat sa mga lihim ng mga mananampalataya at pagpanig sa 
mga walang pananampalataya, sasabihin nila bilang pagsisinungaling at 
pakikipagtalo: ‘Kami ay mga taong mabubuti.’ 


12. Ang ginagawa nilang ito at pag-aangking sila ay mabubuti, ay sa katunayan 
ito ay masamang gawain, subali’t dahil sa kanilang kamangmangan at pagtanggi, 
hindi nila ito namamalayan. 


13. At noon, kapag sinabi sa mga mapagkunwari: “Maniwala kayo na tulad ng 
paniniwala ng mga Sahabah.” Nakipagtalo sila at sinabi nila: “Maniniwala ba 
kami sa katulad nilang may kakulangan sa pag-iisip at mahihina, na pagkatapos 
ay magiging katulad din kami nilang magkakaroon ng kakulangan sa pag-iisip?” 
Sinagot sila ng Allah (48): “Sila lamang ang may kakulangan sa pag-iisip at hindi 
nila nababatid na sila ay nasa pagkaligaw at pagkatalo.” 


14. Kapag nakaharap ng mga mapagkunwari ang mga may pananampalataya 
noon, sinabi nila: ‘Kami ay naniwala sa Islam na katulad ninyo,’ at kapag sila ay 
tumalikod na at tumalilis patungo sa kanilang mga pinunong walang 
pananampalataya, na kumakalaban sa Allah, tintyak nilang sila ay magkakasama 
sa kanilang pagtanggi na hindi nila ito kinaliligtaan; na nililinlang at kinukutya 
lamang nila ang mga may pananampalataya. 


15. Samakatuwid, dahil sa ginawa nilang pangungutya at pagwawalang-bahala sa 
mga mananampalataya, ay minaliit at pinabayaan sila ng Allah (%), nang sa 
gayon ay lalo pang tumindi ang kanilang pagkaligaw at pagdududa, at sila ay 
pagbabayarin sa kanilang pangungutya sa mga mananampalataya. 


16. Sila ang mga mapagkunwari na ipinagbili ang kanilang mga sarili sa isang 
talunang pakikipagkasunduan, mas pinili pa nila ang di-maniwala at iniwanan nila 
ang tunay na pananampalataya, na kung kaya, wala silang napalang kahit na 
kaunti at hindi nila nakamtan ang patnubay. At ito ang talagang tunay na 
pagkatalo. 


Sirah 2. Al-Baqarah 


17. Ang katulad ng mga 
mapagkunwari na nagpanggap na sila 
ay naniwala sa mensahe ni Propeta 
Muhammad (%), subali’t inilihim 
nila ang pagtanggi sa kanya at 
pagkatapos sila ay lumabag, at 
nalilito’t nangangapa_ sila sa 
kadiliman at pagkaligaw nang hindi 
nila namamalayan, at wala na silang 
pag-asa _—s pang makaalis (sa 
pagkaligaw na) ito, ang katulad nila 
ay isang grupo ng mga_ taong 
nagtungo sa disyerto sa kadiliman ng 
gabi at pagkatapos ay nagsilab ang 
isa sa kanila ng malaking apoy upang 
mapawi ang lamig at makakita ng 
liwanag, subali’t nang lumiwanag na 
nang lubusan ang buong kapaligiran 
dahil sa silab ng apoy, ay bigla na 
lamang itong namatay, sa ganitong 


Juz (Bahagi) 1 


¢ evi Tate dated, cS b> NT 3 
ee en 


: Lape pageous 
alosdy Saag hE Sfpuahbs oe 95a ats be 


ds #) 


EN 


i dist ESA SH 3 


th Disha BN pc Gi pays las % 
4 SS pod $2 ee 


pone AO BS eB ES 


es gg choc Masitsseal rE 


NESE DE pI LYJaGE 55S. 


HAG, Se Sits salts aK al 
1 SENG ia SA cg aTearae ss Ay 
pal acAl RL OES 


BS SLI SAG oe Balls e 


eas oA Si Le 


Sais 


2 bis) By ge 


8 B 


Jace TS 


sbi tg faxed) 


kadahilanan, ay lalo pang tumindi , 
Se nsieit anne | 


ang _ kadiliman sa __ kanilang 
kapaligiran at wala na silang makita, 
at wala na silang gabay at hindi na 
nila alam kung saan sila patutungo at kung paano sila makaliligtas. 





18. Sila ay mga bingi sa pakikinig ng katotohanan na hindi umuunawa, mga pipi 
sa pagbigkas nito at mga bulag na di-nakikita ang liwanag ng patnubay; na kung 
gayon ay hindi na sila makababalik pa kailanman sa Tamang Paniniwala na 
kanilang tinalikuran, na sa halip ay pagkaligaw ang ipinalit nila. 


19. O di kaya’y inihahambing ang katayuan ng ibang grupo ng mga 
mapagkunwari, na minsan ay nakikita nila ang katotohanan at minsan naman ay 
bumabalik sila sa pagdududa. 


Ang katulad nila ay parang isang grupo ng mga taong naglalakad sa ilang na lugar 
at pagkatapos ay bigla na lamang bumuhos ang malakas na ulan at nagkaroon ng 
matinding kadiliman, kumulog at kumidlat ng mga nakasusunog na mga kidlat, 
dahil sa nakasisindak na pangyayari ay inilalagay nila ang kanilang mga daliri sa 
kanilang mga tainga sa pagkatakot nila sa kamatayan. Samakatuwid, ang Allah 
(4), batid Niya nang ganap ang mga walang pananampalataya, na wala silang 
maililihim na anuman sa Kanya at hindi nila mauunahan ang Allah (%) sa lahat 
ng bagay. 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 1 As 3+1) 2 5 hdl By gu 


20. Halos alisin sa kanila ang kanilang mga paningin sa pamamagitan ng tindi ng 
liwanag ng kidlat, na sa tuwing ito ay lumiwanag, sila ay napapalakad sa liwanag 
nito, at kapag dumilim na naman, sila ay napapahinto sa kanilang mga 
kinaroroonan. At kung gugustuhin lamang ng Allah (48) na alisin sa kanila ang 
kanilang pandinig at paningin, ito ay kaya Niyang gawin anumang sandali, 
subali’t pinagbibigyan pa rin sila ng Allah (8), samakatuwid, katiyakang ang 
Allah (&) ang Siyang ‘Qadeer’ — Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay. 


21. Ito ay panawagan mula sa Allah (4) para sa sangkatauhan! Sambahin ninyo 
ang Allah (4) na Siyang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, ang Nangangalaga sa 
inyo sa pamamagitan ng Kanyang mga biyaya at kagandahang-loob. Katakutan 
ninyo Siya at huwag ninyong labagin ang Kanyang ‘Deen’ (isinaling ‘Relihiyon’ 
na ito ay tumutukoy sa Batas o Pamamaraan ng Pamumuhay na itinalaga ng Allah 
para sa lahat ng Kanyang mga nilikha sa lahat ng larangan ng kanilang 
pamumuhay), na katotohanang nilikha Niya kayo mula sa wala at gayundin ang 
mga nauna sa inyo, nang sa gayon ay mapabilang kayo sa mga ‘A/-Muttaqin,’ na 
kinalugdan ng Allah (4), dahil mahal nila ang Allah (48). 


22. Siya ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na lumikha ng kalupaan nang 
palatag upang maging madali para sa inyo ang inyong pamumuhay sa ibabaw 
nito, gayundin ang mga kalangitan, ginawa Niya ito nang pagkatatag-tatag at 
ibinababa Niya ang tubig-ulan mula sa mga ulap at sa pamamagitan nito ay 
pinasibol Niya ang iba’t-ibang uri ng mga bunga at mga pananim bilang 
kabuhayan para sa inyo, kung kaya, huwag kayong maglagay ng mga katambal sa 
pagsamba sa Allah gayong alam ninyong Siya lamang ang Nag-iisa sa paglikha, at 
sa pagkakaloob ng kabuhayan, at sa pagiging may karapatan bilang Bukod- 
Tanging sinasamba. 


23. Kung kayo na mga walang pananampalataya ay may pag-aalinlangan hinggil 
sa Qur’an na Aming inihayag sa Aming alipin na si Muhammad (2) at inaangkin 
ninyong ito ay hindi nagmula sa Allah (8), kung gayon ay gumawa kayo ng isang 
kabanata na katulad ng kabanata sa Dakilang Qur’an, at tawagin ninyo ang 
sinumang makakayanan ninyong tawagan bukod sa Allah upang tumulong sa 
inyo, kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan sa inyong pag-angkin. 


24. Subali’t kung hindi ninyo ito makakayanang gawin, at bilang katiyakan, 
ngayon at kahit na magpakailanman ay hindi ninyo ito makakayanang gawin, 
samakatuwid, katakutan ninyo ang Impiyernong-Apoy sa pamamagitan ng 
paniniwala kay Propeta Muhammad (3) at pagsunod sa Allah (4%), sapagka’t ang 
panggatong sa Impiyerno ay mga tao at mga bato, na inihanda para sa mga hindi 
naniwala sa Allah at sa Kanyang mga Sugo. 


[10.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 


pais eave 


iepdessal le seal 355 a 
ZEEMNGos of ‘s 


vet CTE 


a jSunlelspllee 
“4 Qi. gl Seni cM ise (Set 


Y Sosa cet “er 455 


use 


oie sigan Sich a 
SA OS Sl Rees ACT 5 eas Sy 


Sie 


Vpbeap orais teen og IE IAG, 


iyi GND os ipa sts Gs 
N Seda iNT Abe satus lat 


tts 


oe ! ; 


Juz (Bahagi) 1 


A s341) 2 3 iS) By ge 


25. At ipamalita mo, O Muhammad 
(4) sa mga naniwala at gumagawa 
ng kabutihan, ang magandang balita 
na magpapasaya sa _ kanilang 
kalooban, na ang nakalaan sa kanila 
sa Kabilang-Buhay ay magagandang 
Hardin at mga ilog na umaagos sa 
ilalim ng mga nagtataasang palasyo 
at ng mga punong may mga lilim. 


Sa tuwing bibigyan o_ pagka- 
kalooban sila ng Allah (4) ng isang 
uri ng prutas na _ napakasarap, 
sasabihin nila: ‘Ganito rin ang 
ibinigay ng Allah (8%) sa amin noon,’ 
subali’t kapag ito ay natikman nila, 
matutuklasan nila na ito pala ay 


a Ro cest, lyk 23 fe te wie fe 
Aygis ee oil 
vor Zs 


Qpbrna ose a Saneabt 


BEHELD KEE Doe Dic KES 


kaiba sa lasa at sarap, gayong ito ay 
magkatulad sa kulay, anyo at 
pangalan. 


At ang para pa rin sa kanila sa ‘A/- 
Jannat? (mga Hardin), ay mga 
dalisay na asawa na malilinis mula 
sa lahat ng uri ng pisikal na karumihan (na tulad ng ihi at regla); at malilinis din sa 
espirituwal na karumihan, na katulad ng pagsisinungaling at masasamang pag- 
uugali. 





At sila sa ‘Al-Jannah’ at sa kasiyahan na buhay doon ay mananatiling walang 
hanggan, na hindi na sila mamamatay pa roon at hindi na sila lalabas pa roon 
magpakailanman. 


26. Katiyakan na hindi nahihiya ang Allah (4) sa katotohanan na Kanyang 
ipinahayag, kakaunti man ito o marami; o kahit na sa pagbibigay ng isang maliit 
na halimbawa na katulad ng isang lamok, langaw at iba pa; mula sa ibinigay ng 
Allah (4) na halimbawa sa mga walang kakayahang sinasamba nila bukod sa 
Kanya. 


Subali’t sa mga may pananampalataya, batid nila ang tunay na karunungan ng 
Allah (4) sa pagbibigay Niya ng mga maliliit na halimbawang ito 0 maging ito 


man ay malaki, mula sa Kanyang mga nilikha. 


Bagama’t sa mga walang pananampalataya ay minamaliit nila ito at kanilang 
sinasabi: “Ano kaya ang nais ng Allah (na ipakahulugan) sa pagbibigay Niva ng 


[11.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 1 As 341) 2 5 hdl By ge 


mga halimbawang ito, na katulad ng kulisap na walang halaga sa paningin ng 
tao?” Sasagutin sila ng Allah (4): “Ang dahilan ay pagsubok, upang 
mapahiwalay ang sinumang naniwala mula sa hindi naniwala.” 


Pagkatapos ay inilalayo ng Allah (4) ang maraming tao mula sa katotohanan 
dahil sa pagmamaliit nila (sa mga halimbawang ito), at ginagabayan Niya naman 
ang iba tungo sa karagdagang paniniwala at patnubay dahil (din sa mga 
halimbawang ito). Sa bagay na ito, ang Allah (4) ay walang dinaraya na kahit na 
sinuman, sapagka’t ang mga inilalayo lamang Niya sa katotohanan ay ang mga 
taong lumayo sa pagsunod sa Kanya. 


27. Yaong mga sumisira sa kasunduan nila sa Allah (4), na ang kasunduang ito 
ay hinggil sa Kanyang Kaisahan at pagsunod sa Kanya. At ito ay pinatunayan sa 
pamamagitan ng pagpapadala ng mga Sugo at pagpapahayag ng mga Aklat sa 
kanila. Magkagayon pa man ay nilabag nila ang ‘Deen’ ng Allah (8) katulad ng 
pagsira sa ugnayan ng mga magkakamag-anak, pagkalat ng mga kapinsalaan at 
katiwalian sa ibabaw ng kalupaan; samakatuwid sila ang talunan dito (sa daigdig) 
at sa Kabilang-Buhay. 


28. Paano ninyo tinatanggihan, O kayong mga ‘Mushriktun’ ang Kaisahan ng 
Allah (4%), at kayo ay sumasamba ng iba bukod sa Kanya; gayong ang mga 
palatandaan sa inyong mga sarili ay malinaw na malinaw? Na kayo ay walang 
mga buhay (noon) --- nilikha Niya kayo mula sa wala at pagkatapos ay binigyan 
Niya kayo ng buhay, at pagkatapos nito ay mamamatay kayo pagdating ng 
hangganang itinakda para sa inyo. At pagkatapos ninyong mamatay ay bubuhayin 
kayong muli sa Araw ng Muling Pagkabuhay at pagkatapos ay babalik kayo sa 
Kanya para sa pagkukuwenta (pagtutuos) at pagbabayad. 


29. Ang Allah (), Stya lamang ang lumikha para sa inyo ng lahat ng mga nasa 
kalupaan, na mga biyayang kapaki-pakinabang para sa inyo. Pagkatapos ay 
pinagpasiyahan Niyang likhain ang mga kalangitan at ginawa Niya itong pitong 
kalangitan. Siya ang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam ng lahat at sakop ng 
Kanyang Kaalaman ang lahat ng Kanyang mga nilikha. 


[12.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 


30. At ipaalaala mo sa mga tao, O 
Muhammad (3), na noon ay sinabi 
ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa 
mga anghel na: “Ako ay lilikha ng 
isang nasyon (mga tao) na 
magsasalit-salitan sa pamamahala 
sa kalupaan.” 


Subali’t sinabi ng mga anghel: “O 
aming ‘Rabb’ na_ Tagapaglikha! 
Ituro Mo sa amin ang karunungan sa 
paglikha Mo sa kanila, sapagka’t 
ang kanilang ~—ikaugalian ay 
maminsala lamang sa kalupaan at 
magpadanak ng dugo sa 
pamamagitan ng pang-aapi_ at 
paglalaban-laban sa_ isat isa; 


Juz (Bahagi) 1 


waaiss 


ds #) 


; Lag ade Sasa | 3) 
s Ase ada sys hod 


Lag laiye f 


Saks 


Losi sare 4 
KA Geet Gn des 
hr aca eb seks A 
2 sdf vielen y Uv aass 


Seale BET le SG 5656 S cy 


CAL Abe SAE AS Jalal 
WR ABI SSSA 
3 GEG SS Hecses9 
Sig eI paaD y 


2 5 dS 3) yw 


ela 


S Daw. CR xe COV is Es RB 
- (hss Pathe, bE cpecplocesesc ances ie 
2 Dye A aN pas = 
GS attaiccsscrsois F 


gayong kami ay (walang ginagawa 
kundi) ang sumunod lamang sa 
Tyong kagustuhan, at ang 
pinakatungkulin namin ay ang 
patuloy na pagsa-‘Salah’ na para 
lamang sa Iyo, at pinupuri Ka namin 
nang lubus-lubusan; sapagka’t wala 
Ka ni kaunti mang di-kaganapan at pinupuri Ka namin sa lahat ng Iyong mga 
ganap na katangian at ikinararangal Ka namin.” 





Na kung kaya, sinabi ng Allah (4) sa kanila: “Ako ang Nakaaalam ng mga bagay 
na hindi ninyo alam na nakabubuti, na sivang naging dahilan ng Aking paglikha 
sa kanila (tao).” 


31. At bilang paglalahad sa katangian ni Adam, itinuro sa kanya ng Allah (4%) ang 
lahat ng pangalan ng mga bagay-bagay, at pagkatapos ay ipinakita Niya sa mga 
anghel (ang mga bagay na yaon) at Kanyang sinabi sa kanila: “Sabihin ninyo 
(nga) sa Akin kung ano ang mga pangalan ng mga bagay-bagay na ito, kung 
totoong kayo ang may karapatang mamahala sa kalupaan?” 


32. Sinabi ng mga anghel: “Luwalhati sa Ivo, O aming ‘Rabb!’ Wala kaming 
kaalaman maliban sa ipinagkaloob Mo sa amin. Ikaw lamang ang tanging 
Nakaaalam ng kalagayan ng Iyong mga nilikha at Nangangasiwa sa kanila nang 
buong karunungan.” 


33. Sinabi ng Allah (48): “O Adam, sabihin mo (nga) sa kanila ang mga pangalan 
ng mga bagay-bagay na ito na bigo nilang mabatid.” Nang ipinahayag sa kanila 


[13.] 


Sirah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 As 3+1) 2 5 hdl By gu 


ni Adam, sinabi ng Allah (4) sa mga anghel: “Katiyakan, sinabi Ko sa inyo na 
Ako lamang ang Nakaaalam ng lahat ng mga hindi ninyo alam na nasa mga 
kalangitan at kalupaan, at batid Ko rin ang lahat ng inyong mga inihahayag at 
inililihim.” 


34. At ipaalaala mo, O Muhammad (2%), sa mga tao ang pagpaparangal ng Allah 
(4) kay Adam, noong sinabi ng Allah (4) sa mga anghel: “Magpatirapa kayo kay 
Adam bilang paggalang at pagpapakita sa kanyang kakaibang katangian.” Ito ay 
sinunod nilang lahat maliban kay Iblees (ang pinuno ng mga ‘Shaytdn’), na dahil 
sa kanyang pagmamataas at panibugho, ay tinanggihan niyang magpatirapa. Dahil 
doon, naging kabilang siya sa mga lumabag sa Allah at hindi sumunod sa 
Kanyang kagustuhan. 


35. At sinabi ng Allah (8): “O Adam, manirahan ka at ang iyong asawang si 
Hawwa’ (Eba) sa ‘Al-Jannah’ at malaya kayong kumain ng mga bunga rito nang 
sa gayon ay masiyahan kayo, at manirahan kayo sa malawak na kapaligiran nito, 
nguni’t huwag ninyong lalapitan ang punong ito upang hindi kayo magkasala o 
hindi kayo mapabilang sa mga lumalabag sa kautusan ng Allah (48).” 


36. Hinikayat sila ni ‘Shaytdan’ sa pagkakasala sa pamamagitan ng panunukso sa 
kanila, hanggang sa sila ay makakain ng bunga sa punong yaon, na samakatuwid, 
yaon ang naging dahilan ng kanilang paglabas sa masaya nilang paninirahan sa 
“Al-Jannah.’ 


At sinabi ng Allah (48) sa kanila (kina Adam, Hawwa’ at Iblees): “Bumaba kayo 
patungo sa kalupaan at doon, kayo ay maglalaban-laban sa isa’t isa, at kayo ay 
mananatiling maninirahan doon at makikinabang sa anumang  naroroon 
hanggang sa katapusan ng inyong buhay.” 


37. Kung kaya, nakatanggap si Adam nang tuwirang kapahayagan na mga salita 
(Ilham — Inspirasyon) mula sa Allah (%) bilang paraan ng pagsisisi at paghingi ng 
kapatawaran sa Kanya. Ito ang ibinigay ng Allah (4) kay Adam na mga 
panalangin: “O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Nadaya namin ang aming mga 
sarili at kung hindi Mo kami patatawarin at kaaawaan ay magiging kabilang 
kami sa mga talunan.” 


Samakatuwid ay pinatawad siya ng Allah (4) sa kanyang pagkakasala sapagka’t 
ang Allah (4%) ay ‘At-Tawwab’ — ang Tagapagtanggap ng sinumang nagsisisi at 
humihingi ng kapatawaran mula sa Kanyang alipin, na Siya ay ‘Ar-Raheem’ — 
ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 


[14] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 ds 3+1) 2 5 hdl By ew 


sae Gt 38. Sinabi ng Allah (48) sa kanila: 
OOOO aa =“ Bumaba kayong lahat mula sa ‘Al- 
‘ ies sags é shane acul atc af Jannah’ at makararating sa inyo at 
i cis [ag Sa inyong magiging salinlahi ang 
Bs Beso SsZ Ab eeoos SSIs * patnubay patungo sa katotohanan. 
“f Darustarbs ess sites ta’ss 3, Sinuman ang susunod sa 
“ seal diy; Sega i A siiesals if Lo hes eS (katotohanang) ito, wala silang 
i + katatakutan sa anuman na kanilang 
LEMS D orbs Snes = kahihinatnan at hindi nila 
By sl Ays.4 4S (SSI Keats «  pagsisisihan ang kanilang nakaraan, 
e pest Sain lbs D ost 555 SECS iy kundi ang sa kanila’y kapanatagan 
Aho ae tee sere x dito sa mundo at sa Kabilang- 

ile Mail Ash ipa i \5 Gola Ie Buhay.” 

5 “Ah AG @ Daasarcussoassi A 

Didesntc: Neel LCA SO 39. At yaong mga lumabag at 
! REG t- *, pinasinungalingan ang mga talata ng 
1 apd iliag stat Adel paels ® Allah () at ang mga palatandaan ng 
gi: waar FS ais Slya ot \5 Sg GES © Kanyang Kaisahan, sila ang mga 
a 85 if 3M Ke cAI ial salsa Soesisheses be yaong mananatili sa Impiyernong- 


re o ~ Apoy at hindi sila makalalabas doon 
B Ee vs 6A Ves SG Dass ‘ magpasawalang-hanggan. 


ts 4° Bree re Aves 


¥ ls ea % 





40. O mga angkan ni Ya‘qib (Jacob 
— Isra‘il)! Alalahanin ninyo ang mga 
kagandahang-loob at maraming biyayang ipinagkaloob Ko sa inyo at 
magpasalamat kayo sa Akin. 


Sundin ninyo ang Aking tagubilin na kayo ay maniwala sa lahat ng Aking mga 
Aklat, sa lahat ng Aking mga Sugo, at isagawa ninyo ang Aking batas. At kapag 
ito ay inyong ginawa, tutuparin Ko sa inyo ang Aking pangako, na Ako ay 
magiging Maawain sa inyo rito sa kalupaan at maliligtas kayo sa kaparusahan sa 
Kabilang-Buhay. Ako lamang ang inyong katakutan --- matakot kayo sa Aking 
galit kapag nilabag ninyo ang inyong pangako sa Akin at hindi kayo naniwala sa 
Akin. 

41. Maniwala kayo, O mga angkan ni Isra‘il sa Dakilang Qur’4n na Aking 
ipinahayag kay Propeta Muhammad (#%) na Aking Propeta at Sugo, na sinasang- 
ayunan ang kaalamang tinataglay ng tunay na katuruan ng ‘Tawrah.’ At huwag 
ninyong gawin, na kayo pa ang kauna-unahang lalabag mula sa nagtatangan ng 
mga Kasulatan. At huwag ninyong ipagpalit ang Aking mga palatandaan 0 mga 
salita sa napakaliit na halaga ng makamundong bagay. Dapat ninyong mabatid, na 
Ako ang nararapat ninyong sundin at iwasan ang paglabag sa Akin. 


[15.] 


Sirah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 ds 341) 2 5 hdl By gu 


42. At huwag ninyong haluan ang katotohanang ipinahayag sa inyo ng kamaliang 
inyong inimbento at gawa-gawa lamang. At iwasan ninyo ang paglilihim sa 
malinaw na katotohanan hinggil sa katangian ng Propeta ng Allah at Kanyang 
Sugong si Propeta Muhammad (#2) na nakasaad sa inyong kasulatan, at huwag na 
kayong magmaang-maangan, dahil batid ninyo ang ginawa ninyong paglilihim na 
ito. 


43. Magsipasok kayo sa ‘Deen’ ng Islam, isagawa ninyo ang pagsa-‘Saldah’ sa 
tamang pamamaraan na katulad ng pagsasagawa ng Propeta ng Allah at Kanyang 
Sugong si Propeta Muhammad (3). Ibigay ninyo ang karapatan mula sa inyong 
mga kayamanan, na isinaad ng Allah (4) sa pamamagitan ng Kanyang Sugo (ang 
tinatawag na ‘Zakah’) at yamuko kayong kasama ng mga yaong yumuyuko mula 
sa sambayanan ni Propeta Muhammad. 


44. Napakasama ng inyong kalagayan at maging ng inyong mga Pantas (Iskolar o 
Paham), nang inutusan ninyo ang mga tao na gumawa ng mga kabutihan at 
pinabayaan ninyo ang inyong mga sarili, na hindi ninyo iniutos sa inyong mga 
sarili ang dakilang kabutihan, na ito ay A/-Js/am;’ samantalang binabasa ninyo ang 
‘Tawrah,’ na nakasaad doon ang mga katangian ni Muhammad (#2), na siya ang 
karapat-dapat na paniwalaan. Samakatuwid, hindi ba ninyo ginagamit ang inyong 
kaisipan sa tamang pamamaraan? 


45-46. At humingi kayo ng tulong sa lahat ng inyong gawain sa bawa’t katayuan 
ninyo o kalagayan, sa pamamagitan ng lahat ng uri ng pagtitiis at gayundin sa 
pagsa-‘Salah.’ Gayunpaman, ito’y magiging mahirap para sa inyo maliban 
lamang sa mga yaong matatakutin (‘A/-khdsi in’), sapagka’t sila ay natatakot sa 
Allah (%); at naghahangad ng kabutihan mula sa Kanya, at nakatitiyak na 
makakatagpo nila ang kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha pagkatapos nilang 
mamatay, at nakababatid na sila ay babalik sa Kanya para sa Pagtutuos at 
Paghuhukom sa Araw ng Muling Pagkabuhay. 


47. O mga angkan ni Ya‘qtb! Alalahanin ninyo ang mga kagandahang-loob at 
maraming biyaya ng Allah (%) sa inyo at ito ay inyong pasalamatan sa Kanya. At 
alalahanin ninyo na itinuring Ko kayong bukod-tangi sa sangkatauhan noong 
kapanahunan ninyo, sa pamamagitan ng pagpapadala Ko ng maraming Propeta at 
mga Aklat sa inyo na tulad ng ‘Tawrah’ at ‘Injeel.’ 


48. At katakutan ninyo ang Araw ng Muling Pagkabuhay, ang Araw na wala nang 
pakinabang ang sinuman sa isa’t isa, at hindi tatanggapin ang gagawing 
pamamagitan para sa mga walang pananampalataya, ni ang ipantutubos para sa 
kanila, kahit buong kayamanan ng mundo ang ipantubos para sa kanila ay hindi pa 
rin ito tatanggapin. 


At walang sinuman ang may kakayahan sa Araw na yaon na gumawa ng tulong 
para iligtas sila mula sa kaparusahan. 


[16.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 ds 3+1) 2 5 hdl By aw 


49. At alalahanin ninyo ang Aming il eayieal 
biyaya sa inyo sa pamamagitan ng (pe@d@pdaatpdaatpdaatnatpincip erg 
pagliligtas sa inyo mula sa kalupitan siden ds, asa dices ad 13 & 
ni Fir’4wn (Pharaon) at ng kanyang Sj. _ s gach s ese katsy i 
mga tauhan. At pinarusahan nila # SE SG9 ste ed PMN OK TE 
kayo ng masidhing parusa --- & es 
pinapatay ang inyong mga anak na a SypbI05 5D os POATRICENIACHATE 
lalaki at inilalaan ang inyong mga @ D , Vu ha. ten eBictawce ox 
: ee tle Silso sate eed Ail 3 A Sees 
kababaihan, inaalipin at ye oe rere Ce ; 
7 ae } ZIRE L1H yee te “1 "S758 " 
pinahihirapan. Ito ay pagsubok sa @ BURBS HS ils Reinet D eS 
inyo mula sa inyong ‘Rabb’ na e S Syed $1556 Bil CSS AUCs 55 es 
ieee Bite SL wn usrdéils (B 
é : : BM cee Re ie 2 72 ee 
Na ang kaligtasan ninyong ito ay Ja PS Pcalbubs CAS Jed SSK) as 
isang dakilang i saeaiene BD ANA RE CES vie SE 
para sa inyo, na karapat-dapat na @@) ¢- wee re ee 8 7. oe ts oe IB 
4 > 41)! eM e dey) , \ oto) i 
kayo ay tumanaw ng utang naloobsa @ 7 * — a Ou — pies a 
Allah (8) sa lahat ng pagkakataon at @& KEES, af 315 Me DISSE ig 
sa bawa’t henerasyon ninyo. , eae cits D GSES aa Saxon 
. e deve Oy 2 tt hn fe wnt by 
: oe te BM Goble Zi Salsale Nell sls eal fe 
50. At alalahanin pa rin ninyo ang ¥& ps x oe — SS i aigird to ba 
Aming biyaya sa inyo, noong hinati By Spl Ie ibis: 35 
Namin ang karagatan para sa inyo at -QG@p@EnONGEDUnGnDOnGnDona: PDC 
gumawa kami rito ng mga daang 
pinatuyo upang kayo ay makatawid. Iniligtas Namin kayo mula kay Fir‘awn at sa 
kanyang mga sundalo at mula sa kamatayan ng pagkalunod. At noong sinundan 
kayo ni Fir'awn at ng kanyang mga sundalo ay nalunod sila sa karagatan at ito ay 
inyong nasaksihan. 





ink 


51. At alalahanin pa rin ninyo ang Aming biyaya sa inyo at patnubay, noong 
itinalaga Namin kay Mousa (Moises ##8\) ang apatnapung gabi upang ihayag sa 
kanya ang ‘Tawrah’ bilang gabay at liwanag sa inyo. Subali’t sinamantala ninyo 
ang pagkawala ni Mousa (s¢\) nang ganoong katagal at gumawa kayo ng 
inanyuang baka (‘‘ijil’ - Jes) at ito ay inyong sinamba bukod sa Allah. 
Katiyakan, ito ang pinakamatinding paglabag sa Allah (4), kayo ang naging 
pinakamasama sa Kanyang paningin nang sinamba ninyo ito. 


52. Pagkatapos ay pinalampas pa rin Namin itong masama ninyong ginawa. 
Tinanggap pa rin Namin ang inyong pagsisisi at paghingi ng kapatawaran, 
pagkatapos bumalik ni Mousa (4%), nang sa gayon ay tumanaw kayo ng utang na 
loob sa Allah (8), sa Kanyang biyaya at pamamatnubay, upang hindi na kayo 
magpatuloy pa sa inyong paglabag at paghihimagsik. 


[17.] 


Sirah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 As 3+) 2 5 hdl By gu 


53. At alalahanin pa rin ninyo ang Aming biyaya at kagandahang-loob sa inyo, 
noong ipinagkaloob Namin kay Mousa (<i) ang Aklat na hinihiwalay ang 
katotohanan sa kamalian --- yaon ay ang ‘Tawrah,’ nang sa gayon ay matutuhan 
ninyo ang patnubay mula sa pagkaligaw. 


54. At alalahanin pa rin ninyo ang Aming biyaya at kagandahang-loob sa inyo, 
noong sinabi ni Mousa (¢) sa kanyang mga tauhan: “Kayo ay nagkasala nang 
matindi laban sa inyong mga sarili, nang gumawa kayo ng inanyuang baka para 
sambahin, samakatuwid ay manumbalik kayo sa inyong Tagapaglikha. At upang 
mapatawad kayo sa invong mga pagkakasala ay patayin ninyo ang inyong mga 
sarili --- (na ang ibig sabihin ay) papatayin ng mga inosente (o ng mga hindi 
nagkasala) mula sa inyo ang mga gumawa ng kasalanan. Ito ang makabubuti sa 
inyo mula sa inyong Tagapaglikha kaysa mapunta pa kayo sa Impiyerno 
magpasawalang-hanggan.” Nang sinunod ninyo ang kautusang yaon ay pinagpala 
kayo ng Allah (4) sa pamamagitan ng pagtanggap Niya ng inyong pagsisisi. 
Katiyakan, ang Allah (4) ay ‘At-Tawwab’ — ang Tagapagtanggap ng sinumang 
nagsisisi at humihingi ng kapatawaran mula sa Kanyang alipin, na Siya ay ‘Ar- 
Raheem’ — ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 


55. At alalahanin pa rin ninyo, noong sinabi ninyo: “O Mousa (##8\)! Hindi kami 
naniniwala na ang mga salitang naririnig namin ay salita ng Allah (&) hanggang 
hindi namin nakikita ang Allah (8) sa aming harapan.” Kaya’t bumaba ang apoy 
sa kalangitan at ito ay nakita ng inyong mga mata at pinatay kayo nito dahil sa 
inyong kasalanan at sa inyong katapangang lumabag sa Allah (4). 


56. Pagkatapos ay binuhay Namin kayong muli pagkatapos ninyong mamatay sa 
pamamagitan ng kidlat, nang sa gayon ay magpasalamat kayo sa mga biyaya at 
kagandahang-loob ng Allah (4) sa inyo. Ang kamatayang yaon ay parusa sa inyo, 
subali’t pagkatapos noon ay binuhay Namin kayong muli upang mabuo pa ninyo 
ang itinakdang buhay para sa inyo (dito sa daigdig). 


57. At alalahanin pa rin ninyo ang Aming biyaya at kagandahang-loob sa inyo, 
noong kayo ay naligaw ng apatnapung taon sa kalupaan. Pagkatapos ay nililiman 
Namin kayo sa pamamagitan ng ulap, nang sa gayon ay hindi kayo maarawan, at 
ibinaba Namin sa inyo ang ‘A/-Manna’ (isang uri ng matamis na ‘gum’ na katulad 
ng ‘Honey’ o pulot-pukyutan) at gayundin ang ‘As-Salwa’ (isang uri ng ibon). 
Sinabi Namin sa inyo na kumain kayo ng mga malilinis na pagkaing Aming 
ipinagkaloob sa inyo at huwag ninyong lalabagin ang inyong ‘Deen,’ subali’t 
hindi kayo sumunod. 


Hindi Kami ang inapi nila sa pamamagitan ng pagwawalang-bahala nila sa mga 


biyaya kundi sila mismo ang nang-api sa kanilang mga sarili, dahil sa kabayaran 
ng kasamaang ipapataw sa kanila. 


[18.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 ds 3+1) 2 5 hdl By aw 


ie cia 58. At alalahanin pa rin ninyo ang 

ROK: : g Spey Aming biyaya at kagandahang-loob, 

3 (Sparel Was = noong sinabi Namin sa _inyo: 

- gcebaneie thtes cs attter: pe | Pumasok kayo sa lunsod na ito (ng 

ba SoLERL BIE Usa A UN Iploaly * ‘Baytul Maqdis’) at kumain kayo ng 

“RE Pb MISS BD oe ScdiLgicg ®% masasaganang pagkain na may 

St oat MEU: xk 4s i @ kagalakan saan mang lugar doon, at 

Se aR aE * magpakumbaba kayo sa Allah (3) 

% habang kayo ay pumapasok sa 

LSS asl Fol De yi ss) > —anumang pintuan na inyong nais ay 

Wi sige 58 hens Sg Hee it ~ sabihin ninyo: *Patawarin [Mo po] 

m& kami sa aming mga pagkakasala,’ 

ire ™ nang sa gayon ay Amin kayong 

Be) 25, U es 25 ab: 5 Sess 58 315  patatawarin at pagtatakpan Namin 

BM \Gapoqies Nib LL Bee 2 ©, ang inyong mga eal at bukod 

izes ® pa_rito ay patuloy§ Naming 

Sites ds Aaa Gs ™ daragdagan ng kabutihan at 

wie 2S 5p yal La odh & gantimpala ang mga mabubuti sa 
ss anencie SO ea we kanila.” 


43 cae 


rmgnecd 


ae - 
iw 
ww 


Bares 


Sp ELE D SpA BIp6 eet a 


Sino MAS ulbas e 


59. Subali’t pinalitan ng mga 
mapang-aping ligaw mula sa angkan 
ni Isra‘il ang salita ng Allah (4), at 
binago nila ang salita at gawa nang 
magkasabay, na sa halip na magpatirapa sila ay pasadsad ang kanilang ginawa, at 
kanilang sinabi: ‘sang butil sa isang hiblang buhok.’ At hinamak nila ang ‘Deen’ 
ng Allah (4), kaya’t pinuksa sila ng Allah (4) sa pamamagitan ng kaparusahan 
mula sa kalangitan dahil sa kanilang paghihimagsik at paglabag sa kagustuhan ng 
Allah (8). 





60. At alalahanin pa rin ninyo, O mga angkan ni Isra‘il, ang mga biyaya at 
kagandahang-loob Namin sa inyo, noong kayo ay uhaw na uhaw at naghahanap 
ng tubig dahil sa inyong pagkaligaw at pagkatapos ay nanalangin si Mousa (#2) 
sa Allah (4%) na pagkalooban ng maiinom ang kanyang mga tauhan. 


Kung kaya’t sinabi Namin: “Hampasin mo ang bato sa pamamagitan ng iyong 
tungkod.” At ito ay kanyang ginawa, at sa ganitong kadahilanan ay bumulwak 
doon ang labindalawang bukal para sa labindalawang angkan ni Isra‘il. Nabatid 
din ng bawa’t angkan ni Isra‘il kung aling bukal ang para sa isa’t isa sa kanila, 
nang sa gayon ay hindi na sila mag-aagawan (pa). At sinabi Namin sa kanila: 
“Kumain at uminom kayo mula sa biyayang ipinagkaloob ng Allah (4) sa inyo at 
huwag kayong magkalat ng katiwalian at kasamaan sa ibabaw ng kalupaan.” 


[19.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 1 ds 341) 2 5 hdl By gu 


61. Alalahanin pa rin ninyo, noong Aming ibinaba sa inyo ang matamis na 
pagkain at masarap na ibon, subali’t pagkatapos nito ay nagmataas pa rin kayo sa 
biyayang ito na inyong tinamasa. Talagang naging ugali na ninyo ang ganito, 
kung kaya’t dumating sa inyo ang paghihikahos at kawalan ng gana (sa lahat). 


Dahil dito, sinabi ninyo: “O Mousa (s#8\)! Hindi kami makatatagal sa tisang uri 
ng pagkain, na pawang ganito na lamang at walang pagbabago. Samakatuwid, 
hilingin mo sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha (Allah) na magpasibol mula sa 
kalupaan ng mga makakain, na katulad ng mga ‘bag? (mga dahong gulay), mga 
pipino, mga ‘fum,’ mga ‘lentil’ at mga sibuyas.” 


Kung kaya sinabi ni Mousa (#8!) na may pagkagulat: “Humihingi kayo ng 
pagkain na mas mababang uri kaysa sa inyong kinakain (sa ngayon) at 
inaayawan ninyo ang biyaya ng Allah (&) na Kanyang pinili para sa inyo? 
Kaya’t umalis kayo sa bayang ito at magtungo kayo sa alinmang bayan at 
makikita ninyo roon ang anumang inyong hinahanap sa mga bukirin at 
pamilihan!” 


At noong sila ay umalis at nagtungo roon, napatunayan nila na ang palagi na 
lamang nilang inuuna ay ang kanilang mga sariling pagnanasa kaysa sa kung ano 
ang napili ng Allah (4) para sa kanila. Kaya, sila ay nalipos ng paghamak at 
kahirapan. Inilagay nila ang kanilang mga sarili sa pagkapoot ng Allah dahil sa 
kanilang pagtalikod sa ‘Deen’ ng Allah, at dahil sa kanilang paglabag sa mga 
talata at mga palatandaang nagmula sa Allah (), at pinapatay nila ang mga 
Propeta dahil sa kanilang sukdulang kasamaan at matinding pagmamatigas, at 
paglabag sa itinakdang hangganan ng Allah. 


[20.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 


62. Katiyakan, ang mga naniwala 
mula sa sambayanan na ito: na sila 
ay yaong naniwala sa Allah (4), sa 
Kanyang mga Sugo, at sinunod nila 
ang Kanyang batas; at saka sa mga 
yaong naniwala bago ipinadala si 
Propeta Muhammad (32) --- mula sa 
mga naunang nasyon ng mga Hudyo, 
mga Kristiyano; at mga ‘Sabi-in’ --- 


Juz (Bahagi) 1 


A s3#1) 2 8 iS) 8 go 


iS Gait 


Sebel (Ste ylls (ane G18 ra) 


4 Sire 


Ap apleg blade juts IL AG aban eg 
WOE eb if 3 
Sask GAS 5 LI KS SEs KEE 6I) 


ter 24 


san Osx KiS sacl; S354 a 


5 4 & ee KG ay KA at} S96 2y5 5 E 
2 sales Osi "| 
KINGS S * 5% Sips Se) 45 Clas 


eft 7284 ss sere cw 


na sila ang mga yaong nanatili sa 
kanilang ‘Fitrah’ na wala silang 
natatanging relihiyon na sinusunod. 


134; Sates in TR 
By sas SADC AEA eia iss Re 
2 U6 @ cad al ST SES x 
SATO E AS AO SOE e 


: < SABO Past Os THe; 
kalugud-lugod sa paningin ng Allah & ARS AU IGL 


Kung silang lahat ay naniwala sa 
Allah (&) --- tunay at taimtim na 
paniniwala, at naniwala (rin) sila sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay at 
Araw ng Paghuhukom, at gumawa 
sila ng mga mabubuting gawa na 
ae CASCMIG ie 
Ese Saiiots at sy 


Sn ey REXEL ERT ORS NT PRATT Dane ae 


(4). Samakatuwid, nanatiling naka- ae . 


tala ang kanilang gantimpala mula sa 
kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at 
wala silang dapat ipangamba hinggil 
sa kanilang kahihinatnan at hindi nila pagsisisihan ang kanilang nakaraan. 





Subali’t pagkatapos na maipadala si Propeta Muhammad (3%), bilang kahuli- 
hulihan sa lahat ng mga Propeta at mga Sugo para sa sangkatauhan [na ang 
pagkakasugo sa kanya ay upang ibalik muli ang lahat sa tunay na katuruan ng mga 
naunang Propeta at Sugo na dinumihan at binago], ay wala nang maaari pang 
tatanggaping ‘Deen’ kaninuman sa paningin ng Allah (4) kundi ang kanyang 
dinalang ‘Deen,’ [na siya ring katuruan ng lahat ng mga Propeta at Sugo] --- ang 
tinatawag na Relihiyong Islam 0 ‘Deen Al-Islam.’ 


63. At alalahanin pa rin ninyo, O kayo na mga angkan ni Isra‘il, noong kayo ay 
sumumpa ng kasunduan, na tanging ang Allah (4) lamang ang inyong 
paniniwalaan at sasambahin. Aming itinaas sa ibabaw ninyo ang bundok ng ‘Tiir’ 
at sinabi Namin sa inyo: “Kunin ninyo ang Aklat na Aming ipinagkaloob sa inyo 
at panghawakan ninyo ito nang buong pagsisikap at katapatan, at huwag na 
huwag ninyo itong kalilimutan na bigkasin at sundin; nang sa gayon ay 
magkaroon kayo ng ‘Taqwa’ sa Akin (sa pamamagitan ng pagsunod sa ipinag- 
utos at pag-iwas sa ipinagbawal) at matakot sa Aking kaparusahan.” 


[21.] 


Sirah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 As 3+1) 2 5 hdl By gu 


64. Pagkatapos ay sumalungat kayo at muling lumabag sa kautusan pagkatapos 
ninyong mangako noong itinaas ang bundok sa ibabaw ninyo. Ganoon talaga ang 
inyong pag-uugali, na kung hindi lamang dahil sa kagandahang-loob at mga 
biyaya ng Allah (4%) at Kanyang awa sa inyo, na kayo ay patawarin sa inyong mga 
kasalanan; ay mapapabilang kayo sa mga talunan dito sa daigdig at sa Kabilang- 
Buhay. 


65. At walang pag-aalinlangan, batid ninyo ang masidhing pagkakasala ng inyong 
mga ninuno, noong nilabag nila ang itinakdang hangganan o kagustuhan ng Allah 
(4) bilang matinding kasamaan at paghihimagsik. Ipinagbawal sa kanila noon, 
dahil sa kanilang pagkakasala, ang pangingisda sa araw ng Sabado (‘Sabbath’), 
gayon pa man ay naglagay pa rin sila ng lambat sa araw na yaon at nanghuli sila 
ng mga isda. Na kung kaya, dahil sa paglabag nila, sinabi Namin sa kanila: 
“Maging mga unggoy kayo, na kahamak-hamak at tinanggihan.” Kaya’t sila ay 
naging mga unggoy. 


66. Samakatuwid, ginawa Namin ang kaparusahan sa bayang yaon bilang aral sa 
mga bayang nakapalibot sa kanila, at upang maiparating din sa iba ang kuwento 
hinggil sa nangyari sa kanila, at maging aral din kung gayon sa sinumang gagawa 
(pagkatapos nila) ng katulad ng pagkakasalang ito na kanilang ginawa. At isang 
aral para sa mga mabubuti, nang sa gayon ay mapatunayan nilang sila ay nasa 
katotohanan at sila ay manatili rito. 


67. At alalahanin pa rin ninyo, O mga angkan ni Isra‘il, ang nagawang kasalanan 
ng inyong mga ninuno at ang kanilang pagmamatigas at matinding pakikipagtalo 
kay Mousa (#¢2\), noong sinabi sa kanila ni Mousa (s#8\): “Ang Allah (&&) ay nag- 
utos sa invong magkatay ng baka.” 


Sinabi nila bilang pagmamataas: “Niloloko mo ba kami at minamaliit, O Mousa?” 
Sinagot sila ni Mousa (#8\) at sinabi: “Hinihiling ko ang kalinga ng Allah (8) 
para ako ay hindi mapabilang sa mga nangungutya.” 


68. Sinabi nila: “Hilingin mo para sa amin sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O 
Mousa, na linawin sa amin kung anong uri ng baka ang aming kakatayin.” 
Sinagot sila ni Mousa (#¢8\): “Katiyakan, sinabi ng Allah (&&) sa inyo, na ang 
katangian ng bakang yaon ay hindi matanda at hindi naman masyadong bata, 
kundi nasa pagitan nito. Samakatuwid, madaliin ninyo ang pagsunod sa 
kagustuhan ng inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha.” 


69. Subali’t nakipagtalo silang muli at kanilang sinabi: “Hilingin mo para sa amin 
sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na linawin sa amin kung ano ang kulay nito,” 
na kung kaya, sinabi niya: “Katiyakan, sinabi ng Allah (&), na ito ay kulay dilaw, 
matindi ang katingkaran ng kadilawan nito at kaiga-igaya sa paningin ng tao.” 


[22.] 


Sirah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 ds 3+) 2 5 hdl By ew 


70. Sinabi ng mga angkan ni Isra‘il 
Ba Oyen kay Mousa (#8): “Jdalangin mo 
i Cpe seas Zi ovG wae A ile sa . sa ad ‘Rabb’ - 
Re errr Ere agapaglikha na linawin ang iba 
SNAG AA IED ar Sates o} @ pang katangian nito maliban sa 
 WGGS YS SA ESSE BR nabanggit, dahil maraming baka na 
4 OD opfass| SOG 15 55 Gal cee gsit e ae katangian at sei ae 
ae eed bec poet. tects ave ff alam kung ano ang pipiliin namin: 
Cas ues ae chee © At katiyakan, sa ees ng 
BB 35 SySVal EAS Goss 2h SIS © 41/Gh ay mapatnubayan at maipakita 
ee WS BEG SE32 r 5S Liscsic sa amin kung anong uri ng baka ang 
& aming kakatayin.” 


POS POUT OMT OMT SSO ts Soo 2 
Phas * ear 


$2 227174 


a2 ite o,-5-0c2- ter ite < 
SECS HL .515 5 SS Le 8 


B.-Sy-itse 24872 2b tier Zi skirss ‘ , ; ; e 
: Oy sled aes © prt enable} op Blac @, 71. Sinabi sa kanila ni Mousa (s#4\): 
SASS oh eg laces SL ey fh “Katiyakang ang Allah (8) ay 
Do aeeB aeerte Buta t.4¢ souk ©} nagsabi: ‘Katiyakan, ang bakang ito 
; 134, ASRS SULA ces IS & y » ang & 
5 ie eee opalaaeeies ‘oD > ay hindi ginagamit sa pagbubungkal 
; BAe ls dm CrtrA 9h pA oo all ASO grand & ng kalupaan, sa pagdidilig ng mga 
By ac Net tans ST 15) 5 S Hyhsees BR pananim, at wala itong kapintasan -- 
Ween AAT AE Le iy ee tegeicy- Re  - wala kayong makikitang katulad n 
a ep odAISG i edieis IE15) 5 lyOng g gz 
5 ie fest 6 ieee son ~& kulay ng balat ng bakang ito, kundi 
_ Oglhd M ke Oe Lee Se a m™ ito lamang ang nagtataglay ng 
ie DK A §«=— ganoong uri ng kulay, na kakaiba at 
natatangi.’” 





» 


Sinabi nila: “Ngayon! Sinabi mo na sa amin ang katotohanan hinggil sa 
katangian nito,’ na kung kaya, napilitan silang katayin ito pagkatapos ng 
mahabang panlilinlang at halos ayaw pa nila itong gawin dahil sa kanilang 
pagmamatigas. Kaya’t dahil sa kanilang panggigiit ay naging mahigpit sa kanila 
ang Allah (4). 


72. At alalahanin pa rin ninyo, noong kayo ay pumatay ng isang tao at kayo ay 
nagtalu-talo hinggil dito at nagsisihan sa isa’t isa, na walang umamin sa inyo kung 
sino ang gumawa nito. Subali’t ibinunyag ng Allah (4) ang inyong itinago kung 
sino talaga ang tunay na pumatay. 


73. Kaya’t sinabi Namin: “/palo ang bahagi ng bakang ito na inyong kinatay sa 
taong pinaslang,” nang sa gayon ay bubuhayin ng Allah (4) ang namatay at 
sasabihin sa inyo kung sino ang pumatay sa kanya. Kung kaya, ipinalo nila ang 
bahaging ito sa pinaslang at binuhay ito ng Allah (4) at sinabi niya kung sino ang 
pumatay sa kanya. 


Ganoon ang Allah () kapag binuhay Niya na mag-uli ang mga namatay sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay at ipapakita Niya sa inyo, O kayong mga angkan ni Isra‘il, 


[23.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 1 As 3+) 2 5 hdl By gu 


ang Kanyang mga kapangyarihang nagpapatunay ng Kanyang ganap na 
kakayahan, nang sa gayon ay mapag-isipan ninyo ito nang mabuti at para maitigil 
ninyo ang pagsasagawa ng mga kasalanan. 


74. Subali’t hindi ito naging kapaki-pakinabang sa inyo, dahil kahit na 
napakarami na ng mga himala ang ipinakita sa inyo (ay hindi kayo napagbago 
nito, bagkus) ay mas lalo pang tumindi ang katigasan ng inyong mga puso at hindi 
na tumalab sa inyo ang anumang kabutihan. 


Hindi ito lumambot sa rami ng kapangyarihang inyong tinamasa bagkus ay naging 
katulad pa ng matigas na bato ang inyong mga puso o naging mas higit pa kaysa 
rito. Dahil minsan ang bato ay nabibiyak at bumubukal mula rito ang tubig at 
nagiging mga ilog na umaagos. Mayroon din sa mga batong ito na nabibiyak at 
lumalabas mula rito ang maraming bukal. Ang iba naman ay naglalaglagan mula 
sa mga tuktok ng bundok dahil sa pagkatakot sa Allah (4) at pagdakila sa Kanya. 
Hindi kailanman nakaliligtaan ng Allah (4) kung ano ang inyong mga ginagawa. 


75. O kayong mga Muslim, nakalimutan na ba ninyo ang ginawa ng mga angkan 
ni Isra‘il at inaasam-asam ninyong sila ay maniwala sa inyong ‘Deen,’ gayong 
naririnig ng kanilang mga Paham (Iskolar) ang mga salita ng Allah (4) mula sa 
‘Tawrah,’ pagkatapos ay binago at inilayo nila ito mula sa tamang kahulugan 
pagkatapos nilang maunawaan ang katotohanan hinggil dito, 0 di kaya ay binago 
nila ang mga kataga nito kahit na batid pa nilang ang kanilang ginawa ay 
paglilihis sa salita ng ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng sangkatauhan, na sinasadya at 
bilang pagsisinungaling. 


76. Silang mga Hudyo, kapag nakatatagpo nila ang mga naniwala, sasabihin nila: 
“Naniwala kami --- naniwala kami sa inyong ‘Deen’ at sa inyong Sugo na 
inihayag sa ‘Tawrah.’” 


Subali’t kapag sila-sila na lamang ang magkakasama na kapuwa mapagkunwari 
mula sa mga Hudyo, sasabihin nila nang may panlilibak at hindi pagsang-ayon: 
“Tsasalaysay ba ninyo sa mga mananampalataya kung ano ang sinabi ng Allah sa 
inyo sa ‘Tawrah’ hinggil sa katangian ni Muhammad upang magkaroon sila ng 
katibayan laban sa inyo, sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay? Hindi ba kayo nakaiintindi, na kung gayon ay maging maingat kayo 
sa inyong mga pananalita?” 


[24.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 ds 3#1) 2 5 hdl By aw 


77. Ginagawa ba nila ang kasalanang s2s\882 Byles 
ito dahil sa hindi nila alam na batid § Eg 
ng Allah (4) kung ano ang kanilang 
inililihim at inilalantad? 



















MC DOIE DODO DOD IES es 
co OD 52207 PC SCANS ZEA i 
BW Ye Oslels ele le ailoloselen'd 5! 1s 
OD. Sacnan, ted: cimete Poecne:k hy stee ie 
5 dist VOI ALY Fal 5 is 


By eth CESS I SIGS OD SLY B 
a ie 1)47°% ra becs 


Sees.ar eh Pa 
By SAE i ee Sle S oS 
Rr OEE te Ree GREAT <A ee 
e Syl Jas epeslewsiie gos Ke 


& 73S, ae ce gogre ape, yi 

B53 SUA AMS SIE 
Mp ~~ bsed aa aie ¢ - “ 64 8¢ 2 “-€4 ie, 
1 SNA piel GE Sige dilier inl 


a fU, eee nin ae ee x 
f AS fs QO ASI AE 





78. Mayroong grupo na kabilang sa 
mga Hudyo, na mangmang, na 
walang nalalaman_ hinggil = sa 
‘Tawrah’ at sa mga nilalaman nito 
tungkol sa mga katangian ng Propeta 
ng Allah at Kanyang Sugong si 
Propeta Muhammad (3). Na ang 
alam lamang nila ay ang 
kasinungalingan at pagsalig sa 
kanilang maling pag-aakala at sila ay 
nanghuhula lamang. 


DAMA AAT bs oy EL BR 
f AANA uls Oaases 
BO Grisya cision cidss 
DIVO GAN Lee GLC 5 |B 
since Sis oI Gail ess ticel Be 
B Ac aiinsicatcshesu & 


A ¢ Gee 


a A AGe ob ot afi ct Sx 


79. Kapighatian at kapahamakan para 
sa mga masasama mula sa mga 
Maalam (Paham) ng mga Hudyo, na 
nagbibigay ng maling katuruan, na 
kanilang isinusulat ang Aklat sa 
pamamagitan ng _ kanilang mga 
sariling kamay at pagkatapos ay 
sinasabi nila: “/to ay nagmula sa Allah na nakasulat sa ‘Tawrah;’ upang ipagpalit 
ito sa napakaliit na halaga ng makamundong bagay.” Ang para sa kanila ay 
masidhing kaparusahan dahil sa kanilang pagsulat ng mga kamaliang ito sa 
pamamagitan ng kanilang mga kamay, at para pa rin sa kanila ang matinding 
pagpapahirap dahil sa tinanggap nilang kaunting halaga mula sa kasamaang 
kanilang kinita, katulad ng suhol at iba pa upang baguhin nila ang mga salita ng 
Allah (48). 








80. At sinabi ng mga angkan ni Isra‘il: “Hindi kami paparusahan sa Impiyernong- 
Apoy sa Araw ng Muling Pagkabuhay kundi sa iilang araw lamang.” Sabihin mo 
sa kanilaj O Muhammad (%) bilang pagsalungat sa kanilang pag-angkin: 
“Mayroon ba kayong ginawang kasunduan sa Allah (&) hinggil sa mga sinasabi 
ninyo, dahil ang Allah (&) ay hindi sumisira sa Kanyang kasunduan? O kayo 
lamang ang nagsasabi ng mga bagay-bagay na wala kayong alam at pawang 
kasinungalingan lamang?” 


81. Ang batas ng Allah (4%) ay hindi nababago; samakatuwid, ang sinumang 
gumawa ng pagkakasala na nag-aakay patungo sa di-paniniwala, at pagkatapos 
nito ay nalulong siya sa lahat ng uri ng mga kasalanan --- ang mga katulad nila 
ang mananatili sa Impiyernong-Apoy magpasawalang-hanggan. 


[25.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 1 ds 3+1) 2 5 hdl By ge 


82. Gayundin sa kabilang dako, (kailanman) ang batas ng Allah (4) ay hindi 
nababago; samakatuwid, ang sinumang naniwala sa Kanya nang taos-puso at 
naniwala sa Kanyang mga Sugo, gumawa ng kabutihan ayon sa Kanyang batas na 
Kanyang ipinahayag sa Kanyang mga Sugo --- sila ang mananatili sa ‘A/-Jannah’ 
sa Kabilang-Buhay magpasawalang-hanggan. 


83. At alalahanin pa rin ninyo, O mga angkan ni Isra‘il, noong kayo ay sumumpa 
ng kasunduan, na ituturing ninyo ang Allah (4) bilang Nag-iisa at Siya lamang 
ang bukod-tangi ninyong sasambahin, at magiging masunurin at magiging mabuti 
kayo sa inyong mga magulang at sa mga kamag-anak, at sa mga ulilang 
namatayan ng magulang bago nila sinapit ang hustong gulang, at sa mga 
mahihirap. At kapag kayo ay nagsalita sa mga tao ay pawang mabubuting salita 
lamang ang inyong sasabihin, kasama ang pagsasagawa ng pagsa-‘Salah,’ 
pagbibigay ng obligadong kawanggawa (‘Zakah’). Subali’t tumalikod kayo at 
hindi ninyo sinunod ang mga ito. Sinira ninyo ang kasunduan at nagpatuloy kayo 
sa inyong pagtanggi, maliban na lamang sa mangilan-ngilan sa inyo. 


[26.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 ds 31) 2 5 hdl By ew 


BEE G84. At alalahanin pa rin ninyo, O mga 
EXE Oren acta angkan ni Israil, noong sumumpa 


Ps A 


e 52 BY; Sik EKG SI KEEN 5 rs kayo ng kasunduan ayon sa ‘Tawrah,’ 
a a er re ~ na ipinagbawal sa inyo ang pagdanak 
f Doh Ab esale pyt204 ~ | ng dugo sa isa’t isa at pagpapalayas 
1G SSA 2S MS Sim cin ® sa iba (na mga kalahi ninyo) mula sa 
gots ZY n4ies als cao od e kani-kanilang tahanan. At inamin 

} ninyo ang bagay na ito, at sinaksihan 


a4 - 44 ic 


ek exer GorsesAre 


4 AB sch Stoo iS 
. a ae “a #029 (ES ninyo ito na kayo ay nakipagkasundo 
. se--- -- or cA hae’ - we : om 
b SK55 SS eka! B® sa Allah (28). 
Aree 2 Ale \CoZE cs 


a ys fot x ee ‘ See 
: SPY) Ses 5 hats os ale aan ~ 
Best 47 Aaa terertote erty. EB 

z SUNN D533 acale Ss Uatsyssla 


85. Pagkatapos ay nagpatayan kayo 
EA SA FA Res =. ‘ sa isa’t isa at pinalayas ninyo ang 
pSlg As) GSAS he jae G5 BE inyong mga kapwa mula sa_kani- 
AN LNiChinge BB EE IUCHGyoI BH kanilang tahanan. Nagpatulong ang 
; ee ee ee © bawa’t grupo sa inyo, sa inyong mga 
Bb ok Secasit entice its @ aiat fe nyo, 3 
Lie asi ie io oe Finale ©) kaaway laban sa inyong mga kapatid 
By) SU SN Zool re tsls bs B bilang pagtataksil at pag-aalipusta. At 
3 AS ati S25 Ste CRE aie ie Kapa ee — A 
ce ge ie cred 2ee cco Awe. fee mga kapatid ang inyong kalaban, ay 
WANS OD he 95 AS es SET 
ns - aes “F = e : i ce ws le, gumagawa kayo ng paraan para 
at LANES ete FS poe sark pate ys 4d oe . : 
iz Bo MSE LS ce BOT Glee ‘ mapalaya sila sa pamamagitan ng 
ia «|pagtubos= sa kanila, gayong 
ipinagbabawal sa inyo na palayasin 
sila mula sa kani-kanilang mga tahanan. Napakasama ng inyong ginawa, nang ang 
pinaniwalaan lamang ninyo ay ang iilan sa mga batas ng ‘Tawrah’ at tinanggihan 
ang iba. 





C45? i Pind 


Kaya walang nararapat sa sinumang gumawa nito mula sa kanila kundi 
kapahamakan at pagkapahiya rito sa daigdig, at sa Kabilang-Buhay ay itatapon 
sila ng Allah (4%) sa pinakamatinding kaparusahan sa Impiyerno, sapagka’t ang 
Allah (4), hindi Niya nakaliligtaan ang anumang inyong ginagawa. 


86. Sila ang mga yaong ipinagpalit nila ang Kabilang-Buhay sa napakaliit na 
halaga ng buhay dito sa daigdig. Kailanman ay hindi gagaan ang kaparusahan 
para sa kanila at walang makatutulong sa kanila para iligtas sila mula sa 
kaparusahan ng Allah (3). 


87. At katiyakan, ibinigay Namin kay Mousa (|) ang ‘Tawrah,’ pagkatapos ay 
nagpadala Kami ng mga Sugo kasunod niya mula sa mga angkan ni Isra‘il. At 
ipinagkaloob Namin kay ‘isd (Hesus %£l), na anak ni Maryam (Maria #8) ang 
mga himalang malilinaw na palatandaan at tinulungan siya ni Anghel Jibril 
(Gabriel 881) --- ang ‘Rahul Qudus’ (Banal na Espiritu). 


[27.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 1 As 3+1) 2 5 hdl By gu 


Sa tuwing may dumating ba sa inyong Sugo na may dala-dalang kapahayagan 
mula sa Allah (4) na hindi sumasang-ayon sa inyong kagustuhan ay 
nagmamataas kayo, kung kaya, tinatanggihan ninyo ang ilan sa kanila at 
pinapatay ang iba? 


88. At sinabi nila sa Propeta ng Allah at Kanyang Sugong si Propeta Muhammad 
(3): “Ang aming mga puso ay nakabalot na kaya’t hindi na tumatalab ang iyong 
salita.” Sa katunayan, mali ang kanilang pag-angkin, ang totoo ay isinumpa ng 
Allah (4%) ang kanilang mga puso kaya ito ay nakasara na. Samakatuwid, malayo 
sila sa awa ng Allah (4), dahil sa kanilang pagmamatigas at iilan lamang sa 
kanila ang naniwala. 


[28.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 ds 3#1) 2 5 hdl By ew 










89. At noong dumating sa kanila ang s@)33 Gita 
Qur’an mula sa Allah (4), na @@ at 
nagpapatotoo sa Aklat ng ‘Tawrah’ 
na nasa kanila, ito ay kanilang 
tinanggihan at hindi sila naniwala sa 
pagiging Propeta ni _ Propeta 
Muhammad (3), gayong bago siya 
ipinadala ay nanalangin sila laban sa 
mga Arabong Mushrikiin, na 
nagsasabing: “Malapit na ang 
pagdating ng Huling Sugo sa dulo ng 
panahon at susunod kami sa kanya at 
makikipaglaban kami na kasama 
niya laban sa inyo.” 


a NESS POUL Oks CO Le a ea le 
aN. — Ae 






» 


Pal \365 pga icat sil ee OSS AES; 

4 we ott Mee Beane 22 0-7 4°S ™ 
3 adh PS GM EO ps le 2 
E mut sree “az & ava tArvecic les 
Vs DE pKNE MTR Sol pre 


IKI z sol , ql IK uk, 
Ml ke Tie 447 


| Seakep Miho fa sn SI NCE at | 


Bi KEE EG 
By PING IK, (tate 45 L515) o G 
GQ GaWissiQc skies 
: Hie ts BEM Dand B 
| OAS bec & 
Bb ship sic, Kee ats 
Bape olaa thi eects & 
By Speed city als 5 


\%5 
es 













Subali’t nang dumating ang Sugo sa 
kanila at nakilala nila ito sa 
pamamagitan ng kanyang mga 
katangiang batid nila at ang kanyang 
pagiging totoo, gayon pa man kahit 
na nakilala na nila ito ay tinanggihan 
pa rin nila at pinasinungalingan. 
Kung kaya, isinumpa ng Allah (3) 
ang lahat ng mga hindi naniwala sa 
Propeta ng Allah at Kanyang Sugong si Propeta Muhammad (2) at sa Aklat ng 
Allah (4) na ipinahayag sa kanya — ang Qur’an. 






- 
Av shady 
eee 
S5ra% 





a, 
Son 28 we 


90. Anong sama ng napiling pasya ng mga angkan ni Isra‘il para sa kanilang mga 
sarili, noong ipinagpalit nila ang tamang paniniwala sa pagtanggi bilang paglabag 
at panibugho, sa ipinadala ng Allah (4) mula sa Kanyang kagandahang-loob sa 
Kanyang Propeta at Sugong si Propeta Muhammad (22) — ito ay ang Qur’an. 
Kung kaya, sila ay nabigo at napahamak. Ang para sa kanila ay sumpa ng Allah 
dahil sa pagmamatigas at pagtanggi nila kay Propeta Muhammad (2) pagkatapos 
silang isumpa ng Allah (4) dahil sa pagbago nila sa ‘Tawrah.’ Kaya’t ang 
sinumang tumanggi sa pagiging Propeta ni Muhammad (#) ay kaparusahan at 
kapahamakan ang para sa kanila 


91. At noong sinabi ng ilan sa mga Muslim sa mga Hudyo: “Maniwala kayo sa 
ipinahayag ng Allah (8%) na Dakilang Qur’ dn,” sinabi nila: “Ang pinaniniwalaan 
lamang namin ay ‘yung kung ano lamang ang ipinahayag ng Allah sa aming mga 
Propeta.” Sa ganitong kadahilanan ay tinanggihan nila ang mga ipinahayag ng 
Allah (4) (sa Huling Sugo) pagkatapos ng naunang mga Propeta. Gayong sa 
katotohanan, ito ay tumutugma at nagpapatotoo sa anumang kasulatan na 
pinanghahawakan nila. Kung talagang tunay silang naniniwala sa kanilang Aklat, 


[29.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 1 As 3+) 2 5 hdl By gu 


dapat ay paniwalaan nila ang Kabanal-banalan na Qur’an, dahil ito ang 
nagpatunay kung ano ang nasa kanila. 


Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (3): “Kung kayo ay tunay na naniniwala sa 
ipinahayag ng Allah (8) sa inyo, bakit ninyo pinatay noon ang mga naunang 
Propeta ng Allah?” 


92. At katiyakan, dumating sa inyo ang Propeta ng Allah na si Mousa (|) na 
dala-dala niya ang mga malinaw na mga himala at mga _palatandaang 
nagpapatunay ng kanyang pagiging Propeta, katulad ng baha, mga tipaklong, mga 
kuto (lahat ng uri ng ‘Qummal’), mga palaka at iba pang nabanggit sa Dakilang 
Qur’ an. 


Magkagayunpama’y sinamba pa rin ninyo ang bakang inanyuan noong umalis si 
Mousa (#2\) patungo sa itinalagang pakikipag-usap niya sa kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha. Samakatuwid, kayo ay lumabag sa hangganang itinakda ng Allah. 


93. At alalahanin pa rin ninyo, noong kayo ay sumumpa ng kasunduan na 
tatanggapin ninyo ang anumang dala-dala ni Mousa (s#s\) na ‘Tawrah.” Subali’t 
sinira ninyo ang kasunduang ito, na kung kaya, itinaas Namin sa inyong mga 
ulunan ang bundok ng ‘Tir,’ at sinabi Namin sa inyo: “Pangalagaan ninyo nang 
lubusan ang ibinigay Namin, makinig at sumunod kayo, kundi ay ibabagsak 
Namin ang bundok sa inyo.” Subali’t sinabi ninyo: “Narinig namin ang sinabi mo 
(O Mousa 8) pero nilalabag namin ang utos mo; ang pagsamba ninyo sa 
inanyuang baka ang siyang naikintal sa invong mga kalooban dahil sa patuloy 
ninyong paglabag.” 


Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (38): “Sa katotohanan, napakasama ng 


ipinag-uutos ng inyong paniniwala sa inyo na paglabag at pagkaligaw, kung kayo 
nga ay tunay na naniniwala sa kung ano ang ipinahayag ng Allah (48).” 


[30.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 ds 3+1) 2 5 hdl By ew 


ENS ewe 94. Sabihin mo, O Muhammad (2) 


paca dilice Sea ee 


ee 


Setrr- 


i Saab fate Gene fEcSu MOSS; Sf 
BM ON Se5 ea vont reed oS g 
eer Yeas Ng x 


J Beoesare: 


i aS AG FE: SEE eid 6 \gac AG by 7 


N Sd oi cies eG 


, Sofas 255s Ea 5 Bee 4 a 


sop BK K5 i 


y CNS D je aki 
f] DSnd VE A65¢ 


D eSineasctcpicecies | 


. pik ator. ddee ae tas 
AN redid a5 nade; QapbY 

eS ACM ARS Feet ct escort ee 
eigen ee <p 


$2 LSA ANS. t 


sa mga Hudyo na nag-aangkin na 
ang ‘Al-Jannah’ ay para lamang sa 
kanila, sa pag-angkin nilang sila 
lamang ang malalapit sa Allah at 
hindi ang ibang mga tao, at sila ay 
mga anak ng Allah at mga 
minamahal. Samakatuwid, kung 
gayon: “Hilingin ninyo ang Sumpa 
na Pagkamatay, Sa mga 
nagsisinungaling mula sa inyo at sa 
iba pa, kung kayo ay totoo sa inyong 
pag-angkin.” 


95. At kailanman ay hindi nila ito 
gagawin, sa kadahilanang alam nila 
ang pagiging totoong Propeta ni 
Propeta Muhammad (#8) at sila ay 
nagsisinungaling. Na kung _ kaya, 
dahil sa kanilang paglabag at di- 
paniniwala, ito ang magiging sanhi 
ng pagbabawal sa kanila ng ‘Al- 





OK K peepee pea =Jannah’ at magiging dahilan ng 
pagpasok nila sa Impiyernong-Apoy. 
At ang Allah (&) ang ‘‘Aleem’ — Walang-Hanggang Nakaaalam at Ganap na 
Nakababatid kung sino ang masasama sa Kanyang mga alipin at ito ay Kanyang 
papagbabayarin. 


96. At mababatid mo, O Muhammad (3), na ang mga Hudyo ay siyang 
pinakasakim sa sangkatauhan, hinggil sa pagnanasang humaba ang kanilang 
buhay dito sa daigdig, kahit na ito pa ang magpapahamak sa kanila. Higit pa ang 
kanilang kagustuhang humaba ang kanilang buhay kaysa sa mga ‘Mushrikin.’ 
Sapagka’t inaasam-asam nila ang mabuhay ng isang libong taon; gayong ang 
ganito katagal ay hindi pa rin maglalayo sa kanila sa kaparusahan ng Allah (4). 
Siya ang Allah (4), walang maililihim sa Kanya na kahit na anuman mula sa 
kanilang mga ginagawa. 


97. Sabihin mo, O Muhammad (#8), sa mga Hudyo, noong sinabi nila na: “Si 
Anghel Jibril (Gabriel 3%8\) ay aming kalaban mula sa mga anghel.” “Sinuman 
ang kalaban ni Jibril (32) (hayaan siyang mamatay sa matinding galit), dahil 
walang pag-aalinlangan, siya ang nagbaba ng Dakilang Our’ dn sa iyong puso, O 
Muhammad (3), sa kapahintulutan ng Allah (8), na nagpapatunay sa mga Aklat 
na nauna kaysa rito, at bilang gabay patungo sa katotohanan at nagbibigay ng 


[31.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 1 ds 3+1) 2 5 hd By ge 


magandang balita para sa mga naniwala rito, na ang para sa kanila ay kabutihan 
dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.” 


98. Sinuman ang kalaban ng Allah (#8), ng Kanyang mga anghel, ng Kanyang 
mga Sugo, lalung-lalo na ng dalawang Anghel na sina Jibril (<4!) at Mikail (¢2)); 
katiyakan, ang Allah (4) ay kalaban ng lahat ng mga walang pananampalataya. 


99. At katiyakan, ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad (#8), ang mga dakilang 
talata na malilinaw na mga palatandaan, na nagpapatunay ng iyong pagiging 
Propeta at walang sinuman ang tatanggi rito kundi yaong mga lumalabag at mga 
lumabas sa ‘Deen’ ng Allah. 


100. Napakasama ang naging kalagayan ng mga angkan ni Isra‘il, noong nilabag 
nila ang kasunduan, na sa tuwing nakikipagkasundo sila ay isinasaisang-tabi ito 
ng isa sa mga grupo nila at ito ay kanilang nilalabag. Makikita mong 
makikipagkasundo sila sa ngayon subali’t kinabukasan ay sisirain nila ito. 
Sapagka’t, ang nakararami sa kanila ay hindi naniniwala sa mensaheng dinala ni 
Propeta Muhammad (22). 


101. Noong dumating sa kanila si Muhammad (#8), ang Sugo ng Allah na dala ang 
Dakilang Qur’an, na tumutugma sa anumang pinanghahawakan nilang ‘Tawrah.’ 
Ang ilan sa kanila na pinagkalooban ng kasulatan ay isinaisang-tabi ang Aklat ng 
Allah, inilagay nila ang Aklat sa kanilang mga likuran --- itinago nila ang 
kasulatan, na parang ito ay hindi nila alam. Ang katulad nila ay mga mangmang 
na walang kaalam-alam sa katotohanan. 


[32.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 


102. Sinunod ng mga Hudyo ang 
iniudyok sa kanila ng mga ‘Shaytan’ 
(Satanas) bilang ‘Sihr’ (pagsasala- 
mangka) noong kapanahunan ni 
Haring Sulayman (Solomon %é) na 
anak ni Dawood (David ##8\). Sa 
katunayan, hindi si Sulayman (#8) 
ang lumabag at hindi siya ang nag- 
aral ng ‘Sihr.” Walang iba kundi ang 
mga ‘Shaytdn’ ang siyang tunay na 
lumabag sa kautusan ng Allah (4) 
noong itinuro nila sa mga tao ang 
‘Sihr’ upang masira ang kanilang 
‘Deen.’ 


At ganoon din, ang mga Hudyo ay 
sinunod nila ang ‘Sihr’ na ibinaba sa 
dalawang anghel na sina ‘Hdarut’ at 


Juz (Bahagi) 1 


IONE eA 


ESO SOE SOOO ese 
Mak 





ze atest 2<% HEN C4-4 

be ANS AIRS BFS 2 . 

y & Mere th 4-42 1.4 1-778 © he 
8 SS SIC LELIN EIA & 


A s341) 2 8 iS) By ge 


re eos 
oN 


Aeget sosee is 
Iptsllasly 


BD see eB oc expt ee “4 10302 
SSCS UN SS B 
* c eff rit rer Bettye se 2 sheers Q 
Landi e slew sp ellig bls IB 


4 Seceets Sieve 


* Shee Sal oSL WON joy jy BIS i 


reth Be 


BW elcid essai & 
Nuits Viadk & 
BBS QcaAEeyas | 
BOATS BEE 
A MrisAniian iGO & 
YD 2S peal eo ff 


‘“Marut’ na nasa lupain ng Babylon 
(na sakop ng Iraq sa ngayon) bilang 
pagsubok mula sa Allah (8) para sa 
Kanyang mga alipin, hindi ito 
itinuturo. ng dalawang  anghel 
kaninuman nang hindi _ sila 
nagbibigay ng payo at babala mula sa pag-aaral ng ‘Sifr,’ na sinasabi nilang 
dalawa: “Huwag kang lumabag sa kagustuhan ng Allah (&&) sa pamamagitan ng 
pag-aaral ng ‘Sihr’ at pagsunod sa mga Shaytan.” 


OSG Sal p (SIE B 
ate lS Eas 1S pele dRCol 
AO ais tapes, & 


one 





+ 
a fw PA 


Ang mga natutunan ng mga tao sa mga anghel na ito ay kung papaano nila lagyan 
ng pagkamuhi ang kalooban ng mag-asawa upang sila ay magkahiwalay, subali’t 
hindi magagawa ng mga nagsasagawa ng salamangka na ipahamak ang sinuman, 
maliban na lamang kung ito ay nanaisin ng Allah (4) at Kanyang ipapasiya. At 
walang sinuman ang natuto ng ‘Sihr’ nang hindi nakasira sa kanila at wala itong 
ibinigay na anumang pakinabang sa kanila. 


Samakatuwid, ito ang dinala ng mga ‘Shaytdn’ sa mga Hudyo, hanggang sa ito ay 
naging laganap sa kanila. Sa katunayan, mas inuna pa nila ito kaysa sa Aklat ng 
Allah; at katiyakan, kahit na alam pa ng mga Hudyo na ang pagpili sa ‘Sihr’ at 
pagtalikod sa katotohanan ay walang mapapalang anumang kabutihan sa 
Kabilang-Buhay. 


At napakasama ang ginawa nilang pagbenta sa kanilang mga sarili bilang kapalit 
ng ‘Sihr’ at paglabag. Ipinagpalit nila ito sa tamang pananampalataya at pagsunod 


[33.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 1 As 341) 2 5 hdl By gu 


sa Sugo, kung nababatid lamang nila ang mga pagpapayo sa kanila ay hindi nila 
ito ipagpapalit. 


103. Kung ang mga Hudyo ay naniwala lamang at nagkaroon ng takot sa Allah 
(48), mapatutunayan nilang ang gantimpala ng Allah (48) ay higit na nakabubuti 
kaysa sa ‘Sihr’ at sa kung anu-anuman na kanilang natamo sa pamamagitan nito. 
Kung batid lamang nila ang gantimpala ng Allah (4) sa sinumang susunod sa 
Kanya. 


104. O kayong mga naniwala sa Allah, huwag ninyong sabihin sa Sugo ng Allah 
na si Propeta Muhammad (3%) na “Rd ina” (na ang ibig sabihin nito ay 
pangalagaan mo kami at maging dahan-dahan ka sa pagsasalita sa amin hanggang 
sa maintindihan namin ang iyong sinasabi); bagkus ay sabihin ninyong “Un- 
dzur-na” (na ang ibig sabihin ay matyagan mo kami bilang pangangalaga); dahil 
nagbibigay din ito ng ganoong kahulugan, sapagka’t ang mga Hudyo noon ay 
sinasabi nila kay Propeta Muhammad (#2) na “Rd ‘ina” (na ang ibig nilang sabihin 
ay paghamak); samakatuwid, ang para sa mga lumalabag ay makatitikim ng 
matinding kaparusahan. 


105. Hindi nais ng mga walang pananampalataya mula sa ‘Ahlul Kitab’ — mga 
taong nagtatangan ng mga naunang Kasulatan, na mga Hudyo at mga Kristiyano; 
at sa mga ‘Mushrikin,’ na dumating sa inyo ang kahit na anumang kabutihan mula 
sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na tulad ng Dakilang Qur’dn o anumang 
kaalaman, o di kaya ay tulong o magandang balita. Subali’t ang awa ng Allah (%) 
ay namumukod-tangi sa sinumang Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin, sa 
pagbibigay ng pagka-Propeta at pagbibigay ng mensahe. At ang Allah (%) ang 
Siyang ‘Dhul Fadhlil “Adzeem’ — Ganap na Nagmamay-ari ng Napakadakilang 
Biyaya at Kagandahang-Loob. 


[34.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 


ey tities eoboasnnaccce e 
| MADE TD Be SE GT Sl 
rs 2th vip Ruste Tb escalate me 
3 s a ivy er SYS si 
; aS tS ie 
Ze B seat ToS 5555 i 
A983 555) I IST mM 

ats ecg Soci nywtlve is [B 
: 438 PILE Blips VSL PAG ra 
By SAY Aa Spas ate sD : 


hes an 


Luna r 


(ge by 


” - 


Der DRG GMYM Ret AZ £55 oe 
AMAT EILLIVEO B 
ete AEE D aac Fl 
' & SSA Aigo O ST aise HAM me 





Juz (Bahagi) 1 


IAI Eye 


Ls 3#1) 2 bis) By ge 


106. Ang anumang talata (o 
rebelasyon) na Aming pinalitan at 
aalisin sa mga puso at isipan, ay 
Amin itong pinapalitan nang higit pa 
kaysa rito o di kaya ay muli Kaming 
nagbibigay ng kapareho nito, bilang 
kautusan at gantimpala, na ang 
bawa’t isa sa mga talatang ito ay may 
sapat na karunungan. 


Hindi mo ba alam, O Muhammad 
(8), ikaw at ang iyong sambayanan, 
na ang Allah (%) ang Siyang 
‘Qadeer’ -— Walang-Hanggan at 
Ganap na Makapangyarihan na May 
Kakayahang gawin ang lahat ng 
bagay at walang anumang 
makapipigil sa Kanya? 


107. Hindi mo (rin) ba alam, O 
Muhammad (#) at ng _ iyong 
sambayanan, na ang Allah (4) ay 
tanging Nagmamay-ari at 


Nangangasiwa sa mga kalangitan at 
kalupaan? Ginagawa Niya ang anuman na Kanyang nais, Nagpapasiya Siya ng 
batas na anuman na Kanyang nais, Nag-aatas Siya sa Kanyang mga alipin at 
Nagbabawal sa pamamaraan na Kanyang nais; samakatuwid, tungkulin nila ang 
sumunod at tanggapin ang mga ito. Nguni’t kapag sila ay tumanggi, dapat nilang 
mabatid, na wala silang maaaring maging tagapagtaguyod bukod sa Allah (4) at 
walang sinumang maaaring makatulong upang pigilin ang kaparusahan ng Allah 
(38). 


108. O sangkatauhan! Nais ba ninyong hilingin sa inyong Sugong si Propeta 
Muhammad (#2) ang mga bagay, na ang inyong layunin ay paglabag at 
pagmamataas, na tulad ng ginawang paghiling ng mga Hudyo kay Mousa (#¢&l)? 
Kung gayon, sinuman ang tatanggi at hindi maniniwala pagkatapos nito ay 
malilihis sa Matuwid na Landas ng Allah (4) at mapupunta sa kamangmangan at 
pagkaligaw. 


109. Inaasam-asam ng karamihan sa mga taong nagtatangan ng mga naunang 
Kasulatan, na mga Hudyo at mga Kristiyano, na bumalik kayo, O mga 
mananampalataya, sa di-paniniwala pagkatapos ninyong maniwala, na makabalik 
kayo sa dati ninyong kinagawian na pagsamba sa mga rebulto. Ang dahilan kung 
bakit gusto nilang matulad kayo sa mga ito, sapagka’t ang kanilang kalooban ay 


[35.] 


Sirah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 As 341) 2 5 hdl By gu 


punung-puno ng kapootan at panibugho nang mapatunayan nilang si Propeta 
Muhammad (3) ay totoong Propeta at Sugo ng Allah ayon sa kanyang dinalang 
Aklat. 


Kaya’t hayaan ninyo sila sa kanilang pagkakamali at nagawang kasamaan. 
Patawarin ninyo sila sa kanilang kamangmangan hanggang sa dumating ang 
kautusan ng Allah (4) hinggil sa kanila upang sila ay kalabanin at patayin (at ito 
ay nangyari na sa kanila). 


At walang pag-aalinlangan, paparusahan sila ng Allah (4) sa kanilang mga 
maling gawain. Katiyakan, magagawa ng Allah (4) ang anumang Kanyang nais 
na gawin at walang sinumang makapipigil sa Kanya. 


110. Magpatuloy kayo, O kayong mga mananampalataya, sa pagsasagawa ng 
‘Salah’ sa tamang pamamaraan, at sa pagbibigay ng mga obligadong kawanggawa 
(‘Zakah’). At sa bawa’t kabutihang inyong gagawin ay para rin lamang sa inyong 
sariling kapakinabangan. Matatagpuan ninyo ang gantimpala ng Allah (4) sa 
paggawa ninyo nito, roon sa Kabilang-Buhay. Katiyakan, ang Allah (4) ang 
‘Baseer’ — Siya ang Walang-Hanggan at Ganap na Nakakakita sa lahat ng inyong 
mga ginagawa na walang anuman ang naililihim sa Kanya at Siya rin ang 
magkakaloob ng gantimpala nito sa inyo. 


111. Inaangkin ng mga Hudyo at mga Kristiyano na ang ‘Jannah’ (Hardin 
isinaling Paraiso) ay para lamang sa kanila at walang sinumang maaaring 
makapasok (sa ‘A/-Jannah’ na ito) kundi sila lamang. Yaon ay kanilang maling 
pag-aakala. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (2): ‘Magpakita kayo ng inyong 
katibayan kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan sa inyong pag-aangkin.’ 


112. Sapagka’t walang pag-aalinlangang mali ang kanilang pag-aakala na ang ‘A/- 
Jannah’ ay para sa mga natatanging grupo at ipinagbabawal sa iba. 


Samakatuwid, ang makapapasok lamang sa ‘A/-Jannah’ ay ang sinumang nag- 
‘Muslim,’ na ang ibig sabihin ay ang sinumang isinuko ang kanyang sarili sa Nag- 
iisang Allah (4) na walang katambal, na siya ay dalisay sa kanyang kalooban at 
maingat sa lahat ng kanyang mga salita at gawa nang alang-alang sa Allah (4). 


Kung kaya, sinuman ang gumawa nito ay makakamtan niya ang gantimpala mula 
sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa Kabilang-Buhay, na ito ay ang pagpasok 
sa ‘Al-Jannah, at doon ay wala silang dapat na ipangamba sa kanilang 
kahihinatnan, at wala rin silang dapat na ipangamba sa anumang naiwan nila o 
anumang bagay na hindi nila naranasan dito sa mundo. 


[36.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 ds 3#1) 2 5 hdl By ew 


113. At sabi ng mga Hudyo: “Ang ial cai 
mga Kristiyano ay wala ni katiting 
sa tamang ‘Deen.’” Ganoon din ang 
sinasabi ng mga Kristiyano sa mga 
Hudyo: “Ang mga Hudyo ay wala ni 
katiting sa tamang ‘Deen.’” Gayong 
sa katotohanan, pareho  nilang 
binabasa ang ‘Tawrah’ at ‘Injeel,’ at 
nakasaad doon na nararapat silang 
maniwala sa lahat ng mga Propeta. 















SR ee RTE ET 
JASN AS FESS 
i calla PEE RAG S ESOS OM es 
Scop le BD Syuce aalshia 
se Adee gearialcea Seat 
fis ash aay EVEL eA 
Ase Alsi pe oes Saas f 
Races a ates Sucst 















Maging ang mga mangmang mula sa 
mga paganong Arabo at iba pa ay 
ganoon din ang sinasabi na: “Ang 


By CGC AN ge pan, LSA IANSGS 2 
bawa’t mayroong ‘Deen’ ay wala ni %&@ 8 Sone ey 
katiting sa tama.” -e CWS ales Oss: AKGNG @ 


‘ GM DISS KAS eS 
cas 


| NSS Sac Cals Vay JS Toy 


HES ps Eiri 


ee 


BACHE, o p53 WCAC 8 
ie a 


Subali’t huhukuman sila ng Allah 
(4) sa Araw ng Muling Pagkabuhay 
sa mga hindi nila pinagkasunduan 
hinggil sa ‘Deen’ at matatamo ng 
sinuman ang kabayaran ayon sa 
kanyang nagawa. 


Sk Gr 





114. At walang sinuman ang hihigit sa asia di-makatarungan ie sa mga 
yaong nagbabawal na luwalhatiin ang mga Pangalan ng Allah (4) sa mga ‘Masjid 
(tahanan ng pagsamba sa Allah), ipinagbawal ang pagsa-‘Salah’ at pagbabasa ng 
Qur’an mula rito at iba pa; at mas lalong naging matindi ang kanilang 
pagsusumigasig na wasakin ito, o di kaya’y ipasara ito, o di kaya’y pagbawalan 
ang mga mananampalataya mula rito. Sila (na mga nagbabawal) ang tunay na 
masasama na hindi sila maaaring pumasok sa mga ‘Masjid’ nang walang 
pangamba at pagkatakot mula sa parusang maaaring mangyari sa kanila. 


Ang para sa mga gumagawa ng mga hindi makatarungan ay pagkahamak dito sa 
daigdig at masidhing pagpaparusa sa Kabilang-Buhay. 


115. Ang Allah (8) ay Nagmamay-ari ng sinisikatan ng araw at ang nilulubugan 
nito, at maging ang nasa pagitan ng dalawang ito, sapagka’t Siya ang Nagmamay- 
ari ng lahat ng mga kalupaan, na samakatuwid, kahit saan man kayo humarap 
habang kayo ay nagsa-‘Saldh’ bilang kautusan ng Allah () sa inyo; at walang 
pag-aalinlangan, na dahil sa kayo ay naghahangad na makaharap ang Mukha ng 
Allah (48), ay hindi pa rin kayo nakalalabas sa Kanyang kaharian at sa pagsunod 
sa Kanya. 


[37.] 


Sirah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 As 3+) 2 5 hdl By gu 


Katiyakan, ang Allah (4%) ang ‘Wdasee~’ — Sapat at Ganap na Tagapagtustos sa 
lahat ng pangangailangan ng Kanyang mga nilikha na napakalawak ng Kanyang 
awa sa Kanyang mga alipin, na Siya ang ‘‘Aleem’ — Walang-Hanggang 
Nakaaalam at Ganap na Nakababatid ng lahat ng kanilang mga ginagawa at 
walang anuman ang maililihim sa Kanya. 


116. At sinabi ng mga Hudyo, mga Kristiyano at mga pagano: “Ang Allah ay 
nagkaroon ng bugtong na anak.” Luwalhati sa Allah (8) at Napakadakila Niya 
laban sa mga maling paratang nila sa Kanya! Siya ang Nagmamay-ari ng lahat ng 
mga nasa kalangitan at nasa kalupaan, at ang mga ito ay Kanyang mga alipin, at 
silang lahat ay nagpapasailalim sa Kanyang kagustuhan at gumagalaw ayon sa 
Kanyang Pangangasiwa. 


117. Ang Allah (48) ay Siyang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, na walang 
pinagkunan ng anumang katulad. At kapag Siya ay nagtakda o nagpasiya ng isang 
bagay, sinasabi Niya lamang dito, ‘kun’ (maging gayon 0 maganap) ‘fa vakun’ (at 
ito ay kaagad na magaganap). 


118. At sinabi ng mga mangmang mula sa mga taong nagtatangan ng mga 
naunang Kasulatan, na mga Hudyo at mga Kristiyano; at ng iba pa kay Propeta 
Muhammad (#) bilang kanilang pagmamatigas: “dno kaya kung tuwirang 
makipag-usap sa amin ang Allah upang sabihin sa aming ikaw ay Kanyang Sugo 
o di kaya ay darating sa amin ang isang himala mula sa Allah na magpapatunay 
na ikaw ay totoo sa iyong sinasabi.” 


Ang mga ganitong salita ay sinabi na rin ng naunang mga nasyon sa mga Sugong 
ipinadala sa kanila, bilang pagmamatigas at pagmamataas. Dahil magkahawig ang 
mga puso ng mga naunang (nasyon)° at saka ang sumunod (na nasyon)’ hinggil sa 
paglabag at pagkaligaw. Walang pag-aalinlangan, ginawa Naming malinaw ang 
mga palatandaan para sa mga taong naniniwala nang may katiyakan. 


119. Ipinadala ka Namin, O Muhammad (), na kasama ang ‘Deen’ ng 
katotohanan, na pinatunayan ito sa pamamagitan ng mga katibayan at ng mga 
himala. Kung kaya, ipamalita mo sa mga tao, na ang sinumang maniwala sa tyong 
dinala ay mapapasakanila ang kabutihan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay. At 
balaan mo naman yaong mga hindi naniwala hinggil sa kaparusahan na nakaabang 
sa kanila. Pagkatapos nito ay wala ka nang pananagutan pa sa sinumang lalabag 
mula sa kanila. Samakatuwid, sila ay mananatili sa Impiyernong-Apoy sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay. 


°Ang naunang nasyon ay tumutukoy sa mga Hudyo. 
7Ang sumunod na nasyon pagkatapos nila ay tumutukoy sa mga nag-aangking tagasunod ni ‘Isa 
(Hesus #4!) na nasa labas ng Islam. 


[38.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 





SP Kaa ed ad eae ea 


ee eee * 










Soe te 2 et th 44 Ge Be hes + ret 
: ea aesagedga Soe DD hess 9G Gori gh CEST 






| CGD a ERG Gh Kee 
SL4GoM erie AM teureg tf oo GIS PEF 

Fae Jc KAV EE Se EG ZY 
PRAGES SE! GEOL 6 pr ber Grberg 
SESS cea lahat 3) 9 Ot Wiyrai ay |) Anta 


A474 ie 







Juz (Bahagi) 1 


jase ential 
A. BAS Eo ONS e245 55.55 
Bi Bopha Grell Vorlcke sors IB 
cee seer toraienrnse vies | 
. 4 a,0> gee Zep te se, c 
GOD psd nail HELIS. § 


BS Gaal braes Diy dad sys 


As 3#1) 2 8 iS) By ge 


120. At kailanman ay hindi 
masisiyahan sa iyo, O Muhammad 
(#), ang mga MHudyo at mga 
Kristiyano maliban na lamang kung 
iiwan (o tatalikuran) mo ang iyong 
‘Deen’ at sumunod  sa_ kanila. 
Sabihin mo sa kanila: “Ang Islam 
ang Tunay na ‘Deen’® (batas o 
pamamaraan ng pamumuhay) mula 
sa Allah (%).” At kapag ikaw ay 
sumunod sa_ kagustuhan nila 
pagkatapos dumating sa iyo ang 
Rebelasyon ay wala kang makikita 


bukod sa Allah (4%) ~—so na 
tagapagtaguyod ni makatutulong. 







is FIG oe SC Ss Hore 5156 AE 
B ASG crite 5D auwieae du 
La SE YES Sateas lish 
pai eb aalngs rT Lets 
Be She Ss tas SOD om BR 
B) SSeS a pone 
8 Silat ncesueaisius 


‘tye e ok 


121. Yaong mga _ pinagkalooban 
Namin ng Aklat na mga Hudyo at 
mga Kristiyano, at kanilang binabasa 
yaon sa tamang pamamaraan, at 
sinusunod nila nang  tamang 
pagsunod, at pinaniniwalaan nila ang 
anuman na isinasaad sa Aklat na 
yaon hinggil sa paniniwala sa mga 
Sugo ng Allah na kabilang sa kanila ang pinakahuling Sugo na siyang Propeta 
natin at Sugong si Propeta Muhammad (#8), at hindi nila binago at hindi nila 
pinalitan ang anumang nilalaman niyaon, samakatuwid, sila ang nasa katotohanan, 
ang naniwala kay Propeta Muhammad (28) at sa Aklat na ipinahayag sa kanya. 






At sa mga yaong binago ang ilan sa mga nilalaman ng Aklat at itinago ang iba --- 
sila ang tumanggi sa Propeta ng Allah na si Propeta Muhammad (2) at sa anuman 
na ipinahayag sa kanya. Samakatuwid, ang sinumang hindi naniwala hinggil (sa 
bagay na) ito, sila sa katotohanan ang nasa pinakamatinding pagkatalo sa paningin 
ng Allah (3). 


122. O mga angkan ni Isra‘il! Alalahanin ninyo ang napakarami Kong biyaya sa 
inyo at kagandahang-loob, na kayo ay ginawa Kong bukod-tangi sa mga nasyon 
noong kapanahunan ninyo, sa pamamagitan ng pagkakapadala Ko sa inyo ng 
maraming Propeta at mga Aklat. 





*Mangyari lamang ay tingnan ang mga kapaliwanagan ng salitang ito sa talatinigan na nasa 
duluhan ng Aklat na ito. 


[39.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 1 As 341) 2 5 hdl By ge 


123. Katakutan ninyo ang nakapangingilabot na Araw ng Paghuhukom, na sa 
Araw na yaon ay wala nang pakinabang ang isa’t isa, hindi tatanggapin ng Allah 
(4) ang anumang ipangtutubos sa mga kasalanan, walang maaaring mamagitan at 
walang sinuman ang makatutulong. 


124. At alalahanin mo, O Muhammad (3), nang sinubok ng Allah (&%) si Ibrahim 
(381) sa pamamagitan ng mga kautusan at batas. Ito ay kanyang isinagawa sa 
pinakamagandang kaparaanan, na kung kaya, sinabi ng Allah () sa kanya: 
“Gagawin kitang huwaran sa sangkatauhan na sila ay iyong pamumunuan.” 
Sinabi ni Ibrahim (s¢8\): “O ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Gawin Mo ring mamuno 
ang ilan sa aking salinlahi bilang kagandahang-loob na nagmumula sa Iyo.” 
Sinagot siya ng Allah (): “Hindi maaaring mamuno sa ‘Deen’ ang mga hindi 
makatarungan.” 


125. At alalahanin mo rin, O Muhammad (#8), nang ginawa Namin ang Tahanan 
(ang ‘Ka’ bah’ sa Makkah) na isang lugar na pupuntahan ng mga tao at pagkatapos 
ay babalik sila sa kanilang pamilya, pagkatapos ay aasamin nilang muling 
makabalik doon, magsasama-sama sila tuwing ‘Hajj’ at ‘Umrah’ sa pagsasagawa 
ng ‘Tawdf at ‘Salah,’ isang lugar na ligtas at hindi nilulusob ng mga kaaway. 


At sinabi Namin: “Gawin ninyo ang ‘Maqam’ ni Ibrahim (868) bilang lugar ng 
‘Salah’-an, na ito ay bato na pinagtungtungan ni Ibrahim habang itinatayo niya 
ang Ka‘bah.” At nagpahayag Kami kay Ibrahim (#¢#!) at sa kanyang anak na si 
Ismail (#8), na linisin ang Aking Tahanan (ang Tahanan ng pagsamba) sa 
anumang karumihan at dungis ng maling pagsamba para sa mga nagsasagawa rito 
ng ‘Tawdf,’ ‘litikaf’ at pagsa-‘ Salah.’ 


126. At alalahanin mo rin, O Muhammad (2), nang sinabi ni Ibrahim (38!) bilang 
panalangin: “O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Gawin Mo ang Makkah na 
mapayapang lunsod at pagkalooban Mo ang mga tao rito ng iba’t ibang uri ng 
kabuhayan at mga bunga, na ito ay bukod-tangi lamang na para sa mga naniwala 
sa Allah (&%) at sa Kabilang-Buhay.” 


Tumugon ang Allah (4) at Kanyang sinabi: “Maging ang sinuman na hindi 
naniwala ay pagkakalooban Ko rin ng kabuhayan dito sa daigdig at 
pagkakalooban Ko rin ng pansamantalang kaligayahan. Subali’t pagkatapos nito 
ay sapilitan Ko siyang kakaladkarin tungo sa pagpaparusa sa Impiyernong-Apoy. 
At ito ang pinakamasamang huling hantungan.” 


[40.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 ds 3#1) 2 5 hdl By aw 


127. At alalahanin mo pa rin, O sabe EBsieas 
Muhammad (3), nang itinayo nina Be Ca en: DE 
Ibrahim (#8) at Ismail (ssl) ang & seach. jettles i 
mga pundasyon ng Tahanan (ng 


Pagsamba sa Allah 4 --- ang Oe GB Ale, AEA, ¢ 


‘Kabah’ sa Makkah), na silang & ARCA 3 m4 
Sait ay jeer ae may a Ss Ses ieslgt5 5 ee AoW EES . 
asamang pagkatakot at sinabi: “O @) 2-2; frets tes iO 
aming “Rabb” na Tagapaglikha! & SHG ASSIA GAS asste é pple le ats iE 
Tanggapin Mo mula sa amin ang @ ¢ ei8 5 peters 33 
paglilingkod na ito, dinggin Mo ang ©& ; 
aming panalangin sapagka’t Ikaw ay 
‘As-Samee™’ — ang Walang-Hanggan ¥ ee eee 
at Ganap na Nakakarinig ng mga ¥ ee een 2 


hinaing ng Iyong mga alipin, na ‘AI- % Hs eo GH jects A Slatin tts s 
‘Aleem’ — ang Walang-Hanggang & Bec ree 5 tn t285 Os aict 24s 
Nakaaalam at Ganap na 3 Sgn pie 5g eh Fl DS = 
Nakababatid ng kanilang mga & USN oa mtpdgA AE a 51565 sa 


kalagayan.” Aes Sal Aan ea 5 aenis) Bula 4 sags) & 


D Se Ayes iv: - “ 
128. “O aming ‘Rabb’ na & cis : ts ma SNe mB 

Tagapaglikha! Gawin Mo kaming & Bares eo lnc i 
matatag sa Islam, sumusunod sa & ee at 

Tyong batas at gayundin ang aming 

salinlahi, na maging isang nasyon itong susunod sa Iyo sa paniniwala. At ituro 
Mo sa amin ang mga gawain (Manasik) at pamamaraan ng pagsamba sa lyo at 
patawarin Mo kami sa aming mga pagkakasala. Sapagka’t katotohanan, Ikaw ay 
‘At-Tawwab’ — ang Tagapagtanggap sa sinumang nagsisisi at humihingi ng 
kapatawaran mula sa Kanyang alipin, na ‘Ar-Raheem’ — ang Napakamaawain at 
Ganap na Mapagmahal sa Iyong mga alipin.” 





129. “O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Padalhan Mo ang sambayanang ito ng 
Sugo mula sa angkan ni Ismail na bibigkas sa kanila ng Iyong mga talata, at 
tuturuan sila ng Qur’dn at ‘Sunnah,’ at linisin (Mo) sila mula sa ‘Shirk’ at 
masamang pag-uugali, sapagka’t Ikaw ay ‘Al-‘Azeez’ — ang Kataas-Taasan at 
Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na walang 
sinuman ang maaaring makatanggi sa nais Mong mangyari at walang anuman 
ang maaaring makapigil sa Iyong kapangyarihan, na ‘Al-Hakeem’ — ang 
Walang-Hanggan at Ganap na Maalam sa paglalagay ng mga bagay sa tamang 
dapat nitong paglagyan.” 


130. At walang sinumang tatanggi sa ‘Deen’ ni Ibrahim (#2\) na ‘/s/dm’ maliban 
sa may kakulangan sa pag-iisip na mangmang. Katotohanan, pinili Namin siya 


[41.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 1 As 341) 2 5 hdl By ge 


rito sa daigdig bilang Propeta at Sugo, at katotohanang sa Kabilang-Buhay, siya 
ay kabilang sa mga mabubuti na nasa matataas na antas. 


131. Ang dahilan kung bakit siya ang napili (Namin), ay dahil sa kanyang 
mabilisang pagtanggap ng katotohanan, na walang pag-aalinlangan, noong sinabi 
sa kanya ng Kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha: ‘Aslim’ — mag-Muslim ka (na ang 
ibig sabihin ay ‘isuko mo nang taimtim at ganap ang iyong buong sarili sa 
kagustuhan ng Allah’)! Kaagad siyang tumugon at nagsabi: ‘As-lam-tu Li-rab- 
bil ‘A-la-meen’ — Isinuko ko nang taimtim at ganap ang aking buong sarili bilang 
Muslim sa Allah na ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang, sa 
Kanyang Kaisahan bilang pagmamahal sa Kanya.” 


132. At inutusan ni Ibrahim (8#8)) at ni Ya‘qib (Jacob %#8\), ang kanilang mga 
pamilya, na maging matatag sa Islam at sinabi nila: “O aming mga anak! 
Katiyakan, pinili ng Allah (8%) ang ‘Deen’ na ito para sa inyo. Kaya’t huwag 
kayong lumayo sa ‘Deen’ na ito sa lahat ng pagkakataon at huwag kayong 
mamamatay kundi sa Pananampalatayang Islam lamang bilang mga Muslim — 
taimtim at ganap na isinusuko ang buong sarili sa kagustuhan ng Allah.” \to ang 
‘Deen Al-Islam’ na siyang dala-dala rin ni Propeta Muhammad (38). 


133. Saksi ba kayo nang dumating ang kamatayan kay Ya‘qib (s¢#\), nang 
kanyang tinipon ang kanyang mga anak at tinanong sila: “Sino ang inyong 
sasambahin kapag namatay na ako?” Sinabi nila sa kanya: “Sasambahin namin 
ang iyong ‘Ilah’ (Diyos — ang Allah %), ang ‘Ilah’ ng ivong mga magulang na 
sina Ibrahim, Isma‘il, at Ishaq; ang nag-tisang ‘Ilah’ at sa Kanya lamang kami 
susunod at susuko bilang mga Muslim.” 


134. Sila ang mga naunang nasyon. Ang para sa kanila ay kung ano ang kanilang 
nagawa at ang para naman sa inyo ay kung ano ang inyong nagawa, at hindi kayo 
mananagot sa anumang kanilang nagawa at hindi (rin) sila mananagot sa anumang 
inyong nagawa. At ang bawa’t isa ay gagantimpalaan batay sa kanyang mga 
ginawa. Samakatuwid, hindi mananagot ang sinuman sa kasalanan ng iba at hindi 
makikinabang ang sinuman sa paniniwala at pagiging matatakutin (sa Allah 4) ng 
iba. 


[42.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 ds 3#1) 2 5 hdl By ew 


BOE ays 135. At sinabi ng mga Hudyo sa mga 
MAEDA APT pex “@ey 4tagasunod (sambayanan) ni Propeta 
ae eTocs eee at -ac- liee Muhammad (8): “Pumasok kayo sa 
| eaSlabe de Jo lsieg ce as Nagel pal MES aa? (38) ee 
, ; s Y een’ ng mga Hudyo sapagka’t 
BW alias fo oS Eh. Shas 9 
m) esl lCnalel yo ee nS dsb leslanc> IP nandoroon ang _ patnubay; at 
*s A kees tha Ay By A Nr RS 4% bee . . . 
Ons LaHli casi Gs dy ie cia haa ee sinabi Pie 
2a ce dG AL LCA IS istiyano. Sabihin mo sa kanila, 
es mh 39) eg ge eB p\. es ie ie 
Sly * piesa . = ? I Muhammad (): “Ang talagang 
Hace op Si tena ene Son oa case IK ‘ 
; Bork FI e220 RY $2904 1 patnubay ay ang pagsunod natin sa 
A CpiP Says Lo deal si aay Raslee Ea I Fale 5h —) ‘Deen’ ni Ibrahim (388). Ito ang 
e ee cytee-Sepsac  .ce-cc, es fe Matuwid na Landas at malayo sa 
oa SONA. Ay 4 ai422 <4 lit’ 4 es : ; : 
ss ee aii pase ‘ a me anumang kamalian. Kailanman, si 
s A 9 Bde atl Tye el 9 <> ff Ibrahim (83) ay hindi  naging 


4: Snub 


ALU 


Ps z 





ea 
is 
- 


bee “Arche & “7 ane 


Oi as a USES Ssh raf kabilang sa mga ‘Mushrikin,’ hindi 
(teks eh hE. siya sumamba ng iba bukod sa Allah 
4 y \es55\ At c us; im yi Sg 


oi es 8 sro 

c nepcomnnond gg (BS ni naglagay ng katambal sa 
Ss SAB G Ls Sena] sea Sos 6 pagsamba sa Allah.” 

gifs EAA COG IB ; 

Bl scaeAce se ee gece c aceeee-e (ED 136. O kayong mga mananam- 
ate Ash Catia gs SS oa ANS ‘s palataya! Sabihin ee sa mga 
gz UCR BEAL D ELS Ke yas *? Hudyo at mga _ Kristiyano: 
wi DM oriecgiesy5 Ao 55 fe “Naniwala kami sa Allah (48) na 

ee, «Nag-iisa at Bukod-Tangi, at sa 

anumang ipinahayag sa amin na 

Dakilang Qur'an, na ito ay ipinahayag ng Allah (8%) kay Muhammad (38) na 
Kanyang Propeta at Sugo, at sa anumang ipinahayag kay Ibrahim (88) na 
‘Suhif, at sa kanyang dalawang anak na sina Ismail (888\) at Ishaq (38), at 
gayundin kay Ya qtib (sl) at sa mga anak ni Ya qtib na tinatawag na ‘Al-Asbat’ 
— na sila ang mga Propeta na galing sa lahi ni Yaqtib na nagmula sa 
labingdalawang angkan ni Israil. At naniwala rin kami sa anumang 
ipinagkaloob kay Mousa (#8) na ‘Tawrah’ at sa ipinagkaloob kay ‘Isa (Hesus 
xl) na ‘Injeel’ at sa lahat ng ipinagkaloob sa mga Propeta bilang Rebelasyon 
mula sa Allah (&) na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. Wala kaming ginawang 
pagtatangi hinggil sa paniniwala sa sinuman sa kanila at kami ay mga Muslim --- 
taimtim at ganap na sumusuko sa Allah (8%) bilang pagsunod at pagsamba. 


137. Kapag naniwala ang mga walang pananampalataya mula sa mga Hudyo, mga 
Kristiyano at iba pa, sa katulad ng inyong pinaniniwalaan mula sa dinala ng Sugo 
ng Allah na si Propeta Muhammad (3), sila ang napatnubayan tungo sa 
katotohanan, subali’t kapag sila ay tumalikod, sinasalungat lamang nila ang 
kanilang mga sarili sa isa’t isa. Samakatuwid, ganap na ganap ang pangangalaga 
ng Allah (8) sa tyo, O Muhammad (3), mula sa kanilang kasamaan. Siya ang 
tutulong sa iyo laban sa kanila, sapagka’t Siya ay ‘As-Samee~’ — ang Ganap at 
Walang-Hanggang Nakakarinig ng lahat ng inyong mga sinasabi, na ‘Al-‘Aleem’ 


[43.] 


Sirah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 1 As 31) 2 5 hdl By ge 


—ang Walang-Hanggang Nakaaalam at Ganap na Nakababatid ng lahat ng inyong 
mga katayuan. 


138. Kung gayon, maging matatag kayo, O mga mananampalataya, sa Relihiyon o 
‘Deen’ ng Allah ($8) na likas sa inyong katauhan, sapagka’t wala nang hihigit pa 
kaysa sa ‘Fitrah’ ng Allah (8) na inilagay Niya sa bawa’t tao. Kaya’t kami ay 
lubos na nagpapasakop sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod namin sa ‘Deen’ 
ni Ibrahim (#1). 


139. Sabihin mo, O Muhammad (3) sa mga ‘Ahlul Kitab’ --- mga Hudyo at mga 
Kristiyano: “Nakikipagtalo ba kayo sa amin hinggil sa Kaisahan ng Allah (88) at 
sa taos-pusong pagsamba lamang namin sa Kanya; at Siva lamang ang ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha ng ‘Al-‘Alamin,’ na wala Siyang ginawang pagtatangi sa 
pagitan ng bawa’t isang nasyon at ng iba; na samakatuwid, ang para sa amin ay 
ang aming ginawa at ang para sa inyo ay ang inyong ginawa, at kami ay taos- 
pusong sumasamba at sumusunod sa Allah (4%) at hindi kami nagtatambal ng iba 
sa pagsamba sa Kanya at Siya lamang ang tangi naming sinasamba?” 


140. O sinasabi ba ninyo bilang pagtatalo hinggil sa Allah (8%): “Katiyakan, sina 
Ibrahim (3s8\), Ismail (388), Ishaq (888\), Ya qtib (888\) at ang mga AlL-Asbdat; na 
ang kanilang ‘Deen’ ay Judaismo at Kristiyanismo? Ito ay pawang 
kasinungalingan, sapagka’t ipinadala sila bilang mga Sugo at namatay sila noon, 
nang hindi pa ipinadala ang ‘Tawrah’ at ‘Injeel.’” 


Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (3): “Kayo ba ang nakaaalam hinggil sa 
kanilang ‘Deen’ o ang Allah (8) ang Nakaaalam nito? Dahil nabanggit sa 
Dakilang Our’ dn na sina (Ibrahim, Isma‘il, Ishaq, Ya qtib at ang mga ‘Al-Asbdat’) 
ay mga dalisay na mga Muslim. Kung kaya, wala nang hihigit pa sa inyo sa 
pagiging hindi makatarungan, noong itinago ninyo ang matibay na katibayan na 
nasa inyo mula sa Allah (&) at nag-aangkin kayo ng mga bagay na salungat 
bilang pagsisinungaling sa Allah ().” Samakatuwid, ang Allah (3) ay walang 
Nakaliligtaan na anuman mula sa inyong mga ginagawa, kundi ito ay batid na 
batid Niyang lahat at katiyakan na tatanggapin ninyo ang kabayaran mula rito. 


141. Sila ang mga naunang nasyon sa inyo. Ang para sa kanila ay kung ano ang 
kanilang nagawa at ang para naman sa inyo ay kung ano ang inyong nagawa, at 
hindi kayo mananagot sa anumang kanilang nagawa at hindi (rin) sila mananagot 
sa anumang inyong nagawa. Sa talatang ito, pinipigilan ang (sinuman na) sumalig 
sa mga nilikha at hindi nararapat magmayabang sa pag-angkin na siya ay nagmula 
sa ganito’t ganoong angkan, sapagka’t ang pinakabatayan ay ang paniniwala sa 
Allah (&) at bukod-tanging pagsamba sa Kanya at pagsunod sa Kanyang mga 
Sugo. Kung kaya, ang sinumang hindi naniwala sa sinumang Sugo ng Allah, ay 
nangangahulugang nilabag niya ang lahat ng mga Sugo ng Allah. 


[44.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 sj) 2 5 hdl By ew 


142. Sasabihin ng mga mangmang at RENEE Stele 
may kakulangan sa pag-iisip mula sa |RSRGepGagopeadipeac ipsa : os 
mga Hudyo at sa mga katulad nila, na By ies Si * S55 “I le scat rr é : 


may kasamang panlalait, pangungut- ‘i wie 
ya at pangmamata: “Ano baga ang #e| %” dy in sarce Aa) basal aisle 
nagtulak sa mga Muslim, upang $B) \$,5=<3Ue05<2\-hcbe - WIS G5 is ps 
i bE sepa hina- & esi KEUNG AGA fi 
arapang ‘Qibiah,’ na nakasanayan @l 5.6 ae ae Ks 
na nilang harapan sa tuwing sila ay @ ae niinonao E 
magsasagawa ng ‘Saldh?’”? Dahil @ ache Je Cs 

sa simula’? ng Islam _noong a. ANS Bie 5 ate stiles 


kapanahunan ni Propeta Muhammad tog 

(#) ay sa ‘Baytul Maqdis’ sa & esd ctiu5s $Bt55, ’ 
Falisteen ang kanilang hinaharapang & spd ass bgle a eseagh 
dako (o direksiyon) sa tuwing silaay 2) % MEL S.5 us Kats Ysasidas aia 
magsa-‘ Salah. 2 jai fathers Se is hci inte 
Sabihin mo sa kanilaj OQ Muhammad & Ks plesessy @ sts 
(3): “Ang silangan at kanluran at BS sins Pest sels Ase 
ang nasa pagitan ng mga ito ay “%& re fee et 
Pagmamay-ari ng Alléh (4). Sa %& An i ptalaleasloglj ge del 
katunayan, walang anumang suloksa @ S Sn AMZ 5 5 Lie bs 

mundo nang hindi Siya ang ee See 
Nagmamay-ari. Pinapatnubayan 

Niya ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin tungo sa 
Matuwid na Landas.” Ang pamamahayag na ito ay pagpapatunay na ang lahat ng 
pangyayari ay nasa pagtatangan ng Allah (4%) sa pagsasagawa ng Kanyang ipinag- 
uutos. Samakatuwid, kung saan Niya nais na kayo ay paharapin mula sa inyong 
kinagawian na ‘Qiblah,’ ay doon kayo humarap. 





°Sa simula kasi, ang mga Muslim noong kapanahunan ni Propeta Muhammad (38), sa tuwing sila 
ay magsa-‘Salah,’ nakaharap sila sa direksiyon (‘Qiblah’) tungo sa ‘Baytul Maqdis’ (Falisteen). 
Subali’t noong ibinaba ang Rebelasyon hinggil sa direksiyon ng pagharap patungo sa Makkah ay 
ibinaling nila ang ‘Qib/ah’ na kanilang hinaharapan patungo sa direksiyon ng Makkah. 


'°Sa tuwing mababago ang Tunay na Katuruan ng mga Propeta at Sugo ay muling itong ibinabalik 
ng Allah sa orihinal nitong kaanyuan sa pamamagitan ng pagpapadala ng panibagong Sugo. Kaya 
itinuring na ‘simula ng Islam noong kapanahunan ni Propeta Muhammad,’ dahil kapapahayag 
pa lamang nito sa kanya at kababago pa lamang na yakapin ito ng kanyang mga tagasunod. Ang 
Islam ay palaging nandiriyan sa bawa’t henerasyon sapagka’t ito ang palaging dalang katuruan ng 
Propeta o di kaya ay ng Sugo, na nagmula sa Allah — Qur’an 3:19; at ito ang Kanyang ipinag-utos 
sa inyo at sa mga Propeta at Sugo — Qur’an 42:13; at iisa lamang ang Relihiyon na ito ng mga 
Propeta — Qur’an 23:52; at sinabi ng Sugo ng Allah na si Propeta Muhammad (3%) bilang 
karagdagang pagpapatibay: “dng mga Propeta ay magkakapatid, ang kanilang mga ina ay 
magkakaiba subali’t ang kanilang ‘Deen’ (0 Relihiyon) ay iisa.” Ang pagkakasalin ng kahulugan, 
na naitala sa aklat na Sahih Al-Bukhari, 6/478, bilang 3443. 


[45.] 


Sirah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 ssl) 2 5 hdl By gu 


143. At katulad ng pag-akay Namin sa inyo, O mga Muslim, patungo sa Matuwid 
at Tamang ‘Deen,’ ay ginawa Namin kayong isang matuwid at pinakamabuting 
sambayanan, nang sa gayon ay maging saksi kayo sa Kabilang-Buhay sa mga 
naunang sambayanan sa inyo, na naipaabot sa kanila ng kanilang mga Sugo ang 
mga mensahe mula sa Allah (%) na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. At sa 
Kabilang-Buhay (din), ang Sugo ng Allah ay siya namang magiging saksi sa inyo, 
na naiparating niya ang mensahe sa inyo mula sa kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha. At hindi Namin ginawa ang ‘Qiblah’ sa ‘Baytul Maqdis’ 
(Falisteen) na nakasanayan mo na harapan, O Muhammad (8), at pagkatapos ay 
ibinaling Namin ang direksiyon nito patungo sa ‘Ka ‘bah’ na nasa Makkah, kundi 
upang palitawin lamang kung sino ang tunay na susunod at magpapasailalim sa 
kautusang dala mo, na haharap kasama ka, sa ‘Qiblah’ na haharapan mo. At 
upang lumitaw din kung sino ang mahina ang ‘Eemdn’ (Pananampalataya), na 
kung kaya siya ay babaligtad at tatalikuran niya ang kanyang ‘Deen’ dahil sa 
pagdududa at pagiging mapagkunwari. 


At katiyakang ang paglipat ng ‘Qiblah’ mula sa ‘Baytul Maqdis’ (Falisteen) 
patungo sa ‘Ka‘bah’ ay magiging mahirap at mabigat para sa mga naligaw, 
subali’t magiging madali naman ito para sa mga pinatnubayan ng Allah (%). At 
hindi binalewala ng Allah (&) ang inyong paniniwala sa Kanya at ang inyong 
pagsunod sa Kanyang Sugo. 


At hindi Niya pinawawalang-saysay ang mga nauna ninyong mga ‘Salah’ na 
iniharap ninyo sa naunang ‘Qiblah.’ Katiyakan, ang Allah (4%) ang ‘Raouf? — 
Punung-Puno ng Kabutihan at Napakalawak ng Kanyang Awa, na ‘Raheem’ — 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa Kanyang mga alipin. 


144. Katiyakan, Aming nakikita ang pagbaling ng iyong mukha, O Muhammad 
(#) sa kalangitan nang paulit-ulit, dahil sa inaabangan mo ang pagbaba ng 
kapahayagan sa iyo hinggil sa ‘Qiblah.’ Walang pag-aalinlangan, ihaharap ka 
Namin mula sa ‘Baytul Maqdis’ tungo sa ‘Qiblah’ na kalugud-lugod sa iyo at ito 
ay sa ‘Masjid Al-Haram’ sa Makkah, kaya’t iharap mo ang iyong mukha patungo 
roon. At kahit saan man kayo naroroon, O kayong mga Muslim, at nais ninyong 
magsagawa ng ‘Salah,’ ay humarap kayo sa ‘Masjid Al-Haram.’ 


At walang pag-aalinlangan na ang mga pinagkalooban ng Allah (4) ng kaalaman 
hinggil sa mga Aklat mula sa mga Hudyo at mga Kristiyano ay batid na batid nila 
ang hinggil sa paglipat ng ‘Qiblah’ patungo sa ‘Ka’ bah’ (na nasa Makkah). Tunay 
na ang tungkol sa bagay na ito ay nakatala sa kanilang mga Aklat. At hindi 
nakaliligtaan ng Allah (4%) ang ginawa nilang pagsasalungat at pagdududa, na 
samakatuwid ay tutumbasan ito ng Allah (4%) sa kanila. 


145. At kahit na dalhin mo pa, O Muhammad (3), sa mga taong nagtatangan ng 


‘Tawrah’ at ‘Injeel’ — mga Hudyo at mga Kristiyano, ang lahat ng katibayan 
hinggil sa pagharap sa ‘Kabah’ sa tuwing magsa-‘Saldh,’ na yaon ang 


[46.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 srl) 2 5 hdl By gu 


katotohanan mula sa Allah (4) ay hindi pa rin sila susunod sa ‘Qiblah’ na iyong 
hinaharapan, dahil sa kanilang paglabag at pagmamataas. At hindi maaari sa iyo 
na sumunod kang muli sa kanilang ‘Qiblah’ at (dapat na mabatid mo na) hindi rin 
sinusunod ng ilan sa kanila ang ‘Qiblah’ ng iba. At (samakatuwid) kapag sinunod 
mo ang kanilang kagustuhan hinggil sa ‘Qib/lah’ at iba pa, pagkatapos dumating 
sa iyo ang kaalamang ikaw ay nasa katotohanan at sila ay nasa kamalian; kung 
gayon, ikaw ay mapapabilang sa mga ‘Dzdlimin’ — mga hinamak ang kanilang 
mga sarili sa pamamagitan ng kanilang pagiging masama. Ito ay bilang babala sa 
sinumang susunod sa sarili niyang kagustuhan at lumalabag sa batas ng Islam. 


[47.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 3H) 2 5 hdl By ew 
iN Sees 146. Ang mga pinagkalooban Namin 
nino ng “Tawrah’ at ‘Injeel’ --- ang mga 


PIP AMS 


sy Sy taaileh CSA CESS (esas Gt Ie 
! be te dim - ptoc ede Erte -. en 
won @ Act Pele al aclasns Gd 


as b>, 


; eae MG Git Ee % 


7 2ee 


Syeeeia 258 «bgp REM S 


“ec i727 


, eben Alloys lC Ls has fe 
2 DE IGEsZESSS S Sg OBEE Ji B25 Ss 


pee USES 5 Alla Sn 
dee SL 1805 Koes me, rs 
) UGK Ga AEE te 
ea V5 Ease BH Ose ms 
; oa ee e 
sie @ welts ess 2 


(Jib < tiv %z 


Paham (0 Iskolar) ng mga Hudyo at 
ang mga Paham ng mga Kristiyano 
ay kilala si Propeta Muhammad (2) 
ayon sa mga _ katangian niyang 
nabanggit sa kanilang mga Aklat, na 
tulad ng pagkakakilala nila sa kani- 
kanilang mga sariling anak. At 
katiyakan, ang isang grupo sa kanila 
ay itinago ang katotohanan, kahit na 
alam pa nila ang katibayan at 
katunayan ng  <kanyang mga 
katangian. 


147. Ang ipinahayag sa iyo, O 
Muhammad (#2), ay katotohanan na 
nagmula sa Allah (4) na iyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung 
kaya, huwag na _ huwag_ kang 
pabibilang sa mga nag-aalinlangan. 


w & vor) Betas aS SM ale 
sesta Ses Pe 148. At sa bawa’t sambayanan ay 
mayroon = silang ‘Qiblah’ na 
hinaharapan sa tuwing sila ay magsa-‘Saldh.’ Kaya madaliin ninyo, O mga 
mananampalataya, magsipag-unahan kayo sa pagsasagawa ng mga mabubuting 
gawa na ipinag-utos sa inyo ng ‘Deen Al-Islam,’ at walang pag-aalinlangan, 
titipunin kayong lahat ng Allah (4) sa Araw ng Muling Pagkabuhay mula sa 
inyong kinaroroonan. Katiyakan, ang Allah (%), Siya ang ‘Qadeer’ — Walang- 
Hanggan at Ganap na Makapangyarihan na May Kakayahang gawin ang lahat ng 
bagay. 





149. At kahit saan ka man magsimula para sa iyong paglalakbay, O Muhammad 
(8), at nais mong isagawa ang pagsa-‘Saldah,’ iharap mo kung gayon ang tyong 
mukha sa ‘Masjid Al-Haram.’ At katiyakan, ang pagharap mo roon ay siyang 
katotohanan mula sa Allah (4%) na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


At hindi nakaliligtaan ng Allah (4%) ang inyong ginagawa at gagantihan Niya kayo 
batay sa anuman na inyong mga ginawa. 


150. At kahit saan ka man magsimula, O Muhammad (3), ay humarap ka sa 
‘Masjid Al-Haradm; at gayundin kayong mga Muslim, kahit saan man kayo 
naroroon na sulok ng daigdig, ay iharap ninyo ang inyong mga mukha sa ‘Masjid 
Al-Haram’ sa inyong pagsa-‘Salah,’ nang sa gayon ay hindi magkakaroon 


[48.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 3-1) 2 5 hdl 3) gu 


ng katwiran ang mga taong lumalabag kapag sila ay nakipagtalo sa inyo 
pagkatapos ninyong humarap doon. Maliban lamang sa mga masasama at 
tumanggi mula sa kanila, mananatili pa rin sila sa pakikipagtalo sa inyo subali’t 
huwag kayong matakot sa kanila. 


Ako lamang ang dapat ninyong katakutan sa pamamagitan ng pagsunod sa Aking 
mga ipinag-uutos, pag-iwas sa Aking mga ipinagbabawal; at nang sa gayon ay 
mabuo Ko ang Aking mga biyaya at kagandahang-loob sa inyo sa pagpili ng 
ganap na batas at nang kayo ay mapatnubayan tungo sa katotohanan. 


151. Katulad ng pagbibigay Namin ng biyaya sa inyo sa pamamagitan ng 
pagharap ninyo sa ‘Ka‘bah,’ nagpadala kami ng Sugo mula sa inyo upang 
bigkasin ang mga malinaw na Salita, na isinasaad ang pagkakaiba ng katotohanan 
mula sa kamalian. At upang linisin din kayo mula sa dungis ng pagtatambal at 
masasamang pag-uugali; at ituro sa inyo ang Qur’an, ang ‘Sunnah’ at mga 
alituntunin ng batas. 


Gayundin ang mga kuwento tungkol sa mga Propeta at sa mga naunang mga tao 
na wala kayong kaalaman hinggil sa mga ito. 


152. Kaya’t alalahanin ninyo Ako sa pamamagitan ng pagsunod at pagsamba sa 
Akin, nang sa gayon ay aalalahanin Ko (rin) kayo sa pamamagitan ng 
pagpapatawad at labis na pagmamahal. Ako lamang ang dapat ninyong 
pasalamatan sa salita at gawa. Huwag ninyong ipagsasawalang-bahala ang Aking 
mga biyaya sa inyo. 


153. O kayong mga naniwala! Humingi kayo ng tulong mula sa Allah (%) sa lahat 
ng inyong mga pangangailangan sa pamamagitan ng pagtitiis sa mga 
nangyayaring sakuna sa inyo, sa mga pagsubok na inyong mga nararanasan, at 
pag-iwas sa mga kasamaan at sa mga kasalanan; at pagtitiis habang gumagawa ng 
mga ipinag-uutos at mga kabutihan; at pagsa-‘Salah’ bilang kapanatagan ng 
kalooban; at pagbabawal sa lahat ng mga imoral na gawain na tulad ng pakikiapid 
at iba pang kasamaan. Katiyakan, ang Allah (4) ay kasama ng mga matiisin sa 
pamamagitan ng Kanyang tulong at gabay. 


Sa talatang ito, isinasaad na ang pagiging bukod-tanging pakikisama ng Allah (4) 
ay para lamang sa mga mananampalataya na katulad ng_ naipaliwanag. 
Magkagayunpaman, ang pangkalahatang pakikisama ng Allah (&&) ay 
nangangahulugan ng Kanyang malawak at walang hangganang kaalaman at 
pagmamatyag sa Kanyang mga nilikha. 


[49.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 


154. At huwag ninyong sabihin, O 
mga mananampalataya, na yaong 
mga namatay sa ‘Jihdd,’ pakikipag- 
punyagi sa Daan ng Allah, na “Sila 
ay mga patay.” Hindi sila mga patay, 
bagkus sila’y mga buhay, nguni’t 
ito’y hindi ninyo nararamdaman. 
Namumukod-tangi ang _ kanilang 
pagiging buhay sa kanilang mga 
libingan, na walang sinuman ang 
Nakaaalam nito kundi ang Allah (4) 
lamang. Ito ang _ katibayan na 
mayroong magandang buhay sa 
libingan. 


155. At sinusubukan Namin kayo sa 
mga pangkaraniwang bagay na tulad 
ng pagkatakot sa inyong mga 
kalaban, kagutuman o kakulangan sa 
pagkakamit ng yaman --- na 
bagama’t hirap na hirap na’y hindi 
pa sapat ang nakakamit o di kaya’y 
pagkawala nito, pagkasawi ng mga 


Juz (Bahagi) 2 





(2s #' 





sig CGPS pig COPD ofp CED On CPD Don CEPD Ooo CUDDY. 2g COP) oie Te 





a toyireh OA oR ce 5 Ame 6 th At, ms 
BB SRO Va Seed lsevs R 
ry Se tte oe beg A ne a°2% wm 
| Godlee Sl OD OySY & 
: wat 40a & ao4\ke SD S5er coker. 6 8e0 es 
YP Sel a Sy OV Si Vos ais iB 
x 6 At 7 1 tAce- £ or it 7 5g “ 
Spe), ae NTS IE I 

) A ct BL Pee i} eM oie + 42 AAAS K 
Ass dees pqit oiler dedss LY ie 

ae “ 

se es Seer tteic ats Ges seostrsr I 

be ail plac eye 9 ga) VGN S| Wy os ca \ pete 

414 ofa 


Bibi late ANG SA Jemlecgs ey 


Mm ec, te IA 4 eye core oe 
BN, DD Me SE ASE re ES hy, 


BSc stetijesilyultess Be 
A Sop diversanebasissiaw i 
8 ASSIA Es 
I SUL Sale D Aare: x 


4 


= i Se Oye om xe “a < os os 
Sse IG ASG WS ASUS 


seten 
nd 
eo > 


B) Osha icine GAT 3s, 
op s 240 For ~ein “ee x ee 
B DASA WLS A RID B 


a ae aa Cy See Dy, 


Ra ee bee as Pe a PAN 4 


2 8 iS) By ge 





mahal sa buhay sa pamamagitan ng 

pangkaraniwan na kamatayan o di kaya’y pagka-‘Shaheed’ ng isa sa Daan ng 
Allah; at kakulangan sa inaaning mga bungang-kahoy (na tulad ng ‘thamr’ o 
datiles), mga prutas, at sa inaaning mga butil (na tulad ng mga mais, ginagapas na 
palay at iba pa) o di kaya’y pagkasira ng mga ito. Subali’t ibigay mo sa kanila, O 
Muhammad (8), ang magandang balita sa mga nagtataglay ng katangiang 
pagtitiis, na nakakayanan nila ang mga nabanggit at iba pang mga pagsubok. 
Ibigay mo sa kanila ang balitang magpapagalak sa kanila hinggil sa kanilang 
magandang kahihinatnan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay. 


156. Kabilang sa mga katangian ng mga yaong matiisin, ay kapag dumating sa 
kanila ang mga bagay na hindi nila nagugustuhan, sinasabi nila: “Kami ay mga 
aliping pagmamay-ari ng Allah (8%), Siva ang Namamahala sa lahat ng bagay 
para sa amin, ginagawa Niya ang anumang Kanyang nais, at kativakang babalik 
kami sa Kanya kapag kami ay namatay na, at pagkatapos nito ay bubuhayin 
kaming mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay para sa paghuhukom at 
pagbabayad.” 


157. Sila ang mga matiisin, na ang para sa kanila ay papuri at dakilang awa mula 


sa Kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. At sila ang mga ginabayan tungo sa 
Patnubay. 


[50.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 31) 2 5 hdl By gu 


158. Katiyakan, ang ‘As-Safa’ at ‘Al-Marwah’ — ang dalawang maliit na bundok 
na malapit sa ‘Kabah’ sa gawing silangan — ay kabilang sa malinaw na mga 
palatandaan ng ‘Deen’ ng Allah. Itinuturing na ‘/bddah’ (pagsamba) sa Allah (8) 
ang paglalakad sa pagitan ng mga ito, kaya’t sinuman ang magnais na magsagawa 
ng ‘Hajj’ o di kaya ay *‘Umrah,’ ay hindi magiging kasalanan para sa kanya ang 
paglalakad sa pagitan nito, bagkus ito ay magiging obligado pa sa kanya, at 
sinuman ang gumawa ng mga kautusang ito, na bukal sa kanyang kalooban, na ito 
ay para lamang sa Allah (), dapat niyang mabatid na ito ay tinatangkilik ng 
Allah (&%) at ginagantimpalaan Niya ang mabuting gawa nang masagana maging 
ito man ay kakaunti. Nababatid Niya ang lahat ng gawang mabuti ng Kanyang 
mga alipin at hindi Niya ito kinaliligtaan at wala Siyang ipinagkakait na kahit na 
katiting na katiting na bagay. 


159. Katiyakan, yaong mga naglilihim ng mga ipinahayag ng Allah (48) na mga 
malinaw na palatandaan, bilang katibayan sa pagiging Propeta ni Propeta 
Muhammad (#2) at sa kanyang dinalang Aklat --- sila ay yaong mga Pantas 
(Iskolar) ng mga Hudyo, mga Pantas ng mga Kristiyano at iba pa, na naglihim ng 
mga ipinahayag ng Allah (&&), pagkatapos Niya itong ilantad sa mga tao sa 
pamamagitan ng ‘TZawrah’ at ‘Injeel.’ Samakatuwid, ilalayo ng Allah (4) ang 
Kanyang awa sa kanila at isusumpa sila ng lahat ng mga nilikha. 


160. Maliban doon sa mga nanumbalik at humingi ng kapatawaran sa Allah (3%) 
sa kanilang mga kamalian, at itinuwid nila ang kanilang pagkakamali at isiniwalat 
nila ang kanilang mga itinago. Na kung kaya, sila ang mga yaong tatanggapin Ko 
ang kanilang pagsisisi at susuklian Ko sila ng kapatawaran, dahil Ako ay ‘At- 
Tawwab’ — ang Tagapagtanggap sa sinumang humihingi ng kapatawaran mula sa 
Aking mga alipin, na ‘Ar-Raheem’ — ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal sa kanila sa pamamagitan ng paggabay Ko sa kanila tungo sa 
paghingi nila ng kapatawaran at pagtanggap Ko nito sa kanila. 


161. Katiyakan, ang mga tumanggi sa paniniwala at inilihim ang katotohanan, at 
nanatili sila sa ganoong kalagayan hanggang sa sila ay mamatay, isusumpa sila ng 
Allah (8), ng mga anghel at ng lahat ng tao at ipagkakait sa kanila ang awa ng 
Allah (8). 


162. Mananatili sila sa sumpa at sa Impiyerno, ang kaparusahan doo’y hindi 
mapapagaan at hindi sila bibigyan ng pagkakataon upang mangatwiran. 


163. Ang inyong ‘//ah’ (Diyos na sinasamba), O kayong mga tao, ay Nag-iisang 
‘Tlah’ — ang Allah (8) — sa Kanyang ‘Dhdat’ (ang Kanyang pagiging Kaisahan sa 
Kanyang Sarili ayon sa Kanyang Kamaharlikaan at Kadakilaan), sa Kanyang mga 
Pangalan, sa Kanyang mga Katangian, at sa Kanyang mga Gawa, at sa pagiging 
alipin ng lahat ng Kanyang mga nilikha at ang pagsamba nila sa Kanya. Walang 
sinuman ang bukod-tangi na may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi 
Siya lamang, namumukod-tanging Mahabagin sa lahat ng Kanyang mga nilikha, 
sa Kanyang ‘Dhdat’ at sa Kanyang mga Gawa, Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal sa mga mananampalataya. 


[51.] 


Sirah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 + 31) 2 5 hdl By ew 


Radios SGN 164. Katiyakan, sa paglikha ng mga 
7 kalangitan, at sa pag-aangat at sa 
pagpapalawak nito; at sa kalupaan 
kasama ang mga bulubundukin nito, 
ang mga kapatagan nito, at ang mga 
karagatan; at sa mga pagbabagu- 
bago ng gabi at araw, na ang mga 
ito’'y humahaba-= = at — umiikli, 
dumidilim at lumiliwanag, at ang 
pagsasalit-salitan ng mga ito. 







a < a dete iG “P Py > G ae y oo < a >. <n, G et er i +s i KG Ae Leal 
A AGG bests ot IB 
Bailes payee, pay Malti 
BEG rin yah Vy Lats. 
g Sa lacie jee | 
A) i Sie Ad Ni .lale 
SSG M SAC EN Gare GAG 
SLO ashe awit |B 
BR) ca AS pHa RGIS 5 
BF AS ASIIG D SON cals; i 
Doing Sephtspoos eal | 
A) SUSI VEGI 
B SDE Se Kiting & 


“ 
= 5 raat 
rr FS PRM PRS, Pia 


G 














At sa mga sasakyang-pandagat na 
pinalalayag Niya sa karagatan upang 
maihatid at madala ang mga 
pangangailangan ng tao; at sa 
pagpapababa ng Allah (4) mula sa 
kalangitan ng tubig-ulan, na 
pagkatapos ay nagbibigay-buhay sa 
kalupaan at ginagawang luntian ang 
mga pananim at halamanan, na siya 
namang nagpapaginhawa sa inyong 
mga paningin pagkatapos mabigyan 
ng buhay ang kalupaan sa pagiging 
tuyot nito; ang pagpapakalat ng 
Allah (4) sa lahat ng mga uri ng gumagapang na mga buhay na bagay sa 
kalupaan, ang pagbibigay Niya ng biyaya sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang 
Pangangasiwa sa mga hangin kung saan ito pipihit (o tutungo) na dako, at sa mga 
ulap na gumagalaw sa pagitan ng kalangitan at kalupaan; katiyakan, ang mga 
bagay na ito ay malalaking palatandaan ng Kaisahan ng Allah (4), mga 
masasaganang biyaya at kagandahang-loob para sa mga taong may pang-unawa at 
nakaiintindi ng anumang katibayan hinggil sa Kaisahan ng Allah (%), na Siya 
lamang ang bukod-tangi na may karapatan at karapat-dapat na sambahin. 


eared 4c 
(Gel ols 








er 5 
RAY, tae PK Seu? oy Ce5? 





165. Gayunpaman, kahit ganito na katibay ang mga palatandaan, mayroon pa ring 
grupo ng mga taong nagsasagawa ng pagsamba sa iba bukod sa Allah, na tulad ng 
mga inanyuang rebulto at iba’t ibang sinasamba bukod sa Allah. Ito ay kanilang 
itinatambal sa Allah (&), minamahal, iginagalang at sinusunod nila; gayong ang 
mga ganitong pagtangi ay hindi karapat-dapat kundi sa Allah (4%) lamang. Nguni’t 
ang mga mananampalataya ay mas higit ang ginawang pagmamahal sa Allah (4) 
kaysa sa ginawang pagmamahal ng mga walang pananampalataya sa kanilang 
mga diyus-diyusan. Ito’y sa kadahilanang ang mga mananampalataya ay itinutuon 
nila ang taimtim na kabuuang pagmamahal sa Allah (8%); samantalang sila --- ang 
mga walang pananampalataya ay tinatambalan sa pagmamahal ang Allah (4). 


[52.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 + 31) 2 5 hdl By ge 


At kung batid lamang ng mga taong ito, na dinadaya lamang nila ang kanilang 
mga sarili sa pamamagitan ng paglalagay nila ng katambal sa pagsamba sa Allah, 
habang sila ay naririto at nabubuhay sa daigdig. Kung makikita lamang nila, sa 
oras na ihaharap na sa kanila ang kaparusahan sa Kabilang-Buhay, mapatutunayan 
nila, na ang Allah (4) lamang ang bukod-tanging Makapangyarihan sa lahat at 
matindi ang Kanyang parusa; (kung makikita lamang nila ito) ay hindi sila 
maglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah --- hindi sila gagawa ng mga 
diyus-diyusang sasambahin nila bilang katambal ng Allah (4) at hindi nila 
gagawing tagapamagitan ang mga ito para mapalapit sa Kanya. 


166. Sa oras na makita nila ang kaparusahan sa Kabilang-Buhay, ipagkakaila ng 
mga taong sinunod nila sa maling gawa, ang sinumang sumunod sa kanila sa 
pagsasagawa ng ‘Shirk.’'' At mapuputol ang lahat ng uri ng ugnayang nangyari 
rito sa mundo, katulad ng relasyon sa pagiging magkamag-anak, sa pagsunod at sa 
‘Deen’ at iba pa. 


167. At sinabi ng mga sumunod sa kanila: “Kung mabibigyan lang sana kami ng 
pagkakataong makabalik sa daigdig, upang maitatwa namin ang mga taong 
aming sinunod at namuno sa amin; na tulad ng ginawa nilang pagtatatwa sa amin 
sa ngayon.” At katulad ng gagawing pagpapakita ng Allah (4) sa kanila ng 
masidhing kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay, ay ipapakita rin ng Allah 
(4) ang kanilang maling nagawa upang lalo silang manghinayang, sapagka’t 
hindi na sila makalalabas pa sa Impiyernong-Apoy magpakailanman. 


168. O sangkatauhan! Kumain kayo mula sa mga biyaya ng Allah (&), na 
ipinahintulot sa inyo rito sa kalupaan --- lahat ng malilinis, mabubuti at kapaki- 
pakinabang at hindi nakapipinsala. At huwag ninyong sundin ang mga daan ni 
‘Shaytan’ (Satanas) sa kanyang sariling pagpapahintulot at sa kanyang sariling 
pagbabawal, at sa pagsasagawa ng mga bid‘ah (o pagbabago sa katuruan) at mga 
kasalanan. Huwag ninyo siyang sundin sapagka’t siya ang malinaw at lantaran 
ninyong kaaway. 


169. Ang ipinag-uutos lamang ni ‘Shaytdn’ sa inyo ay ang lahat ng uri ng mga 
kasalanang makasisira sa inyo, mga karumal-dumal na mga gawain at mga imoral, 
nang sa gayon ay makapagsalita kayo ng kasinungalingan laban sa Allah (8). 
Gagawin ninyong ‘Hardm’ (bawal) ang ‘Halal’ (ipinahintulot) at iba pa; gayong 
wala naman kayong kaalaman hinggil sa mga bagay na ito. 


''Ang ibig sabihin nito, yaong nag-utos sa kanila na sumamba sa iba bukod sa Allah ay itatanggi 
nila ito, sasabihin nila na hindi namin sila inutusan na sumamba sa iba. 


[53.] 


Sarah 2. Al-Baqarah 


170. At kapag sinabi ng mga 
naniwala sa mga naligaw ng landas 
bilang pagpapayo na: “Sumunod 
kayo sa ipinahayag ng Allah (8%) na 
Qur’ dn at patnubay,” magpupumilit 
pa rin sila na gayahin ang mga nauna 
sa kanila na mga ‘Mushrikin.’ 
Sinasabi nila: “Hindi kami susunod 
sa inyong ‘Deen, bagkus ang 
susundin namin ay kung ano ang 


Juz (Bahagi) 2 


(2s #') 


233¢4~ 5 


ete: RTE Tinsr Sai ey 


BS GOL gla AC coe A es 
By Scud SS eagts B Ute 


Easy 4322 Ge Sie 55s poses Yay G 3Y 


bos Peer Westen Ge D Wy I 
Bi FUG Ots 1 ee AIG 


2 8 iS) By ge 


SAG pps Ss pAGe ak _ mA 
es HESS BIS NE OER SI A c 
By) S'S sl Spe MNS G Ait a 
; CSG ASIV Gay Khel i 

CAHOON eS 
BONIS MAE aaa 
By <3 s rat Sl cSt oA QM NET 
SNS S OES 


4Z.- 


© SAAT 2 


nakagisnan naming ginagawa_ ng 
aming mga ninuno.” Kahit pa ang 
kanilang mga ninuno ay mangmang 
hinggil sa kaalaman tungkol sa Allah 
(4) at hindi nakaiintindi ng 
patnubay, ay susundin pa rin ba nila? 


171. At ang halimbawa ng mga di- 
naniwala at ang mga nananawagan 
upang hikayatin ang mga walang 
pananampalataya tungo sa patnubay 
at paniniwala, ay katulad ng nag- 
aalaga ng hayop na sumisigaw upang 
pigilin ang kanyang mga inaalagaang 
hayop, subali’t hindi naiintindihan ng mga hayop ang kanyang sinasabi at ang 
pawang naririnig ng mga ito ay ang kanyang sigaw at tunog lamang ng kanyang 
salita. Ganito samakatuwid, ang katulad ng mga tumanggi at naghimagsik. Sila ay 
hindi nakaririnig, tinatakpan nila ang kanilang mga tainga sa katotohanan; mga 
pipi, pinipigilan nila ang kanilang mga bibig na bigkasin ang mga salita; mga 
bulag na hindi nakikita ng kanilang mga mata ang mga malilinaw na mga 
palatandaan, at hindi nila ginagamit ang kanilang mga kaisipan sa mga nakabubuti 
sa kanila. 





172. O kayong mga naniwala! Kumain kayo mula sa mga ipinahintulot (‘Halal’) 
na masasarap na pagkaing ipinagkaloob ng Allah (4) sa inyo. Huwag kayong 
tumulad sa mga taong tumanggi sa katotohanan, na ipinagbabawal (ang kumain 
ng) malilinis at pinahihintulutan (ang pagkain) ng mga marurumi, at 
magpasalamat kayo sa Allah (4) sa Kanyang mga dakilang biyaya at 
kagandahang-loob na ibinigay sa inyo, sa pamamagitan ng inyong kalooban, mga 
bibig at buong katawan; kung kayo nga ay talagang tunay na nagpapasakop sa 
Kanyang kagustuhan, nakikinig at sumusunod sa Kanya, at kung talagang 
sinasamba ninyo Siya na bukod- tangi at walang itinatambal sa Kanya. 


173. Ang mga ipinagbabawal lamang ng Allah (4) sa inyo ay ang lahat ng mga 
nakapipinsala na katulad ng: ‘Al-Maytah’ — ang hindi nakatay sa pamamaraan na 


[54.] 


Sirah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 + 31) 2 5 hdl By gu 


ipinag-utos ng Islam, dugo, mga karne ng baboy at ang lahat ng kinatay bilang 
pag-aalay sa iba bukod sa Allah. Gayunpaman, dahil sa labis na pagmamahal ng 
Allah (4) sa inyo at bilang pagpapagaan na rin, ay ipinahintulot Niya ang mga 
bagay na ito sa oras ng matinding pangangailangan.'* Samakatuwid, kung 
sinuman ang napilitang gawin ito dahil sa matinding pangangailangan, ay maaari 
sityang kumain mula roon (sa ipinagbabawal na yaon), kaya nga lamang ay hindi 
niya hihigitan ang naaayon sa kanyang pangangailangan at hindi niya lalampasan 
ang hangganan ng Allah (4) na ipinahintulot sa kanya, nang sa gayon ay hindi 
siya magkasala. Katotohanan, ang Allah (%) ang ‘Ghafour’ — Ganap na 
Mapagpatawad sa Kanyang mga alipin, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap 
na Mapagmahal. 


174. Katiyakan, yaong mga inililihim nila kung ano ang ipinahayag ng Allah (4%) 
na nasa Kanyang mga Aklat hinggil sa katangian ni Propeta Muhammad (2) at 
iba pang katotohanan, at nagsusumigasig na ipagbili nila ito bilang kapalit sa 
napakaliit na halaga ng makamundong bagay sa pamamagitan ng paglihim nito --- 
wala silang kinakain at ikinabubuhay kundi panay ‘Hardm’ (bawal), na magiging 
sanhi ng pagkakabulid nila sa Impiyernong-Apoy at hindi makikipag-usap sa 
kanila ang Allah (4) sa Araw ng Muling Pagkabuhay dahil sa Kanyang poot at 
pagkamuhi sa kanila, at hindi sila lilinisin ng Allah (4) mula sa dungis ng 
kanilang pagkakasala at pagtanggi, ang para sa kanila ay masidhing kaparusahan. 


175. Sila na mga nagtangan ng ganitong pag-uugali --- ipinagpalit nila ang 
Patnubay sa pagkaligaw at ang Kapatawaran sa kaparusahan ng Allah. 
Napakalakas ng kanilang loob na harapin ang Impiyerno sa pamamagitan ng 
kanilang masasamang gawa. Namamangha ang Allah (4) sa katapangan ng 
kanilang paglabag. Di ba kayong mga tao ay nararapat ding magulat sa kanilang 
katapangan at sa matinding kaparusahang kanilang iindahin sa Impiyerno? Kaya’t 
ito ang mga salita ng Allah (48) bilang pag-aalipusta at paghamak sa kanila. 


176. Ang kaparusahang yaon ang naging karapat-dapat sa kanila, dahil nang 
nagpadala ang Allah (4) ng mga Aklat para sa Kanyang mga Sugo, na nagsasaad 
ng malinaw na katotohanan, ay tumanggi pa rin sila pagkatapos nito. At 
katiyakan, yaong mga hindi nagkasundo hinggil sa Aklat, na ang ibang bahagi ay 
pinaniwalaan nila at ang ibang bahagi naman ay tinanggihan nila, ay nasa 
matinding pagtatalo sa isa’t isa at di-pagkakasundo na malayo mula sa patnubay at 
katotohanan. 





"Ang tinutukoy dito na matinding pangangailangan ay kapag ang isang tao ay nasa isang lugar o 
disyerto (hal.), at pagkatapos ay walang pagkain maliban sa mga ito at mamamatay siya kapag 
hindi siya nakakain; samakatuwid, sa ganitong kalagayan, ipinahihintulot sa kanya (pansamantala) 
ang kumain ng mga ito, magkagayunpaman ang layunin ay hindi para mabusog kundi upang 
makaligtas lamang sa kamatayan, na hindi niya lalampasan ang hangganang ipinahintulot ng Allah 
(48) sa kanya. Ito ang isa sa mga halimbawa ng ibig sabihin ng ‘kapag ang isang tao ay 
napaharap sa isang matinding kalagayan o pangangailangan.’ 


[55.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 3) 2 5 hdl By aw 













INGE SQ 177. Hindi kabutihan sa paningin ng 
ne Allah (4) ang ilingon ang inyong 
mga mukha sa silangan o sa kanluran 
sa tuwing magsa-‘Sa/ah,’ kung hindi 
lamang ito mula sa Kautusan ng 
Allah (4) at sa Kanyang_batas. 
Subali’t ang tunay na kabutihan ay 
ang gawain ng sinumang naniwala sa 
Allah (4) — na Siya lamang ang 
nararapat na sinasamba, bukod-tangi 
at walang katambal; at naniwala sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay at 
Araw ng Paghuhukom, at naniwala sa 
lahat ng mga anghel, at sa lahat ng 
mga ipinahayag na mga Aklat, at sa 
lahat ng mga Propeta at Sugo nang 
walang pagtatangi, at nagbibigay ng 
kawanggawa kahit na ito ay labis pa 
niyang minamahal — sa mga kamag- 
anak at sa mga ulilang nanga- 
ngailangan, na sila ay ang mga yaong 
namatayan ng magulang  bago 
dumating sa kanila ang hustong 
gulang; at sa mga mahihirap na 
naghihikahos, at sa mga manlalakbay na nangangailangan ng panggastos dahil sa 
nalayo sila sa kanilang pamilya at kayamanan, at sa mga namamalimos na 
napilitang gumawa ng ganitong bagay dahil sa tindi ng pangangailangan, at 
paggasta sa pagpapalaya ng alipin at mga bihag; at taimtim na nagsasagawa ng 
‘Salah, at nagbibigay ng obligadong kawanggawa (‘Zakah’), at yaong mga 
tumutupad sa kanilang pangako, at nagtitiis dahil sa kahirapan, karamdaman at 
gayundin sa mga matitinding labanan (sa Daan ng Allah). 






ues Ons oe 
“LU aN 











Gyre t GESTS |e 
BG Ae Sut EIS 
| Gaienn fo SAGES SSL | 


B Sudlieacinas Go 
g GLA LG As Gel ocaalie | 
B) Mls aya GCI th aon ae Se AB 
Bp) SSeS KG Gwe asics) 
» 


ss ala SG Qe as se 
* aie ae tn AE te oe 
a Kes Oi Hive 
Oe oe Ao tens aie Sy ee eee 
) cab Lele Dol SSS sy 

+ tate 7-\t- 


MD ace ete tite 
SO PE OLN g 
G ae 4 Sgr or. = sre 






& “3 Sehacse Fear SES se Be Ss 
AGILE RC pAcess fe 


eS Ks ie hw} 





Ang mga nagtatangan ng ganitong katangian o pag-uugali, sila ang matatapat sa 
kanilang paniniwala at sila ang natatakot sa kaparusahan ng Allah (4), na kung 
kaya, iniiwasan nila ang mga pagkakasala. 


178. O kayong mga naniwala sa Allah (4), sa Kanyang Sugo at gumawa ng 
anumang ipinag-utos ng Allah (4)! Iniatas ng Allah (8) sa inyo ang ‘A/-Qisas’ 
(ang paglapat ng sapat na kaparusahan sa pumatay nang sadya) sa kondisyong ito 
ay magkakaparehas: ang malayang tao para sa kapuwa niya malaya, ang alipin 
para sa alipin, ang kababaihan para sa kababaihan. Nguni’t sinuman ang 
nakapatay at pagkatapos ay pinatawad ng namatayan at hindi na nila hiningi ang 
paghihiganti, at naging sapat na sa kanila ang pagkuha ng ‘Diyah’ — na ito ay 
kaukulang halaga na ibibigay ng nakagawa ng krimen bilang kapalit ng 
pagpapatawad sa kanya, — ang magkabilang panig ay nararapat na manatili sa 


[56.] 


Sirah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 31) 2 5 hdl By gu 


maayos at mabuting pag-uugali: sisingilin ng namatayan ang ‘Divah’ nang walang 
pagmamalupit at pagmamalabis, na nararapat naman sa nakapatay na magbayad 
sa maayos at magandang pamamaraan, at hindi niya ito aantalahin ni babawasan. 


Ang pagpapatawad at pagtanggap ng ‘Divah’ ay isang pagpapagaan at habag para 
sa inyo ng Allah (4) na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, dahil sa kapakinabangan 
nito at hindi na paggawad ng karampatang kaparusahan. Kung kaya, sinuman ang 
pumatay sa nakapatay, matapos siyang mapatawad at matanggap ang ‘Diyah’ 
mula sa kanya, ang gagawa nito ay papatawan ng kaparusahang kamatayan dito sa 
daigdig o di kaya ay ipalalasap sa kanya sa Kabilang-Buhay ang matinding 
pagpapahirap sa Impiyernong-Apoy. 


179. At ang makakamit ninyo sa pagpapatupad ng ‘A/-Qisds’ ay mapayapang 
pamumuhay, O kayong nagtatangan ng matinong pag-iisip na naghahangad ng 
pagkatakot sa Allah (4) at patuloy na pagsunod sa Kanyang kautusan. 


180. Ipinag-utos ng Allah (4) sa inyo, na kapag may palatandaan na malapit nang 
mamatay ang isa sa inyo at mayroon siyang maiiwang mga kayamanan, marapat 
na mag-iwan siya ng Testamento o Huling Habilin, sa bahagi ng kanyang 
kayamanan para sa kanyang magulang at sa kanyang mga kamag-anak, nang sa 
gayon ay mapanatili ang katarungan; (sa habiling ito) hindi nararapat na kaligtaan 
niya ang mahihirap at ang mga maykaya sa buhay lamang ang kanyang 
hahabilinan. At ang paghahabiling ito ay hindi hihigit sa ikatlong bahagi ng 
kanyang buong kayamanan na maiiwan, samakatuwid, yaon ang nananatiling 
karapatan na ipinatutupad ng mga ‘A/-Muttaqtin’ — may takot sa Allah. 


Ito ang batas na itinalaga ng Allah (4) bago ipinahayag ang mga talata ng Qur’an 
patungkol sa paghahati-hati ng kayamanan bilang karapatan ng bawa’t 
tagapagmana. 


181. At sinuman ang bumago sa Habilin ng namatay pagkatapos itong marinig sa 
kanya bago siya namatay, ang kasalanan ay (mapupunta) sa yaong gumawa ng 
mga pagbabago nito. Katiyakan, ang Allah (4) ang ‘Samee~’ — Walang-Hanggan 
at Ganap na Nakakarinig ng inyong habilin at ng inyong mga sinasabi, na 
‘Aleem’ — Walang-Hanggang Nakaaalam at Ganap na Nakababatid kung ano ang 
kinikimkim ng inyong mga puso, na kung nais ba ninyong ipatupad ang 
katotohanan o gusto ba ninyo itong labagin o dayain, magkagayunpaman, ito ay 
inyong pagbabayaran. 


[57.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 sj) 2 5 hdl By ew 


182. At sinuman ang nakaaalam, na #8 Beas 

ang habilin ay wala sa tamang POT ue re Oe ee 

kaparaanan, sinadya man ito 0 hindi, A Pate cabs or oe ak 

at pagkatapos ay pinag-ayos niya ang a. de ay a 
CSN ICY GD 225 Fe ily ade 

lahat ng mga tagapagmana at binago FA) SP ete RS Se mht lone ET 
: nai : is ope ene ihioeo Ie ote 

niya ang habilin upang ito ay Qi Sabu wi eCSUS Caer § 





See) 4 4 
rN PI. ‘ 


o-< 


1 j i ‘Aes Zret «- 2214\-% 2 4er ben ie 
sumang-ayon sa batas, hindi MR: KOR BATION, S jasc 
ituturing na nagkasala, dahil sa ang ¢€ UU AE ce ee 

a Ae mS) f ‘ oo O16 as 4 ’ \ 6 - § 

Allah (48) ang ‘Ghafour’—Ganap na & SB der lgblosedo, ae “— 

mS os 34 fer COS oe . ~hne, Sok 1c 

Mapagpatawad sa Kanyang mga @ "Sjpbé ppb sone pGbic lew ale IR 

ini ‘ > “3 os 2 pee a Gurr f ~ 4-55 y 

alipin, na Raheem — Ft 85245 $3255) 2S ii75155 & 
Napakamaawain at Ganap na & a 


e - ae 4 eee ry 
Pl cae aig aI lowes f 
MN “ehytet « 4 74 fate ye bee | cere 
By oti eh eos ob db Gaglorcios B 
‘ | oe¥S 4 fm Ae r-uc a -i- 6B 
pee kayong ase naniwala sa @ 233 Bo SEM Se olen apace 
Allah (4) at sumunod sa Kanyang 28) ys uc lest ncen sbot : if 
; V5 FAN 4353 5 Sl) 
Sugo at tumupad sa Kanyang batas! pe ell eg aS 


Mapagmahal. 


ao : x Ar ath oD BSE EA 2 Sees 
Ang pag-aayuno ay ipinag-utos Niya @) 4 veailxse) sspears 
: =) Res aks Pet eeh Oren Ao 

sa inyo, na tulad ng Kanyang k Sita; B opis ; we oe 


pagkakautos sa mga nauna sa inyo, 
nang sa gayon ay magkaroon kayo 
ng takot sa inyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, maglagay kayo ng /@paapauale 
harang sa pagitan ninyo at ng 

pagkakasala sa pamamagitan ng pagsunod at bukod-tanging pagsamba lamang sa 
Allah (8%). 


Mee See crer AM, 42 i272 -- a 
DES AN5 565 Slo SSNs FsalZe | 


DA wr ode Fb Byte oe eh 
Dh IHS sit $ ab S 


yee 
ae Prat 


ae + 
oo Ps »? ae) eS) 


184. Ipinag-utos ng Allah (4) sa inyo ang pag-aayuno sa mga bilang na araw. Ito 
ay sa mga araw sa buwan ng Ramadhan. Gayunpaman, kung sinuman sa inyo ang 
maysakit at mahihirapan siyang mag-ayuno o di kaya siya ay isang manlalakbay 
ay maaari niyang itigil muna pansamantala ang kanyang pag-aayuno, nguni’t ito 
ay nararapat niyang palitan sa ibang araw, na kung gaano karami ang hindi niya 
naisagawang pag-aayuno (sa buwan ng Ramadhan) ay ganoon din ang kanyang 
ipapalit. 


At para naman sa mga mahihirapang mag-ayuno, na dahil sa hirap na mararanasan 
nila ay baka hindi nila makayanan ito, na tulad ng mga matatanda na o mga 
maysakit na wala nang pag-asa pang gumaling, ang kailangan lamang nila ay ang 
magbigay ng ‘fidyah’ araw-araw --- isang hapunan sa isang araw, na ito ay 
pagpapakain ng ‘Miskin’ (mahirap na tao), subali’t kung lalampasan o hihigitan 
niya ang ‘fidyah’ na itinakda at nagpakain siya nang higit pa kaysa rito at ito ay 
kusang-loob, ay mas makabubuti ito para sa kanya, at kung matitiis naman ninyo 
ang kahirapan ay mas makabubuti ang pag-aayuno para sa inyo kaysa sa 


[58.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 + 3-1) 2 5 hdl By gu 


pagbibigay ninyo ng ‘fidyah,’ kung batid lamang ninyo ang napakagandang 
idinudulot ng pag-aayuno at gantimpala nito mula sa Allah (4). 


185. Sa buwan ng Ramadhan, sinimulan ng Allah (&&) ang paghahayag ng 
Dakilang Qur’an sa ‘Laylatul Qadr’ (isinalin na Gabi ng Dakilang Karangalan) 
bilang patnubay sa mga tao tungo sa katotohanan, inilahad sa gabing yaon (ng 
‘Laylatul Qadr’) ang malinaw na mga palatandaan hinggil sa patnubay ng Allah 
(4), at ang mga pamantayan sa pagitan ng katotohanan at kamalian. Kung kaya, 
sinuman sa inyo ang inabot ng buwan ng Ramadhan, na nasa malusog na 
kalagayan at nakatigil lang siya sa kanyang bayan, nararapat sa kanya na mag- 
ayuno sa mga araw na ito. Magkagayunpaman, pinahihintulutan sa mga maysakit 
at manlalakbay na kumain at hindi mag-ayuno, nguni’t pagkatapos ay babayaran 
na lamang nila ang mga bilang ng araw na kanilang itinigil (0 hindi ipinag-ayuno). 


Hangad ng Allah (4) na maging madali para sa inyo ang Kanyang batas. Hindi 
Niya nais na kayo ay pahirapan, kundi ang nais (lamang) Niya ay mabuo ninyo 
ang buwan ng pag-aayuno ng isang buwan at pagkatapos ay magtapos kayo sa 
pamamagitan ng pagbibigkas ng ‘Takbir’ — pagsasabi ng ‘Allahu Akbar’ (ang 
Allah ay Pinakadakila) sa araw ng ‘Eid’ (Pagdiriwang), at Siya ay inyong 
dakilain dahil sa Kanyang patnubay sa inyo, at tumanaw kayo ng utang na loob sa 
Kanya sa lahat ng mga biyaya at kagandahang-loob na ipinagkaloob sa inyo, 
bilang gabay at pagpapagaan ng mga bagay para sa inyo. 


186. Kapag tinanong ka, O Muhammad (#), ng Aking mga alipin hinggil sa Akin, 
sabihin mo sa kanila: “Ako ay malapit sa kanila (sa pamamagitan ng ganap na 
kaalaman), dinirinig Ko ang panalangin ng sinumang nananalangin (nang hindi 
gumagamit ng tagapamagitan) kapag siya ay nananalangin sa Akin, kung kaya 
sundin nila Ako sa lahat ng Aking mga ipinag-uutos at iwasan ang Aking mga 
ipinagbabawal, at maniwala sila sa Akin, nang sa gayon ay magabayan Ko sila 
tungo sa mabubuting bagay sa kanilang ‘Deen’ at sa makamundong buhay.” 


Sa talatang ito, isinasaad ng Allah (8) ang pagiging malapit sa Kanya ng 
Kanyang mga alipin, na ito ay ayon sa Kanyang Kamaharlikaan. 


[59.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 


AN 


) ) 
pc, cs 2 s 


By On RES 4551 at eas Jt 
4 tease <, = -,* i“ < he 
f OCS Bei ISU 


vison, 


Surtees tr tprstecs By CS eves K 
SIE Mp ET SUC CLS f 

ae chapter ret itt weit, ek fe Prete 
D Acoli lS Raith SILAS. Coins § 
| RRB ea eee ae ee eae 
i Seni g5 Se Hl Sa SsV SN! RF 


44.3? 


ayeste SB 079 o LOM ares Ses sd oe TM 
esc NAA BES ay 0 1G ail, 50 HS i" 


Eerenoesaneecy 


Bl eis se Zz Sean 44 ose ft 
Gilets WES TG ANS just , 
| A fave m7 0% oF 4 tif 4.¢ .¢e% 


Dee. nate Bie ten sei saraieng eet: Rte 2 
MA AGNI apace & 


Juz (Bahagi) 2 


iE SEY 


ul ows ss) Ort or eo 
ri 


(2 3H) 2 bis) By go 


187. Sa gabi ng Ramadhan, 
ipinahintulot ng Allah (4) sa inyo 
ang makipagtalik sa inyong mga 
asawa, sila ay bilang pantakip at 
pangangalaga sa inyo at ganoon din 
kayo sa kanila bilang pantakip at 
pangangalaga sa kanila. 


Batid ng Allah (&) na noon ay 
dinaraya ninyo ang inyong mga 
sarili, sa pamamagitan ng 
pagsasagawa sa_ ipinagbawal ng 
Allah (4) sa inyo - = ang 
pakikipagtalik sa inyong mga asawa 
sa gabi ng pag-aayuno,'” — noong sila 
ay bago pang Muslim — subali’t 
pinatawad kayo ng Allah (3%) at 
pinaluwag Niya sa inyo ang mga 


8 LNG Ver canst B 


bagay. Kung kaya, maaari na kayong 
makipagtalik sa kanila at hilingin 

ninyo ang anumang itinakda ng Allah 
as © (48) sa inyo na pagkakaroon ng mga 
coomeceie anak, at kumain at uminom kayo 
an hanggang hindi pa lumilitaw ang 
liwanag ng ‘Fajr’ (madaling-araw) na makikita sa kalawakan na naghihiwalay sa 
dilim ng gabi, pagkatapos ay buuin ninyo ang inyong pag-aayuno sa araw at itigil 
ninyo ito kapag pumasok na ang gabi sa pamamagitan ng paglubog ng araw. 





Subali’t kapag kayo ay nasa kalagayan ng ‘itikaf — na ito ay ang pagtigil o 
pananatili sa loob ng ‘Masjid’ nang ilang takdang panahon na ang layunin ay para 
mapalapit sa Allah (#), — huwag kayong makikipagtalik sa inyong mga asawa 
dahil sa ito ay nakasisira sa ‘J itikdf:’ Ito ang mga alituntuning ipinag-utos ng 
Allah (4%) sa inyo bilang Kanyang hangganang itinakda at batayan sa pagitan ng 
mga ipinahihintulot at ipinagbabawal. Kaya’t huwag ninyong lapitan ang 
hangganang ito, nang sa gayon ay hindi kayo makagawa ng mga ipinagbabawal. 
Dahil sa ganitong malinaw na kapahayagan, ipinahayag ng Allah (4) ang 
Kanyang mga talata at batas para sa mga tao upang sila ay magkaroon ng takot sa 
Kanya. 





'Bawal ang makipagtalik sa asawa noon sa gabi ng buwan ng Ramadhan, subali’t ito ay nilalabag 
nila noong bago pa sila sa Islam. Magkagayunpaman ay pinatawad sila ng Allah (8) at pinagaan 
sa kanila ang mga bagay na ito, na kung kaya, ipinahintulot ito ng Allah (#) [sa gabi ng pag- 
aayuno]. 


[60.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 + 31) 2 5 hdl By gu 


188. At huwag kainin at angkinin ng ilan sa inyo ang kayamanan ng iba sa 
pamamagitan ng maling pamamaraan, na katulad ng panunumpa ng 
kasinungalingan, pangangamkam, pagnanakaw, pagsusuhol at pagpapataw ng 
patubo at iba pang mga katulad nito, at huawag kayong magbigay ng suhol sa mga 
hukom para makapagsakdal, nang sa gayon ay maangkin ninyo ang kayamanan ng 
tao sa pamamagitan ng panlalamang at hindi makatarungang pamamaraan, 
sapagka’t batid ninyo kung gaano ito ipinagbabawal. 


189. Tinatanong ka ng iyong mga tagasunod, O Muhammad (2%) hinggil sa ‘A/- 
Ahillah’ — mga bagong buwan (‘new moons’), kung paano ito nababago, sabihin 
mo sa kanila, O Muhammad (3): “Ginawa ng Allah (8) ang mga buwang ito 
bilang mga palatandaan, nang sa gayon ay maging malinaw sa mga tao ang mga 
nakatakdang panahon para sa kanilang pagsamba na katulad ng pag-aayuno, 
pagsasagawa ng ‘Hajj’ at sa kanilang mga transaksiyon.” 


At hindi naging mabuti ang nakaugalian ninyo noong panahon ng kamangmangan 
at sa simula ng pagiging Muslim ninyo. Ang ginagawa ninyong pagpasok sa 
likuran ng inyong mga tahanan kapag kayo ay nakasuot ng ‘/hrdm’ para sa 
pagsasagawa ng ‘Hajj’ o di kaya ay ‘Umrah,’ inaakala ninyong ganito ang 
paraan upang kayo ay mapalapit sa Allah (4), subali’t ang tunay na kabutihan ay 
sa pamamagitan ng pagiging matatakutin sa Allah (4) at pag-iwas sa mga 
kasalanan, na kung kaya, kapag kayo ay nagsuot ng ‘/hrdm’ upang isagawa ang 
‘Hajj’ o di kaya ay ‘‘Umrah,’ pumasok kayo sa inyong mga tahanan mula sa mga 
pintuan nito. 


At katakutan ninyo ang Allah (4) sa lahat ng bahagi ng inyong pamumuhay, nang 
sa gayon ay makamtan ninyo ang lahat ng inyong ninanais na kabutihan dito sa 
daigdig at sa Kabilang-Buhay. 


190. At makipaglaban kayo, O kayong mga naniniwala sa Allah, upang 
maitaguyod ang ‘Deen’ ng Allah, sa mga taong nakikipaglaban sa inyo at huwag 
kayo ang magpapasimuno ng gulo. Katiyakan, hindi naiibigan ng Allah (4) ang 
mga lumalabag sa Kanyang itinakdang hangganan at nagpapasimuno ng gulo, at 
pinahihintulutan nila ang ipinagbabawal ng Allah (4) at ng Kanyang Sugo. 


[61.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 sj) 2 5 hdl By aw 


191. At patayin ninyo ang mga i@le Seals 
nakikipaglaban sa inyo na mga 
‘“Mushrikin,’ saan man ninyo sila 
matagpuan at palabasin ninyo sila sa 
lugar na kung saan kayo ay pinalabas 
nila (na ito ay Makkah), sapagka’t 
ang ‘fitnah’'* ay mas masidhi kaysa 
sa pagpatay ninyo sa kanila. 


eK GPSS SSPE MECN Kap aa har 













& eu Keplts ye AAR Asses ssl AIS | 
‘egcemseremtalons 
8 sh Da SME AG BESS ob sa B 
3 BSB RSET EBLS: | & erate iSh 
iB ASN snl sssesaeap aii rs 
J ittecaisnaecss cia 
cael Ngee ane Aeyiteli inate 
8 SAKA EG Sc ol ssh @ ac 
Be A ish Ba eas . 
mA Hes MEK EG SM IGE Sb 
S Tigo ed tlay NgZ OR é oid ~ 
9 AACS BIC & 
By cglig Cates jedi coiG 
q SA ANKSS SAE GSES i 
e DNA d tes 


At huwag kayo ang magpasimuno ng 
pakikipaglaban sa kanila sa ‘Masjid 
Al-Haram’ (ang tahanan' ong 
pagsamba sa Allah sa Makkah) 
bilang pagdakila sa karangalan (ng 
lugar na yaon), hanggang hindi sila 
ang nagpapasimuno (nag-uumpisa) 
ng pakikipaglaban doon,  subali’t 
kapag sila ang nag-umpisa ng 
pakikipaglaban sa lugar na yaon, ay 
makipaglaban kayo sa kanila. Ganito 
ang karapat-dapat na paghihiganti sa 
mga walang pananampalataya. 


192. Kapag itinigil nila ang paglabag 
at pakikipaglaban sa ‘Masjid Al-Hardm’ at pumasok sila sa Islam, ang Allah (4) 
ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa Kanyang mga alipin, na ‘Raheem’ — 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal. 


193. At ipagpatuloy ninyo, O mga sumasampalataya sa Allah, ang pakikipaglaban 
sa mga ‘Mushrikin, na nagpapasimuno ng gulo, hanggang sa mawala ang 
‘Fitnah’ sa ‘Deen’ ng mga Muslim at mawala ang pagsamba ng iba bukod sa 
Allah, at ang ‘Deen’ ay mananatili na para na lamang sa Allah (4) — na wala nang 
ibang sasambahin bukod sa Kanya. Subali’t kapag itinigil nila ang paglabag sa 
Allah at pakikipaglaban, itigil din ninyo ang pakikipaglaban sa kanila; ang 
kaparusahan ay para lamang sa nagpapatuloy ng kanilang paglabag at 
pakikipaglaban. 


194. Ang pakikipaglabang ginawa ninyo sa mga sumasamba ng iba bukod sa 
Allah, sa sagradong buwan na ipinagbabawal ng Allah ang pakikipaglaban, ay 
bilang kabayaran lamang ng kanilang pakikipaglaban sa inyo. 





'4Fitnah — Ang kahulugan ng ‘Fitnah’ sa talatang ito ay tumutukoy sa pagiging ‘Kur’ (pagtanggi), 
paglabag, paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah (‘Shirk’) at pagharang sa Daan ng 
Katotohanan. 


[62.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 Cs) 2 5 hdl By gu 


Samakatuwid, sinuman ang lalabag sa ipinagbawal ng Allah, maging ito man ay 
tumutukoy sa lugar o panahon, ay paparusahan ayon sa kanyang ginawa, na ang 
kabayaran ay katumbas ng kanyang nagawa. Subali’t sinuman ang nag-umpisa ng 
pakikipaglaban sa inyo o sa iba pang bagay, parusahan ninyo siya na tulad ng 
kanyang masamang nagawa at wala kayong dapat ipangamba hinggil dito, dahil 
sila ang nagpasimuno ng laban. 


At katakutan ninyo ang Allah () at huwag magmalabis sa paghihiganti, at dapat 
(ding) mabatid na ang Allah (4) ay nasa mga taong may takot sa Kanya at 
sumusunod sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ipinag-uutos Niya at pag- 
iwas sa mga ipinagbabawal Niya. 


195. At ipagpatuloy ninyo, O mga sumasampalataya sa Allah, ang paggugol 
(paggasta) ng inyong mga kayamanan sa pagtaguyod sa ‘Deen’ ng Allah at 
pakikipagpunyagi o pakikipaglaban sa Kanyang Daan. At huwag ninyong ilagay 
ang inyong mga sarili sa kapahamakan, sa pamamagitan ng pagtalikod sa ‘Jihad’ 
sa Daan ng Allah at sa pag-iwas sa paggugol ng kayamanan para rito, at 
pagbutihin ninyo ang paggugol at pagsunod, at taimtim ninyong gampanan ang 
lahat ng inyong mga gawain para sa Allah (4). Katiyakan, minamahal ng Allah 
(88) ang mga dalisay at mga mabubuti ang layunin. 


196. At isagawa ninyo ang ‘Hajj’ at ‘‘Umrah’ nang ganap at taos-puso na para 
lamang sa Allah (&). Subali’t kapag may humadlang sa inyong maisagawa ito 
gayong naisuot na ninyo ang ‘/hram,’ na tulad (halimbawa) ng pagbabawal ng 
kalaban o may karamdamang dumapo sa inyo, (kung sakaling ganito man ang 
nangyari) ay mag-alay na lamang kayo ng anumang bagay na inyong 
makakayanan, na gaya ng kamelyo, baka o kambing; nang sa gayon ay mapalapit 
kayo sa Allah (), at upang maialis ninyo ang inyong mga sarili sa kalagayan ng 
‘Thram’ sa pamamagitan ng pag-aahit o di kaya ay paggugupit ng mga buhok sa 
inyong mga ulo. 


At hindi kayo maaaring makapag-ahit sa inyong mga ulo kung kayo ay natigil (sa 
ganitong kalagayan), nang hindi muna kayo nag-aalay ng hayop sa lugar na kung 
saan kayo natigil, nang sa gayon ay maialis ninyo ang inyong mga sarili sa 
kalagayan ng ‘/hram, na tulad ng ginawa ng Propeta (#8) na pagkatay ng hayop sa 
‘Hudhaybiyyah’ at pagkatapos ay saka pa lamang siya nagpaahit ng buhok. 
Gayunpaman, sa sinumang hindi mahahadlangan (ang isinasagawa niyang ‘Hajj’ 
o di kaya ay ‘Umrah,’ at naipagpatuloy niya ito), ang pagkakatay ay talagang 
isinasagawa sa lugar ng ‘Haram’ (Makkah) sa Araw ng ‘ ‘Eid’ na ika-10 ng ‘Dhul 
Hijjah’ hanggang sa ikalabintatlong araw nito. 


At sinuman sa inyo ang nakasuot ng ‘/hram’ at pagkatapos ay nagkasakit o di 


kaya ay mayroong mga bagay na nangyari sa kanyang ulo na magiging sanhi ng 
pagkakaahit nito, ito ay magagawa niya subali’t kinakailangang mag-alay siya ng 


[63.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 31) 2 5 hdl By ge 


‘fidyah’ na pag-aayuno ng tatlong araw, o di kaya ay pagbibigay ng ‘Sadaqah’ 
(kawanggawa) sa anim na mahihirap o di kaya ay pagkatay ng kambing para sa 
mga mahihirap na taga-Makkah. 


At kung sakaling nasa ligtas na kalagayan ang sinuman at nasa hustong 
kalusugan, pagkatapos ay nais na gawin ng sinuman sa inyo ang ‘Umrah’ sa 
buwan ng ‘Hajj’ at nais na rin niyang isagawa ang ‘Hajj,’ maaari niyang piliin 
ang (isang uri ng ‘Hajj’ na) ‘Hajj Tamattu’,’ na ito ay ang pagbabalik niya sa 
normal na kalagayan (0 pamumuhay) sa pamamagitan ng pagtatanggal niya ng 
kanyang ‘/hram’ pagkatapos niyang maisagawa ang ‘ ‘Umrah’ at saka siya muling 
bumalik sa kalagayan ng ‘/hrdm’ para sa ‘Hajj’ kapag sumapit na ang araw ng 
‘Hajj’ (na kung kaya, ipahihintulot na sa kanya ang lahat ng mga ipinagbawal 
noong siya ay nakasuot o nasa kalagayan ng ‘/hram’). 


Subali’t kinakailangan nga lamang niyang mag-alay ng ‘Hadi.’ At kung sakali 
namang hindi niya ito makakayanan, maaari siyang mag-ayuno ng tatlong araw sa 
buwan ng ‘Hajj’ at pitong araw pagkatapos ng mga gawaing pang-‘Hajj,’ kapag 
siya ay nakabalik na sa kanyang pamilya, na ang kabuuan ng lahat ay sampung 
araw. 


Gayunpaman, ang mga alituntuning nabanggit ay para lamang sa mga taong 
nakatira sa labas ng Makkah (at hindi mga residente o nakatira roon). 


At katakutan ninyo ang Allah () sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga 
ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. At dapat ninyong 
mabatid na ang Allah (8) ay matindi sa pagpaparusa sa mga lumalabag sa 
Kanyang mga kautusan at sa gumagawa ng mga ipinagbabawal. 


[64.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 


Ba ce oc ore 2 ohecmsrite Gs 
A Sica ncctossaienp 
ya PALES NGI Gash is 


2-3 {hex we 


ASE Op iisssaly cs 
iets @ LIViusty “ 


4A<- Be 


ted stesso lacs = 


I scsi, si sailyeiGy srs fl 
“4 

i oA Em) EIU EG 

BAHL yl NS OD Mai 


cmbdice Ssep arc oe a cy 
€ OD Arabiya 5s 5 Al ian 


SSA 


Juz (Bahagi) 2 


56 ESS SS poacnas lS ESN 543 ie 


(2 + 3H) 2 8 iS) By gw 


197. Ang ‘Hajj’ ay isinasagawa sa 
mga kilalang panahong ito, buwan ng 
‘Shawwal,’ ‘Dhul Qa‘dah’ at sa mga 
unang sampung araw ng buwan ng 
‘Dhul Hijjah, 


Sinuman ang may hangaring magsa- 
gawa ng ‘Hajj’ sa mga buwang ito at 
pagkatapos ay nakapagsuot ng 
‘Thram,’ magiging bawal na sa kanya 
kung gayon, ang pakikipagtalik sa 
kanyang asawa, kahit pa ang simula 
lamang nito, sa salita man o sa gawa. 
At magiging bawal din sa kanya ang 
paglabag sa anumang ipinag-uutos, 
pagsasagawa ng masama at pakiki- 
pagtalo sa panahon na isinasagawa 


By) Aull Oe eh esi 
bse _ stuart dag 
SMe WE S58 45 Dg oe 


pais NelG 5 ear a5 te om 


, ; 
y Sots eas Fat Ss BSS wy 
PGK eT ie is oe 


ang ‘Hajj’ na magdudulot ng galit sa 
isa’t isa o pagkamuhi. 


Ang lahat ng inyong ginagawa na 
kabutihan ay katiyakang batid ng 
Allah (&) at ginagantimpalaan Niya 
ang bawa’t isa ayon sa kanyang 





gawa. 


At magdala kayo ng ityong panustos (o baon — pagkain at inumin) para sa inyong 
‘Hajj’ at mga mabubuting gawa para sa Kabilang-Buhay; gayunpaman ang 
pinakamabuting baon ay ang pagkatakot (‘Taqwa — ang pagiging ‘A/-Muttaqiin’) 
sa Allah, kaya’t katakutan ninyo Ako, O kayong mga nagtatangan ng matitinong 
pag-iisip! 


198. Hindi pagiging kasalanan para sa inyo kung maghahangad kayo ng 
kabuhayan mula sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa pamamagitan ng anumang 
legal na pagkakakitaan, katulad (halimbawa) ng pagnenegosyo, sa mga araw ng 
‘Hajj,’ at kapag lumisan na kayo ng ‘ ‘Arafat’ — na ito ay lugar na tinitigilan o 
pinananatilihan ng mga nagsasagawa ng ‘Hajj’ sa ika-9 na araw ng ‘Dhul Hijjah’ 
— pagkalubog ng araw pabalik sa Makkah, alalahanin ninyo ang Allah (4) sa 
pamamagitan ng pagluluwalhati sa Kanya — sa pamamagitan ng pagbibigkas ng 
‘Talbiyah’ at manalangin sa ‘Mas ‘har Al-Hardm’ (lugar sa ‘Muzdalifah’). 


At purihin ninyo ang Allah () sa tamang pamamaraan na Kanyang itinuro sa 


inyo, dahil bago dumating ang patnubay Niya sa inyo ay nasa pagkaligaw kayo, 
na hindi ninyo alam ang katotohanan. 


[65.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 31) 2 5 hdl By gu 


199. Ang paglisan ninyo sa lugar na yaon ng ‘ ‘Arafat’ na tulad ng ginawa ni 
Ibrahim (s¢8\), ay bilang pagsalungat sa ginawa noon ng mga paganong 
mangmang na hindi tumigil sa lugar na yaon, kaya’t hilingin ang Kanyang 
kapatawaran sa inyong mga kasalanan. Katiyakan, ang Allah (4) ang ‘Ghafour’ — 
Ganap na Mapagpatawad sa Kanyang mga aliping humihingi ng kapatawaran at 
nagsisisi, na Siya ang ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa 
kanila. 


200. Kapag nabuo ninyo ang uri ng pagsambang ito at natapos ninyo ang mga 
gawain sa ‘Hajj, dalasan ninyo ang pag-aalaala at pagpupuri sa Allah (4) na 
katulad ng pag-aalaala at pagpupuring ginagawa ninyo sa inyong mga ninuno at 
higit pa ang gawin ninyo kaysa rito. 


Mayroong grupo ng mga paganong ang hangarin lamang nila ay makamundo at 
sila ay nananalangin at nagsasabi: “O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Ipagkaloob 
Mo sa amin ang kalusugan dito sa daigdig, kayamanan at mga supling.” Subali’t 
sa Kabilang-Buhay ay wala silang mapapala at mapapakinabangan dahil sa hindi 
nila pagkakagusto nito, na ang tanging hangarin lamang nila ay makamundo. 


201. At mayroong grupo ng mga taong sumasampalataya na nagsasabi sa kanilang 
panalangin: “Jpagkaloob Mo sa amin, O aming ‘Rabb’ dito sa mundo, ang 
kalusugan, kabuhayan, kapaki-pakinabang na kaalaman, mabubuting gawa at iba 
pang mga bagay hinggil sa ‘Deen’ at makamundong bagay; at sa Kabilang- 
Buhay ay ipagkaloob Mo (rin) sa amin ang ‘Al-Jannah’ at iligtas Mo kami sa 
Impiyernong-Apoy.”> Samakatuwid, ito ang pangkalahatang panalangin dahil sa 
ito ay palaging idinadalangin ni Propeta Muhammad (3) ayon sa ‘Sahih Al- 
Bukhari’ at ‘Sahih Muslim.’ 


202. Yaong mga nananalangin nang ganito, ang para sa kanila na makakamit ay 
dakilang gantimpala, dahil sa kanilang mabubuting gawa. At ang Allah () ay 
mabilis sa Kanyang pagtutuos, bilang Niya ang lahat ng mga gawa ng Kanyang 
mga alipin at sa ganito Niya sila ginagantihan. 


'SSa sinumang nais manalangin nito ay ganito ito bibigkasin o babasahin sa wikang ‘Arabic:’ 
“Rab-ba-na a-a-tind fid-dun-yad ha-sa-nah, wa fil-d-khi-ra-ti ha-sa-nah, wa qi-na a-dha-ban- 


A? 


nar. 


[66.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 


203. At alalahanin ninyo ang Allah 
(4), dakilain at luwalhatiin sa mga 
nabibilang na mga araw na 
tinatawag na ‘Ay-yam At-Tash-riq’ 
(ang ika-11, ika-12, ika-13 ng 
buwan) ng ‘Dhul — Hijjah,’ 
Magkagayunpaman, sino man ang 
nagmamadali (kung — sakali) at 
pagkatapos ay umalis siya ng ‘Mina’ 
sa ika-12 bago lumubog ang araw, 


matapos niyang bumato sa 
‘Jamarat’ ay _—-wala siyang 
pagkakasala. 

Subali’t sinuman ang nais_ na 


magpaiwan at matutulog pa rin (sa 
gabi) roon (sa ‘Mina’) hanggang sa 
siya ay makapagbato (kinabukasan) 
sa ‘Jamarat’ — ang ika-13 ng ‘Dhul 
Hijjah, ay wala siyang kasalanan, 
bagkus ito ay gawain lamang ng 
sinumang natatakot sa Allah sa 


Juz (Bahagi) 2 


(2s #' 


4074 74 Ss °F 


» RRR ero 
D 65 © ice seer anaas 
BF An Sh Giaciligds ces Wt |B 
s FASS OD stasis 5 gu & a 
A GEA ABEL ENG 
BY sia Si ia @ scaieay 


¢ 4 
- 4 Ye <0 (438 77 Jp 0 78 tf 
a3 Ores A aes Jyh é 

BH ce ace pseh ate oh wai i 2, Ie 
cS, AD fp a Sas AGHA 6 I * 
edd one 3, 4e\-tt a ip. s- Be 
5 ie sitgar << siils OS a5 905 &y 
43 =r’ ope 204-4415 os patra 2 
A Spel hh i A Ssy5 Ge ls 

; , wre ALTE a » ABS 3 KATE 4 
~, i OF Obs S wey Ie as} cy 
ed LG 4 Bae 8 read 2, 
a f£en6455 lol BES easee f 


~ 
> 
z 


roy, Ob . seegsr ty eto poe os 
y Ais bares eo 
x 


2 8 iS) By gw 


~ 7 

“ Ae Bsen Aste, Artec ee t 

ot SKEMAIL A “4, oe A-V- a 

cs é y 7 a x-j g 

% S a Ve sl Ss AY Goats pally 

. Cr Valu, 7 a7 WetgY, AZ aA ¥ oA as ¥ * 2 
Se) Pa (o> Wiis Pee Pa Cin? . P) 


kanyang pagsasagawa ng ‘Hajj.’ 





Ito ay para lamang sa nagsasagawa ng kanyang ‘Hajj’ na natatakot sa Allah (8). 
Ang gagawing pagpapahuli ay makabubuti nang labis, dahil sa ito ay 
makadaragdag sa ‘Ibddah’ (pagsamba) at bilang pagsunod (na rin) sa ginawa ni 
Propeta Muhammad (38). At kung kaya, katakutan ninyo ang Allah (4), O kayong 
mga Muslim, bantayan ninyo ang inyong mga sarili at ilayo sa pagkakasala sa 
lahat ng inyong mga gawain. At dapat ninyong malaman na pagkatapos ninyong 
mamatay ay titipunin Niya kayo sa Araw ng Pagtutuos at Paghuhukom. 


204. Mayroong ilan sa mga taong mapagkunwari na maiibigan mo, O Muhammad 
(#8), ang kanilang mga magagaling na pananalita, gayong ang hinahangad lamang 
nila ay ang makamundong kapakinabangan at hindi ang Kabilang-Buhay. 


At sumusumpa at tumitestigo sa Allah (4) na ang niloloob ng kanyang puso ay 
pagmamahal sa Islam — ang mga ganitong pamamaraan ay siyang sukdulang 
katapangan laban sa Allah (4) at ito ay matinding pakikipaglaban sa Islam at sa 
mga Muslim. 


205. At kapag siya ay tumalikod na sa iyo, O Muhammad (3%), ang kanyang 


pagpapakalakas at pagpupunyagi sa kalupaan ay upang gumawa ng kapinsalaan, 
pagsisirain ang mga pananim ng tao, at pagpapatayin ang kanilang mga alagang 


[67.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 31) 2 5 hdl By gu 


hayop. At ang Allah (&&), hindi Niya nagugustuhan ang mga gumagawa ng 
kapinsalaan. 


206. At kapag pinayuhan ang masama na mapagkunwaring ito at sinabi sa 
kanyang, “Matakot ka sa Allah (8), ingatan mo ang Kanyang kaparusahan, at 
itigil mo ang pamiminsala sa kalupaan;” ay hindi siya tatanggap ng payo bagkus 
ay matatangay pa siya ng kanyang pagmamataas at pagkagalit na kamangmangan, 
nang sa gayon ay makagawa pa siya ng maraming pagkakasala. Kaya’t sapat na 
para sa kanya ang Impiyerno at ang kaparusahan doon. Ito ang pinakamasamang 
paroroonan at pinakamasamang lugar na hantungan. 


207. Mayroon namang mga taong nagsasakripisyo ng kanilang mga sarili sa 
paghahangad nila ng pagmamahal ng Allah (4), sa pamamagitan ng ‘“Jihdd’ sa 
Daan ng Allah at pagiging masunurin sa Kanya. At ang Allah (4) ang ‘Raouf’ — 
Punung-Puno ng Kabutihan para sa Kanyang mga alipin at Napakalawak ang 
Kanyang Awa sa mga sumasampalataya sa Kanya, rito sa daigdig; at sa Kabilang- 
Buhay ay gagantimpalaan sila ng kabutihan. 


208. O kayong mga naniwala sa Allah bilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at kay 
Propeta Muhammad (3) bilang Propeta at Sugo, at sa Islam bilang ‘Deen;’ 
pumasok (sumunod) kayo sa kabuuang batas ng Islam --- ito ay gampanan ninyo 
nang maigi at huwag kayong mag-iiwan (ng anuman sa Kanyang ipinag-utos). At 
huwag ninyong sundin ang mga daan ni ‘Shaytan’ na magtutulak sa inyo tungo sa 
daan ng mga pagkakasala dahil sa siya ay tunay ninyong kaaway. Kaya’t maging 
maingat kayo sa kanya. 


209. At kapag lumihis kayo sa Matuwid na Landas pagkatapos na dumating sa 
inyo ang mga malinaw na katibayan na Qur’an at ‘Sunnah, dapat ninyong 
mabatid na ang Allah (4) ang ‘‘Azeez’ — Kataas-Taasan at Punung-Puno ng 
Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang mga kaharian, na 
‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang ipinag-uutos at ipinagbabawal. 
Inilalagay Niya ang lahat ng bagay sa tama at dapat nitong paglagyan at wala 
Siyang nakaliligtaan na anupaman. 


210. Ano pa ba ang hinihintay ng mga yaong lumabag at tumanggi pagkatapos 
maitatag ang mga malinaw na katibayan? Kinakailangan pa bang ang Allah (3%) 
ay dumating'® sa kanila sa pamamagitan ng mga anino ng ulap ayon sa Kanyang 


'Dumating — Lahat ng inihayag sa Aklat ng Allah (4) na Al-Qur’an hinggil sa mga ‘siffat? (Gla4) 
— ‘mga katangian ng Allah’ (+5 - ang Kataas-taasan) — na tulad ng Kanyang pagdating, ang 
Kanyang pagparoon sa itaas ng Kanyang ‘ ‘Arsh’ (na isinalin bilang Trono), ang Kanyang Mukha, 
mga Mata, mga Kamay, mga Paa, mga Lulod at iba pa bilang Kanyang mga katangian. At sa lahat 
ng sinabi ng Sugo ng Allah mula sa mga tunay na mapapanaligang ‘Ahddith’ (mga pagsasalaysay), 
tulad ng Kanyang katangian na ‘Nuziil’ (354 ), ang Kanyang pagbaba, ang Kanyang pagtawa at 


[68.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 1) 2 5 hdl By gu 


kadakilaan sa Araw ng Muling Pagkabuhay upang maghukom ng makatarungang 
paghuhukom sa kanila; na maging ang mga anghel ay darating din sa Araw na 
yaon? At doon ipapasiya ng Allah (4) ang Kanyang paghuhukom sa kanila at 
wala silang magagawa (sa Araw na yaon) sapagka’t ang lahat ng mga nilikha ay 
sa Allah (48) lamang nagbabalik (para sa pagpapasiya). 


iba pa. Ang mga katangiang nabanggit ay naaangkop lamang sa Kanyang Kadakilaan, 
Kamaharlikaan, at sa Kanyang pagiging Bukod-Tangi at Nag-iisang Tagapaglikha. 


Ang lahat ng mga katangiang ito ay angkop na angkop lamang sa Allah (4) nang wala Siyang 
nakakahalintulad na kahit na alinman sa Kanyang mga nilikha. Sinabi ng Allah (3%) sa Qur’an- 


“Siva ay walang katulad at walang maihahambing sa Kanya mula sa anuman na Kanyang mga 
nilikha, at Siva ay ‘As-Samee’’ — ang Ganap na Nakakarinig, na ‘Al-Baseer’ — ang Ganap na 
Nakakakita...” (ang pagkakasalin ng kahulugan, Qur’4n 42:11); “At kailanman ay walang 
maihahalintulad sa Kanya.” (ang pagkakasalin ng kahulugan, Qur’an 112:4). 


Ang mga paham o pantas na pangrelihiyon ng Qur’an at ‘Sunnah’ ay naniniwala sa mga 
katangiang ito at pinagtibay na ang mga ito ay tunay Niyang Katangian: 


a.] Nang hindi ito binibigyan ng ‘Za wil’ (ds8) 0 ‘Tahrif’ (4x55) - nang hindi ito 
pinakakahulugan ng ibang bagay. Na tulad halimbawa ng pagkakalikha ng Allah (48) kay Adam 
(s¢21) sa pamamagitan ng Kanyang kamay, hindi maaaring alisin ang katangian na Siya ay 
nagtataglay ng Kamay, at pagkatapos ay bibigyan ng ibang pakahulugan at sasabihin na ito ay 
sumasagisag sa kapangyarihan. Siya ay nagtataglay ng Kamay at kung papaano ito, ito ay batay sa 
Kanyang Kadakilaan at Kamaharlikaan. 


b.] Nang hindi ito ginagawan ng ‘Tashbih’ (42-44) — nang hindi binibigyan ng pagkakatulad o 
pagkakahawig sa alinman sa Kanyang mga nilikha. Hindi maaari na ang Kanyang mga katangian 
ay katulad ng alinman sa Kanyang mga nilikha, sapagka’t Siya ay walang katulad: “At kailanman 
ay walang maihahalintulad sa Kanya.” 


k.] Nang hindi sinasabi na ito ay ‘Ta‘atil’ (J#*3 ) — ganap na ipagsasawalang-bahala ang Kanyang 
mga katangian na tulad halimbawa ng pagtanggi na Siya ay may Mukha at iba pa. 


d.] Nang hindi tinatanong ang pagiging paano o ‘Takyif’? (ax) nito, dahil kung paano ito 
nagaganap, ay batay lamang sa kadakilaan ng Allah (4%) at sa Kanyang kamaharlikaan. 


[69.] 


Sarah 2. Al-Bagqarah Juz (Bahagi) 2 (2 +31) 2 5 hdl By aw 


Ese Saks 211. Tanungin mo, O Muhammad 

(#) ang mga angkan ni Isra‘il na 
nagmamatigas sa iyo: “Jlan ba ang 
ibinigay ng Allah (&) sa kanilang 
mga malinaw na palatandaan sa 
kanilang Aklat bilang gabay tungo sa 
katotohanan? Subali’t ang lahat ng 
ito ay hindi nila pinaniwalaan — 
tinalikuran nila at binago ito mula sa 
pagiging totoo nito.” 


Ce ey Roe hoe oe hae Go Race SPN ay Aa LP or kG ee Be 
Ss a A rn FON. rn A cA A pK PF; 

















iiomapeerimecrrseiery - 
SAG ESOC ASCII 
A) <p SEAL sT pa es Fe 
BK ma nhiasie Shi,st 
ae tS NGI pa eles sales 
yA GS MCSE I 
BSS Ac GiG-oL Sigal Ans 
SMP SAAS pty 
By aCe OS ee TIE Sot 
BBA EIG IAI ENTS Ie 
B) OA alip Fees Laat I 


. a eee os 
Sit DP ee Nae ee ee =o) See SP ee i an 


Samakatuwid, ang sinumang mag- 
bago ng kagandahang-loob at biyaya 
ng Allah (4) (na ito ay ang Kanyang 
‘Deen’); at tumanggi pagkatapos 
itong mabatid at naging malinaw sa 
kanya ang mga katibayan hinggil 
dito, katiyakang matindi ang 
gagawing pagpaparusa ng Allah (3) 
sa kanya. 


212. Pinaganda sa mga di-naniwala sa 
Kaisahan ng Allah ang 
makamundong buhay na may kalakip 
na pagnanasa at pagpapasarap. At kinukutya nila ang mga naniwala sa Allah. 
Subali’t yaong mga may takot sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, sila ang labis 
na makahihigit sa Kabilang-Buhay kaysa sa mga walang pananampalataya, dahil 
sa sila ay papapasukin ng Allah (4) sa matataas na antas ng Hardin (‘A/-Jannah’), 
at ilulugmok naman ang mga walang pananampalataya sa kaila-ilaliman ng 
Impiyernong-Apoy. At ang Allah (4%) ay magkakaloob ng Kanyang biyaya sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay sa sinumang Kanyang nais mula sa Kanyang mga 
nilikha nang walang hangganan. 





213. Ang mga tao ay nagmula lamang sa iisang komunidad na nagkakaisa sa 
paniniwala sa Allah (4), pagkatapos nito ay nagkasalungatan sila sa kanilang 
‘Deen,’ na kung kaya, nagpadala ang Allah (4) ng mga Propeta upang ibahagi 
ang ‘Deen’ ng Allah at dinala (nila) ang magandang balita hinggil sa ‘A/-Jannah’ 
para sa sinumang susunod sa Allah (4); at nagbigay ng babala sa sinumang 
lalabag at hindi maniniwala, na ang para sa kanila ay Impiyernong-Apoy. 


At kasama na ipinadala ng Allah (4) sa kanila ay mga Aklat mula sa kataas- 


taasan, na nagsasaad ng katotohanan bilang panuntunan ng mga tao sa anumang 
bagay na hindi nila pinagkasunduan. 


[70.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 3-1) 2 5 hdl By gu 


At walang sinuman ang hindi nagkasundo hinggil kay Propeta Muhammad (3) at 
sa Aklat na kanyang dinala, kundi ang mga pinagkatiwalaan ng Allah (4) ng 
‘Tawrah;’ bilang paglabag, pagkapoot at panibugho, gayong nalaman na nila rito 
ang lahat ng mga katibayan at batas. 


Samakatuwid, ginabayan ng Allah (%) ang mga sumampalataya sa Kanya bilang 
biyaya at kagandahang-loob, tungo sa pagkakakilala ng katotohanan mula sa 
kamalian; at pagkakaunawa sa anumang bagay na hindi nila pinagkasunduan. 


At ang Allah (4) ay nagpapatnubay sa sinumang Kanyang nais mula sa Kanyang 
mga alipin tungo sa Matuwid na Landas. 


214. Iniisip ba ninyo, O kayong nananampalataya sa Allah, na kayo’y 
makapapasok ng ‘A/-Jannah’ nang walang anumang pagsubok na darating sa 
inyo, na katulad ng mga pagsubok sa mga mananampalatayang nauna sa inyo, na 
mga kahirapan, mga sakit, pagkatakot, mga paglindol at iba pang mga uri ng mga 
nakatatakot? 


Hanggang sa sinabi ng isa sa Sugo ng Allah para sa kanila at ng mga naniwala, 
bilang pag-aasam na paratingin nang madali ang tulong mula sa Allah (4): 
“Kailan darating ang tulong ng Allah (8%)? Walang pag-aalinlangan! Katiyakang 
malapit na ang tulong ng Allah (8%) sa mga mananampalataya.” 


215. Tinatanong ka ng iyong mga ‘Sahdbah’ (kasamahan), O Muhammad (3), 
kung alin sa kanilang mga yaman ang kanilang gugugulin nang sa gayon ay 
mapalapit sila sa Allah (48) at kung sino ang kanilang tutustusan? 


Sabihin mo sa kanila: “Gugulin nila ang pinakamabuti mula sa kanilang kinitang 
‘Hala? at malinis; at ito ay gastusin nila para sa kanilang mga magulang, 
kamag-anak, mga ulila, mga mahihirap, sa naglalakbay na nangangailangan ng 
panustos dahil sa napalayo siya sa kanyang pamilya at yaman.” Katiyakan, lahat 
ng mabuting inyong ginagawa ay ganap na Nababatid ng Allah (4). 


(71.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 +31) 2 5 hdl By aw 


216. Ipinag-utos ng Allah (4) sa jaz Sea 
inyo, O kayong naniwala sa Kanya, Q@x@yqipy 


F » SORES Ro Es 


Cvky ES) xy cue 
na mag-‘Jihdd’ nang alang-alang sa QO) y+ ¢ Ue eer cen -k B 
: & lang aang 88 Bl axsige ssa eaks & 
Kanya— magpunyagio makipaglaban Wo, a ces eye eee 
sa mga walang pananampalataya (na a ES (pes al es pals age on 
humaharang sa Daan ng Allah). Ang 3M vil cies MO AU AS pics ails ” 
pakikipaglabang ito ay ayaw na ayaw a “af eek’ & aa lcs $a JG pat 
ninyo — likas na hindi ninyo ito Qi soo. cys oicee . vate. wees onl 
nagugustuhan dahil sa hirap na @ Nes ANCL sella SG aes 


d : Md oped vr choc, des fbr 2, z % 
nararanasan dito at sa rami ng @) SweaOys janeolacislalie 
i : ta oF vot 9 woe 4 eKewc-e 
kapinsalaan; : magkagayunpaman, 335A lye eee & 
maaaring ang bagay na inaayawan Yk Oe ae 
: . - L >A 5 slo : o-4¢ ‘ . 
ninyo sa katunayan ay makabubuti & a ASI ee eee ¢ os fl 
: 7 le 7.2 HORA Te Me Bier set. oF ot 
para sa inyo. At maaari namang ang By LUC GS GPG Calg el 
isang bagay na gusto ninyo, na @} 4_:{(5\ ion 5G, co Sy Gan fl 
katulad ng pamamahinga at @) 4.7 SA sty ales ey rf 
Fs : “re ‘ L353} a Sw : Bs 
panandaliang = kaligayahan, = aay Jp FP ay ae wn 
; * = os 2 Af 4rer »” cMAt sete i 
makasasama para sa inyo. Ang Allah @§ =! *ob525 Orie ah ail 


@), he haste ang arreoe By 4) Stl Ras eon oh als rod 
akaaalam kung ano ang makabubutl Wl e-vy tes. aee sete’ 16 wt eB 
. 3 cea \ Jo opal se 2b Joos gate ncol f 
para sa inyo subali’t kayo ay hindi & ae nasil Se Magenta z ~ - 
i hy o 33 Ne” 14 2 oa IC 8 tA 07 4 “ at 
ninyo alam. Kung gayon, mag- 3 SES ERS SMG , 
‘Jihdd’ kayo sa Kanyang Daan. BEKO IEE I DA AL A EO 


et 





217. Itinatanong sa iyo ng mga Mushriktin, O Muhammad (3), ang hinggil sa 
pakikipaglaban sa Sagradong Buwan,’’ kung ito ba ay ipinahihintulot? Sabihin 
mo sa kanila: “Ang pakikipaglaban sa Sagradong Buwan ay isang malaking 
paglabag sa paningin ng Allah (&), maging ang paggawa ng anumang kasalanan 
at pagdanak ng dugo sa mga sagradong buwan na yaon. 


“Gayunpaman, ang pagbawalan ninyo ang tao na pumasok ng Islam sa 
pamamagitan ng pagpaparusa at pananakot sa kanila; ang tanggihan ninyo ang 
Allah (&), ang Kanyang Sugo at ang Kanyang ‘Deen; at ang pagbawalan ang 
mga Muslim na pumasok sa ‘Masjid Al-Hardm’ (sa Makkah); at ang palabasin 
ang Propeta at ang mga ‘Muhdjirin’ mula rito, na sila ay ang mga yaong pamilya 
at mga kamag-anak ng Propeta: ang lahat ng ito ay mas malaking kasalanan at 
sukdulan na paghihimagsik laban sa Allah (8) kaysa sa pakikipaglaban sa 
Sagradong Buwan. At ang ‘Shirk’ (din) na inyong ginagawa ay mas nakahihigit 
na malaking kasalanan kaysa sa pakikipaglaban sa Sagradong Buwan.” 


'7Ang mga Sagradong Buwan ay Buwan ng ‘Rajab,’ ‘Dhul Qa‘dah, ‘Dhul Hijjah’ at 
‘Muharram.’ 


[72.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 Cs) 2 5 hdl By gu 


At yaong mga walang pananampalataya ay hindi titigil sa kanilang paggawa ng 
kasamaan, bagkus ay magpapatuloy pa rin sila at kailanman ay hindi sila titigil sa 
pakikipaglaban sa inyo hanggang sa maibalik nila kayo sa pagiging Kufr — 
maialis kayo sa Islam, kung ito ay kaya nilang gawin. 


Subali’t sinuman sa inyong mga Muslim ang susunod sa kanila at tatalikod sa 
Kanyang ‘Deen’ — sa ‘Deen’ ng Allah at pagkatapos ay namatay na walang 
pananampalataya, walang pag-aalinlangan, mawawalan ng saysay ang lahat ng 
kanyang mga gawa rito at sa Kabilang-Buhay, at magiging kabilang siya sa mga 
mananatili sa Impiyernong-Apoy magpasawalang-hanggan. 


218. Katiyakan, yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at sumunod sa 
batas, at yaong iniwanan nila ang kanilang mga tahanan at nagsagawa ng ‘Jihad’ 
sa Daan ng Allah — sila ang labis na naghahangad ng kagandahang-loob ng Allah 
(88) at ng Kanyang gantimpala. At ang Allah (4), Siya ang ‘Ghafour’ — Ganap na 
Mapagpatawad sa mga kasalanan ng Kanyang mga aliping naniniwala sa Kanya, 
na ‘Raheem’ — Napakamaawain na napakalawak ng Kanyang Awa at Ganap na 
Mapagmahal sa kanila. 


[73.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 +3) 2 5 hdl By ew 


iE eo 219-220. Tinatanong ka ng mga 
NDAD Bat Muslim, O Muhammad (3), kung 

Ars) 3 wea Ps essices — ano ang batas hinggil sa mga 
“4 ree . nakalalasing na inumin, sa paggawa 

&5_ acyl 5 Soe shi % nito, sa pag-inom nito, sa pagbili at 
; © et sce Sseuc : pagtinda nito. Ang ‘Khamr’ ay 
‘ mee {a3 t tA EB Ee ee SESS SMG eS tumutukoy sa lahat ng uri ng mga 


- — fepik Me sores _ nakalalasing, nakasasara at nakasisira 
; Es Apso pricelds3 i st => ng matinong pag-iisip — maging ito 
Shes 35 | hays re peering s man ay isang uri ng inumin o 
% pA ATEN) BXEG See FR Paskain. 
EE E55 S 3 Rie jes lbeassle bats B At pee us nila hinggil sa 
4 > pagsusugal — na ito ay ang anuman 
cee cali gang pe sale bao : a may Pana : paki 
yh AS SES wSEALSI 31 o pagbibigay ng salapi_bilang 
pass eee are cal pagtaya, na ito ay pakikipagpustahan 
Ks % sets — (ker ists KES Ss a ng dalawang panig o higit pa. 


3 Enel 35 wha it 2 2 ae @? Sabihin mo sa kanila: “dng mga 
: ‘ yea ts m bagay na ito ay nagdudulot ng 
Bs sensi Acai oe ELS S kapinsalaan at malaking kasiraan sa 
GD Ae fo ils Ul rel ps (95) y ‘Deen’ at sa makamundong 
‘ee, «Kabuhayan, gayundin sa _ mga 
kaisipan at mga _ kayamanan, 
bagama’t may kaunting pakinabang dito ang mga tao dahil sa kumikita sila ng 
salapi at iba pa; gayunpaman, ang kasalanan sa pagsagawa nito ay mas 
nakahihigit kaysa sa ibinibigay nitong kapakinabangan, dahil sa ito ay 
nakapipigil sa pag-alaala sa Allah (&&), sa pagsa-‘Salah’ at nagdudulot din ito ng 
paglalaban-laban sa isa’t isa at poot sa pagitan ng mga tao, at nakasisira ng 
kayamanan.” Ito ang unang talata hinggil sa pagbabawal sa dalawang bagay na 
ito. 


<5 


gov SE 





At tinatanong ka nila, kung gaano kalaki ang halagang maaari nilang gugulin sa 
kanilang mga kayamanan bilang kusang pagsasagawa ng kawanggawa. Sabihin 
mo sa kanila: “Gugulin ninyo ang halagang lumabis sa inyong panga- 
ngailangan.” 


Sa pamamagitan ng Kanyang mga talata, ginawang malinaw ng Allah (4) sa inyo 
ang Kanyang mga batas, nang sa gayon ay mapag-isipan ninyo kung ano ang 
makabubuti sa inyo (rito sa daigdig) at sa Kabilang-Buhay. 


At tinatanong ka rin nila, O Muhammad (#8), hinggil sa mga ulila kung paano nila 
pakikitunguhan ang mga ito sa kanilang pamumuhay at (kung papaano iingatan 
ang) kanilang mga kayamanan. Sabihin mo sa kanila: “Ang tanging makabubuti 
ay ang pagiging matapat ninyo sa kanila, na kung kaya, gawin ninyo palagi kung 
ano ang nakabubuti. 


[74.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 3) 2 5 hdl By gu 


Subali’t kapag isinama na ninyo sila (o naging bahagi na sila) ng inyong pang- 
araw-araw na pamumuhay, ang (unang) dapat ninyong isaalang-alang, ay sila ay 
inyong mga kapatid sa Islam.” Kaya’t tungkulin ng kapatid na pangalagaan niya 
ang anumang makabubuti para sa kanyang kapatid. 


At ang Allah (4) ang Siyang Ganap na Nakababatid kung sino ang nakialam sa 
mga kayamanan o pagmamay-ari ng ulila at kung sino ang naging matiyaga sa 
pamamagitan ng kanyang katapatan, dahil kung nanaisin lamang ng Allah (4%), ay 
kaya Niya kayong ilagay sa paghihirap at ipagbawal ang pagsama (0 paghalo) ng 
kanilang kayamanan sa inyong kayamanan. Katiyakan, ang Allah (4%) ang Siyang 
“‘Azeez’ — Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na 
Makapangyarihan sa Kanyang mga Kaharian, na Siya ang ‘Hakeem’ — Ganap na 
Maalam sa Kanyang mga nilikha, sa pangangasiwa nito at sa pagsasagawa ng 
batas. 


221. At huwag kayong magsipag-asawa, O kayong mga Muslim, ng mga 
‘“Mushrikat? — mga kababaihang sumasamba ng iba bukod sa Allah, hanggang sa 
tanggapin nila ang Islam nang buong puso. Dapat ninyong mabatid na ang isang 
babaing alipin, walang yaman, walang halaga sa lipunan, na sumasampalataya sa 
Allah (4) ay higit na nakabubuti kaysa sa isang ‘Mushrikah’ --- isang babaing 
nagtatambal sa pagsamba o sumasamba ng iba bukod sa Allah; kahit na ang isang 
malayang ‘Mushrikah’ na ito (na ang ibig sabihin ay hindi siya alipin) ay kalugud- 
lugod sa inyong paningin. 


At huwag ninyong ipakasal ang inyong mga kababaihang naniniwala sa Allah — 
alipin man ito o isang malaya, sa mga ‘Mushrikin’ (nagtatambal sa pagsamba o 
sumasamba ng iba), hanggang sa sila ay maniwala sa Allah (%) at sa Kanyang 
Sugo. At dapat ninyong mabatid na ang aliping lalaking mananampalataya, kahit 
na siya ay isang mahirap ay higit na nakabubuti kaysa sa isang ‘Mushrik,’ na kahit 
na ang ‘Mushrik’ na ito ay kalugud-lugod pa sa inyong paningin. 


Silang mga ‘Mushrikin,’ kalalakihan man o mga kababaihan, ay nag-aanyaya sa 
sinuman na kanilang makakapiling (o magiging kabiyak) patungo sa Impiyerno, 
subali’t ang Allah (4), inaanyayahan Niya ang Kanyang mga alipin sa Kanyang 
‘Deen’ ng katotohanan, na magdadala sa kanila patungo sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) 
at pagpapatawad sa kanila ng kanilang pagkakasala ayon sa kagustuhan ng Allah 
(8). At ipinaliwanag Niya ang Kanyang mga talata at mga batas sa mga tao, nang 
sa gayon ay makaalaala sila at ito ay maging aral sa kanila. 


222. At tinatanong ka nila, O Muhammad (#8), hinggil sa ‘Al/-Haydh’ — likas na 
dugo na lumalabas sa mga kababaihan sa takdang panahon (buwanang dalaw o 
regla ng kababaihan), — sabihin mo sa kanila, “/to ay nakasisira sa sinumang 
lalapit dito at marumi para sa inyo. Kaya’t iwasan ninyo ang makipagtalik sa 
inyong mga asawa habang sila ay nasa gayong kalagayan hanggang sa tumigil 
ang kanilang buwanang dalaw (regla). Kapag natigil na ang kanilang buwanang 


[75.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 3-1) 2 5 hdl By gu 


dalaw at nakapaligo na sila, ay makipagtalik na kayo sa kanila sa bahagi na 
ipinahintulot ng Allah sa inyo. Ito ay sa harapan na pribadong bahagi at hindi sa 
likuran.” 


Ang Allah (8), samakatuwid, ay nagmamahal sa Kanyang mga alipin, na 
palaging humihingi ng kanilang kapatawaran at pagsisisi, at nagmamahal sa 
Kanyang mga aliping malilinis, na lumalayo sa lahat ng mga kahalayan at 
karumihan. 


223. Ang inyong mga asawa ay katulad ng mga tinataniman (taniman) dahil sa 
inilalagay ninyo ang mga punla (semilya) sa kanilang sinapupunan, na sa 
kapahintulutan ng Allah (4) ay nabubuo roon ang mga sanggol. 


Kaya’t makipagtalik kayo sa kanila sa tamang bahagi lamang na ipinahintulot, sa 
anumang pamamaraang inyong nais — ito ay sa harapan na pribadong bahagi. 
Gawin ninyo sa inyong mga sarili ang mga mabubuting gawain at matakot kayo 
sa Allah (4) bilang pagsunod sa Kanyang mga kautusan. At dapat ninyong 
mabatid na walang pag-aalinlangan na makakatagpo ninyo ang Allah (8) sa 
paghuhukom sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Ipamalita mo sa mga naniwala sa 
Allah (4), O Muhammad (3), ang mga bagay na ikagagalak nila na mabuting 
gantimpala sa Kabilang-Buhay. 


224. At huwag ninyong gawing dahilan, O kayong mga Muslim, ang inyong 
panunumpa sa Allah (#8), na ito ang magiging hadlang sa inyo sa pagsasagawa ng 
kabutihan, at pakikitungo sa inyong mga kamag-anak, pagkatakot sa Allah (48) at 
pagsasaayos ng hidwaan sa pagitan ng mga tao; kapag kayo ay inanyayahan sa 
paggawa ng mabuting bagay ay mangangatwiran kayo, na kayo ay sumumpa sa 
Allah (&) na hindi ninyo ito gagawin. 


(Hindi dapat ganito ang katwiran), ang nararapat gawin ng sinumang sumumpa ay 
kalimutan'* niya ang kanyang sinumpaan, pagkatapos ay gumawa siya ng 
kabutihan at pagpunan na lamang niya ang hindi niya natupad na panumpaan sa 
Allah (38) at mangako siya na ito ay hindi na niya babalikan pa. |” 


At ang Allah (4) ang ‘Samee~’ — Ganap na Naririnig Niya ang anuman na inyong 
sinasabi, na ‘‘Aleem’ — Walang-Hanggang Nakaaalam at Ganap na Nababatid 
Niya ang lahat ng mga pangyayari sa inyo. 





'8Na ito ay kalimutan niya sa pakahulugan na para siya ay makagawa ng kabutihan at hindi ito ang 
maging hadlang, at pagkatapos ay pagpupunan niya ang anumang panumpaan sa Allah (#8) na 
hindi niya natupad. 

Mang pagpupunan na gagawin sa hindi natupad na panumpaan sa Allah (4%) ay sa pamamagitan 
ng pagpapakain ng sampung mahihirap o di kaya ay ibili sila ng mga damit o di kaya ay sa 
pamamagitan ng pagpapalaya ng isang alipin. Gayunpaman, kung hindi niya magagawa ang 
alinman sa mga ito, maaari na lamang siyang mag-ayuno ng tatlong araw at mangako siya 
pagkatapos nito na hindi na n1ya ito babalikan pa. 


[76.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 +3) 2 5 hdl By aw 
225. Hindi kayo paparusahan ng sist Seas 
Allah (4) sa inyong panunumpang Qy@aé a : ; 

walang kasamang intensiyon, subali’t 
paparusahan Niya kayo kapag ito ay 





yor ya 


Coe ae eee ra 
4 


ce 


f L5G SL SIs cls AUG 


Ry ste, qe Ase ott wy BAS sce eg ok 
ginawa ninyo mula sa inyong mga & iDEN Q aise “ily PGsb es 
puso. At ang Allah (8) ang MM Veeay G2 Ske alap thug el iol ie 
‘Ghafour’ - Ganap na & eel LAs tc Lealsy “ii i 
Mapagpatawad sa SinUMANG HEBD detnencectunde-<ceeneuetateeency dae Ue 

aa ‘ ’ ip wale Ve SNA YS 39 8 be 3 
nagsisisi, na ‘Haleem’ — Ganap at @ © : - cane gpeeih eee? 

; oer BFE PIC SE ete Be Ge < -i i 
Napakalawak ang Kanyang Pang- 3) ii, Axe ALG ALS RSET Ef 


unawa sa sinumang lumalabag sa . Eagkils, Ac eA A bs s\(550 13), aig & 
Kanya at hindi Siya kaagad #& ices 2504 o: 8 csp boocs a ye. _e 
nagpaparusa. 2 oe et Ee Re 
a ME) SAT SSL ov Blcis hes! 
226. At ang para sa mga sumumpa sa 9} ¢, BE Ves SALE ie 
Allah (4), na sila ay hindi OW evn ees cee se pageets, oct 1G 
ecto : Scull Je Cee ailS ce aN aie db ail & 
makikipagtalik sa kanilang mga € = rec a —_ a eee 
asawa, nararapat sa kanila na @ DDS gilSo4o Se ala pcs Vo ail 3s5e Aen 
maghintay muna ng apat na buwan, sc SEE JES Bossa ng 
subali’t kung sila ay nanumbalik (0 MikKeKtt Seccsse ale ophsiess ; 
nagbago ang kanilang isip sa mga 2 


os aes eos apekat arco. ate 
panahong yaon) bago matapos ang Dik aes (S00 GbssuilSsto ef 
apat na buwan; walang  pag-  Bapecepeliiisiliiciiniiclitpeiiciincinnaipcncinn 
aalinlangan, ang Allah (4) ang 

‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa sinumang gumawa ng ganitong 
panunumpa dahil sa kanyang panunumbalik, na Siya ang ‘Raheem’ — 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 


Si 


227. At kapag naging buo ang kanilang desisyon na sila ay makikipaghiwalay at 
nagpatuloy sila sa kanilang sinumpaan at nakaiwas sa pagtatalik; samakatuwid, 
ang Allah (4%) ang ‘Samee~’ — Ganap na Nakakarinig ng lahat ng kanilang mga 
sinasabi, na ‘Aleem’ — Walang-Hanggan at Ganap na Nakaaalam ng kanilang 
mga layunin at gagantihan sila ayon dito. 


228. At ang mga kababaihang malaya (na ang ibig sabihin ay hindi sila mga 
alipin) na patuloy pang dumarating ang kanilang buwanang-dalaw (o nireregla pa 
sila), na hiniwalayan ng kanilang mga asawa, ay kinakailangang maghintay sila 
ng tatlong buwan o tatlong ‘menstruation period’ bilang ‘id-dah’ bago sila 
maaaring makapag-asawang muli (kung sakaling nais nila), nang sa gayon ay 
makatiyak na walang sanggol sa sinapupunan. At hindi sila maaaring magpakasal 
o makapag-asawa ng ibang lalaki sa panahon ng kanilang ‘id-dah’ hanggang sa ito 
ay matapos. At hindi (rin) nila maaaring ilihim ang nilikha ng Allah na sanggol na 
nasa kanilang mga sinapupunan o ang kanilang mga buwanang-dalaw (o regla), 


[77.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 Cis) 2 5 hdl By gu 


kung sila — ang mga hiniwalayan na mga kababaihang ito ay tunay na naniniwala 
sa Allah (4) at sa Huling Araw. 


Ang kanilang mga asawa ang mas higit na may karapatan na makipagbalikan sa 
kanila habang sila ay nasa panahon ng ‘id-dah.’ At nararapat na ito ay nasa 
layunin na pakikipag-ayos at pakikipagmabutihan, at hindi upang ipahamak at 
parusahan ang kanilang mga asawa at pahahabain ang ‘id-dah.’ 


At ang para sa mga kababaihan ay mga karapatan sa kanilang mga asawa na 
katulad din ng mga karapatan ng kanilang mga asawa sa kanila, sa tamang 
pamamaraan. Subali’t nakahihigit ng isang antas ang mga kalalakihan sa kanilang 
mga asawa dahil sa tungkuling iniatas sa kanila na tulad ng magandang 
pakikisama, tamang pakikisalamuha at pamumuno sa tahanan. 


At ang Allah (4) ang ‘“Azeez’ — Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na 
Ganap na Makapangyarihan sa lahat, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam, na 
inilalagay ang lahat ng bagay sa dapat nitong kalagyan. 


229. Maaari lamang magkabalikan ang mag-asawa kung ang paghihiwalay o 
diborsiyo ay nangyari nang dalawang beses. 


Ang batas ng Allah (4) pagkatapos ng bawa’t paghihiwalay: maaaring panatilihin 
niya ang kanyang asawa sa pamamagitan ng magandang pamamaraan at maayos 
na pakikisama pagkatapos nilang magkabalikan o di kaya ay hayaan na lamang 
niyang magpatuloy ang kanilang paghihiwalay sa maayos na paraang may 
kasamang kabutihang-loob at bilang pagbibigay (na rin) sa kanyang karapatan 
(bilang babae). At hindi siya maaaring bumanggit ng anumang masama laban sa 
kanyang asawa. 


At hindi rin pinahihintulutan sa inyong mga kalalakihan, na angkinin ang kahit na 
anumang bagay mula sa ibinigay ninyong ‘Mahr’ at iba pa, maliban na lamang 
kung nangangamba ang magkabilang panig, na hindi nila magagampanan ang 
kanilang tungkulin bilang mag-asawa. Sa ganitong pangyayari, nararapat na 
isangguni nilang pareho sa kanilang mga magulang ang bagay na ito at kung 
nangangamba ang kanilang mga magulang na hindi na nila kapwa makakayanan 
bilang mag-asawa na gampanan ang mga batas ng Allah (4), walang kasalanan sa 
dalawa kung magbibigay ang babae ng kaukulang halaga bilang kapalit ng 
kanyang paghihiwalay. 


Iyan ang batas ng Allah (%) bilang panuntunan sa pagitan ng ‘Halal’ 
(ipinahihintulot) at ‘Haram’ (ipinagbabawal), na kung kaya huwag ninyo itong 
labagin. Sinuman ang lalabag sa hangganang itinakda ng Allah (&), sila 
samakatuwid ang naghimagsik — itinulak nila ang kanilang sarili sa kaparusahan 
ng Allah (4). 


[78.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 3H) 2 5 hdl By gu 


230. At kapag hiniwalayan ng lalaki ang kanyang asawang babae sa ikatlong 
pagkakataon, hindi na siya magiging ‘Haldl’ pa sa kanya,” hanggang hindi siya 
(babae) nakapag-aasawa ng ibang lalaki — tamang pamamaraan na pag-aasawa, na 
sila ay nagsama at nagtalik nang walang sapilitan — wala sa kanilang layunin na 
ito ay gagawin lamang nila upang siya (babae) ay maging ‘Halal’ (o maging 
karapat-dapat muli) sa kanyang unang asawa. Subali’t kung siya (babae) ay 
hiniwalayan ng kanyang pangalawang napangasawa o di kaya ay namatay ito at 
matapos ang ‘iddah,’ ay wala nang kasalanan sa babae at sa kanyang unang 
naging asawa kung sila ay muling magpakasal nang may panibagong ‘Mahr,’ 
kung naniniwala sila sa isa’t isa na kaya nilang panindigan ang batas ng Allah (%) 
para sa kanilang dalawang mag-asawa. 


At ito ang mga batas at hangganang itinakda ng Allah (4), na ginawa Niyang 
malinaw para sa mga taong mayroong kaalaman hinggil dito, sapagka’t sila rin 
naman ang makikinabang sa mga bagay na ito. 





Hindi na siya magiging ‘Halal’ sa kanya — na ang ibig sabihin nito ay hindi sila maaaring 
magkabalikan bilang mag-asawa hanggang hindi nakapag-aasawa ng iba ang babae. Ito ay bilang 
aral sa mga kalalakihan, nang sa gayon ay mapahalagahan nila ang mga salita na kanilang 
binibitiwan. 


[79.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 +31) 2 5 hdl By aw 














iB SQ 231. At kapag hiniwalayan ninyo ang 
yi <ap@ey inyong mga asawa at patapos na ang 
kanilang ‘iddah,’ makipagbalikan 
kayo sa kanila, na ang layunin ay 
gagampanan ninyo ang _ inyong 
tungkulin sa kanila sa maayos at 
legal na pamamaraan, o di kaya ay 
hayaan na lamang ninyo sila 
hanggang sa matapos ang kanilang 
‘iddah.’ 


cary COU SOE Sores) éees 
rN AN A 






I SR CAR AGE Lbs & 
BF USSG Ui aleckls ey; Ac Abas Ff 
BK IG SG KEG Keates | 
BD eS KSNpe Gai aGs, She | 
| SSSA Aigkaneing, i 
By Kim tesasregnlt eo cegasesl A 
FMM NS O55, G1 A Ab eK 
A ASiwiabe Gaya Be 
A ceil Ales acyiZalsul SSoLei § 
By) aN FE lees & 
F ALL GAG wha | 
By Leese seu pGatianiis 
A Gly kee eiineslEs fi 








At ingatan ninyo na ang inyong 
layunin sa pakikipagbalikan sa kanila 
ay para ipahamak sila. At sinuman 
ang gagawa nito, katiyakan, sinira 
niya ang kanyang sarili at itinulak 
niya patungo sa kaparusahan. 





Pra | 









At huwag ninyong paglaruan o 
gawing laruan ang mga talata ng 
Allah (4%) at ang Kanyang mga batas. 
At alalahanin ninyo ang mga biyaya 
at kagandahang-loob sa inyo ng 
Allah (4) sa pamamagitan ng inyong 
pagiging Muslim at sa pagkakapahayag ng Kanyang batas. At alalahanin ninyo 
ang anumang ipinahayag ng Allah (4) sa inyo na Qur’an at ‘Sunnah,’ at 
magpasalamat kayo sa Kanya dahil sa Kanyang mga dakilang biyaya. 























eo) eo Pi 





Pinapaalalahanan kayo ng Allah (4) sa pamamagitan nito at binabalaan kayong 
huwag lumabag. Katakutan ninyo Siya at maging maingat sa inyong mga gawain. 
At nararapat na mabatid ninyo na ang Allah (4) ang ““Aleem’ — Walang-Hanggan 
at Ganap na Nakaaalam ng lahat ng bagay at walang anuman ang maililihim sa 
Kanya. At pagbabayarin Niya ang bawa’t isa ng karapat-dapat na para sa kanya. 


232. At kapag hiniwalayan ninyo ang inyong mga asawa nang hindi pa umabot ng 
tatlong beses at natapos na ang kanilang ‘iddah’ nang hindi sila binabalikan, 
huwag maging malupit sa kanila, O kayong mga tagapag-alaga (magulang) sa 
pamamagitan ng pagbabawal sa kanilang magpakasal muli sa kanilang dating 
asawa kung ito ay nais nila, at kung nagkasundo ang dalawang panig ayon sa legal 
at kinaugalian ng nakararami na hindi salungat sa batas ng Islam. 


Ito ang payo sa sinuman sa inyo na totoo ang kanyang paniniwala sa Allah (4) at 


sa Kabilang-Buhay. Katiyakan, ang hindi pagmamalupit at pagbibigay ng 
pagkakataong magkabalikan ang mga mag-asawa ay higit na nagpapalago ng 


[80.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 31) 2 5 hdl By gu 


magandang samahan at nakalilinis ng kapurihan, at higit na kapaki-pakinabang, at 
gantimpala para sa inyo. 


At ang Allah (4%) ay Ganap na Nababatid Niya kung ano ang nakabubuti sa inyo, 
gayong kayo ay hindi ninyo ito nababatid. 


233. At tungkulin ng mga ina na pasusuhin ang kanilang mga anak sa loob ng 
dalawang taon sa sinumang nagnanais na buuin ang pagpapasuso. At tungkulin 
(naman) ng mga ama ng sanggol na tustusan ang mga hiniwalayang mga 
nagpapasusong ina, sa kanilang pagkain at pananamit ayon sa maganda, legal at 
kinaugalian ng nakararami; sapagka’t ang Allah (8) ay hindi nag-uutos nang 
anuman maliban sa bagay na nakakayanan nila at hindi ipinahihintulot sa mga 
magulang na gamitin nila ang kanilang mga anak upang pahirapan ang isa’t isa. 


At tungkulin din ng sinumang tagapagmana ng ama, na gampanan ang 
pananagutan ng ama na tulad ng pagtustos at pagpadamit kung (sakaling) siya 
(ama) ay namatay. 


At kapag ninais ng magulang (ama at ina) na awatin (patigilin sa pagpapasuso) 
ang bata bago sumapit ang dalawang taon ay wala silang kasalanan kung ito ang 
kanilang napagkasunduan at kung ito ay magdudulot ng kabutihan sa bata. 


At kung napagkasunduan ng dalawa (ama at ina) na pasusuhin ang sanggol sa 
pamamagitan ng ibang babaing nagpapasuso maliban sa kanyang ina, ay wala rin 
silang kasalanan kung maibibigay ng bawa’t isa ang tungkulin (o pananagutan) 
nilang dalawa ayon sa kinaugalian ng nakararami. 


Samakatuwid, katakutan ninyo ang Allah (4) sa lahat ng pagkakataon at nararapat 
ninyong mabatid na ang Allah (&) ang ‘Baseer’ — Walang-Hanggan at Ganap na 
Nakakakita sa lahat ng inyong mga ginagawa na walang anuman ang naililihim sa 
Kanya at pagbabayarin Niya kayo batay sa inyong ginawa. 


[81.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 


234. At sa mga yaong namatay mula 
sa inyo at naiwanan nila ang kanilang 
mga asawa, nararapat sa mga 
nabiyuda na maghintay para sa 
kanilang mga sarili ng apat na buwan 
at sampung araw nang hindi sila 
lumalabas mula sa kanilang mga 
tahanan, maliban na lamang kung 
kailangan na kailangan. 


Hindi rin sila maaaring magpaganda 
at hindi rin sila maaaring mag-asawa 
sa loob ng itinakdang panahong 
yaon. 


At  kapag natapos na ang 
nakatakdang panahong yaon bilang 
kanilang ‘iddah’ ay wala na kayong 
kasalanan, O kayong mga tagapag- 


Juz (Bahagi) 2 


(2s #') 


Crope it: 


- 


a cs AR we sre se enh Parrot ot-ss< 
Sen 1 SRE 099409 Rea 99 3) 


rene eis 


%  earttoe Weeee seteers Y 
pa) Kole CS SN ab pies SI ff 
4 Z fAeetye seek, sete cs AL ieee. ig 
Bae SeseaboyShee lass & 
f nti A oersKeeese 
J} G44 sto - Be -\-5% AE. eA. 5 Got sg 
5 HSS “il ole reall ne : 
st < cr Ao 424. 6 FA “5 4- |eM 
B) ioe7 TSU SNS SardeoY Ss 
ea) S<- Cprether Se. as. ote 72 -<.7- ie 
i Mo CESS chal ae lf SY) 


ct 
mb eote SPE 


A) Weheicb hau earns ig 
g lala ke ced S tea sealel 
real see ta pereEe coders setts tera TY 
P etlkbno aria Sst 


tece re BheZ shee ree gs 


4 erlfeurca eS 0508 pal Je 90528 = 


“oe 


oP ert rere 


nl o-Ga b°2.$ 5. FS Aare oe 
ZBL Got boys OS 
pare h Aer t25 2 ote Aecic coy 

i523) gamal VIA pl aos depos Ff 


2 8 iS) By ge 


alaga (‘guardians’) ng babae, kung 
anuman ang nais gawin ng nabiyuda 
sa kanilang mga sarili nang hindi 
lumalabas sa panuntunang itinakda 
ng Allah (4); na tulad ng paglabas- 
labas, pagpapaganda at pag-aasawa sa legal na pamamaraan. At batid ng Allah 
(4) ang lahat ng inyong ginagawa, maging ito man ay lantad o lihim at sa mga ito 
(na inyong mga ginawa) kayo ay Kanyang pagbabayarin. 


MR. star’ ssmed ciaiw acelin, ca co 

Us EN NGS oly CRM IiE 2 Tl % 
oa 6 oc hredyy Lets Stee eos. ag 1B 
“4 @ Askari So Laipasy; “ 
he xa) x eax oon aur 


A A i BT i 
Ci) C4 > Sn) Sa PRS Pes 





aa 


oo P) 


235. At walang kasalanan sa inyong mga kalalakihan kung magpapakita kayo ng 
hangarin na gusto ninyong pakasalan ang mga nabiyuda sa panahon ng kanilang 
‘iddah’ at wala rin kayong kasalanan kung inyong ililihim sa inyong mga sarili 
ang layunin na magpakasal sa kanila pagkatapos ng kanilang ‘iddah.’ 


Batid ng Allah (4) kung kayo ay bumabanggit ng hinggil sa mga babaing nasa 
kalagayan ng ‘iddah’ at hindi ninyo matiis na tumahimik dahil sa inyong 
kahinaan, kung kaya ipinahihintulot sa inyong magsalita o bumanggit sa kanila sa 
hindi tuwirang pamamaraan o di kaya ay sarilinin na lamang ninyo ito sa inyong 
mga sarili. Magkagayunpaman, ingatan ninyong makipagkasundo ng 
pagpapakasal sa kanila nang lihim bilang paraan ng pakikiapid o nagkasundo 
kayong magpakasal habang sila ay nasa panahon pa ng ‘iddah’ maliban na lamang 
sa pamamagitan ng magagandang pananalitang naaayon sa_ Islamikong 
pamamaraan, na nagpapahiwatig ng inyong layuning pag-aasawa. 


[82.] 


Sirah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 3-1) 2 5 hdl By 


At huwag ninyong idaos ang kasal sa panahon ng ‘iddah’ hanggang hindi pa ito 
natatapos. At dapat ninyong malaman na batid ng Allah (4) kung ano ang nasa 
inyong kaisipan, kung kaya’t matakot kayo sa Kanya. At dapat din ninyong 
mabatid na ang Allah (4) ang Siyang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa 
sinumang pinagsisihan ang kanyang pagkakasala, na ‘Haleem’ — Ganap at 
Napakalawak ang Kanyang Pang-unawa sa Kanyang mga alipin at hindi Siya 
kaagad nagpaparusa. 


236. Hindi kasalanan sa panig ninyong mga kalalakihan kung hiniwalayan ninyo 
ang inyong mga asawa pagkatapos ng inyong kasal bago kayo nakasiping (o 
nakipagtalik) sa kanila o di kaya ay bago naitakda ang pagbibigay ng ‘Mahr,’ 
subali’t paligayahin ninyo sila sa pamamagitan ng pagbibigay ng anumang bagay 
na may halaga bilang pampalubag-loob, nang sa gayon ay maiwasan ang sama ng 
loob na naging sanhi ng paghihiwalay. Ang pagpapaligaya o pagbibigay ng regalo 
sa kanya ay nababatay sa kakayahan ng lalaking nakipaghiwalay bilang mabuting 
pamamaraang naaayon sa batas: kung ang lalaki ay mayaman, ito ay nababatay sa 
kanyang kakayahan at kung ang lalaki naman ay mahirap ay gayundin, nababatay 
rin sa kanyang kakayahan — bilang pagpapaligaya sa tamang pamamaraang legal. 
At ito ang karapatan ng mga gumagawa ng kabutihan para sa kanilang 
hiniwalayang asawa at para na rin sa kanilang sarili bilang pagsunod sa 
kagustuhan ng Allah (8). 


237. At kapag hiniwalayan o diniborsiyo ninyo ang kababaihan pagkatapos ninyo 
silang pakasalan, nang hindi pa ninyo sila nahihipo (— hindi pa kayo nakipagtalik 
sa kanila), subali’t naitakda na ninyo sa inyong mga sarili ang kaukulang halaga 
bilang ‘Mahr’ nila, magiging obligado sa inyo kung gayon, na ibigay sa kanila 
ang kalahati nito na inyong napagkasunduan, maliban na lamang kung 
pagbibigyan kayo ng mga hiniwalayan ninyo at ibibigay nila ang kalahating ito sa 
inyo na sa halip ay para sa kanila; 0 di kaya ay ibibigay (na lamang) ng lalaki ang 
kabuuang ‘Mahr’ sa babaing hiniwalayan. 


At ang pagpapasensiya ninyo, kayong mga kalalakihan at kababaihan, ang mas 
malapit sa ‘At-Taqwa’ — pagkatakot at pagsunod sa Allah (4). At huwag ninyong 
kalimutan, O kayong mga tao, ang karapatan ng inyong ugnayan at ang pagiging 
mabuti sa isa’t isa sa kabila ng lahat ng ito, at sa pamamagitan ng pagbibigay ng 
anumang bagay na hindi naman obligado sa inyo at bilang pag-unawa (0 pagbigay 
ng pasensiya) sa mga karapatan ng isa’t isa. 


Katiyakan, ang Allah (8) ang ‘Baseer’ — Walang-Hanggan at Ganap na 
Nakakakita sa lahat ng inyong mga ginagawa na walang anuman ang naililihim sa 
Kanya, kung kaya’t hinihikayat Niya kayo sa paggawa ng mabubuti at inuutusan 
Niya kayong maging mapagbigay. 


[83.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 3) 2 5 hdl By aw 






jEES sei) 238. At pangalagaan ninyo, O 

: ae kayong mga Muslim, ang limang 
obligadong ‘Salah’ sa pamamagitan 
ng patuloy na pagsasagawa nito sa 
tamang oras, kalakip ang mga saligan 
(‘shurtit’) nito, ang mga pundasyon 
(‘arkan’) at ang mga obligadong 
gawain (‘wdjibat’) nito. 


















aise dosiukabescateibes | 
PATIO TI Hiss S oe He 
ols 55 du Sacersaiyeit 
8 LG encase fe 
SACHS AIO AN B 
Bo ty th clsig ek oes 
2 Rec Giith; O asas => iret mt 
gOS Bsa Sol ASSES. 
f ELS oy SS nal Ss 
BO Os UREN 
@ Ane Real StL ol bs; e 
COS le sal EAs. 


At pangalagaan ninyo ang 
kalagitnaang ‘Salah, na ‘Salatul 
“Asr’ (‘Salah’ sa hapon). At itatag 
(isagawa) ninyo ang mga _ pagsa- 
‘Salah’ na ito, na may 
pagkamasunurin sa Allah (4), 
pagkatakot at pagpapakumbaba. 


239. At kung kayo ay natakot sa 
inyong mga kalaban (halimbawa ay 
may mga _ labanan' o_ ibang 
situwasyon), mag-‘Saldh’ kayo ng 
‘Salatul Khawf,’ naglalakad man o di 
kaya ay nakasakay; sa kahit na anong 
posisyong makakayanan ninyo, kahit 
na sa pamamagitan (halimbawa) ng senyas o kahit na hindi kayo nakaharap sa 
‘Qiblah.’ Subali’t kapag nawala na ang inyong pagkatakot, ay mag-‘Saldh’ na 
kayo nang normal na walang pinangangambahan. 


poh Avr Phore & O-9tt- 2-45 y 
D555 55 BSS; Ei il ee os 


CL eee Pao, Boe Fa, Pe Pa Bee Fae, Bee a eee a oe ie 
*, Nat PR? Pet PR ae HO Re § Pa ee Pe ft EP ue 


At alalahanin ninyo ang Allah (4%) habang ito ay inyong isinasagawa at huwag 
ninyong babaguhin ang tamang pamamaraan na mga orihinal nitong posisyon. At 
magpasalamat kayo sa Allah (4) sa lahat ng itinuro Niya sa inyo na pamamaraan 
ng pagsamba at sa mga alituntunin na hindi ninyo batid. 


240. Sa mga yaong namatay at naiwan nila ang kanilang mga asawa, naghabilin 
ang Allah (4) sa inyo para sa kanilang mga nabiyudang asawa ng isang taon na 
panggastos mula sa araw ng kanilang pagkamatay, at matitirhang bahay ng 
kanilang asawa nang hindi sila maaaring paalisin ng tagapagmana sa loob ng 
isang taon. Isang taon bilang pampalubag-loob sa mga nabiyuda at pagiging 
mabuti sa namatay. At kapag umalis sila sa tinitirhan nilang tahanan batay sa 
kanilang kagustuhan bago natapos ang isang taon, wala kayong kasalanan na mga 
tagapagmana hinggil dito at wala ring kasalanan sa panig ng mga nabiyuda, kung 
anuman ang kanilang gagawin sa kanilang sarili na naaayon sa Kanyang mga 
ipinahihintulot. At ang Allah (4) ang ‘‘Azeez’ — Kataas-Taasan at Punung-Puno 


[84.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 + 31) 2 5 hdl By gu 


ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang mga Kaharian, na 
‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang pag-uutos at pagbabawal. 


241. Para sa mga hiniwalayan o diborsiyada, ang para sa kanila ay ang anuman na 
kanilang pangangailangan sa kasuotan at mga panggastos na nasa makatarungan 
at tamang pamamaraan. Ito ay tungkulin ng sinumang may takot sa Allah, sa 
Kanyang ipinag-utos at ipinagbawal. 


242. Ganito kalinaw ang pamamahayag ng batas hinggil sa mga anak at asawa. 
Maliwanag na inihayag ng Allah (%) ang Kanyang mga talata at mga batas 
hinggil sa lahat ng inyong mga pangangailangan sa buhay ninyo rito at sa 
Kabilang-Buhay, nang sa gayon ay maunawaan ninyo ito at pagkatapos ay 
isagawa. 


243. Hindi mo ba alam, O Muhammad (3), ang hinggil sa kuwento ng mga taong 
tumakas sa kanilang bayan at mga tahanan, sila ay libu-libo sa bilang, dahil sa 
natatakot silang mamatay sa salot o sa pakikipaglaban, kaya sinabi ng Allah (4%) 
sa kanila: “Mamatay kayo,” at namatay sila nang sabay-sabay bilang parusa sa 
kanila sa ginawa nilang pagtakas mula sa itinakda ng Allah (4)? At hindi 
nagtagal pagkatapos niyaon ay binuhay silang muli ng Allah (4) upang mabuo 
nila ang nakatakdang buhay na para sa kanila (rito sa daigdig), para maging aral 
(na rin) sa kanila at upang sila ay magsisi. 


Katiyakan, ang Allah () ay punung-puno ng kagandahang-loob para sa 
sangkatauhan sa pamamagitan ng Kanyang mga masasaganang biyaya, subali’t 
karamihan sa mga tao ay hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa mga 
biyayang ipinagkaloob ng Allah (48) sa kanila. 


244. Makipaglaban kayo, O kayong mga Muslim, sa mga _ walang 
pananampalataya (na kumakalaban sa Allah) upang maitaguyod ang ‘Deen’ ng 
Allah. At dapat na mabatid ninyo, na ang Allah (4%) ang ‘Samee~’ — Ganap na 
Nakakarinig sa lahat ng inyong mga sinasabi, na ‘Aleem’ — Walang-Hanggan at 
Ganap na Nakaaalam ng anuman na inyong layunin at mga ginagawa. 


245. Sino ba sa inyo ang gagasta sa Daan ng Allah (4) sa tamang pamamaraan 
bilang paghahangad ng gantimpala, upang ito ay paramihin para sa kanya nang 
maraming beses at walang sinuman ang maaaring makabilang ng gantimpalang 
ito, isang napakabuting kapalit o panumbas? At ang Allah (4), hinihigpitan Niya 
ang kabuhayan ng sinuman na Kanyang nais sa Kanyang mga alipin at 
niluluwagan naman Niya ang iba. Kaya’t gumasta kayo nang wala kayong 
inaalaalang anupaman sapagka’t Siya ang nagbibigay ng kabuhayan. 


Nasa Kanya ang buong karunungan hinggil dito at sa Kanya lamang kayo 
magbabalik pagkatapos ng inyong kamatayan upang pagbayarin sa inyong mga 
nagawa. 


[85.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 2 (2 + 3H) 2 5 hdl By aw 





246. Hindi mo ba alam, O ie (ste) 
Muhammad (3), ang kuwento (gipGidipeadipsadieatpeaeata 
hinggil sa mga matataas na angkan BD Wissen pa ss petalesote alt 53 al Z 
at kilalang grupo mula sa angkan ni sles 5 eect het Ss 
Isr@‘il, pagkatapos ng kapanahunan J ng Sn Sal ag) og) os 


ni Mousa (341)? Noong hiniling nila 3a WeeyiNGteate sey tice le 
sa kanilang Propeta na magtalaga sa 2 Kis 4555 ait ss RETTIG ca 
kanila ng hari, at makikiisa sila sa 2 4 
ilalim ng kanyang pamumuno, at 


oe 


Sicily SEE L B 


lalabanan nila ang kanilang kalaban < Jus S Angle a4 SLs Y| 
sa Daan ng Allah. my bu Nb HS C5 Si 5) 
pe) rare Area tae we pg estes ds So Sttwd 
sate ; : MWS Tage eS SS sli 
Sinabi sa kanila ng kanilang Propeta: . sere re mae —_ eid iS 
“Ang mangyayari ba ay katulad ng & Arabolanl SSN saa Ss aly aia 
aking inaasahan, na kapag ipinag- @ “hij 7 2S JU ge s2555 eas 
utos sa inyo ang pakikipaglaban sa & Py ae eee ee 
a < “4 RNs Ng ablgel ey - waSale 3% i 
Daan ng Allah ay hindi kayo @ 2 ws a z Ce 
aes 3 ay +2 kA Dixy. $ye4t ¢ 2A5 Aue 
makikipaglaban? Sapagkat sa & ayolep cals aNe Ole gs og) SIGS 


ise weigh. 9g 


katunayan, inaasahan ko na ang Bl Gi, Sinan asd sia Bi 
env . 7 cs Ye ge 2 v5 * 

pagiging duwag ninyo at pag-iwas a) i<x i 

sa pakikipaglaban. te 


ee Ave Aah ees be 
Sera S51 age Sle 1 ee 
, tt Ah et 444% <7, 1 
; BD ns Sopa ISG Ks 


Sinabi nila, bilang pagtanggi sa /Sepeeceenaae 
inaasahan ng kanilang Propeta: “Ano 

ang makapipigil sa amin sa pakikipaglaban sa Daan ng Allah gayong pinaalis 
kami ng aming mga kalaban mula sa aming mga tahanan at inilayo kami sa 
aming mga pamilya sa pamamagitan ng pagpatay sa iba at pagbihag naman sa 
iba?” 


* 
eS 


Subali’t nang iniutos na sa kanila ng Allah (4) ang pakikipaglaban kasama ang 
haring pinili Niya para sa kanila, naging duwag sila at umiwas sa pakikipaglaban, 
maliban na lamang sa mangilan-ngilan sa kanila, na naging matatag dahil sa 
kagustuhan ng Allah (4). At ang Allah (4) ay ‘Aleem’ — Walang-Hanggan at 
Ganap na Nakaaalam sa mga gumagawa ng kasamaan at di-tumutupad sa 
pangako. 


247. At sinabi sa kanila ng kanilang Propeta: “Katiyakan, ipinadala ng Allah (8%) 
sa inyo si Talut upang maging inyong hari, bilang pagtugon sa inyong kahilingan. 
Siya ang mamumuno sa inyo sa inyong pakikipaglaban sa inyong kaaway na tulad 
ng pagkakahiling ninyo.” Sinabi ng matataas mula sa mga angkan ni Isra‘il: 
“Paano siya magiging hari para sa amin gayong hindi naman siya karapat-dapat, 
dahil hindi siya nagmula sa lahi ng mga hari at hindi (rin) siya nanggaling sa 
tahanan ng pagiging Propeta at hindi (rin) siya binigyan ng maraming 
kayamanan upang maitaguyod niya ang kaharian? Samakatuwid, kami ang mas 


[86.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 + 31) 2 5 hdl By gu 


karapat-dapat na maging hari kaysa sa kanya dahil galing kami sa angkan ng 
mega hari at mula sa tahanan ng pagiging Propeta.” 


Sinabi sa kanila ng kanilang Propeta: “Katiyakan, ang Allah (4%) ay Siyang pumili 
sa kanya para sa inyo sapagka’t Siya lamang ang Ganap na Nakaaalam ng 
kalagayan ng Kanyang mga alipin. Pinagkalooban siya ng malawak na kaalaman 
at malakas na pangangatawan upang mag-‘Jihdd’ sa kalaban. 


At ang Allah (88) ay Sivang Nagmamay-ari ng pagka-Hari. Ito ay Kanyang 
ipinagkakaloob sa sinumang Kanyang nais sa Kanyang mga alipin. At ang Allah 
(4) ang ‘Wdasee’ — Sapat at Ganap na Tagapagtustos sa lahat ng 
pangangailangan ng Kanyang mga nilikha na Ganap at Napakalawak ang 
Kanyang awa at kagandahang-loob, na ‘Aleem’ — Walang-Hanggan at Ganap 
na Nakaaalam ng katotohanan hinggil sa lahat ng bagay at walang anuman ang 
maililihim sa Kanya. 


248. At sinabi sa kanila ng kanilang Propeta: “Katiyakan, ang tanda ng kanyang 
pagiging hari ay dadalhin sa inyo ang ‘Tabit’? (kahong gawa sa kahoy) na ang 
nasa loob ay ang ‘Tawrah,’ at ito ay inagaw sa inyo ng inyong mga kalaban at ito 
ay nagtatangan ng kapanatagan mula sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha upang 
maging panatag ang kalooban ng mga dalisay ang kanilang layunin. At 
napapaloob din sa kahong yaon ang ilan sa mga bagay na naiwanan ng mga 
pamilya ni Mousa (38)) at ni Haroun (3¢8\), katulad ng tungkod at mga putul-putol 
na Lapida (Tableta) na dinala ng mga anghel. Samakatuwid, ito ang matibay na 
palatandaan ng pagpili kay Talit bilang hari para sa inyo sa kagustuhan ng Allah 
(48), kung kayo ay naniniwala sa Allah (8%) at sa Kanyang mga Sugo.” 


[87.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 


S278 


Pern woe SHIN eo S 


3 Serie 


(Gace I hale SG RSE 343s } 
MIG-o0¢ 25 SSR i iaby 
JB pot eam MIE Bl co 3s i 


4 


2 Dap Ai Ch alopine ae 4 


Are 


Juz (Bahagi) 2 


(2 + #1) 2 bis) By ge 


249. Noong inilabas ni Talat ang 
kanyang mga _ sundalo'_ upang 
makipaglaban sa mga higanteng tao, 
sinabi sa kanila: “Katiyakan, ang 
Allah (&) ay susubukin kayo ng 
pagtitiis sa pamamagitan ng pagka- 
katagpo ninyo sa ilog na inyong 
tatawirin, (na sa pamamagitan nito) 
ay makikilala kung sino ang may 
paniniwala at kung sino ang mapag- 
kunwari. Samakatuwid, sinuman sa 
inyo ang iinom sa ilog na yaon ay 


Fras NG. pi SENN 3 

) pi Se Ns Kode 
SA AHS O ype fl 
CES Aiaasi5 Ses i 
nfs SNAG SE les 
sali a,_ BNI aie & 


hindi (nabibilang) sa aking (grupo) 
at hindi siya karapat-dapat na mag- 
‘Jihad’ na kasama ko. At sino naman 
ang hindi titikim ng tubig (mula sa 
ilog) na yaon ay nabibilang sa aking 
(grupo),  sapagka’t yaon ang 

A sumusunod sa aking kagustuhan, at 

ey ~ siya ay karapat-dapat na _ mag- 
gy Ale oh  D Sad NE ~ ‘Jihad; maliban sa _ sinumang 
i ae SN WsSabhs Biase te % pinahintulutang sumahod ng isang 
is aaa salok Sa kanyang kamay, ang ganito 





kanya.” 


At noong sila ay nakarating sa ilog na yaon ay nagdagsaan sila sa tubig at naging 
labis-labis ang ginawa nilang pag-inom, maliban sa mangilan-ngilan na bilang sa 
kanila, na nakatiis sa uhaw at init; at naging sapat na lamang sa kanila ang isang 
salok sa kamay; at doon nagpaiwan ang mga lumabag. 


At noong tumawid si Talat sa ilog kasama ang kaunting bilang ng mga 
mananampalataya para makipagsagupaan sa mga kalaban, at nakita nila ang dami 
at matitinding sandata ng kanilang mga kalaban. Sinabi nila: “Wala tayo sa 
kakayahan ngayon kay Jalit at sa kanyang malalakas na mga sundalo.” Subali’t 
yaong naniniwala sa Allah at nakatitiyak na makahaharap nila ang Allah (3) ay 
sumagot at pinaalalahanan nila ang kanilang mga kapatid hinggil sa Allah (3) at 
sa Kanyang kapangyarihan, at kanilang sinabi: “Kadalasang ang maiiliit na 
grupong naniniwala sa Allah at nagtitiis ay nagagapi nila ang malalaking 
grupong mga masasamang walang pananampalataya, sa kapahintulutan ng Allah 
(48) at sa Kanyang kagustuhan. At ang Allah (&) ay nasa panig ng mga matiisin 
sa pamamagitan ng Kanyang gabay, tulong at mabuting gantimpala.” 


[88.] 


Sirah 2. Al-Baqarah — Juz (Bahagi) 2 (2 + 31) 2 5 hdl By ge 


250. At noong lumitaw sa kanila si Jalit at ang kanyang mga sundalo at nakita 
ang panganib ng kanilang mga mata, agad-agad silang humarap sa Allah (8) at 
nanalangin nang taimtim na may pagsusumamo at sinabi nila: “O aming ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha! Ipagkaloob Mo sa aming mga puso ang dakilang pagtitiis, 
patatagin Mo ang aming mga paa, at gawin Mong matatag sa pakikipaglaban sa 
mga kalaban, nang hindi uurong kahit na matindi ang labanan, at tulungan Mo 
kami at suportahan upang malupig namin ang mga walang pananampalataya.” 


251. Samakatuwid, natalo sina Jalat (Goliath) sa kagustuhan ng Allah (4%) at 
napatay ni Dawood (David ¥&!) si Jalat na pinuno ng mga matatapang na kaaway. 
At ipinagkaloob ng Allah (4%) kay Dawood (s¢2!) pagkatapos nito ang kaharian, at 
pagiging Propeta sa mga angkan ni Isra‘il, at itinuro sa kanya ng Allah (4) ang 
mga kaalamang Kanyang ninais. 


At kung hindi lamang sinanhi ng Allah (4) na pangibabawin ang ilang mga tao”! 
sa iba” ay masisira ang mundo, dahil sa ang magwawagi ay ang mga walang 
pananampalataya, at mangingibabaw ang mga naghimagsik sa Allah (&) at 
masasama, subali’t ang Allah (4%) ay Malawak ang Kanyang Pang-unawa at 
Punung-puno ng Kagandahang-loob sa lahat ng Kanyang mga nilikha. 


252. Ito ang mga katibayang mula sa Allah (4) at ng Kanyang mga palatandaang 
ikinukuwento sa iyo, O Muhammad (8), nang makatotohanan at katiyakang ikaw 
ay kabilang sa tunay na mga Sugo ng Allah. 


*!Tumutukoy sa mga sumunod sa Allah (4) at naniwala sa Kanya. 
~Tumutukoy sa mga lumabag sa kagustuhan ng Allah (8%), nagtambal o sumamba ng iba bukod sa 
Kanya. 


[89.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 3 (3 553+) 2 5 hs! 3) pw 

















253. Sila ang mga yaong iginagalang idle CNA 
na Sugo — ang ilan sa kanila ay Gi Ey 

pinagkalooban Namin ng katangian 
na higit sa iba, ayon sa _ kung 
anumang biyaya na ipinagkaloob ng 
Allah (8) sa kanila: mayroon sa 
kanilang kinausap ng Allah (4), na 
tulad nina Mousa (#8) at 
Muhammad (3), na ito ay patunay 
para sa Allah (4) ng Kanyang 


cers es as 


A) Shi ie EMRE ice & 
G Sic metros B 
f GM SUA OLA YEG 
Y SEMBLE Seale | 
f SOMES BA esas Ie 
f (alia gNAk B Ape Leal § 














3 ; 7 “RES 4, oc Gere te % 8S « betes ¢ 
katangian ng _ pagsasalita, na a) Hii 45 andesoYe pdGal p54 KS. 
nababatay sa Kanyang # a sia @ ta ihe cc 

. 1 ToL. * vt ®oe av % Y 
Kamaharlikaan. yo YL Yay , Opell O9 a8 J — i 


BB ee ait gic seer g-Be stb ins tepet-we 

BRO wee AS eli nls F 

ee, nt f e- <.74 sactacte or « vt. 
By] EY xtdleit easel) abs spel f 

a : io soe oo wot = “~ 

2 etergsic “4.477 ee tes fers 

zi SENS SMG SS 23 ASS os 

y at ee Pr Ay te -<Sc- 


: 
, a -a ett. 

is 

7 


ee OD pe hsablpasti gi 


At mayroon din sa kanila ang 
iniangat ng Allah (4) sa mataas na 
antas, na katulad ni _ Propeta 
Muhammad (#), dahil sa kanyang 
pangkalahatang mensahe, at sa 
pagiging pangwakas ng kanyang 
pagka-Propeta, at sa pagiging bukod- 
tangi ng kanyang sambayanan sa 
lahat ng mga sambayanan at iba pa. 


ret 


hace 


RARER 
SORT TC 









ae ty 7 
roy Dae ee i 


At ipinagkaloob ng Allah (#8) kay ‘Isé (Hesus %!) na anak ni Maryam (Maria) 
ang mga malilinaw na palatandaan at kamangha-manghang kapangyarihan na 
tulad ng pagpapagaling sa ipinanganak na mga bulag at sa mga ketongin sa 
kapahintulutan ng Allah (4), at pagbuhay ng mga patay sa kapahintulutan ng 
Allah (4%) at sa pagtataguyod sa kanya ng ‘Ruhul Qudus’ — Banal na Espiritu, — na 
si Anghel Jibril (#41). 


At kung nanaisin lamang ng Allah (4) na hindi magpatayan yaong mga dumating 
pagkatapos ng mga Sugo, pagkatapos dumating sa kanila ang mga malinaw na 
palatandaan, ay hindi sila magpapatayan. Subali’t sila ay nagkaiba at hindi 
nagkakasundo sa isa’t isa. Mayroon sa kanila na nananatili sa kanilang paniniwala 
sa Allah (4) at mayroon naman sa kanilang nagpupumilit na labagin ang Allah o 
hindi naniwala. 


At kung nanaisin lamang ng Allah () na hindi sila magpatayan pagkatapos ng 
kanilang pagkakasalungatan ay hindi sila magpapatayan. Subali’t ginagabayan ng 
Allah (4%) ang sinumang Kanyang nais upang sumunod at maniwala sa Kanya. At 
ibinababa Niya ang sinumang Kanyang nais; na kung kaya, ito ay lalabag at hindi 
maniniwala sa Kanya. 


[90.] 


Sarah 2. Al-Bagarah Juz (Bahagi) 3 (3 553+!) 2 5 ks! 8) yw 


254. O kayong mga naniwala sa Allah at naniwala sa Kanyang Sugo at sumunod 
sa Kanyang patnubay! Ibigay ninyo ang inyong mga ‘Zakah’ (obligadong 
kawanggawa) at gumasta mula sa ipinagkaloob ng Allah (4) sa inyo bago 
dumating ang Araw ng Muling Pagkabuhay. 


(Sa Araw na yaon ay) walang bentahang maaaring mapagkakakitaan at walang 
kayamanang maaaring ipanubos sa inyong mga sarili mula sa kaparusahan ng 
Allah (4%), at wala ring kai-kaibigan sa Araw na yaon na maaaring magligtas sa 
inyo, at tagapamagitan na mamamagitan sa inyo upang mapagaan ang inyong 
kaparusahan. At ang mga walang pananampalataya sa Araw na yaon ay ang mga 
‘Dzalimin’ (gumawa ng kasamaan, lumabag at lumampas sa hangganang itinakda 
ng Allah). 


255. Ang Allah (4)! Walang sinuman ang ‘i/ah’ (diyos na sinasamba) 0 bukod- 
tanging may karapatan at karapat-dapat lamang na sambahin kundi Siya at walang 
karapat-dapat na dulutan ng pagpapakumbaba ng sinuman kundi Siya lamang; 
‘Al-Hay’ — ang Walang-Hanggang Buhay, nasa sa Kanya ang buong kahulugan 
ng pagkabuhay na angkop na angkop sa kanyang Kamaharlikaan. ‘Al-Qayyum’ — 
Siya ang Tagapagtaguyod, Tagapagkaloob at Tagapangalaga sa lahat ng bagay. 


Hindi Siya maaaring antukin at hindi rin Siya maaaring matulog. Ang lahat ng 
nasa mga kalangitan at kalupaan ay Siya ang Nagmamay-ari. Walang sinuman 
ang maglalakas-loob na mamagitan sa Kanya maliban sa Kanyang kapahintulutan. 
Saklaw ng Kanyang kaalaman ang lahat ng mga nilikha — ang mga nangyari, saka 
ang nangyayari, at pati na rin ang mga mangyayari pa lamang. Batid Niya ang 
lahat ng bagay sa Kanyang mga nilikha — ang mangyayari sa hinaharap nila at sa 
kung ano ang mga pangyayari ng nakalipas. 


At walang sinuman sa Kanyang mga nilikha ang nakababatid ng anuman mula sa 
Kanyang kaalaman maliban na lamang sa kung ano ang Kanyang itinuro at 
ipinabatid sa kanila. Sakop ng Kanyang ‘Kursi’ ang mga kalangitan at ang buong 
kalupaan, na ang ‘A/-Kursi’ ay lalagyan ng Kanyang dalawang paa” at walang 
sinumang Nakaaalam kung paano ang mga katangiang ito bukod sa Kanya. At 
walang kahirap-hirap para sa Kanya ang pangangalaga ng mga ito (ng mga 
kalangitan at kalupaan). At Siya ay ‘Al-‘Alee’ — ang Kataas-taasan sa Kanyang 
sarili at sa Kanyang mga katangian; na Siya ay nasa ibabaw ng lahat ng Kanyang 
mga nilikha. At ‘Al-‘Adzeem’ — nasa Kanya ang kabuuan ng lahat ng 
pinakadakilang Katangian at pagiging ganap at buong Kataas-taasan. 





Ang Allah (38) ay nagtataglay ng ganitong katangian na batay sa Kanyang Kadakilaan at 
Kamaharlikaan. Para sa karagdagang kaalaman, mangyari lamang ay tingnan ang ilang paliwanag 
hinggil sa mga katangian ng Allah (#8) sa Talata bilang 210, footnote (o talababa) bilang 16, 
pahina 68-69. 


[91.] 


Sarah 2. Al-Bagarah Juz (Bahagi) 3 (3 53+) 2 5 hs! by ge 





Ang talatang ito ang pinakadakilang ‘Ayah’ sa Dakilang Qur’an na tinatawag na 
‘Ayatul Kursi.’** 


256. Dahil sa kaganapan ng ‘Deen’ at sa mga malinaw na kapahayagan ay hindi 
na kinakailangan pang pilitin ang iba upang ito ay kanyang tanggapin. Dahil ang 
mga palatandaan nito ay malinaw na inihihiwalay ang katotohanan sa kamalian, 
patnubay mula sa pagkaligaw. Kung kaya, sinuman ang hindi naniwala sa lahat ng 
sinasamba bukod sa Allah, na samakatuwid ay naniwala sa Allah (4%), siya ay 
mananatiling matuwid sa Tamang Landas, at pinanghahawakan niya ang ‘Deen’ 
sa mahigpit na kaparaanan at hindi na siya maihihiwalay pa (sa ‘Deen’ na) ito. 


At ang Allah (4) ang ‘Samee~’ — Ganap na Nakakarinig sa lahat ng mga sinasabi 
ng Kanyang mga alipin, na ‘‘Aleem’ — Walang-Hanggang Nakaaalam at Ganap na 
Nakababatid sa lahat ng kanilang mga gawa at layunin, at sila ay papagbabayarin 
ayon dito. 


*“Iminumungkahi sa lahat na isaulo ito at unawaing mabuti ang mga kahulugan nito at isapuso, 
sapagka’t sinuman ang bibigkas nito nang taos-puso ay magkakamit ng mga kapakinabangan, na 
tulad halimbawa ng pagbigkas nito bago matulog sa gabi ay magtatalaga ang Allah (48) ng bantay 
(anghel) para sa kanya sa buong magdamag at walang pinsala na mangyayari sa kanya at hindi 
siya lalapitan ng “Shaytdn,’ at ang ilan pa sa kapakinabangan nito ay kapag binigkas ito sa umaga 
ay pangangalagaan siya sa buong maghapon, at kapag binigkas ito sa gabi ay pangangalagaan siya 
sa buong magdamag, at kapag siya ay namatay ay diretso siya sa ‘Al-Jannah.’ Ito ay kabilang sa 
mga itinuro ni Propeta Muhammad (%) at kanyang sinang-ayunan, batay sa pagkakasalin ng 
kahulugan. Sa di nakaaalam ng wikang ‘Arabic,’ ganito ito bibigkasin: 


“Al-lad-hu la i-ld-ha il-la hu-wal hay-yul qay-ytm. La ta’khu-dhu-hi, si- 
na-tow wa ld naw-m. La-ht, ma-fis sa-md-wa-ti wa mda _ fil-ardh. Man(g) 
dhal-la-dhi yash-fa-‘u “in-da-hu, il-lad-be idh-nih. Ya-‘la-mu ma _ bay-na 
ay-di-him wa ma_ khal-fa-hum. Wa la yu-hi-tti-na_ bi-shay-im min ‘il- 
mi-hi, il-la bi-ma sha. Wa_ si-‘a_ kur-si-yu-hus  sa-mda-w4a-ti  wal-ardh. 
Wa la ya-u-du-hu, hif-dzu-hu-ma wa hu-wal ‘a-li-yul ‘a-dzeem.” 


[92.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 3 (3 53+!) 2 5 hs 3) pw 


ia Jays 257. Ang Allah (4) ang Tagapag- 
mee —eaeiaeipaaipaay «Ctaguyod ng mga naniwala sa 
pamamagitan ng Kanyang_ tulong, 
se estes © gabay at pangangalaga. Iniaalis sila 
FLe paneled sii & ula sa kadiliman ng pagtanggi sa 

‘ ate os aol ©, katotohanan patungo sa liwanag ng 
estes. ‘ ©, pananampalataya sa Allah (4). 
F sie oe valid — Ll se os © Subali’t sa mga hindi naniwala, ang 
PASM pase Ss, Haast al > kanilang tagapagtaguyod at katulong 


DS teaG, 562 As Cle ASE L235 > (@@ ay ang kanilang mga iniidolo at mga 


: EME gy 5a inte ob Gy p28 o sinasamba bukod sa Allah. 
: ee yee wevtce fe Inilalabas sila mula sa liwanag ng 
; GMI D Sow sseVa ss © ‘Eemdn’ (Pananampalataya) patungo 

5 “ih I IG EE LE 53d sce sa kadiliman ng paglabag sa Kanya. 
“4 255 jeeodbken 34, GGL Ak SCE Gasca a Sila ay maninirahan sa Apoy at 

© mananatili roon magpasawalang- 
hanggan. 


piboss 


jects ae (Lon cata ; 


sat. 
oN 


Sartivr “47 


By 5) 6 siyascinctsy ot € 
3 pi ot SE Seri = is & 258. Nakita mo ba, O Muhammad 
» (#), ang =mga_ kataka-takang 
kaugalian ng  nakipagtalo’§ kay 
Ibrahim (#8) hinggil sa Kaisahan ng 
Allah (4) at sa Kanyang pagiging 
‘Rabb’ na Tagapaglikha? Dahil sa 
pinagkalooban siya ng Allah (4) ng kaharian ay nagmataas na siya. Tinanong 
niya si Ibrahim (#8\): “Sino ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha?” Ang sagot ni 
Ibrahim (#8): “Ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ang Siyang nagkakaloob 
ng buhay sa Kanyang mga nilikha nang sa gayon ay mabuhay ito, at nagsasanhi 
rin ng pagkawala ng buhay upang ito ay mamatay; na samakatuwid, Siya lamang 
ang Bukod-Tanging nagkakaloob ng buhay at kamatayan.” Sabi niya: “Ako rin ay 
bumubuhay at pumapatay, pinapatay ko ang sinumang aking nais at pinananatili 
kong buhay ang sinumang aking nais.” 





Sinabi naman sa kanya ni Ibrahim (#2): “Katiyakan, ang Allah (4%) na aking 
sinasamba ay Siyang nagpapasikat ng araw mula sa silangan, kung gayon, kaya 
mo bang baguhin ang likas na nilikha ng Allah, na ito ay iyong pasikatin mula sa 
kanluran?” 


Samakatuwid, nagapi nang ganap ang walang pananampalataya, wala man lamang 
siyang maibigay na katibayan. Ang kagaya niya ay katulad ng mga lumalabag sa 
kagustuhan ng Allah, na hindi sila pinapatnubayan ng Allah () tungo sa 
katotohanan. 


[93.] 


Sarah 2. Al-Bagarah Juz (Bahagi) 3 (3 553+!) 2 5 hs! 8y yo 


259. O di kaya ay nakita mo ba, O Muhammad (#) ang katulad ng isang taong 
dumaan sa isang bayan, na giba-giba na ang kanilang mga tahanan at wala nang 
katau-tao? Sabi ng tao: “Paano kaya bubuhayin ng Allah (3%) ang buong bayan 
pagkatapos mamatay ang mga tao rito?” 


Na kung kaya, sinanhi ng Allah (4) na siya ay mamatay sa loob ng isang daang 
taon, pagkatapos ay ibinalik ng Allah (4) ang kanyang kaluluwa sa kanya at 
nagpadala ang Allah (4) ng magtatanong sa kanya at nagsabi: “Gaano ka katagal 
na namatay sa lugar na ito?” Sinabi niya: “Nanatili ako ritong patay sa loob ng 
isang araw o bahagi lamang nito.” Sinabi sa kanya: “Hindi (isang araw o bahagi 
lamang nito), kundi ikaw ay nanatili (ritong) patay sa loob ng isang daang taon.” 
At dito ay inutusan siyang pagmasdan ang kanyang pagkain at inumin, kung 
paano itong pinangalagaan ng Allah (4) nang hindi nasira sa loob nang ganito 
katagal na panahon, at inutusan (din) siyang tingnan ang kanyang asno, kung 
paano ito bubuhayin ng Allah (4) pagkatapos magkahiwa-hiwalay ang mga buto 
nito? At sinabi sa kanya: “Gagawin ka Namin bilang tanda sa mga tao — malinaw 
na palatandaan sa kapangyarihan ng Allah (4%) at ng Kanyang kakayahang 
buhayin ang sinuman pagkatapos nitong mamatay.” 


At inutusan (din) siyang pagmasdan ang mga buto ng kanyang hayop, kung paano 
ito pagdudugtung-dugtungin hanggang sa ito ay mabuo at pagkatapos nito ay 
dadamitan ang mga buto ng laman at pagkatapos ay ibabalik sa hayop na ito ang 
buhay. 


Nang maging malinaw na sa kanyang paningin ang lahat, saka pa lamang siya 


naniwala sa Kadakilaan ng Allah (4) at sa Kanyang pagiging Ganap na 
Makapangyarihan sa lahat ng bagay. Pagkatapos siya ay naging tanda sa mga tao. 


[94.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 


260. At  alalahanin mo, O 
Muhammad (3), ang  ginawang 
paghiling ni Ibrahim (#81) mula sa 
kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na 
ipakita sa kanya kung papaano 
nangyayari ang Pagkabuhay na Mag- 
uli. 


Sinabi ng Allah (48) sa kanya: “Bakit, 
hindi ka ba naniniwala?” Sinabi ni 
Ibrahim = (#8\): “Naniniwala ako, 
subali’t nais ko lamang maragdagan 
ang kapanatagan ng aking 
kalooban.” 


Juz (Bahagi) 3 


jae 


3 s# 





a= 
BD cttacicerne Tetncec. tC 6 ope Aten 
ANIC ASI oS QS 105 peaG1Jle3)5 


o 475% 


FANS BE ISG LIS ff 


sh Dd 


4 3 16 24%, FA eo 
Vike PUSS AN Sena Al 


BBote 


: pet 2076 0271 227 i Ge 4 
‘ SSF 3) lel ya Sk See olas ff 


3 Sf (OS S64 Cate 4. Se 42-0 
a> J Prin meme pe sie ree ram I or 


‘ spetccan, ota Bate cor ett Ey 
te osnreec 2, se Fe Sirf. stuns s Sy 
F iy ligasgal DO AVE Sabstion f 

4) See Let boa ec a ssice, 2. i 
“ eS VLEs elon DY Sail nas : 


OD eshte inte cy ate A natn ene | GAN 
Dp Pope Vo igh Geli ng acess ff 


2 8 iS) By ge 


TPT El aA EOL 


Misi So EOS & © I 
Nara NG BAIS & 
lie ides SECG GAL 5 |B 
pagkatapos ay katayin mo ang mga ¥%& athe yleo yES HES EI, AG OLS, ie 


Sinabi ng Allah (4) sa_ kanya: 
“Kumuha ka ng apat na uri ng ibon 
at dalhin mo ang mga ito sa iyo, 


ito at tadtarin. Pagkatapos ay @ Soca sENGc pas MG AACESG r 
paghiwa-hiwalayin mo ang mga ¥& Tee ok ee 
bahagi nito sa (pamamagitan ng is S SN Mogan Zoos os 
paglalagay ng mga ito sa) iba’t REREAD e Pe POTD De 
ibang bundok at pagkatapos ay 

tawagin mo ang mga ito at mabilis itong darating sa iyo.” Kaya’t tinawag ang 
mga ito ni Ibrahim (*2\) at biglang nagsaulian ang bawa’t piraso ng mga ito at 
pagkatapos ay dumating sa kanya nang mabilisan. At dapat na mabatid mo na ang 
Allah (4%) ang ‘‘Azeez’ — Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap 
na Makapangyarihan at walang sinumang maaaring makagapi sa Kanya; na 
‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang salita, gawa, batas at pagtatakda. 





261. At ang kabilang sa pinakamalaking kapakinabangan ng mga sumasampa- 
lataya sa Allah ay ang paggasta sa Kanyang Daan. At ang katulad ng mga 
mananampalataya na ginagasta ang kanilang yaman sa Daan ng Allah ay katulad 
ng isang butil na itinanim sa matabang kalupaan, pagkatapos sumibol ng tangkay 
ay nagkaroon ng pitong sanga at ang bawa’t sanga ay nagbunga ng isang daang 
butil. 


Ang Allah (&), pinararami Niya ang Kanyang gantimpala sa sinumang Kanyang 
nais ayon sa paniniwala ng gumagasta at sa kalinisan ng kanyang kalooban. At 
sapat na ang Allah (4) bilang Tagapagkaloob sa mga pangangailangan ng 
Kanyang mga nilikha at Siya ang ‘Wdsee~’ — Sapat at Ganap na Tagapagtustos sa 
lahat ng pangangailangan ng Kanyang mga nilikha na Ganap at Napakalawak ang 
Kanyang awa at kagandahang-loob na ipinagkakaloob Niya sa sinumang may 


[95.] 


Sarah 2. Al-Bagarah Juz (Bahagi) 3 (3 553+) 2 bbs 8) yo 


karapatan nito, na ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa mga layunin ng Kanyang 
mga alipin. 


262. Yaong mga gumagasta ng kanilang mga kayamanan sa ‘Jihdd’ nang alang- 
alang sa Allah (4), at sa lahat ng uri ng kabutihan, pagkatapos ay hindi nila 
sinusundan ng panunumbat at pananakit sa salita at sa gawa ang kanilang 
paggasta, na makapagpapahiwatig na sila ay nakaaangat sa kanilang tinulungan — 
ang para sa kanila ay dakilang gantimpala mula sa kanilang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha. At wala silang dapat na ipangamba sa kanilang kahihinatnan sa 
Allah (4) at wala (rin) silang dapat na ikalungkot sa anumang kanilang naiwan 
dito sa mundo. 


263. Ang mabuting salita at pagpapatawad sa taong nagpumilit na humingi ng 
limos sa kanya ay higit na nakabubuti kaysa sa pagbibigay ng ‘Sadaqah’ 
(kawanggawa) na may kasamang panunumbat at panlalait. 


At ang Allah (8) ang ‘Ghanee’ — Napakayaman na Ganap na Malaya mula sa 
lahat ng pangangailangan na hindi nangangailangan ng anumang kawanggawa ng 
Kanyang alipin, na Siya ang ‘Haleem’ — Ganap at Napakalawak ang Kanyang 
Pang-unawa at hindi kaagad nagpaparusa. 


264. O kayong naniwala sa Allah at sa Kabilang-Buhay! Huwag ninyong sirain 
ang gantimpala ng mga ginasta ninyo sa pamamagitan ng panunumbat at anumang 
bagay na nakasasakit (a—dha ), na katulad ng pagbibigay ng yaman o salapi para 
lamang makita ng mga tao, nang sa gayon ay mapuri siya ng tao, gayong sa 
katotohanan ay hindi talaga siya naniniwala sa Allah (4) at sa Kabilang-Buhay, 
ang kagaya niya ay isang makinis na batong nabuhusan ng ulan, na kung kaya 
naalis ang mga alikabok na nasa ibabaw nito at ito ay bumalik sa_ pagiging 
makinis na walang nadikit dito. 


Ito ang halimbawa ng nagbibigay ng mga kawanggawa para makita lamang ng tao 
— walang halaga ang kanilang ginawa sa paningin ng Allah (4), at wala silang 
maaasahang gantimpala sa kanilang ginasta. At ang Allah (4), hindi Niya 
ginagabayan ang mga walang pananampalataya sa pagtutuwid 0 pagwawasto ng 
kanilang kawanggawa at iba pa. 


[96.] 


Sarah 2. Al-Bagarah  Juz* (Bahagi) 3 (3 553+!) 2 5 aS! 3) ww 


iO aes 265. At ang katulad ng mga gumasta 
: ; Beas ng kanilang salapi, na ang tanging 
ACESS 26 tte, Rk hangarin ay makamit ang 

ie, onan ache oe i pagmamahal ng Allah (4), at sa 

3953 Ie Seto ME *» kanilang mga _sarili ay may 


eS Rim “ine 


Miidieah ieaie EN i katiyakang paniniwala na tutuparin 
aise S sos Ses ats  2S Allah (35) ang Kanyang pangako, 

BD scacetenv cote 4 i ang katulad nila ay isang malawak na 
A AEN esos SBT ssott <= 1 harding nasa isang mataas at 
Rb Is eSBs {> matabang lugar na lupain at ito ay 
LBM 4623 Kets Gat binuhusan ng malakas na ulan upang 


So oat Bice Gs ~ mas lalo pang dumami ang mga 
dle lee S iS es Vip) ~ bunga nito. Gayunpaman, kahit na ito 


nn 


bo CHES ane cob \awitfcic (BX ay hindi mabuhusan ng masaganang 


“4 eos str Fea eS ST cent es, ulan ay magiging sapat pa rin ang 
mga patak ng ulan upang dumami 


GIANG wai AS ofT aise ang mga bunga nito, at ganoon 
3 Ics, eal tee aA Ses Bs 3 juke sig €> gumagasta ang mga malilinis ang 
se g Sisk, SANS 46 Ait; kalooban. 
mi sae Asie SaeSE BD Ito ay tinatanggap ng Allah (4) at 
% poe Sy JE styeateas % pinararami, maging ito man ay 
; Reo = marami o kaunti, sapagka’t ang Allah 
(4) ang ‘Aleem’ — Walang- 
Hanggang Nakaaalam at Ganap na Nakababatid ng anumang bagay na 
kinikimkim ng mga kalooban, na ‘Baseer’ — Walang-Hanggan at Ganap na 
Nakakakita sa lahat ng bagay, nakalantad man o lihim. At ginagantimpalaan Niya 
ang bawa’t isa ayon sa kalinisan ng kanyang kalooban. 





266. Naghahangad ba ang isa sa inyo na magkaroon ng hardin na may mga prutas 
ng palmera ng datiles (‘thamr’ o ‘dates’) at ubasan, na may umaagos na tubig- 
tabang (ilog) sa ilalim ng mga puno nito, at ang lahat ng iba’t ibang uri ng prutas 
na naroroon ay para sa kanya, pagkatapos ay dumating sa kanya ang katandaan at 
hindi na niya nakayanang magtanim; samantalang ang kanyang mga anak ay 
maliliit at mahihina pa, na nangangailangan sa harding yaon, at sa ganitong 
pagkakataon ay inabot ng malakas na hangin na may kasamang apoy at ito ay 
nasunog? 


At ganito ang nangyayari sa mga nagkakawanggawa na hindi malinis ang layunin 


— hindi taos-puso ang kanilang ginagawa. Sila ay darating sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay na wala man lamang ni kaunting kabutihan. 


[97.] 


Sarah 2. Al-Bagarah Juz (Bahagi) 3 (3 55+) 2 5 hs! by yo 


At sa ganitong pagpapahayag ay ipinaliliwanag ng Allah (4) ang anumang bagay 
na kapaki-pakinabang sa inyo, upang ito ay inyong mapag-isipan at nang sa gayon 
ay maging taos-puso ang pagbibigay ninyo ng kawanggawa. 


267. O kayong mga naniwala sa Akin at sumunod sa Aking mga Sugo, gumasta 
kayo mula sa malinis na inyong pinagkakitaan at mula sa mga inani o sa mga 
bagay na ipinagkaloob Namin sa inyo na nasa kalupaan. 


At huwag piliin yaong mga mababang uri mula rito, upang ito ang inyong 
ipamigay sa mga mahihirap, dahil kapag ito ang ibibigay sa inyo ay hindi rin 
naman ninyo ito tatanggapin, maliban na lamang kung ipipikit ninyo ang inyong 
mga mata habang tinatanggap ninyo ito, dahil sa ito ay mababang uri. 


Paano ninyo naiibigan ang isang bagay na para sa Allah (4), samantalang hindi 
ninyo naman ito naiibigan sa inyong mga sarili? At dapat ninyong mabatid na ang 
Allah (4) ang Siyang ‘Ghanee’ — Tagapagkaloob ng kabuhayan para sa inyo at 
Napakayaman na Ganap na Malaya mula sa lahat ng pangangailangan na hindi 
nangangailangan ng anumang kawanggawa, na ‘Hameed’ — karapat-dapat sa lahat 
ng papuri na Ganap na Pinupuri sa Kanyang mga katangian at sa Kanyang mga 
gawa sa lahat ng pagkakataon. 


268. Ang pagiging maramot at pinipili ang mga hindi na niya nagugustuhan (na 
mga bagay), na siyang ibinibigay sa kawanggawa, ay kabilang kay ‘Shaytan’ na 
siyang tumatakot sa inyo ng kahirapan (kapag kayo ay nagbigay), inaakit kayo sa 
pagiging maramot, inuutusan kayong gumawa ng pagkakasala at labagin ang 
Allah (8); subali’t ang Allah (4) ay nangako sa inyo dahil sa inyong 
kawanggawa ng kapatawaran sa inyong mga kasalanan, at masaganang 
kabuhayan. At ang Allah (4%) ang ‘Wdsee~’ — Sapat at Ganap na Tagapagtustos sa 
lahat ng pangangailangan ng Kanyang mga nilikha na Ganap at Napakalawak ang 
Kanyang awa at kagandahang-loob; na Siya ang ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam 
ng inyong mga gawa at layunin. 


269. Ipinagkakaloob ng Allah ang gabay sa pamamagitan ng salita at gawa sa 
sinumang Kanyang nais sa Kanyang mga alipin. Kung kaya, sinuman ang 
biniyayaan ng Allah (4) ng ganitong gabay, ay napagkalooban siya ng 
masaganang kabutihan. At walang makakaalaala at makikinabang nito maliban sa 
mga nagmamay-ari ng kaisipan na binigyan ng liwanag ng Allah (4) at patnubay 
mula sa Kanya. 


[98.] 


Sirah 2. Al-Baqarah 


270. At anumang inyong ginasta 
mula sa inyong salapi o anumang 
bagay, maging ito man ay marami o 
kakaunti bilang inyong kawanggawa 
sa paghahangad ng kaluguran ng 
Allah (8), o inuubliga ninyo ang 
inyong mga sarili sa isang matapat 
na pangako, mapasalapi man ito o 
hindi, ang Allah (4) ay Siyang 
Nakaaalam nito, dahil Siya ang 
Ganap na Nakababatid ng inyong 
mga layunin at katiyakan na kayo ay 
gagantimpalaan para rito. At 
sinuman ang pipigil sa karapatan ng 
Allah (4), siya ay ‘Dzdlim’ 
(masama); at ang  masasama, 
samakatuwid, ay walang 
makakakampi upang pigilin ang 
kaparusahan ng Allah. 


Juz (Bahagi) 3 


Sy ees 
4 Paap th Bgl ces KALI Ss 


4 as oa 4 we Oe 


Be 
By ot See Sse 
DD ckxp te ar -R a Senin. go Te 
| PBA 3 e DASE Se Sh 
f ore 04, Ay rane os o-37e ais : 
} Ain as Se5 A SIPWSSS5 


74s 


4 “Mary? MISH fad5 aS ey 


IA 99 Zod 


e = 2 (arent NE AS ool : 


i ae 


ed VE ic 


JEL le ee 


se 


~ AARNE Li a 
Lette Sst eels 5 es 


t Ser ot e. ap 


271. Kung ilalantad man ninyo ang ‘ 
OSS APT — 


inyong mga kawanggawa ay mabuti 
rin, subali’t higit na napakaganda 
kung ito ay maililihim ninyo at 
ibibigay sa mga mahihirap, nang sa gayon ay mailayo kayo sa pagiging 
mapagkunwari 0 pagpapakitang-tao (‘Ar-Riya’’). Ang pagbibigay ng kawanggawa 
nang taimtim ay nakabubura ng inyong kasalanan. 





At ang Allah (4) ang ‘Khabeer’ — Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid 
Niya nang ganap ang inyong mga ginagawa, kahit na katiting na bagay, na walang 
anuman ang maililihim sa Kanya sa mga nangyayari sa inyo. At pagbabayarin 
Niya ang bawa’t isa ayon sa kanyang nagawa. 


272. Hindi mo pananagutan, O Muhammad (38), ang pagpapatnubay sa mga 
walang pananampalataya, subali’t ang Allah (4), binubuksan Niya ang kalooban 
ng sinumang Kanyang nais para sa Kanyang ‘Deen’ at ginagabayan. 


Kung ano man ang inyong ginasta mula sa inyong salapi, darating sa inyo ang 
gantimpala nito mula sa Allah (4), at ang mga mananampalataya ay hindi 
gumagasta o nagkakawanggawa kundi sa pag-aasam na makita ang Mukha ng 
Allah (4) sa Kabilang-Buhay at paghahangad sa kaluguran ng Allah (4). At 
walang anuman na inyong ginagasta nang taimtim mula sa inyong kayamanan 
kundi ipagkakaloob sa inyo ang gantimpala nito nang buung-buo at walang labis. 


[99.] 


Sarah 2. Al-Bagqarah Juz (Bahagi) 3 (3 553+) 2 5 hs! by ge 


At sa talatang ito, nagpapatunay na ang Allah (4) ay mayroong Mukha na angkop 
sa Kanyang Kadakilaan at Kamaharlikaan. 


273. Ipagkaloob ninyo ang inyong mga kawanggawa sa mga mahihirap na mga 
Muslim na hindi kayang maglakbay para maghanap-buhay dahil sa pagiging abala 
nila sa ‘Jihad’ o pagpupunyagi sa Daan ng Allah. 


Iniisip ng sinumang hindi nakakikilala sa kanila, na sila ay hindi nangangailangan 
ng ‘Sadaqah’ (kawanggawa) dahil sila ay hindi namamalimos. Subali’t 
mababakas mo sa kanila ang kahirapan, gayong hindi sila nanghihingi sa mga tao 
kailanman. At kung sakaling sila ay gipit na gipit na, ay saka pa lamang sila 
manghihingi at kapag sila ay nanghingi, hindi sila nagpupumilit. 


At anuman ang inyong ginugol mula sa inyong yaman sa Daan ng Allah, ay hindi 
maililihim sa Allah (4) ang kahit na anuman mula rito. At walang pag- 
aalinlangan, gagantihan Niya kayo nang ganap na gantimpala at ito ay makakamit 
ninyo nang buung-buo sa Araw ng Muling Pagkabuhay. 


274. Ang mga yaong gumagasta ng kanilang mga kayamanan, sa gabi at araw, sa 
paghahangad ng kaluguran ng Allah (4), palihim man o lantaran, ang para sa 
kanila ay gantimpala mula sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


At wala silang dapat na ipangamba sa pakikipagharap nila sa Allah (%) at sa 
paglisan nila sa mundong ito. At wala rin silang dapat na ikalungkot sa kung 
anuman ang hindi nila nakamtan sa makamundong buhay. 


Ito ang batas ng Allah (4) na Ganap na Maalam, na siyang mga alituntunin ng 
Islam hinggil sa paggasta upang tugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap 
sa marangal at mataas na pamamaraan; at para linisin ang yaman ng mga 
mayayaman; at nang sa gayon ay maisakatuparan ang pagtutulung-tulungan sa 
kabutihan, at pagkatakot sa Allah (4) bilang paghahangad na makita ang Mukha 
ng Allah (4). Sa paksang ito na pagbibigay ng kawanggawa ay walang sapilitan. 


[100.] 


Sirah 2. Al-Bagarah Juz (Bahagi) 3 
EDAD DEEDES ING a NONE 
By ii pple <a I 
B Se aicie bale 
wk skyio caching Be 
fC MIL Aah ibases | 
BD ABEL AAG SAGE iat 
By) Sat nhc Lestat <5 IR 
MEE ey hue AI eis IB 
gS AIA IGE Manus B 
BS ib BH AST BUlsss & 
Be) yeh Eats ES 05 “Ani ails wy sat iy 
I Step Bosh sas esl 8 
Sis ese & 
B) scone sO nl ebD OpLli cso 
B Osi Becee SK Sa 


iy: 


Px Ea ick Rice PRN Pa oe 
PERE PHONE PEERS | PROMS! PICEA DNCOME PROMS PIN 















POs Tee 








SRLS FZ 7 ghee 
excl Ylose 0 








(3 s+!) 2 bis) By ge 
275. Yaong mga nakikipagkalakalan 
sa pamamagitan ng ‘Riba’ (patubuan 
o interes), hindi sila makatatayo sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay mula 
sa kanilang mga libingan, kundi 
katulad sila ng tao na nasaniban ng 
‘Shaytan’ sa pagkabaliw, ito ay sa 
kadahilanang sinabi nila, na ang 
pangangalakal ay katulad ng ‘Riba’ 
na parehong legal (at 
ipinahihintulot), sapagka’t ito ay 
nagpapalago (rin naman) ng salapi o 
kayamanan, _subali’t ito = ay 
pinasinungalingan ng Allah (8) at 
Kanyang ipinaliliwanag na_ Siya: 
“Tpinahintulot Niya ang panganga- 
lakal at ipinagbawal Niya ang Riba;” 
dahil sa ang pangangalakal ay 
napapakinabangan ng bawa’t isa at 
nang maramihan, gayong ang ‘Riba’ 
ay pagsasamantala at pagkawasak. 


Na kung kaya, sinuman ang inabutan 
ng (kapahayagan hinggil sa) pagba- 


bawal ng ‘Riba’ (at pagkatapos ay itinigil niya ito), hindi siya paparusahan sa 
kanyang nakaraang nagawa — noong hindi pa dumating sa kanya ang pagbabawal, 
at ang Allah (4) ay Siyang bahala sa kanya at sa kanyang hinaharap kapag siya ay 
tuluyang nagsisi, dahil hindi binabalewala ng Allah (4) ang pagbibigay ng 
gantimpala sa mga mabubuti; gayunpaman, sinuman ang bumalik sa ganitong 
paraan (Riba) at pinagpatuloy pa rin niya (ang patubuan) kahit na dumating na sa 


kanya ang (kapahayagan hinggil sa) pagbabawal ng ‘Riba’ o 


interes; 


samakatuwid, siya ay karapat-dapat na parusahan at wala na siyang dapat pang 
ikatwiran. Na kung kaya, sila ang mga tao para sa Impiyerno, doon ay mananatili 


sila magpasawalang-hanggan. 


276. Wawasakin ng Allah (4) ang ‘Riba@ 


at aalisan Niya ito ng biyaya, 


samantalang ang mga nagbibigay ng kawanggawa ay ginagantimpalaan Niya nang 
patung-patong at binibiyayaan Niya ang kanilang mga kayamanan. At ang Allah 
(48) ay hindi nagmamahal sa sinumang nagpupumilit sa kanyang pagtanggi, na 
ipinahihintulot ang pagkain ng ‘Ribd,’ at patuloy na nalululong sa kasalanan, sa 
ipinagbabawal at sa mga paglabag sa Allah (4). 


277. Katiyakan, yaong naniwala sa Allah (4) at sa Kabilang-Buhay at gumawa ng 
mga mabubuting gawa, ginagampanan ang pagsa-‘Saldh’ ayon sa pagkakautos ng 


[101.] 


Sarah 2. Al-Bagarah Juz (Bahagi) 3 (3 553+!) 2 5 hs! 8y yo 


Allah (4) at ng Kanyang Sugo, at ibinibigay nila ang ‘Zakah’ (obligadong 
kawanggawa) mula sa kanilang mga yaman, ang para sa kanila ay dakilang 
gantimpala sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na Siyang nagkakaloob ng 
kabuhayan sa kanila. Wala silang dapat ipangamba sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay, at wala silang dapat ikalungkot sa anumang hindi nila nakamtan sa 
makamundong buhay. 


278. O kayong mga naniwala sa Allah at sinunod ninyo ang Kanyang Sugo! 
Katakutan ninyo ang Allah (4) at huwag na ninyong galawin ang anumang natira 
mula sa kapital na inyong kinita sa ‘Ribd,’ na ito ay ginagawa ninyo bago 
dumating ang pagbabawal hinggil sa patubuan. (Huwag na ninyo itong galawin), 
kung kayo ay makatotohanan sa inyong paniniwala sa salita at sa gawa. 


279. Kung hindi ninyo ititigil ang ipinagbabawal ng Allah (8) sa inyo, tiyakin 
ninyo ang pakikipaglaban ng Allah (4) at ng Kanyang Sugo sa inyo, maliban sa 
kung kayo ay manumbalik sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at iniwasan ang 
pagkain ng ‘Riba,’ gayong para sa inyo pa rin (naman) ang anuman na inyong 
ipinautang na salapi, kaya nga lamang ay wala na itong tubo. Nang sa gayon ay 
wala kayong madayang sinuman, sa pamamagitan ng pagkuha nang labis kaysa sa 
inyong ipinautang (— wala kayong maaagrabyadong sinuman sa pamamagitan ng 
pagsingil na may patong [interes] sa kanilang mga inutang) at hindi (rin) kayo 
maaagrabyado sa pamamagitan ng pagbawas sa inyong ipinautang. 


280. Kung hindi pa kayang magbayad ang nakautang sa inyo, pagbigyan ninyo 
sila hanggang sa sila ay makaluwag-luwag at hanggang sa pagkalooban sila ng 
Allah (4) ng kabuhayan nang sa gayon ay mabayaran kayo. 


Subali’t kapag hindi na ninyo pinagbayad ang nagkautang sa inyo, mas 
makabubuti ito para sa inyo, kung batid lamang ninyo kung gaano ito kaganda, 
sapagka’t ito ay higit na nakabubuti sa inyo rito (sa daigdig) at sa Kabilang- 
Buhay. 


281. O kayong mga tao! Katakutan ninyo ang Araw na kayo ay ibabalik sa Allah 
(8) sa Araw ng Muling Pagkabuhay. At kayo ay haharap sa Kanya para sa 
Paghuhukom at pagbabayaran ng bawa’t isa sa inyo kung ano ang kanyang 
nagawa — mabuti man ito o masama, nang walang anumang pandaraya. 


Ang talatang ito ay nagpapahiwatig hinggil sa pag-iwas sa lahat ng mga 
ipinagbabawal ng Allah (8) na tulad ng pagpapautang na may tubo, hinihimok 
ang taong magpakatatag at gawin niyang buo at ganap ang kanyang ‘Eemdn’ 
(pananampalataya) at isagawa ang mga panuntunan nito, na tulad ng pagsa- 
‘Salah,’ pagbibigay ng ‘Zakah’ (obligadong kawanggawa) at pagsasagawa ng 
mga mabubuting gawa. 


[102.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz  (Bahagi) 3 (3 553+) 2 5 ES! 3) ww 


282. O kayong mga naniwala sa 


Allah at sumunod sa Kanyang (y@eipdaciptacipaaiahaciethaipacipe 
Sugong si Propeta Muhammad (3), BR it A Ey pC, Sete Bs 
kapag kayo ay nakipagkasundo Wy. 2 ie sceciapsi 
hinggil sa pagpapautang at itatakda & CIN JiaILE CE KEES oyna TE 
ang bayaran, magkaroon kayo ng & Wao cseace “Nacle CERI i 
kasulatan, nang sa gayon ay ey erst, SLOSS AN EG 4) ‘actcustt 
mapangalagaan ang kayamanan at @J , UU. . 1a Br wees cA 
nang walang mapag-aawayan. Ang @& REN aos) Ge Solace c Moe op : 
nararapat na gumawa ng kasulatan gi Sli fitch; siisl & 
ay isang taong mapagkakatiwalaan 4 acsioles eon Ks jap 25 ie : 
at may malakas na memorya. Na sore (x 

kung kaya, sino man ang e Sat PL Joie ILM HI c 
pinagkalooban ng kagalingan sa esl puguihitspAneg sy i 
pagsusulat ay hindi maaaring .: Co f TKS wah Sissel 4 


tanggihan ang bagay na ito. At sa 
nagkautang naman, ididikta niya ang 


ei SRST hessiass 3G Su tals ailace 


halaga ng kanyang nautang sa & CRG SE Sot is 





tagasulat at nararapat na magkaroon % » fy CSS ACHAT 4 BI o sie 
siya ng takot sa Allah (38) na hindi & teres 4 nec a fi 
siya maaaring mandaya nang kahit Ip ly ey gd Sp MB 4295 3% 
na kaunti. 2 a Ze a5 Aare 


Kung ang nagkautang ay hindi na 

pinahihintulutang mangasiwa sa kanyang mga kayamanan dahil (halimbawa) sa 
kanyang pagiging bulagsak o labis na pag-aaksaya (0 hindi na niya ginagamit sa 
tamang pamamaraan ang kanyang kayamanan dahil sa nagkaroon siya ng 
kakulangan sa pang-unawa); o di kaya ay wala pa siya sa wastong gulang; o di 
kaya ay nasiraan siya ng bait; o di kaya ay hindi na niya kayang magsalita dahil sa 
siya ay napipi; ang magdidikta para sa kanya kung gayon ay ang kanyang ‘wali’ 
(tagapag-alaga), at kumuha kayo ng dalawang saksing lalaking Muslim na nasa 
wastong gulang at wastong kaisipan mula sa mga makatarungang tao. 


Kung hindi kayo makakukuha ng dalawang lalaki na sasaksi sa inyo, maaari ring 
isang lalaki lamang at dalawang babae na katanggap-tanggap ang kanilang 
pagsaksi para sa inyo, dahil sa kapag nakalimutan ng isa sa dalawang babae, ay 
mapapaalalahanan siya ng pangalawa, at hindi nararapat na tumanggi ang mga 
saksi kapag sila ay tinawag upang magpatotoo. Ito ay tungkulin nilang dapat 
isagawa lalung-lalo na kapag kinakailangan sila bilang tagapagpatibay. 


Hindi kayo dapat na mabahala sa pagsusulat ng kontratang ito, maging ito man ay 
maliit o malaki, para sa itinakdang panahong bayaran nito. Sapagka’t ito ang 
pinakamakatarungan bilang batas ng Allah (4) at ng Kanyang patnubay. Isang 
dakilang pagtataguyod para maisagawa ang pagtestigo at nang sa gayon ay 


[103.] 


Sarah 2. Al-Bagarah Juz (Bahagi) 3 (3 53+) 2 5 hsb) ye 


mailayo sa pag-aalinlangan ang lahat ng uri ng pagkakautang, sa laki (man ng 
halaga nito) at sa panahong itinakda nito. Magkagayunpaman, kung ito ay 
nauukol sa pang-araw-araw na bilihan, tulad ng mga kalakal o paninda at 
pagkatapos ay magbabayaran kaagad, hindi na ito kinakailangan pang isulat. 


Subali’t kanais-nais na magpatestigo kapag ito ay kinakailangan, nang sa gayon 
ay maiwasan ang hindi pagkakasundo (sa isa’t isa). Tungkulin (naman) ng saksi at 
tagasulat na isagawa ito sa tamang pamamaraan at isulat na tulad ng ipinag-utos 
ng Allah (4), at hindi rin maaari sa nagpautang at saka sa pinautang na ipahamak 
ang testigo at tagasulat. 


At kapag ginawa ninyo ang ipinagbabawal na ito sa inyo, samakatuwid, ito ay 
paglabag sa kagustuhan ng Allah (4%) at ang kaparusahan nito ay tiyak na darating 
sa inyo. Katakutan ninyo ang Allah (4) sa lahat ng ipinag-uutos Niya sa inyo at 
sa lahat ng Kanyang mga ipinagbabawal. At tuturuan kayo ng Allah (48) hinggil 
sa lahat ng makabubuti sa inyo, dito sa mundo at sa Kabilang-Buhay. At ang 
Allah (8%) ang ‘‘Aleem’ — Walang-Hanggan at Ganap na Nakaaalam ng lahat ng 
bagay, at walang maililihim sa Kanya na anuman sa inyong ginagawa at sa 
pamamagitan nito kayo tutumbasan. 


[104.] 


Sarah 2. Al-Baqarah Juz (Bahagi) 3 (3 53+!) 2 5 dS 3) pw 


283. Kung kayo ay nasa paglalakbay 
at wala kayong makitang tagasulat, 


Poe Safe ee hk “ magbigay kayo sa uutangan ninyo ng 

OD gannehels eran - f% anumang bagay bilang  garantiya 
Fe) bo eeln51 sll gg Lae soso YX (‘collateral’), nang sa gayon ay 
AS GBs 35 LGN LSGIS5at BM mapangalagaan ang kanyang 
SANG S £135 doc siG eae 3 karapatan hanggang sa (dumating na) 


pA rdeel dk Aga t aos ca gee. - fg makabayad kayo ng pagkakautang sa 
js Fahl isos eis —& kanya. Subali’t kung may _tiwala 
4p te rae ois 1-45s¢ 4, os i i ae 

2 D585 Nad ily SS BP naman (kayo) sa isa’t isa ay wala 


Aw Cpe i 4 4% 42 300. Wee indi 
SIGS AAG BD 445, FIA seats S kayong pany . kung hindi - 
te ee ge pe ALS ogee 22 +e YX ninyo ito ipasulat, ipatestigo at wala 
<n eae LANE POP ashe I) IB = : ae : é a i 
fe FOL. 1A ae ket go a eS garantlya. Ang uutanging salapi 
PCAN NG 5h hotel Se 255 BE ay ipagkakatiwala na lamang ninyo sa 
BAK DAs AGGECCIG taong uutang nito --- buung-buo itong 


Sect aes were vei ee os 0 texc¢ fe Ipagkakatiwala sa umutang, na 
A stein exsugitge year Be 'PAe : oe 

ee meets ee ee — 4 - > samakatuwid ay tungkulin naman 
Jes V Cathal sol GislSYG5 I niya ang magbayad. 


“ere se Aen -? “2 - 
WOUS nM PKS ysl 


Cie 
Parone cer. tecae poe coca cence os Ee Maging maingat at matakot sa Allah 


Be Cast Ce cls a wy ecics eas poet 
cg “ne ecteacve pee <ee_-< fey (38) na hindi niya dadayain ang 
a SreN4 MELE YS kanyang inutangan, at kapag itinanggi 
PIII, «song umutang ang kanyang inutang at 
may nakasaksi sa kanilang usapan, 

nararapat na lumantad siya (ang nakasaksi) upang tumestigo at kung sinuman ang 
maglilihim nito, ituturing na marumi ang kanyang budhi at mandaraya. At ang 
Allah (4) ang ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam kung ano ang niloloob ng 
sinuman, Ganap na Nakababatid ng lahat ng inyong mga ginagawa at Siya ang 


makikipagtuos para rito. 





284. Ang Allah (4) ang Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan at ang 
anumang mga nilalaman nito, Tagapangasiwa at Tagapangalaga. Walang anuman 
ang naililihim sa Kanya ---- isiwalat man ninyo kung ano ang nasa inyong mga 
sarili o itago man ito, ang lahat ng ito ay Nababatid ng Allah (8), at tatawagin 
(huhukuman) kayo upang ito ay inyong panagutan sa Kanya. Pinatatawad Niya 
ang sinumang Kanyang nais at pinaparusahan Niya ang sinumang Kanyang nais. 
At ang Allah (%) ang ‘Qadeer’ — Ganap na Makapangyarihan na May 
Kakayahang gawin ang lahat ng bagay. Binubukod-tangi Niya ang mga Muslim at 
pagkatapos nito ay pinatatawad Niya ang kanilang mga maling naiisip at mga 
balakin mula sa kanilang kalooban. Ito ay ayon sa pagkakapahayag ni Propeta 
Muhammad (2). 


285. Pinaniniwalaan nang buong katiyakan ng Sugo ng Allah na si Propeta 
Muhammad (#2) ang anumang ipinahayag sa kanya mula sa kanyang ‘Rabb’ na 


[105.] 


Sarah 2. Al-Bagqarah Juz (Bahagi) 3 (3 553+!) 2 5 hs! by yo 


Tagapaglikha; ganoon din ang mga mananampalataya, nakatitiyak din sila at 
gumagawa sila ayon sa Dakilang Qur’an. Ang bawa’t isa sa kanila ay naniwala sa 
Allah (&) bilang kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at Siya ay sinasamba nila --- 
na nagtatangan ng dakila at ganap na mga katangian ayon sa Kanyang Kadakilaan 
at Kaganapan. Ang Allah (4) ay may mararangal na mga anghel at nagpahayag 
ng mga Aklat, nagpadala (rin Siya) ng mga Sugo sa bawa’t henerasyon ng 
sangkatauhan. 


Kaming mga sumasampalataya, wala kaming ginagawang pagtatangi sa pagitan 
ng isa at iba pa mula sa Kanyang mga Sugo, sa halip ay pinaniniwalaan namin 
silang lahat. Sinabi ng Sugo at mga mananampalataya: “Narinig namin, O aming 
‘Rabb,’ ang anumang ipinahayag Mo at ito ay aming sinusunod. Hinahangad 
namin sa pamamagitan ng Iyong kagandahang-loob ang Iyong pagpapatawad 
mula sa aming mga kasalanan, dahil Ikaw ang Nangangasiwa sa amin sa 
pamamagitan ng Iyong pagbibiyaya sa amin. At sa yo lamang kami patutungo at 
magbabalik.” 


286. Ang ‘Deen’ ng Allah () ay madali at walang kahirap-hirap. Na kung kaya, 
hindi ipinag-utos ng Allah (4) sa Kanyang mga alipin ang mga bagay na hindi 
nila makakayanan. Samakatuwid, sinuman ang gagawa ng mabuti ay magkakamit 
ng kabutihan; at sinuman ang gagawa ng masama, ay masama rin ang kanyang 
makakamit na kabayaran. “O aming ‘Rabb!’ Huwag Mo kaming parusahan sa 
anumang aming nakalimutan mula sa mga ipinag-utos Mo sa amin o sa mga 
pagkakamaling nagawa namin sa anumang yong ipinagbawal. O aming ‘Rabb!’ 
Huwag Mong ipapasan sa amin ang anumang mahirap na gawain, na tulad ng 
ipinapasan Mo sa mga masasamang tao na nauna sa amin bilang kaparusahan sa 
kanila. O aming ‘Rabb! Huwag Mong ipapasan sa amin ang anumang bagay na 
hindi namin kaya mula sa Iyong mga ipinag-utos at (huwag Mo ring ipapasan sa 
amin ang anumang) pagsubok (na hindi namin kaya). Burahin Mo ang aming 
mga kasalanan at ilihin Mo ang aming mga pagkakamali. Ipagkaloob Mo sa 
amin ang Iyong kabutihan bilang Iyvong awa at habag, dahil Ikaw ang 
Nagmamay-ari, Nagtatangan at Nangangasiwa sa amin. Tulungan Mo kami sa 
pakikipaglaban sa sinumang hindi naniwala sa iyong ‘Deen’ at tumanggi sa 
Iyong Kaisahan at hindi naniwala sa pagiging Propeta ni Propeta Muhammad 
(3) at ipagkaloob Mo sa amin ang tagumpay dito sa daigdig at sa Kabilang- 
Buhay.” 


[106.] 


Sirah 3. Ale ‘Imran 


Juz (Bahagi) 3 


(3 s jl) 3 dt oe ST by pw 


Ill - Sérat Ale ‘Imran 
[Kabanata Ale “Imran — Ang Pamilya ni ‘Imran] 
asl) Cea aa petted 
[Bismillahir Rahmanir Raheem] 


Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


1. Alif-Lam-Mim — Ang mga titik na 
ito ng Alpabeto ng ‘Arabic’ ay 
nauna nang ipinaliwanag sa ‘Siratul 
Bagarah.’ 


2. Siya ang Allah (8)! ‘La i-la-ha 
il-la Huwa’ — walang sinuman ang 
‘ilah’ (diyos na sinasamba) o bukod- 
tangi na may karapatan at karapat- 
dapat lamang na sambahin kundi 
Siya, ‘Al-Hayyul-Qayyum: ‘AI- 
Hayy’ — ang Walang-Hanggang 
Buhay, nasa Kanya ang  buong 
kahulugan ng pagkabuhay na angkop 
na angkop sa kanyang 
Kamaharlikaan. ‘Al-Qayyum’ — na 
Siya ang Tagapagtaguyod, Taga- 
pagkaloob at Tagapangalaga sa lahat 
ng bagay. 


3-4. Ipinahayag Niya sa iyo, (O 
Muhammad #2) ang Dakilang Qur’an 
nang buong katotohanan at walang 
pag-aalinlangan na ang nasa loob 





sey ne “be betes creed Fe anes be hw 
] STALL QD AAT IID a ie 
4 PO a ek Pa ee wore , 
wo Oi saw hacnia rs | 
oS oe pe tdety fee Sr arenrg, ce bre C3 

Bag) ai oe Ig AS Gall] SEIT Ell cia 5 


® ryser 


4 4 » 
44 fet 4 gee 2A 4 “er 4 
Bees tinpomrnrserctiemereltas 


. 7K. Gd Reh ke 
‘ Space QD Sea SWS Vates ie 


Y *. veer € vn weiw a aa 790. Pre 

| > OD Asi ainywyGasNls B 
4 hea Ero Ap ae eran “et fo 

ef] HS WelSacrKe Eon : us. S| Ate Ssleeall ‘ 


* 


eer pses 


Be -cssrd. 
wins : 
* 


en. ere Ber ae SB ao Sette : 
YAS ints i cg SOMLEC Gils ff 


. 
ae on 


it, a....2 on pie Conse ie wee wae ra 
By uly} Veg AL tey< aloglt dal a isi, ~ 


tA or o AeA REP OG AR. Bee 
( SRO wei 2 Pew Cleisoe Lil aioenils ¥ 


oe Stereo cee ee BE Be rep etter A Ans TEM 
HER IYE EIS D SB, 


zs Abs a Sen" ae Si orn ~ ~- ia 


* re Ar scice © ror % on Ze cs) 
NAM AIA SD) a ’ 


5 ee eee 


nito ay nagpapatotoo sa mga naunang Aklat at sa mga Sugo. 


At ipinahayag Niya ang ‘Tawrah’ (Torah) kay Mousa (i) at ang ‘Jnjeel’ 
(Ebanghelyo) kay ‘isd (Hesus ¥4!) bago ang pagkakapahayag ng Qur’4n, bilang 
patnubay sa mga may takot sa Allah (4) tungo sa tamang pananampalataya, at 
pagtutuwid sa kanilang ‘Deen’ at sa kanilang pamumuhay. At Kanyang 
ipinahayag ang pamantayan sa pagitan ng katotohanan at kamalian. 


Katotohanan, ang mga yaong hindi naniwala sa ipinahayag na mga talata ng 
Allah, ang para sa kanila ay masidhing kaparusahan. At ang Allah (4) ang 


[107.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 3 (3 s*N) 3 Ol pos JT 8) gw 


‘“‘Azeez’ — Siya ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na 
Makapangyarihan sa lahat na walang sinuman ang makahihigit sa Kanya, na Siya 
ang maghihiganti sa sinumang tumanggi sa Kanyang mga matibay na katibayan at 
palatandaan, at sa Kanyang pagiging bukod-tangi na karapat-dapat na sambahin. 


5. Katiyakan, ang Allah (4), batid Niya ang lahat ng Kanyang mga nilikha at 
walang anumang bagay ang maililihim sa Kanya sa kalupaan at sa kalangitan, 
kakaunti man ito o marami. 


6. Siya ang tanging Lumikha sa inyo sa sinapupunan ng inyong mga ina batay sa 
Kanyang kagustuhan: maging ito man ay lalaki o babae, maganda o pangit, sawi o 
matagumpay. ‘Lda i-la-ha il-la Huwa’ — walang sinuman ang ‘ildh’ (diyos na 
sinasamba) o bukod-tangi na may karapatan at karapat-dapat lamang na sambahin 
kundi Siya, ‘Al-"Azeez’ — ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na 
Ganap na Makapangyarihan sa lahat na walang sinuman ang makahihigit sa 
Kanya, na ‘Al-Hakeem’ — ang Ganap na Maalam sa Kanyang pag-aatas at 
pangangasiwa. 


7. Siya ang nag-iisang nagpahayag sa iyo, (O Muhammad #) ng Dakilang Qur’an, 
na ang nasa loob nito ay mga talata na mga malilinaw na palatandaan. Ito ang mga 
pundasyon ng Aklat na kapag may mga bagay na hindi nalilinawan, ito ang 
ginagamit na batayan, ito rin ang batayan sa mga bagay [na iniisip o inaakala ng 
tao] na may pagkakasalungatan, at naririto rin ang ibang mga talata na hindi 
tuwirang lantad ang kahulugan — na maaaring magtaglay ng ibang pakahulugan, — 
na ang mga ito ay mauunawaan lamang sa pamamagitan ng ibang mga talata na 
malilinaw, subali’t sa mga yaong ang puso ay may sakit na pagkaligaw dahil sa 
kanilang masamang layunin, ang sinusunod lamang nila ay ang mga ganitong uri 
ng talata na hindi lantad ang kahulugan, nang sa gayon ay makapagkalat sila ng 
mga pag-aalinlangan sa mga tao upang ang mga ito ay iligaw; at nagbibigay sila 
ng kanilang sariling pakahulugan na sang-ayon lamang sa kanilang maling 
paniniwala. 


Walang sinuman ang nakaaalam ng tunay na mga kahulugan nito kundi ang Allah 
(8) lamang. At yaong pinagkalooban ng malawak na kaalaman, kanilang 
sinasabi: “Pinaniniwalaan namin ang buong Qur’dn na dumating sa amin na 
nagmula sa aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha, ayon sa pagkakasalaysay ng 
Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad (3).” 


At ibinabatay nila ang anumang hindi lantad na mga kahulugan sa mga lantad na 
kahulugan; na kung kaya, ang tanging makaiintindi lamang at makapagsusuri ng 
mga kahulugan nito sa tamang pananaw ay ang sinumang pinagkalooban ng 
dalisay at matutuwid na pag-iisip. 


[108.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 3 (3 s3*N) 3 Ol pos JT 8) gw 


8. At sinasabi nila: “O Allah na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Huwag Mong 
ilihis ang aming mga puso mula sa paniniwala sa lIyo pagkatapos Mong 
ipagkaloob sa amin ang Iyong gabay para sa Iyong ‘Deen,’ at ipagkaloob Mo sa 
amin mula sa Iyong kagandahang-loob ang malawak Mong biyaya at awa dahil 
sa katotohanan Ikaw ay ‘Al-Wahhab’ — ang Ganap at Masaganang 
Tagapagkaloob ng mga kagandahang-loob at biyaya na ito ay ipinagkakaloob Mo 
sa sinuman na Iyong nais nang walang hangganan.” 


9. “O Allah na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Inaamin namin at tumitestigo 
kami na titipunin Mo ang lahat ng tao sa walang pag-aalinlangan na Araw --- 
ang Araw ng Muling Pagkabuhay. Katiyakan na hindi Mo nilalabag ang anuman 
na Iyong pangako sa Iyong mga alipin.” 


[109.] 


Sarah 3. Ale‘Imran —_ Juz (Bahagi) 3 (3 srN) 3 Ol pos JT 5) yw 


See ejay 10. Katiyakan, ang sinumang hindi 
g Nn naniwala sa katotohanan at ito ay 
a? ophor€ oper $< “E kanilang tinanggihan, kailanman ay 
JONG ah —, 3s My 55 eS : : 
ibneand ges J sa ~ hindi sila  magkakaroon ng 
yiohiee O pcitipnat Haale & pakinabang sa _ kanilang mga 


4 aa eAeet 


29340 BS Sh sse 3555 SS on als 5es @, kayamanan ni sa kanilang mga anak, 
a SiR @, upang sila ay mailigtas sa 
2 ae ee .-.» (> kaparusahan ng Allah (4) dito sa 
DES Dieses vou Moss © daigdig at sa Kabilang-Buhay; at sila 
p A nm _3 {Siete yes gin SS =) ay mga panggatong sa Impiyernong- 
» Apoy sa Araw ng  Muling 

Pagkabuhay. 


IZ 


Sh i ENA SG 


S74 ot cB, 


Gxt Aaa pala its 


IE IS OB en HEB us 
INNA D cal & 11. Ang katulad ng mga walang 
MG Ses pananampalataya sa pagtanggi at 


Dp eh a ee ovhee ves sn, HS Pagpapasinungaling sa anumang 
a Aya ais SSG Lei ait pe 
Cc EU ete e Oe ipinahayag sa kanila, ay katulad ng 


$e # Qvale csthGaa => pag-uugali ng mga tauhan ni Fir dwn 
Biss SENG S fiz S03 fy Kaci & (Pharaon) at saka ng mga walang 
re err ~ paniniwala na nauna sa kanila. 
A SI SSO ons ee 
IGE cae a 4 5853 ms Tinanggihan nila ang mga malinaw 


na palatandaan ng Allah, na kung 
kaya, sila ay kaagad na pinarusahan 
ng Allah (4) dahil sa kanilang pagpapasinungaling at pagmamatigas. At ang 
Allah (4) ay matindi sa Kanyang pagpaparusa sa sinumang hindi naniwala sa 
Kanya at sa nagpasinungaling sa Kanyang mga Sugo. 





12. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (28), sa mga hindi naniwala mula sa mga 
Hudyo at iba pa, at sa mga minamaliit ang pagkapanalo sa Labanan sa Badr: 
“Walang pag-aalinlangan na kayo (na mga Hudyo at iba pa) ay matatalo rito sa 
mundo at mamamatay na walang pananampalataya. At lilipulin kayo sa 
Impiyerno at ito ang inyong magiging tahanan magpasawalang-hanggan, na 
isang napakasamang paroroonan.” 


13. Katiyakan, may dakilang palatandaan para sa inyo na mapagmataas na mga 
Hudyo at mga tumanggi, hinggil sa dalawang grupo na nagtagpo sa Labanan sa 
Badr: grupo na nakipaglaban dahil sa ‘Deen’ ng Allah --- at sila ay sina 
Muhammad (#2) at ang kanyang mga ‘Sahdbah’ (kasamahan), at ang isang grupo 
naman ay ang mga walang pananampalataya sa Allah, na nakipaglaban dahil sa 
kamalian. Nakikita nila (ng mga walang pananampalataya) mismo (sa 
pamamagitan) ng kanilang mga mata, na ang mga mananampalataya ay doble sa 
kanilang bilang, na naging sanhi ng kanilang pagkapanalo (mananampalataya) sa 
kanilang kalaban. 


[110.] 


Sarah 3. Ale‘Imran Juz (Bahagi) 3 (3 srN) 3 Ol pos JT 8) gw 


At ang Allah (4%), itinataguyod Niya ang sinuman na Kanyang nais sa Kanyang 
mga alipin sa pamamagitan ng Kanyang tulong. 


Sa pangyayaring ito, isang malaking aral sa sinumang tao na pinagkalooban ng 
matinong pag-iisip, na ginagabayan sila upang maunawaan nila ang batas ng 
Allah (4) at ang Kanyang mga gawa. 


14. Ginawang kahali-halina sa mga tao ang pagsunod sa kanilang mga pagnanasa 
at kagustuhan: mga babae, mga anak at maraming kayamanan na nagmumula sa 
mga ginto at pilak; at mga magagandang kabayo at mga inaalagaang hayop na 
tulad ng kamelyo, baka at kambing, at lupain na tinataniman. 


Ito ang mga palamuti ng makamundong buhay at pansamantalang kaligayahan, 
subali’t nasa Allah (48) ang pinakamagandang patutunguhan at gantimpala na ‘A/- 
Jannah.’ 


15. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (3): “Sasabihin ko ba sa inyo ang 
nakahihigit na kabutihan kaysa sa mga palamuti ng makamundong buhay sa 
pananaw ng mga tao, na ito ay para sa sinuman na maingat at natatakot sa 
kaparusahan ng Allah (&%) --- (ang nakahihigit na kabutihan kaysa sa mga 
palamuti ng makamundong buhay) ay ang mga hardin na may umaagos na mga 
ilog sa ilalim ng mga palasyo at puno nito. Sila ay mananatili roon 
magpakailanman. 


“Ang para pa rin sa kanila ay mga asawang malilinis mula sa sanhi ng 
buwanang-dalaw (o regla), dugo na sanhi ng panganganak at masasamang pag- 
uugali. (At karagdagan) na para pa rin sa kanila na higit pa kaysa sa mga ito (na 
nabanggit) ay ang lubusang pagmamahal ng Allah (4) (sa kanila).” 


At ang Allah (&) ang ‘Baseer’ — Walang-Hanggang Nakakakita, Ganap na 


Nakababatid ng anumang lihim ng Kanyang mga nilikha, Ganap na Nakaaalam ng 
lahat ng nangyayari sa kanila at sa pamamagitan nito sila ay gagantihan. 


[111.] 


Sarah 3. Ale‘Imran —_ Juz (Bahagi) 3 (3 s3rN) 3 Ol pos JT 5) yw 
16. Yaong mga alipin na may “#04 gas 
takot sa Allah (4), sinasabi nila: Qye@apr@yaG : : Pe 


“O Allah na aming ‘Rabb!’ Kami 
ay naniwala sa Iyo at sumunod 
sa Iyong Sugo na si Propeta 
Muhammad (3). Na kung kaya, 
patawarin Mo kami sa aming 
mga kasalanan at iligtas Mo 
kami sa_~——kaparusahan — sa 
Impiyerno.””> 


17. Sila ang mga matiisin sa 
pamamagitan ng kanilang 
pagsunod, pag-iwas sa mga 
kasalanan, at sa mahihirap na 
pagsubok na itinakda ng Allah 
(4) para sa kanila; at mga 
matatapat sa kanilang mga 
pananalita, mga gawa at ganap na 
pagsunod. 


se BS Mee OK oe Te Tres 4AM - Re 
CaS a ha ll 


Sih Hh Syl | EGE 


4 4% O NE Ais Hn 255 


zy 4 pe fo Re Dee were ch Eo ewe segs 
OH be CG LIS SIT Say spt 


? “47, om tA otek one we 
Se SMO OD easizsle Ys y 
SL epee tt he cevea gph ee. eS 
be VL CEST ol <p NN GIES S ALOT il 
be ve tacec fe 2 4h te T= -- 
SSE RSG AG RES LEG aS 
weet tten tae tes eter it se 
EM eI nS OD cL ap wil 


seh cent aie ht Oe ek arth Gat x cach 
Se2V CSS 9 sl G3 S09 Gass 4 Sees 
6 < = € 
Mm est Bl “et SEAT e Foie 040% of 
CBS ISS) 5 octal Ss (LTS SSN 
s. ” 

A PA Sep se hg a ee Sater ante “e 

fy Sh OD I it a 


AS ser 37 og 7 he AB see Fe ne 
Soh py OS gl ig HEDIS 





oPA ree on ve few a, < ea 
A -Ls gsi ieee 
At ganoon din sa_ kanilang gem CASE IO pmelegl cay 





paggasta nang palihim at WH <2 Ys Gcai_s 
lantaran, sa Daan ng Allah; at sa age SEER 
kanilang paghingi ng 


kapatawaran sa mga huling oras ng gabi, dahil (sa mga oras na) yaon ang 
malaking pagkakataon ng pagtanggap sa mga panalangin. 


18. Tumitestigo ang Allah (4) na Siya ang Bukod-Tangi na ‘//ah’ o Diyos na 
karapat-dapat sambahin, na Siya lamang ang bukod-tangi na may karapatan nito; 
at kasabay ng Kanyang pagtestigo ay ang pagtestigo ng mga anghel; at maging 
yaong mga nagtatangan ng kaalaman ay sinaksihan ang napakadakilang bagay na 
ito --- ang Kanyang Kaisahan at sa Kanyang pananatili sa pagiging makatarungan 
sa Kanyang mga nilikha. Walang sinuman ang bukod-tangi na may karapatan at 
karapat-dapat lamang na sambahin kundi Siya, na ‘Al--Azeez’ — ang Kataas- 
Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa lahat, na 
walang sinuman ang makapipigil sa anuman na Kanyang nais, na ‘Al-Hakeem’ — 
ang Ganap na Maalam sa anuman na Kanyang mga sinasabi at mga ginagawa. 


19. Katiyakan, ang ‘Deen’ na katanggap-tanggap sa Allah (4) para sa Kanyang 
mga nilikha, na ito ang naging dahilan ng pagkakapadala Niya ng mga Sugo, at 
wala Siyang tatanggapin maliban (sa ‘Deen’ na) ito. Ito ay ang Al-Islam, ang 
pagsuko sa Kanya --- pagsuko sa Allah (4) na Nag-iisa sa pamamagitan ng 


*Bagama’t maaari itong sabihin sa anumang wika na nais, magkagayunpaman, sa sinumang nais 
itong sabihin sa wikang ‘Arabic’ ay ganito ito bibigkasin: ‘Rab-ba-nd in-na-nad d-man-nd fagh- 
fer-la-né dhu-nu-ba-nad wa qi-na ‘a-dha-ban-nar.’ 


[112.] 


Sarah 3. Ale‘Imran Juz (Bahagi) 3 (3 srN) 3 Ol pos JT 8) gw 


pagsunod at pagpapasailalim sa Kanya bilang pagsamba at pagiging alipin; at 
pagsunod sa lahat ng ipinahayag ng Allah (4) sa pamamagitan ng Kanyang mga 
Sugo sa bawa’t panahon hanggang sa ito ay tinapos sa pamamagitan ni Propeta 
Muhammad (#). Na wala nang tatanggapin pa ang Allah (4) na ‘Deen’ sa 
kaninuman maliban sa ‘A/-Js/am,’ na siyang dahilan ng pagkakapadala sa kanya 
(kay Propeta Muhammad #2). 


At hindi nangyari ang anumang pagkakasalungatan sa pagitan ng mga ‘AAlul 
Kitab’ (mga taong nagtatangan ng mga naunang Kasulatan) — mga Hudyo at mga 
Kristiyano, hanggang sa sila ay nagkahiwa-hiwalay sa isa’t isa sa maraming grupo 
(sekta), kundi pagkatapos nang lumitaw sa kanila ang katibayan sa pagkakapadala 
ng mga Sugo at pagkakapahayag ng mga Aklat; na ang dahilan ng kanilang 
pagkainggit at panibugho sa isa’t isa ay dahil sa hangaring makamundo. 


At sinuman ang sasalungat sa mga talata ng Allah (4) na Kanyang ipinahayag 
bilang Kanyang mga Palatandaan, at katibayan ng Kanyang pagiging ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha at pagiging ‘//ah’ na karapat-dapat sambahin, samakatuwid, walang 
pag-aalinlangan, ang Allah (4), mabilis Siyang tumuos at gagantihan sila sa 
anuman na kanilang nagawa. 


20. Kung makikipagtalo sa iyo ang mga ‘Ahlul Kitab,’ O Muhammad (38), hinggil 
sa Kaisahan ng Allah (4), pagkatapos mong iharap sa kanila ang mga katibayan, 
sabihin mo sa kanila: “Ako ay taimtim na sumusuko sa Kaisahan ng Allah (8%) at 
hindi ako sasamba ng iba kundi sa Kanya lamang; ganoon din ang mga sumunod 
sa akin na mga mananampalataya, taimtim sila sa Allah (4%) at sumusunod sa 
Kanya bilang mga Muslim.” 


At sabihin mo sa kanila, ganoon din sa mga paganong Arabo at iba pa: “Kapag 
isinuko ninyo ang inyong mga sarili at tinanggap ang Islam, kayo ay nasa 
Matuwid na Landas, gabay at katotohanan. Subali’t kapag kayo ay tumalikod, 
ang Allah (8) ang bahala na Makikipagtuos sa inyo. Ang tungkulin ko lamang ay 
ang pagpapahayag, at walang pag-aalinlangan na nagpahayag ako sa inyo at 
nagpakita ng katibayan.” At ang Allah (8) ang ‘Baseer’ — Walang-Hanggan at 
Ganap na Nakakakita sa Kanyang mga alipin at walang anumang bagay hinggil sa 
kanila ang maililihim sa Kanya. 


21. Katiyakan, yaong tumanggi sa mga malinaw na palatandaan, at sa lahat ng 
mga dinala ng mga Sugo, at pinapatay nila ang mga Propeta ng Allah bilang 
patunay ng kanilang sukdulang kasamaan, gayong wala naman silang karapatang 
pumatay, at pinapatay nila ang mga nag-uutos ng pagiging makatarungan at 
sumusunod sa Daan ng mga Propeta. Samakatuwid, ipamalita mo sa kanila ang 
masidhing kaparusahan. 


22. Sila ang mga yaong nawalan ng saysay ang kanilang mga gawain dito sa 
daigdig at sa Kabilang-Buhay; at hindi tatanggapin sa kanila ang anumang 
kabutihan, wala rin silang tagapagtaguyod upang mailigtas nila ang kanilang mga 
sarili mula sa kaparusahan ng Allah (8). 


[113.] 


Sarah 3. Ale‘Imran —_ Juz (Bahagi) 3 (3 s3rN) 3 Ol pos JT 8) ww 


Sale ejay! 23. Nakakita ka ba, O Muhammad 
NONE: : Q Sey $= (22) ng higit pang nakagugulat kaysa 
sa mga Hudyo na binahaginan ng 
Allah (4%) ng kasulatan, na alam nila 


A an Paheh - 7-6 sf athe Sen rags é 
ee 


ae ofl eee <4 4rd wdrorcDesr 
BS D rept A5G3% eer ~ na ang dala-dala mo ay katotohanan, 
; eS “Syst ANB HIE Zs m= na nag-aakay sa kanila tungo sa Aklat 
Es Odi PGE 03 m ng Allah na Kabanal-banalan na 
ais oe is aad ™ Qur’dn, upang ayusin ang kanilang 
merge eee olen © hindi pinagkakasunduan - ang 


rare 4 


FUN FB iH Gye Z4iv S Oakey *) pagtatalo sa isa’t isa; subali’t kapag 
% ito ay hindi sumasang-ayon sa 
4 “ Pm x kanilang kagus-tuhan, tumatanggi ang 
TAZ mee 04 Oh 47721 4 1145.5 1B : : 2 2 
dey Dei FPP MANS ® karamihan sa kanila sa batas ng Allah 
SOSA MS NGS GN) A“ (#) dahil kinaugalian na nila ang 
: o 3 Zp EMSAM Noe Ne Ss mA tumanggi sa katotohanan? 


Hoey ododays Np SHS RS EY 


' ous <4 << fe 
my SAB HBS AS AUG AEA ia 


24. At ang pagtanggi nilang ito sa 


<4 


Mules FA BAS Jo © katotohanan, ay dahil sa maling 
Osa oe Lassi ipeatiets % ( paniniwala ng ‘Ahlul Kitab,’ na sila 
gers reosees Lieb ttre Aegilazses y raw ay hindi paparusahan ng Allah 

' aclu r—2 o} pao) ais P ass 
p per = ae <3 Se aa » (3) kundi sa mabibilang na mga araw 
“- 528 pF jem Fab wate ™ lamang; at ang paniniwala nilang ito 





ang nagtulak sa kanila sa kanilang 
pagiging matapang sa paglabag sa 
Allah (4) at panlalait sa Kanyang ‘Deen,’ at pananatili nila sa kanilang ‘deen’ o 
relihiyon na mali, na sa pamamagitan nito ay dinaya nila ang kanilang mga sarili. 


25. Paano kaya ang mangyayari sa kanila (paano kaya ang magiging kalagayan 
nila), kapag sila ay tinipon na ng Allah (4%) upang pagbayarin, sa walang pag- 
aalinlangan na Araw, ang Araw ng Muling Pagkabuhay at makakamit ng bawa’t 
isa ang ganap na kabayaran sa anuman na kanyang nagawa, na hindi sila 
dadayain? 


26. Sabihin mo, O Muhammad (2), sa pagharap mo sa iyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha upang manalangin: “O Allah (&) na nagtataglay ng lahat ng 
Kaharian, Ikaw ang tanging nagkakaloob ng kaharian, yaman at pamamahala sa 
ibabaw ng kalupaan sa sinuman na Iyong nais mula sa Iyong nilikha; at kinukuha 
Mo ang kaharian sa sinuman na Iyong nais, at pinagkakalooban Mo ng 
kapangyarihan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay ang sinuman na Iyong nais, 
at hinahamak Mo ang sinuman na Iyong nais. Nasa Iyong Kamay ang kabutihan. 
Katiyakan, Ikaw ang ‘Qadeer’ — Walang-Hanggan at Ganap na 
Makapangyarihan na May Kakayahang gawin ang lahat ng bagay at walang 
sinuman ang makapipigil sa Tyo.” Ang talatang ito ay patunay na ang Allah (%%) 
ay mayroong Kamay na angkop sa Kanyang Kamaharlikaan. 


[114.] 


Sarah 3. Ale‘Imran Juz (Bahagi) 3 (3 s3rN) 3 Ol pos JT 8) gw 


27. At kabilang sa mga tanda ng kapangyarihan Mo, O Allah (8) ay ipinapasok 
Mo ang gabi sa araw at ang araw ay ipinapasok Mo sa gabi, kaya minsan ito ay 
nagiging mahaba at minsan ito ay nagiging maikli; at inilalabas Mo ang may 
buhay mula sa patay na walang buhay, na katulad ng pananim mula sa butil, ng 
sumasampalataya mula sa lumalabag; at inilalabas Mo ang isang patay (na bagay) 
mula sa buhay na katulad ng paglabas ng itlog mula sa manok; at nagkakaloob Ka 
ng kabuhayan sa sinuman na Iyong nais mula sa Iyong nilikha nang walang 
hangganan. 


28. Ipinagbabawal ng Allah (4%) sa mga mananampalataya na gawin nila bilang 
kanilang ‘Awliyad’’ (— taong pakamamahalin at gagawing tagapagtaguyod) ang 
mga walang pananampalataya, na ito ay mamahalin at tatangkilikin, na sa halip ay 
mananampalataya ang kanilang gawing ‘Awliyda’,’ at sinuman ang gumawa nito ay 
wala na siyang pag-asa pa na gabayan ng Allah (4) sa anumang kaparaanan at 
tatanggihan siya ng Allah (4%). 


Maliban lamang kung kayo ay mahihina na natatakot sa anumang panganib na 
magmumula sa kanila, na sa ganitong kadahilanan ay pinahihintulutan kayo na 
makipagpayapa sa kanila para maiwasan ang kanilang kasamaan hanggang sa 
kayo ay magkaroon ng lakas. 


At binabalaan kayo ng Allah (8) laban sa Kanyang Sarili hinggil sa Kanyang 
kaparusahan, na kung kaya, katakutan ninyo Siya; at sa Allah (48) lamang na Nag- 
iisa at Bukod-Tangi, ang huling hantungan ng Kanyang mga nilikha para sa 
pagtutuos at pagkakamit ng kabayaran. 


29. Sabihin mo, O Muhammad (#2) sa mga nananampalataya: “Kung ilihim man 
ninyo ang anuman na nasa inyong kalooban na pakikipagsabwatan sa mga 
walang pananampalataya at pagtataguyod sa kanila o kung ito man ay inyong 
ilantad, (anuman ang inyong gawin) ay hindi (pa rin) ito maaaring mailihim sa 
Allah (8%); dahil Siya, nalalaman Niya ang anumang bagay at batid Niya ang mga 
nasa kalangitan at kalupaan, at Siya ang ‘Qadeer’ — Walang-Hanggan at Ganap 
na Makapangyarihan sa lahat ng bagay.” 


[115.] 


Sarah 3. Ale‘Imran —_ Juz (Bahagi) 3 (3 s3rN) 3 Ol pos JT 5) yw 





30. Sa Araw ng Muling Pagkabuhay ses hoe 
na Araw ng _ Pagbabayad, a@agipgaqipiacintaaindactnacioaciney 
matatagpuan ng bawa’t isa an Seer ee ee eee 
SP s & Be leg iat ep leel uti Eades ey IB 
anuman na kanyang nagawa na Wye Ze ee (ate os 
mabuti, ito ay nag-aabang sa kanya at Selah Bld a9 sro 
ihaharap sa kanya ang kanyang ¥ alSi325i S MTC e534 acl ie 
antimpala. Ang anumang nagawa & EM 46 stb Ad Bove, coo geesee, on. & Efe 
8 P 8 Slee? ely 9 3 fa 5S ack 
niyang masama ay nag-aabang (rin) @Y Ue ee le Copa a ariel iS 
sa kanya at nanaisin niya na ito—ang ) ~#9*!ob'9 Po] $+) ail abl 2 E 


kanyang magawang masama ay @@ casiJiscsipsighctalye DSK B 
mapalayo nang pagkalayu-layo mula a ii; 4 wih (ests S nN KScics & 
sa kanya. Na kung kaya, paghandaan 
ninyo ang Araw na ito, katakutan } . 

ninyo ang galit ng Allah (4%) na By COM Awi.siclag. cs eA ia 


* Senos Leen Shree 4l 0, Mw Eg 
BESS NSS 5c TANS OD ae he 


‘ oer fr hscee a4, ofr 5,07 ries 
Ganap at Walang-Hanggang @ yes lat Biers dios Chess 
Makapangyarihan. ee a 4s per ttete 2 oe AM oie ee, ES 
DGS SEAS SVS Ii; F 

At ang Allah (4), binabalaan Niya 3 Sra Ghis DN BGS 

i i : se nee fe a athe pb Rap pe 

kayo mismo sa pamamagitan ng $8) 4255 es Sico tosh 
Kanyang Sarili sa tindi ng Kanyang © a 
parusa; magkagayunpaman, Siya rin 
ang ‘Raouf’ — Punung-Puno ng 


Kabutihan sa Kanyang mga alipin. oa eae 


ay 4“ Bese At ise 47 fe pve ete ; 
=. ews SAT SIG eT SIASIES rea 
” aed 44 L546 “Se ee a OA a 

Dy BGs spaale pe & 


‘soe 


31. Sabihin mo, O Muhammad (38): “Kung kayo ay tunay na nagmamahal sa 
Allah (&%), ako ang dapat ninyong sundin, maniwala kayo sa akin, lantad man ito 
o lihim, upang mahalin kayo ng Allah (&); at patatawarin Niya ang inyong mga 
kasalanan, sapagka’t ang Allah (&) ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad 
sa kasalanan ng Kanyang mga alipin na sumasampalataya, na ‘Raheem’ - 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila.’ Ang talatang ito ng 
Dakilang Qur’an ay nagpapatunay na ang sinumang nag-aangkin ng pagmamahal 
sa Allah (4), subali’t hindi naman siya sumusunod sa Kanyang Propeta na si 
Propeta Muhammad (3) nang tamang pamamaraan ng pagsunod sa kanya, sa 
kanyang mga ipinag-uutos at ipinagbabawal; samakatuwid, siya ay sinungaling sa 
kanyang pag-aangkin hanggang hindi niya sinusunod ang Sugo ng Allah sa 
tamang pamamaraan ng pagsunod. 


32. Sabihin mo, O Muhammad (3): “Sumunod kayo sa Allah (8) sa 
pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang Aklat, at sumunod sa Kanyang Sugo sa 
pamamagitan ng pagsunod sa kanyang ‘Sunnah’ at sa kanyang pamamaraan, 
noong siya ay nabubuhay pa at pagkatapos niyang mamatay.” Subali’t kapag sila 
ay tumalikod at nagpumilit na manatili sa kanilang pagtanggi at pagkaligaw, hindi 
sila nararapat na mahalin ng Allah (%); katiyakan, ang Allah (4) ay walang 
pagmamahal sa mga walang pananampalataya. 


[116.] 


Sarah 3. Ale‘Imran Juz (Bahagi) 3 (3 s*N) 3 Ol pos JT 8) gw 


33. Katiyakan, ang Allah (88), pinili Niya si Adam (#4), si Noh (Noah #4), ang 
pamilya ni Ibrahim (#8), at ang pamilya ni ‘Imran at ginawa sila na bukod-tangi 
sa lahat ng mga tao sa kani-kanilang kapanahunan. 


34. Sila ang mga Propeta at mga Sugo, na mga dalisay na magkakadugtung- 
dugtong na mga angkan, na sila ay taimtim sa Allah (4%) sa Kanyang Kaisahan at 
pagsunod sa Kanyang Rebelasyon. At ang Allah (4) ang ‘Samee~’ — Walang- 
Hanggan at Ganap na Nakakarinig ng lahat ng sinasabi ng Kanyang mga alipin, na 
‘“‘Aleem’ — Walang-Hanggan at Ganap na Nakaaalam ng lahat ng kanilang mga 
ginagawa, na kung kaya, sila ay gagantihan ayon sa kanilang ginawa. 


35. Ipaalaala mo, O Muhammad (3), ang nangyari kay Maryam (Maria ##8\) at sa 
kanyang ina at sa kanyang anak na si ‘isi (Hesus %#)), upang tugunan ang 
sinumang nag-aangkin nang pagiging ‘i/dh’ (diyos) ni ‘isi na sinasamba o di kaya 
ay sa kanyang pagiging anak ng Allah; noong sinabi ng asawa ni ‘Imran habang 
siya ay nagdadalang-tao: 


“O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Ako ay nangangako sa Iyo na ipagkakaloob ko 
sa Iyo ang nasa aking sinapupunan, bilang taimtim na pangako mula sa akin, na 
siya ay pagsisilbihin ko sa ‘Baytul Maqdis’ (Falisteen), na kung kaya hinihiling 
ko na ito ay tanggapin Mo sa akin, dahil Ikaw lamang ang ‘As-Samee~’ — ang 
Ganap na Nakakarinig ng aking panalangin, na ‘Al-‘Aleem’ — ang Ganap na 
Nakaaalam ng aking layunin.” 


36. Noong nabuo ang kanyang pagdadalang-tao, ipinanganak niya ang kanyang 
sanggol na babae, sinabi niya: 


“O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Ang aking ipinanganak ay babae at hindi 
maaaring manilbihan sa ‘Baytul Maqdis.’ Subali’t ang Allah (8) ang Nakaaalam 
kung anuman ang kanyang isinilang at ito ay pagkakalooban ng Allah (8) ng di- 
pangkaraniwang katangian.” 


At sinabi niya: “Hindi maaari na ang lalaki na aking hinahangad para 
manilbihan ay katulad ng babae. Dahil ang lalaki ay higit na malakas at 
karapat-dapat sa paninilbihan; gayunpaman, pinapangalanan ko siya ng 
Maryam” at hinihiling ko ang kalinga Mo para sa kanya at sa kanyang magiging 
pamilya mula sa ‘Shaytan’ (Satanas) na isinumpa at inilayo mula sa Iyong Awa.” 


37. Dininig ng Allah () ang kanyang panalangin at tinanggap sa kanya ang 
pangako ng magandang pagtanggap. At pinangalagaan ng Allah (%) ang kanyang 
anak na si Maryam (#2), inaruga at siya ay lumaki sa mabuting aral ng 





**Ito talaga ang tunay niyang pangalan — Maryam (3#8)) — subali’t nakagawian na siya ay tawaging 
Maria. 


[117.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 3 (3 srN) 3 Ol pos JT 8) gs 


magandang paglaki; at ginawa ng Allah (4) na maging madali para sa kanya ang 
pangangalaga ni Zakariya (#2), kaya siya (Maryam) ay pinatira sa kanyang lugar 
na sambahan (‘A/-Mihrab’). Sa tuwing papasok sa lugar na ito si Zakariya (8¢8)) ay 
natatagpuan niya ang mga nakahain na masasarap na pagkain. 


Sinabi ni Zakariya (8¢81): “O Maryam, saan nanggaling ang mga ‘rizq’ (mabuting 
pagkain) na ito?” Sinabi niya: “Ito ay biyaya na nagmula sa Allah (&&). Sa 
katotohanan ang Allah (8), sa Kanyang kagandahang-loob, binibiyayaan Niya 
ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga nilikha nang walang 
hangganan.” 


[118.] 


Sirah 3. Ale ‘Imran 


ay ss 
4Ze4 a OS oO AAI F iCK cd 
SpE op SCS 5 IEE jlo 


a 


ya, cie doe neseser oe when 7 we {+4 ic 
RIG PRAMS OD Lai actiich 


ee Ke Ke rarer GIesen re ee ass 
BICRYBLa Ga Sell lel a Se 


> 


COE EAE Bae 
- 


sen - Ler ek fer oe 
5I6D Spo AES 5 yam 9 | al 
- ce 
At Bas? oe ge ae £17.40 °o7 BE A oe FF 
SEE GIA DSS Gab ey MeEGo Sol 
Ys cai BugpacKie waned eve ce ie 
ato I6O iv nian § 


ofe4 L oy-4 5 


bauer Gz Z SE dre Ais ce 
SHS LALG AAAS IE 


SHO Sayogalicaieeeas & 


et ttt, gore 


41708 pe syee < 642 02S oy ie 
Habel) Gb 5 hGb claili| oe des! YS 

gf Smcbey) gis D ula 
orwalte roe ae-e cee DD 

sod SNS o SrSHie Sls 


aaat 4 


HS ial te 


442 0 Be GEA ee, OFF A ve vce: ie 
i640 Ogee Sle ge oakley Qos , 


BS sotto. 75 Be rp ee, Boece chee woes 
° sh” 247 al = ’ = 
Cela ang LB JA alo} sas LS 


tester ee, 


iN 7 ater vet 4.4f Serer see 7 > 
4 Oivallsr ICG ates Sots 


Juz (Bahagi) 3 





(3 5 3#1) 3 Ol os ST By yw 
38. Noong nakita ni Zakariya (88!) 
ang kagandahang-loob ng Allah (4) 
kay Maryam sa pamamagitan ng 
pagbibigay ng biyaya, humarap siya 
sa Allah (4) na kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha at nanalangin, na 
nagsabi: 


“O aking ‘Rabb! Pagkalooban Mo 
ako ng anak mula sa Iyo, na mabuti, 
matuwid at mabiyaya. Dahil Ikaw 
ang ‘Samee’ — Ganap_ na 
Nakakarinig ng mga panalangin ng 
sinumang nananalangin sa lyo.” 


39. Tinawag siya ng mga anghel 
habang siya ay  nakatayo na 
nakaharap sa Allah (4), sa lugar na 
dasalan na nananalangin. Kanilang 
sinabi: 


“Katiyakan, binibigyan ka ng Allah 
(48) ng magandang balita na ikaw ay 


pagkakalooban ng anak na_ ang 


pangalan ay Yahya (Juan ¥88\), patutunayan siya sa pamamagitan ng salita na 
mula sa Alldh (8), na ito ay si ‘Isa (Hesus $88\) na anak ni Maryam,”’ na siya ay 
magiging pinuno sa kanyang sambayanan, at siya ay ikararangal sa mataas na 
antas, at ilalayo siya mula sa mga kasalanan, at mga nakapipinsalang kahalayan, 
at siya ay magiging Propeta na kabilang sa mga mabubuti na mga yaong inabot 
nila ang pinakamataas na antas ng kabutihan.” 


40. Si Zakariya (<4) ay nagsabi na may katuwaan at pagtataka: “O aking ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha! Paano ako magkakaroon ng sanggol samantalang ako ay 
inabot na ng katandaan at ang aking asawa ay isang baog at hindi maaaring 
magkaanak? Sinabi ng anghel: “Ganoon ang Allah, gumagawa ng anuman na 
Kanyang nais na mga gawain na hindi pangkaraniwan.” 


41. Si Zakariya (##8\) ay nagsabi: “O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Bigyan Mo 
ako ng tanda, na magiging katibayan na ang sanggol ay magmumula sa akin, 
nang sa gayon, ako ay matuwa at masiyahan.” 





“7Isa sa mga natatanging himala ang pagkakalikha kay ‘isi (Hesus #4). 


[119.] 


Sarah 3. Ale‘Imran Juz (Bahagi) 3 (3 s3rN) 3 Ol pos JT 8) gw 


Kanyang sinabi: “Ang tanda na iyong hinihiling ay hindi mo makakayanang 
magsalita sa mga tao ng tatlong araw maliban sa mga senyas. Kahit na ikaw ay 
walang karamdaman, at sa mga panahong yaon, dalasan mo ang pagpuri sa 
iyong ‘Rabb’ at pagdarasal sa mga dulo ng umaga at sa mga umpisa nito.” 


42. At ipaalaala mo, O Muhammad (#8), nang sinabi ng mga anghel: “O Maryam, 
katotohanan ang Allah (&) ay pinili ka para sumunod sa Kanya, at nilinis ka 
mula sa mga masasamang pag-uugali at kahalayan; at bukod-tangi kang pinili sa 
lahat ng mga kababaihan sa sangkatauhan sa ivong kapanahunan. 


43. “O Maryam! Ipagpatuloy mo ang iyong pagsunod sa iyong ‘Rabb’ at tumayo 
ka na may pagkatakot at pagpapakumbaba, mag-‘sujud’ (magpatirapa) ka at 
yumuko na kasama ng mga yaong yumuyuko bilang pasasalamat sa Allah (&%) sa 
Kanyang mga biyayang ipinagkaloob sa Ivo.” 


44. Ang mga ikinukuwento Naming ito sa tyo, O Muhammad (3) ay mula sa mga 
nakatagong kuwento na ipinahayag ng Allah (48) sa iyo, dahil hindi ka naman nila 
nakasama noong sila ay di-nagkasundo kung sino sa kanila ang mag-aalaga kay 
Maryam, kung sino ang may karapatan nito. 


At naganap sa pagitan nila ang paligsahan na palabunutan sa pamamagitan ng 
pagtapon ng kanilang mga panulat,”* at ang nagwagi ay si Zakariya (2%) at siya 
samakatuwid ang nag-alaga sa kanya. 


45. At wala ka roon, O Propeta ng Allah, nang sinabi ng mga anghel: “O Maryam! 
Katotohanan ang Allah (8%), binibigyan ka Niya ng magandang balita ng isang 
sanggol na mangyayari sa pamamagitan ng salita ng Allah na sasabihin sa kanya 
na ‘kun’ — maging, ‘fa yakun’ — at ito ay magiging (maganap at ito ay kaagad 
na magaganap). 


“Ang kanyang pangalan ay ‘Al-Masih, “isa ibnu Maryam’ (ang Messiah, Hesus 
na anak ni Maria) at siya ay igagalang dito at sa Kabilang-Buhay, at kabilang sa 
mga malalapit sa Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay.” 





*SAng pamamaraan na ginawa nila upang mabatid kung sino ang mangangalaga kay Maryam ay 
nagpaligsahan sila: itinapon nila ang kanilang mga panulat na may pangalan na nakasulat sa mga 
ito sa ilog ng Jordan, at ang panulat na hindi aanurin ng tubig ang magwawagi, at ang hindi inanod 
na panulat ay ang kay Zakariya, na kung kaya, sa kanya napunta ang pangangalaga. 


[120.] 


Sirah 3. Ale ‘Imran 


46. “At siya ay magsasalita sa mga 
tao habang siya ay isang sanggol pa 
lamang sa duyan pagkapanganak sa 
kanya at makikipag-usap din siya sa 


kanila pagdating ng kanyang 
hustong gulang, ayon sa kung ano 
ang ipinahayag sa kanya.” 


“Ang pakikipag-usap na ito na 
kanyang gagawin ay pakikipag-usap 
bilang Propeta, pamamahayag at 


Juz (Bahagi) 3 


(3 534!) 


Cag Sgeasaichg Neds 


AoBS 


wien ges 2 PGES N56 


427 Sree 7 shee ss 


B SikSincprysysecsirat Be 
By Dia VoeiAG cence 


Kh Ts 906, Ka NSg INES 


z ak, se Swi; Ks sia B 


Setters 


3 dt oe ST by pw 


: . © LP PY Ane CEN + 6s slop bX a 
pagpapatnubay. At isa siya sa mga A 23. eeeew ta, BANC. 2 corte 
mabubuting tao, matuwid sa Oe nee kicks sb Sy) (As 


kanyang pananalita at gawa.” 


iS Oey BASS IBS abbas ts 
5 MIA bik ARIS Ie 
By Soe Sb eae a 

iS Ach Kel a5 Sail ad opeslsait 3st 


47. Sinabi ni Maryam (s#8), na 
nagugulat sa balita: “Paano ako 
magkakaroon ng anak gayong wala 


naman akong ee at hindi ako @& oe “ap SNES ® 9 ta: ccmepare 
masamang babae?” Sinabi sa kanya @ ms Oy oe eeaees 
ng anghel: “/to ay mangyayari, hindi & predic al Sc wJSb 

Char 44% <= ; 


ito kataka-taka sa kapangyarihan ng 
Allah (4), na Siyang lumikha ng 
anuman na Kanyang nais mula sa 
wala. Kapag Siya ay nagpasiya na lumikha ng anumang bagay, sinasabi Niya 
lamang dito ‘kun’ — maging, ‘fa yakun’ — at ito ay magiging (maganap at ito ay 
kaagad na magaganap).” 


hal 





48. At tuturuan siya ng Allah (4) na sumulat, at ng matuwid na pananalita at 
gawa; ituturo (rin) sa kanya ang ‘Tawrah’ na ipinahayag kay Mousa (##8\) at 
ganoon din ang ‘/njeel’ na ipinahayag sa kanya (‘Isa #81). 


49. At gagawin siyang Sugo sa mga angkan ni Isra‘il at sasabihin sa kanila: “Ako 
ay dumating sa inyo na may dalang palatandaan mula sa Allah (8%) na inyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, na nagpapatunay na ako ay Sugo mula sa Kanya (38). 


“At ako ay maghuhugis mula sa luwad (‘clay’) ng kamukha ng ibon at 
(pagkatapos ay) hihingahan ko ito upang ito ay maging isang tunay na ibon sa 
kapahintulutan ng Allah (8). 


“Pagagalingin ko ang ipinanganak na bulag, at gayundin ang mga ketongin, at 
bubuhayin ko ang namatay sa kapahintulutan ng Allah (8%). At sasabihin ko sa 
inyo kung ano ang inyong kakanin at kung ano ang inyong itatabing pagkain sa 
inyong mga tahanan. 


[121.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 3 (3 srN) 3 Ol pos JT 8) gw 


“Katotohanan, ito ay mga dakilang pangyayari na wala sa kakayahan ng 
sinumang tao kundi patunay lamang na ako ay Propeta ng Allah at Kanyang 
Sugo, kung kayo ay naniniwala sa katibayan ng Allah (8) at sa Kanyang mga 
talata at sumasaksi sa Kanyang Kaisahan.” 


50. “Ako ay naparito sa inyo, na magpapatotoo sa kung ano ang nilalaman ng 
‘Tawrah’ at ipahihintulot sa inyo sa pamamagitan ng kapahayagan mula sa Allah 
(&) ang ilan na ipinagbawal sa inyo ng Allah (8%) upang luwagan kayo bilang 
Awa mula sa Allah (48). 


“At dala-dala ko (rin) sa inyo ang mga palatandaan mula sa inyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha bilang patunay na ang aking mga sinasabi sa inyo ay totoo; na 
kung kaya, katakutan ninyo ang Allah (&), at huwag ninyong labagin ang 
Kanyang ipinag-utos, at sumunod kayo sa akin sa anumang ipinapahayag ko sa 
inyo mula sa Allah (4). 


51. “Katiyakan, ang Allah (8%) ay Bukod-Tangi na aking ‘Rabb’ at inyong ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha, na ako ay nanghihikayat sa inyo tungo sa Kanya; na kung kaya, 
sambahin ninyo Siya. Dahil ako at kayo ay pareho sa _ pagkaalipin at 
pagpapakumbaba sa Kanya. Ito ang Matuwid na Landas.” 


52. Noong mabatid ni ‘Is (Hesus #4!) ang kanilang di-pagtanggap, nanawagan 
siya sa kanyang tunay na mga tagasunod, at sinabi: “Sino ang sasama sa akin 
para itaguyod ang ‘Deen’ ng Allah?” 


Sinabi ng kanyang mga Hawdriyyun (mga piling-piling disipulo): “Kami ang 
tagapagtaguyod ng ‘Deen’ ng Allah at nanghihikayat patungo rito. Naniwala 
kami sa Allah (8%) at sumunod sa iyo; na kung kaya, tumestigo ka para sa amin na 
kami ay mga Muslim — taimtim at ganap na sumusuko sa Allah sa pamamagitan 
ng paniniwala sa Kanyang Kaisahan at pagsunod sa Kanya. 


[122.] 


Sarah 3. Ale‘Imran —_ Juz (Bahagi) 3 (3 s3rN) 3 Ol pos JT 3) yw 


53. “O Allah na aming ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha! Pinaniwalaan namin 


SPE REPS ges 
a A SM" 


Ade ee dtp eerte ore eI ang anuman na iyong ipinahayag na 
CP eaE JSR aay BR ONS Gian Na TONS IPInanayas 
Be went ac at Injeel,’ at sinunod namin ang Iyong 
oa grt se sete “ Z “7 is a oe an aes re 
Be) “n> silyl ee 9 | 2 2 Se" EB Sugo na si ‘Isa (Hesus #84\); na kung 


Bh LIZ Hal IE5, D SSI ®& kaya, ibilang Mo kami sa mga 
Seb a poi Le ele ope ; Kai M 
agg KK AG (hoor NH aw 54) I sumaksi sa Kaisahan o at sa 


eo ee. ee > pagkasugo ng lahat ng Iyong mga 
o> S34 Char wm or de oe “7% . . 
See PIS RIS MSs © Propeta. Sila ang sambayanan_ ni 


3 ANCE DS SheSa sth eek i Propeta Muhammad (#) na 
By) sac S CMa reise iI ES I 


sumasaksi sa lahat ng mga Sugo, na 
; . jects wm » el. ae fe Naipahayag nila ang mensahe sa 
asl iat <a 9 Exped ch ~ kani-kanilang mga sambayanan.” 

A) Dasa Ain soical 

Bz, 1D SENSING NG BK? ‘Jans 1 54. At nagpakana ang mga walang 

On se. ace ete, 5 ace pananampalataya mula sa angkan ni 

B) IG Sb onecale > Sle JES sil ooysae =, Isra‘il sa pamamagitan ng pagpili ng 

PNG RBIS nl DEKSSA ©} mga tao na papatay kay ‘/sd (Hesus 

S95 ie ANG Fl ‘te2l) nang pataksil; na kung kaya, 

WD rot te te ere kc be ginawa ng Allah (35) na maging 

; pasils Conals Cease SAE EE ‘? kamukha ni ‘Isa (#8) ang taong 

D pele Med pars [RSS ¥ nagturo (o nagkanulo) sa kanya; at 

ae : SSTiiGiee, siya ang nahuli nila, pinatay at 

—— ipinako, sa pag-aakala na siya ay si 

“Is (#81). Tinumbasan ng Allah (8) ang kanilang mga pakana nang higit pa kaysa 

roon. Ang talatang ito ang patunay na ang ‘Makr’ (pantumbas sa masamang 

gawain) ay kabilang sa katangian ng Allah (4%) na naaayon sa Kanyang 

Kadakilaan at Kaganapan, dahil ang Kanyang ‘Makr’ ay karapat-dapat at para 
tapatan ang mga pakana ng mga masasama. 


ey NEG Pee a or, 
SI hind Su 2 Micki Se PR So 2 Rint oe Mkt ee) 





55. Ang ginawang ‘Makr’ ng Allah (4) laban sa kanila noong sinabi ng Allah (4) 
kay “Isa (#68) na: “Kukunin kita mula sa kalupaan nang walang anumang 
masamang mangyayari sa iyo, at iaangat kita papunta sa Akin kasama ang iyong 
buong katawan at kaluluwa. At ililigtas kita mula sa mga di-naniwala sa iyo. 


“At gagawin ang mga yaong sumunod sa iyo, at sa anuman na iyong dinala mula 
sa Allah (&) na ‘Deen’ (batas o pamamaraan ng pamumuhay), at sa ipinahayag 
na magandang balita hinggil sa pagdating ni Muhammad (3) na sila ay naniwala 
kay Muhammad (%) pagkatapos siyang isugo ng Allah (&) at nanatili sila sa 
batas na yaon --- na sila ay mangingibabaw sa sinumang hindi naniwala sa iyong 
pagiging Propeta (O ‘Isd %8\) hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay. 
Pagkatapos, sa Araw ng Pagbabayad, kayong lahat ay magbabalik sa Akin, 
upang linawin ang hindi ninyo pinagkaunawaan sa isa’t- isa hinggil kay ‘Isa 
(se81).” 


[123.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 3 (3 srN) 3 Ol pos JT 8) gw 


56. “Subali’t ang sinumang hindi naniwala kay ‘Isa Al-Masih (38\) mula sa mga 
Hudyo at saka yaong mga nagmalabis mula sa mga Kristiyano, paparusahan Ko 
sila ng matinding kaparusahan dito sa mundo sa pamamagitan ng pagpatay o 
pagkawala ng kayamanan at kaharian; at sa Kabilang-Buhay ay mananatili sila 
sa Impiyernong-Apoy at wala silang sinuman na maaaring maging taga- 
pagtaguyod upang sila ay tulungan at iahon mula sa kaparusahan ng Allah (88).” 


57. At ang sinumang naniwala sa Allah (#8), sa lahat ng mga Sugo at gumawa ng 
mabubuting gawa; ipagkakaloob sa kanila ng Allah () ang gantimpala sa 
kanilang mga gawain, ganap at walang pagkukulang. At ang Allah (4) ay hindi 
nagmamahal sa mga gumagawa ng masama, gumagawa ng pagtatambal o 
pagsamba ng iba bukod sa Allah (‘shirk’) at ‘kufr’ (pagtanggi). 


58. Ito ang Aming kuwento sa iyo hinggil kay ‘isi (Hesus %#)) bilang malinaw na 
palatandaan na ang iyong mensahe ay totoo; ganoon din ang Kabanal-banalan na 
Qur’an, na siyang pamantayan sa pagitan ng katotohanan at kamalian; at walang 
pag-aalinlangan ang anuman na nasa loob nito. 


59. Katiyakan, ang paglikha ng Allah (4) kay ‘Isa (#4!) na walang ama ay katulad 
ng paglikha ng Allah (4) kay Adam (ss#!) nang walang ama’t ina. Dahil siya ay 
nilikha Niya mula sa alabok, pagkatapos sinabi sa kanya na maging tao at ito ay 
naging tao (o naganap). Na kung kaya, ang pag-angkin na siya ay ‘ilah’ (diyos na 
dapat sambahin o sinasamba), dahil sa siya ay nilikha na walang ama ay mali at 
kasinungalingan na pag-aangkin, sapagka’t si Adam (3&2!) ay walang ama at ina; 
subali’t, ang lahat ay nagkasundo na siya ay alipin din lamang na katulad ng ibang 
mga alipin ng Allah (48). 


60. Ang anumang dumating sa iyo, O Muhammad (2) mula sa iyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, ang siyang katotohanan na walang pag-aalinlangan hinggil kay ‘Is4 
(38); na kung kaya, panatilihin mo ang katiyakan sa ityong sarili, at sa kung 
anuman na iyong katayuan bilang pag-iwas sa mga pagsisinungaling; at huwag 
mong ibilang ang iyong sarili sa mga nag-aalinlangan. At ito ang pagpapatatag at 
pagpapanatag sa kalooban ni Propeta Muhammad (22). 


61. Na kung kaya, sinuman ang makikipagtalo sa iyo, O Muhammad (3) hinggil 
kay ‘isd Al-Masih (#!) na anak ni Maryam, pagkatapos dumating sa iyo ang 
kaalaman hinggil kay ‘Is4 (#8), sabihin mo sa kanila: “Halina kayo at isama 
natin ang aming mga anak at inyong mga anak, ang aming mga kababaihan at 
ang inyong mga kababaihan, ang aming mga sarili at ang inyong mga sarili. 
Pagkatapos, manalangin tayo sa Allah (&&) nang taimtim na ibaba Niya ang 
Kanyang parusa at sumpa sa mga hindi nagsasabi ng katotohanan at nananatili 
sa kanilang pagtanggi.” 


[124.] 


Sarah 3. Ale‘Imran _ Juz (Bahagi) 3 (3 s3rN) 3 Ol pos JT 8) ww 


62. Katiyakan, ang isinasalaysay 
Kong ito sa iyo na hinggil kay ‘Isa 
(8!) ay walang pag-aalinlangan na 
makatotohanang kuwento. 


4 PIES SO 


“se : BPE 6 mE Pay 45% 7 &, 
A acy asi Sia Sia 
BB DS eM 5 og OD Asi aii Sg 
At ‘Ld ild-ha iblablah’ — walang Yh Sess ce Some SW nies 
sinumang ‘ilah’ (diyos na By yl: eek BES BALES 
sinasamba) 0 bukod-tangi na may yy ‘~** eas ee ee 
karapatan at karapat-dapat lamang J) CUlAGSSAsiiSopalos sities 
na sambahin kundi ang Allah (8%) na) a <, 255% A sealifay Ola4 B 
Nag-iisa. Katiyakan, ang Allah (4), @& She nee Fs Serre: See 
ge : arid | VG IGN AAG 
Siya ay ‘Al-‘Azeez’ — ang Kataas- Whee rmsd dese Yls Guellcl y eaoil 


Pe Bey. rher eo <5 Zod | am Ae 
Taasan at Punong-Puno ng & 8g Sind VS pe je sae 
ys 4 40 90 or szge oe Aon en y aac hea 
yaaa Pi os na ¥ Gaya 5 SS SD a2 FKE Gee s 
akapangyarihan = sa anyang Wh me cata eiek os ase ATS 
: a 3 9 Cal a Ys Cong ae Blob BY sy Ky 
Kaharian, na ‘Al-Hakeem’ — ang a i so a 


ee 


ZK 40 saat aim - If 47 F 44 <> 
Ganap na Maalam sa Kanyang LIVID SENS las Fe 
Rees St, 77 pdr Ser ee 7 


panukala at gawa. By) 585 ale pT ZN 21S oat 


= i. 
-< 


BES SK TEs Oh vit 
63. At kapag sila ay tumalikod at © eae Saye ents 3 
tumanggi sa pagsunod at paniniwala @j 9 4 Seals eal lls o 
sa iyo, ay sa kadahilanang sila ay Dk Bh Mesh NSS SST 
masasama; at ang Allah (8%) ang Seppe secs eee ere 
‘‘Aleem’ — Ganap na Nakababatid sa " " 5 — 
kanila at sila ay pagbabayarin para rito. 





64. Sabihin mo, O Muhammad (2) sa mga ‘Ahlul Kitab’ — mga Hudyo at mga 
Kristiyano: “Halina sa makatarungan at makatotohanang salita, at tayong lahat 
ay sumunod at manatili rito (sa makatarungan at makatotohanang salita na ito): 
ito ay ang pagturing natin sa pagiging bukod-tangi ng Allah (&&) sa pagsamba sa 
Kanya, na hindi tayo gagawa ng anumang pagtatambal sa Kanya, na tulad ng 
mga imahen, rebulto o di kaya ay krusipiho o anumang uri ng sinasamba bukod 
sa Kanya; at hindi tayo susunod sa ibang batas o kagustuhan ng sinuman sa atin 
maliban sa kautusan ng Allah (4%).” 


At kapag sila ay tumanggi sa mabuting paghihikayat na ito. Sabihin ninyo — O 
kayong mga mananampalataya — sa kanila: “Tumestigo kayo sa amin na kami ay 
mga Muslim na sumusuko sa aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha bilang alipin at 
taimtim na pagsamba namin sa Kanya.” At ang paghihikayat na ito tungo sa 
pagkakaisa, na ang ganitong pamamaraan ng paghihikayat ay hindi lamang para 
sa mga Hudyo at mga Kristiyano, kundi pati na rin sa ibang relihtyon na nasa 
labas ng Islam. 


[125.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 3 (3 s3rN) 3 Ol pos JT 8) gw 


65. O kayo na mga ‘Ahlul Kitab’ — mga Hudyo at mga Kristiyano: “Paano kayong 
nakikipagtalo (hinggil kay Ibrahim %8\) na inaangkin ng bawa’t grupo sa inyo na 
si Ibrahim (38\) ay kasama sa inyong ‘deen’ (o relihiyon), gayong hindi 
ipinahayag ang ‘Tawrah’ at ‘Injeel kundi pagkatapos na niya? Hindi ba ninyo 
naiintindihan na mali ang inyong sinasabi na si Ibrahim (8\) ay Hudyo o 
Kristiyano, at alam ninyo na ang mga Hudyo at mga Kristiyano ay saka lamang 
lumitaw pagkamatay ni Ibrahim (888\), na umabot pa muna nang matagal na 
panahon?” 


66. Nariyan na naman kayo, O kayo na nakipagtalo sa Sugo ng Allah na si 
Propeta Muhammad (3), hinggil sa mga kaalaman ninyo sa inyong relihiyon, na 
pinaniniwalaan ninyo na ito ay totoo ayon sa inyong mga Aklat; kung gayon, 
bakit kayo nakikipagtalo sa mga bagay na wala kayong kaalaman hinggil kay 
Ibrahim (#2)? Gayong ang Allah (4) ay Ganap na Nakaaalam ng mga bagay na 
lihim subali’t kayo ay walang kaalam-alam. 


67. Kailanman, si Ibrahim (s¢#\) ay hindi isang Hudyo ni Kristiyano, at hindi 
lumitaw ang Judaismo at Kristiyanismo, kundi pagkawala na niya, na umabot pa 
muna nang napakatagal na panahon. Bagkus siya (Ibrahim ##s\) ay tunay na 
sumusunod sa kagustuhan ng Allah (4%) at ganap na sumusuko sa Kanyang ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha bilang Muslim at hindi siya kabilang sa mga sumasamba ng iba 
bukod sa Allah. 


68. Katiyakan, ang taong may karapatan kay Ibrahim (##8\) at sila ang kabilang sa 
kanya, ay yaong mga naniwala sa kanya, naniwala sa kanyang mensahe at 
sumunod sa kanyang “Deen;’ na ito ay si Propeta Muhammad (2%) at yaong mga 
naniwala sa kanya. 


At ang Allah (4) ang Siyang ‘Walee’ — Tagapangalaga ng mga naniwala sa 
Kanya, na mga sumusunod sa Kanyang batas. 


69. Hinahangad ng isang grupo mula sa mga Hudyo at mga Kristiyano, na sana 
ay mailigaw nila kayong mga Muslim at mailayo sa Islam; subali’t wala silang 
inililigaw kundi ang kanila lamang mga sarili at ang kanilang mga tagasunod, 
gayong hindi nila ito nararamdaman at hindi nila ito nababatid. 


70. “O kayong mga nagtatangan ng ‘Tawrah’ (Torah) at ‘Injeel’ (Ebanghelyo), 
bakit ninyo tinatanggihan ang mga talata ng Allah (8%) na Kanyang ipinahayag 
sa Kanyang mga Sugo na nasa inyong Aklat, gayong naroroon (sa inyong 
kasulatan) na si Muhammad (3) ay isang Sugo na inyong (inaabangan o 
hinihintay); at ang anuman na kanyang dinala sa inyo, ito ay pawang 
katotohanan at tumitestigo naman kayo? Subali’t tinatanggihan naman ninyo 
siya.” 


[126.] 


Sarah 3. Ale‘Imran —_ Juz (Bahagi) 3 (3 s3rN) 3 Ol pos JT 8) ww 


71. “O kayo na mga nagtatangan ng 
‘Tawrah’ at ‘Injeel, bakit ninyo 
pinaghalo. ang katotohanan sa 
kamalian na nasa inyong mga Aklat, 
% sa pamamagitan ng pagbabago na 
aalelsisls MAtess Ifa Call Jesh ®%, inyong ginawa at sa pagsusulat ng 
i. BK a oN Loy SO é Seesogld wal SS invong mga kamay ng kasinunga- 
ne wai ad . | lingan; at itinatago ninyo ang 
a SF SAasNG EIS SA aGal sil cde cigii > anumang nakasaad doon hinggil sa 


errec, of Ay 


Ee teS a a 5 Silay epee BP katangian ni Propeta Muhammad 
sas 5, bor- 5@ auc (4), at ang kanyang Deen, —na ito 
sit = ay katotohanan; at batid ninyo ang 


™ bagay na ito?” 
iS cot “ahiasiaurd Seo5Z ‘ 
LINEA ASCE aiccxtc: MH 72. At sinabi ng isang grupo ng 
LSE BSNS See tie ® ‘Ahlul Kitab’ na mga Hudyo: 
Spe POSTIPS adam ©, “Paniwalaan ninyo ang anuman na 
+ 28s 323 Zoe. of a : 
1D cacti aleps Sana = ipinahayag sa mga naniwala, sa 
G5 BIBS se Nj AG EEG . simula (umpisa) ng araw at labagin 


e DA ERENT ex. fe ninyo ito sa dulo ng araw (hapon), 
a ret re sD aoe “? nang sa gayon, ay magkaroon sila 


“ie pte. BAe scales 


& or i eh ~ ng pagdududa sa kanilang ‘Deen,’ 
LOK DL BER SG, anggang sa ito ay iwan nila. 





73. “At huwag kayong maniwala maliban lamang sa kung sino ang sumunod sa 
inyong ‘deen’ (relihiyon) at naging Hudyo.” Sabihin mo sa kanila, O Muhammad 
(48): “Katiyakan, ang patnubay at ang gabay ay ang patnubay at gabay lamang ng 
Allah (8) sa tunay na paniniwala.” 


At sinabi nila (na mga Hudyo): “Huwag ninyong ituro sa mga Muslim ang 
anumang kaalaman na mayroon kayo, na ito ay matutunan nila mula sa inyo 
dahil magiging kapantay ninyo sila sa kaalaman o makahihigit pa sila sa inyo, o 
di kaya ay gagamitin nila itong katibayan sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
upang kayo ay magapi nila.” 


Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (3): “Kativakan, ang lahat ng kagandahang- 
loob, pangingibabaw at ang lahat ng bagay ay nasa Kamay ng Allah (4) at nasa 
Kanyang Pangangasiwa; at ito ay ipinagkakaloob Niya sa sinuman na Kanyang 
nais, na naniwala sa Kanya at sa Kanyang Sugo.” 


At ang Allah (8) ay Walang-Hanggan at Ganap ang Kanyang kaalaman, saklaw 


ng Kanyang kaalaman at ng Kanyang biyaya ang lahat ng Kanyang nilikha; at 
ganoon din sa sinuman na karapat-dapat ng Kanyang kagandahang-loob at biyaya. 


[127.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 3 (3 s3rN) 3 Ol pos JT 8) gw 


74. Katiyakan na ang Allah (8), pumipili Stya mula sa Kanyang mga nilikha ng 
sinuman na Kanyang nais sa pagiging Propeta at patnubay tungo sa ganap na 
batas. At ang Allah (4) ang Nagmamay-ari ng mga dakilang kagandahang-loob. 


75. At mayroon sa mga ‘Ahlul Kitab’ na mga Hudyo, na kapag pinagkatiwalaan 
mo ng maraming kayamanan, ito ay kanilang ibabalik sa iyo nang walang 
pandaraya. At mayroon naman sa kanila na kapag pinagkatiwalaan mo ng isang 
‘dinar’ (ginto) ay halos ayaw na niya itong ibalik pa sa iyo. Maliban na lamang, 
kung magsisikap ka ng lahat ng paraan na bawiin ito sa kanya. 


Ang dahilan nito ay mayroon silang maling paniniwala na nagtutulak sa kanila na 
gumawa nito, na sila (raw) ay mayroong karapatan na ipagkanulo at kunin ang 
mga kayamanan ng Arabo na wala silang karapatan at sinasabi nila na: “Wala 
tayong kasalanan kung kinain o pinakialaman natin ang kayamanan nila, dahil 
ang Allah, ipinahintulot Niya ito para sa atin,’ gayong sa katotohanan, ito ay 
pagsisinungaling laban sa Allah (4), ito ay binibigkas ng kanilang mga dila kahit 
alam nila na sila ay nagsisinungaling. 


76. Ang katotohanan ay hindi ang yaong inaangkin ng mga sinungaling, sapagka’t 
ang tunay na natatakot sa Allah (%) ay ang sinumang ginagampanan niya ang 
kanyang pangako sa Allah (4), tinutupad niya ang mga ito at pinangangalagaan 
ang ipinagkatiwala sa kanya; naniwala sa Allah (4) at sa Kanyang mga Sugo, at 
sumunod sa gabay at batas Niya; at natakot sa Allah (4) at isinasagawa niya ang 
ipinag-uutos at iniiwasan niya ang mga ipinagbabawal. At ang Allah (4%) ay 
Siyang nagmamahal sa mga ‘A/-Muttaqin’ na umiiwas sa paglalagay ng katambal 
sa pagsamba sa Allah at sa mga kasalanan. 


77. Katiyakan, yaong ipinagpalit nila ang kanilang pangako sa Allah (4%) at ang 
Kanyang katuruan na nasa kanilang mga Aklat na ipinahayag sa kanilang mga 
Propeta sa walang halagang makamundong bagay, sila ay walang bahagi na 
gantimpala sa Kabilang-Buhay; at hindi makikipag-usap sa kanila ang Allah (4), 
sa paraan na kanilang ikasisiya; at hindi titingin sa kanila ang Allah (4) ng tingin 
ng pagkaawa sa Araw ng Muling Pagkabuhay; at hindi sila lilinisin mula sa 
dungis ng kasalanan at pagtanggi. At ang para sa kanila ay masidhing 
kaparusahan. 


[128.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran 


78. At katiyakan, mayroon sa mga 
Hudyo ang grupo na binabago nila 
ang salita sa pamamagitan ng 
paglalayo nito sa tamang kahulugan, 
at pinapalitan nila ang salita ng Allah 
(4) upang malinlang nila ang iba, na 
(sinasabi nilang) ito ay salita na 
ipinahayag bilang ‘Tawrah’ gayong 
hindi naman ito talaga nagmula sa 
‘Tawrah;’ at sinasabi nila na ito ay 
nagmula sa Allah (4) na ipinahayag 
Niya sa Kanyang Propeta na si 
Mousa (#81), subali’t sa katotohanan, 
ito ay hindi talagang nagmula sa 
Allah (4%). Ang dahilan ay ang 
paghahangad nila ng makamundong 
bagay; na kung kaya, sila ay 
nagsasalita ng mga kasinungalingan 
laban sa Allah (8), gayong alam nila 
na sila ay nagsisinungaling. 


79. Hindi maaari sa sinumang tao na 
magpapahayag ang Allah (4) sa 
kanya ng isang Aklat, gagawin 


Juz (Bahagi) 3 


(3 5 3#l) 3 Ot pos ST 8) gw 
















OE OE Oe Ee an oe 
BS 4 Nee SOE aes Neth SS) 


goo he ges eee oe 

rit Vosbln a a gisdls gat 

5 4 Are - te 3 ee - t- KA 
BD) os SS ls he 


ou cere ch dre oe eee Se - ; 
By) STA Jey) sa 5 atl Ss a5 wile. Ie 


AD .’ 
By ipsa Ussil 


* 













De or ode 


nn 4st 8% AN ae A 
Gy ESSN ol SBE YD Olas FB 
ry ‘ she Ue cn artaces heres ie 
By re Sielp Sta Jo5 3h Sos, 
se othe secede, vs, 87th our ef 

LESH SG SCS SSS wilds 
“2 | a eae a oat ee ee 
SAM SI SALTS QD 65s St 
~ eB D4e cor hee er ne oie 
BO scission 
By) Ses Ee as 

Sg A od Bee eB LAB ss ech ne SO 
B) SB SAW Glass ate SESSS 
G 0 feo Ao BIE ohoret, 4723S me ¥ 
M4 Spa) 535 Je Fisls pnts SW A57 2-35 4 ey 


ew ne YS 


44fe Aver 2 © ke - 
BD SBE STH ASE IEG IDE 


“ee 


LAys 


A aes ge mee 46 “4% 
¢ Sy pe DDS ys 5 oh ced 


a 

Cy PP bes LPL gp & Mz Arr se anne 
bo) PLAN Bee LN Spano ail gs Ail 
atte are Ares SS oh tte 
SS Oss st woos syis 


5 Se ees 


GOMES PAIRS PROMS | PACE | PRIDE | PCO ES PRC WI 












sityang hukom sa Kanyang mga nilikha at pipiliin siya bilang Propeta, pagkatapos 
ay sasabihin niya sa mga tao na sambahin ninyo ako bukod sa Allah, kundi 
bagkus ay kanyang sasabihin: “Gawin ninyo ang inyong mga sarili na Rab-ba-ni- 
yin (na ang ibig sabihin ay maging maalam sa ‘Deen’ at ipahayag nila sa iba kung 
anuman ang kanilang natutunan na Rebelasyon mula sa Allah (4), at sa kung 
anuman na kanilang napag-aralan at naisaulo bilang kaalaman at panuntunan).” 


80. At hindi maaari sa sinuman sa kanila na ipag-uutos sa inyo, na gawin ang mga 
anghel at ang mga Propeta bilang mga ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na sasambahin 
ninyo bukod sa Allah. Matatanggap ba ito ng inyong mga kaisipan, O kayo na 
mga tao, na sila ay mag-uutos sa inyo ng paglabag sa Allah pagkatapos ninyong 


sumunod sa utos ng Allah (4)? 


81. At alalahanin mo, O Muhammad (3%) noong nagbigay ang Allah (%) ng 
kasunduan sa mga Propeta: “Na kapag pinagkalooban ko kayo ng Aklat at ng 
Karunungan, pagkatapos ay dumating sa inyo ang Sugo mula sa Akin na 
magpapatotoo sa anuman na pinanghahawakan ninyo; samakatuwid, maniwala 
kayo sa kanya at tulungan ninyo siya.” [Ito ang kasunduan na ginawa ng Allah 
(43) sa mga Sugo.] Kung gayon, sinabi ng Allah (4): “Sumasang-ayon ba kayo 
rito at tinatanggap ninyo ang kasunduang ito?” Sila ay nagsabi: “Sumasang-ayon 


[129.] 


Sarah 3. Ale‘Imran Juz (Bahagi) 3 (3 s3rN) 3 Ol pos JT 8) gw 


kami.” Sinabi ng Allah (8): “Kung gayon, magtestigo ang iba sa inyo sa iba, at 
kayo naman ay magtestigo sa invong mga sambayanan hinggil sa kasunduang ito. 
At Ako naman ay kasama na titestigo sa inyo (Propeta) at sa kanila 
(sambayanan).” 


At dito, ang Allah (4) ay gumawa ng kasunduan sa bawa’t Propeta na siya ay 
maniniwala kay Propeta Muhammad (3) at gumawa ng kasunduan sa mga 
tagasunod ng mga Propeta (para sa usaping ito). 


82. At sinuman ang tumalikod sa panawagan ng Islam, pagkatapos ng 
pagkakapahayag at kasunduang ito na ginawa ng Allah (4) sa kanyang mga 
Propeta — sila ang mga lumabas sa ‘Deen’ ng Allah (4) at sa pagsunod sa 
kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


83. Naghahangad ba ang mga yaong masasama at lumabag mula sa ‘Ahlul Kitab’ 
ng iba bukod sa ‘Deen’ ng Allah (4) na Al-Islam, na Kanyang ipinadala kay 
Propeta Muhammad (#); gayong ang lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan ay 
kusang sumusuko at nagpapasailalim sa Allah (4) — na katulad ng mga 
mananampalataya — at maging ang mga walang pananampalataya ay sumusuko 
(rin) kahit ayaw pa nila, sa oras ng kanilang kagipitan, samantalang hindi ito 
makapagbibigay ng pakinabang sa kanila, na katulad ng pagsuko sa Kanya ng 
lahat ng mga nilikha; at sa Kanya babalik ang lahat sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay, at tutumbasan ang bawa’t isa ayon sa kanyang nagawa. At ito ang 
babala mula sa Allah (4) sa Kanyang nilikha na huwag silang babalik sa Allah 
(4) nang wala sila sa ‘Deen’ ng Islam. 


[130.] 


Sirah 3. Ale ‘Imran 


eee ne Any ¢ 


A sided; iE sls ah ale Jp 


A bl Ayr 


GAGSPCNIG AS Gra15 Suse) 


AR rer h eth Zo 


SRE Ons Ee H a 


LAR Gis BANE 
DS SSNs T3505 LSB, 
Biybseaclss Sa Aeon t Sil er Gas 
Sal Ca GTS Snitet 
MIS pele asi asi B Swisi 


“is ms Aersi BF 2 see tee 


Asa Bag SESS 
CGM Y BO 5, pas AVS ONS ee 


Be Sto 7% 


GND S55 
od thi rrt d 245 ~ 4 
eel = rats 33 
SiS _ BM Si pps 


42 etn 7 


Juz (Bahagi) 3 


EU SN belay edsuslal Ps 


Sl ALC 1S as ns 
eas 722% SASSI cg - NaS 


3 s jer!) 3 Ol pose ST 8) gw 
84. Sabihin mo sa _ kanila, O 
Muhammad (#8): “Naniwala kami sa 
Allah (&%), sinunod namin Siya, wala 
kaming ‘Rabb’ na_ Tagapaglikha 
bukod sa Kanya at wala kaming 
sinasamba bukod sa Kanya; at 
naniwala kami sa ipinahayag Niya 
sa amin; at sa anumang ipinahayag 
Niya kay Ibrahim (388), at sa 
kanyang dalawang anak na_ sina 
Ism@ il (888) at Ishaq (888), at sa 
kanyang apo na si Ya qub (Jacob 
¥8\), at sa anumang ipinahayag sa 
mga ‘Al-Asbat? — na sila ang mga 
Propeta mula sa 12 angkan ni Isra@il 
mula sa pamilya ni Ya qub (Ss8\); at 
(sa Aklat) na ibinigay kina Mousa 
(Moises #88)) at ‘Isd (Hesus %8)) na 
‘Tawrah’ at ‘Injeel;’ at sa kung ano 
ang ipinahayag ng Allah (4%) sa 
Kanyang mga Propeta — ito ay 
pinaniniwalaan naming lahat, wala 


- De dupdsrss enh Ss iB 


OL Te OL a OG 





kaming pagtatangi sa sinuman sa 
kanila sa pagitan nilang lahat; at sa 
Allah (&) na Nag-iisa at Bukod-Tangi, kami ay sumusuko at sumusunod bilang 
Muslim at tinanggap namin Siya bilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at bilang ‘Ilah’ o 
Diyos na sinasamba.” 


85. At sinuman ang maghahangad ng ‘Deen’ maliban sa ‘Deen’ na ‘Al-Islam’ — na 
ito ay ang pagsuko sa Allah (#) sa Kanyang Kaisahan, pagpapasailalim sa Kanya 
bilang pagsunod, pagsamba at pagkaalipin; at paniniwala sa Kanyang huling Sugo 
na si Muhammad (2) — pagsunod sa kanya, pagmamahal na lantaran o lihim — ang 
sinumang magnais ng iba maliban sa ‘Deen Al-Islam’ ay hindi ito tatanggapin sa 
kanya at sa Kabilang-Buhay ay kabilang siya sa mga talunan, na sila ay walang 
mapapakinabangan na anuman sa kanilang mga sarili. 


86. Paano gagabayan ng Allah (4) sa paniniwala sa Kanya at sa Kanyang Sugo 
ang mga tao na tinanggihan ang pagiging propeta ni Muhammad (3) pagkatapos 
nila itong paniwalaan; gayong sila’y sumaksi na si Muhammad (3) ay totoo at 
ang kanyang dala-dala ay katotohanan, dahil siya ang nagdala ng mga katibayan 
mula sa Allah (4%) at mga palatandaan na nagpapatotoo sa kanya? 


[131.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 3 (3 s3rN) 3 Ol pos JT 8) gw 


At ang Allah (4), hindi Niya gagabayan sa katotohanan at sa tama ang mga 
grupong masasama, na sila ay lumihis sa katotohanan patungo sa kamalian at 
pinili ang pagtanggi kaysa sa paniniwala. 


87. Sila ang sukdulang masasama, ang kabayaran para sa kanila ay ang sumpa ng 
Allah (8), ng mga anghel at lahat ng tao; dahil sa sila ay inilayo mula sa Awa ng 
Allah. 


88. Mananatili sila sa Impiyerno at hindi aalisin sa kanila ang kaparusahan nang 
kahit na sandali para sila ay makapagpahinga, at hindi ito iaantala sa kanila kahit 
na anuman ang kanilang ikakatwiran. 


89. Maliban sa yaong nanumbalik sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha nang 
makatotohanang pagsisisi, pagkatapos nilang tumanggi at naging masama. At 
itinuwid nila ang anuman na kanilang pagkakamali sa pamamagitan ng kanilang 
pagsisisi. Katiyakan, tatanggapin sila ng Allah (4), dahil Siya ang ‘Ghafour’ — 
Ganap na Mapagpatawad sa pagkakasala ng Kanyang mga alipin, na ‘Raheem’ — 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 


90. Katiyakan, ang mga yaong hindi naniwala at tumanggi pagkatapos nilang 
maniwala at nagpatuloy sila sa kanilang pagtanggi hanggang sa dumating sa 
kanila ang kamatayan, hindi tatanggapin sa kanila ang pagsisisi sa oras ng 
kanilang pag-aagaw-buhay. At sila ang mga yaong naligaw ng landas at 
ipinagsawalang-bahala ang batas ng Allah (3). 


91. Katiyakan, yaong mga tumanggi sa pagiging Propeta ni Muhammad (#2) at sila 
ay namatay sa pagtanggi sa Allah at sa Kanyang Sugo; kailanman ay hindi 
tatanggapin sa sinuman sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay, kahit na punuin 
pa niya ng ginto ang buong kalupaan upang tubusin ang kanyang sarili mula sa 
parusa ng Allah (4); at kahit na ito pa ay mangyari, hindi pa rin ito tatanggapin 
ng Allah (8) sa kanya. Ang para sa kanila ay masidhing kaparusahan at walang 
sinuman ang makapagliligtas sa kanila mula sa kaparusahan ng Allah (8). 


[132.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 sh 3 Ol ps ST 8) gw 


92. Kailanman ay hindi ninyo sali as 
mararating ang ‘Al-Jannah’ @@ptp@rer@ronerenerdt Pocpeg 
hanggang hindi ninyo ginagasta $< +s 4 : <i 


. Pon leas Spall aas 5 goal Gs 

bilang kawanggawa ang anuman na anes — ea i 7. 

inyong pinakamamahal. At ang je) @ Siz Cn ¥ oD pre wal ie & 
OCS 4 oe 


anumang bagay na inyong ginasta TES Sens £4.75) yh (FeO a ms 


kahit na gaano ito kaliit 0 karami, 3 Lae Se SGs 6 5 saul (36 3 B25 api 
katiyakan nababatid ito ng Allah (4) 5 ists iat tf 
at ginagantihan Niya ang bawa’t @ ASS iaevet (alkuns ee ; 
gumagasta ayon sa kanyang nagawa. © Cat pata aE oD Ssabllien ff 
| ss ALBA ADIS ¥ DasAs.see; 4 
93. Lahat ng malinis na pagkain ay & NEES rots KO Paki ss Cik&, ies 
ipinahintulot sa mga angkan ni ¥& +e oe 
Ya'qib (ss) maliban lamang sa & Hes ASE MES A ih to 
ipinagbawal niya sa kanyang sarili @& SAT PERERA EH oy 4 le 
dahil sa kanyang karamdaman, at ito eS $e MoS n gs ce Sie E 3D & & 
ay bago ipinahayag ang ‘Tawrah” @) aw o iss Gaia 
Subali’t noong ipinahayag na ang @ %?*~” SST D Elec 3 
‘Tawrah,’ ay ipinagbawal na ng ahs sesele “kien aah eg 


Allah (35) sa kanila ang ilan na (4533 SHC SACS Slate as 
dating ipinahintulot sa kanila, dahil 2 ne cenate Sec < Ie 
sa kanilang kasamaan at sa kanilang Si SSs SH ECS SGA tS le 


paglabag. SOD DO DER DON 





Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (38): “Dalhin ninyo rito ang ‘Tawrah’ at 
bigkasin ninyo ang nasa loob nito kung kayo ay totoo sa inyong pag-aangkin, na 
ang Allah (8) ay nagpahayag ayon dito ng pagbabawal ng anuman na 
ipinagbawal ni Ya qub (3s8\) sa kanyang sarili, nang sa gayon ay matiyak ninyo 
na totoo ang anumang isinasaad sa Dakilang Qur’dn --- na ang Allah (4) ay 
hindi nagbawal sa mga angkan ni Isr@ il bago ipinahayag ang ‘Tawrah’ maliban 
lamang sa kung ano ang ipinagbawal ni Ya qub (888\) sa kanyang sarili.” 


94. Na kung kaya, sinuman ang nagpasinungaling sa Allah (4) pagkatapos niyang 
mabasa ang ‘Tawrah’ at mapatunayan ang mga katotohanan, sila kung gayon ang 
mga sukdulang masasama na nagsasabi ng mga kasinungalingan laban sa Allah 


(42). 


95. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (3): “Totoo ang Allah (8) sa Kanyang 
sinasabi sa inyo at sa Kanyang mga batas; na samakatuwid, kung kayo’y totoong 
nagmamahal at nag-aangkin na kayo ay tagasunod ni Ibrahim (888), sundin ninyo 
ang kanyang ‘Deen’ na itinalaga ng Allah (%) na batas ayon sa ipinahayag ni 
Muhammad (%) dahil ito ang katotohanan, na walang pag-aalinlangan ang 
hinggil dito. Kailanman si Ibrahim (388\) ay hindi naging kabilang sa mga 


[133.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 st 3 Ol pe JT 8) gw 


‘“Mushrikin,’ bagkus siya ay naniwala sa Kaisahan ng Allah (4%) at Siva lamang 
ang kanyang sinamba.” 


96. Katiyakan, ang unang Tahanan na itinayo para sa pagsamba sa Allah sa 
kalupaan ay ang ‘Baytullah Al-Hardm’ na nasa Makkah. Ito ay mabiyayang 
Tahanan at dinudoble-doble rito ang mga gantimpala sa mga nagawang kabutihan. 
Dito (rin sa lugar na ito) bumababa ang mga Biyaya at Awa ng Allah, at sa 
pagharap dito sa tuwing magsa-‘Saldh,’ at sa pagtungo rito upang magsagawa ng 
‘Hajj’ at ‘Umrah; ay kabutihan at gabay sa lahat ng tao. 


97. Dito, sa tahanang ito, ang malinaw na mga palatandaan na ito ay itinayo ni 
Ibrahim (<8). Dinakila at pinarangalan ng Allah (4), kabilang (din sa dinakila at 
pinarangalan ng Allah 4%) ay ang ‘Magdm’ ni Ibrahim (s¢#)). Na kung kaya, 
sinuman ang papasok sa lugar na ito ay iniligtas niya ang kanyang sarili at walang 
sinuman ang makapagpapahamak sa kanya. 


At ipinag-utos ng Allah (4) sa sinumang may kakayahan sa mga tao mula sa iba’t 
ibang lugar na magtungo sa Tahanang ito, upang isagawa ang mga alituntunin ng 
‘Hajj.’ Kung sinuman ang tatanggi sa pag-uutos ng ‘Hajj’ na ito, ay ituturing na 
walang pananampalataya, sapagka’t ang Allah (4) ang ‘Ghanee’ — Ganap na 
Malaya mula sa lahat ng pangangailangan na hindi nangangailangan sa kanya (na 
tumanggi); at sa kanyang ‘Hajj’ at sa kanyang gawa; at maging sa lahat ng 
Kanyang mga nilalang. 


98. Sabihin mo, O Muhammad (3) sa mga ‘Ahlul Kitab’ — mga Hudyo at mga 
Kristiyano: “Bakit ninyo tinatanggihan ang mga katibayan na nagmumula sa 
Allah (4%), na nagpapatunay na ang Islam ay ‘Deen’ ng Allah; at nilalabag ninyo 
ang mga katibayan at ang mga palatandaan na nasa inyong mga Aklat gayong ito 
ay batid (naman) ninyo?” At ang Allah (4) ang ‘Shaheed’ — Saksi sa anuman na 
inyong ginagawa. Ito ay paghamon at pagbabanta sa kanila. 


99. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (#), sa mga Hudyo at mga Kristiyano: 
“Bakit ninyo pinagbabawalan sa Islam ang mga gustong yumakap nito, na 
naghahanap kayo ng paraan upang ibaluktot ang katuruan ng Islam; at iligaw 
ang mga tao sa Matuwid na Landas gayong batid ninyo na ang aking dala-dala 
ay katotohanan?” At batid ng Allah (4) ang lahat ng inyong mga ginagawa at 
walang pag-aalinlangan na kayo ay mananagot para rito. 


100. O kayo na naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo! Kung kayo ay susunod sa 
grupo ng mga Hudyo at mga Kristiyano na pinagkalooban ng Allah (4%) ng 
‘Tawrah’ at ‘Injeel,’ ililigaw nila kayo; at naglalagay sila ng mga bagay na pag- 
aalinlanganan ninyo ang inyong ‘Deen,’ nang sa gayon ay bumalik kayo (sa 
kadiliman) at tumanggi sa_ katotohanan pagkatapos ninyong naniwala. 
Samakatuwid, huwag kayong magtiwala sa kanila hinggil sa inyong ‘Deen,’ at 
huwag makinig sa kanilang kapaliwanagan at mga idea (kuru-kuro) 0 pagpapayo. 


[134.] 


Sirah 3. Ale ‘Imran 


lS Gh 


snsiseee KeSHE iS ¢ 
J D i ped Gti 5 eat 5 i 
Da ASSESS SM Ears AGE 3 


14644445 


: ee ’ 


(al AS Ke SENSIS : 


i ‘38 iow of 


: pean a i 
FS REM ali OS Es Sat 


Bates Aled K SG 


& rays 


1 QS AMI KN cies & 


sorte sh ee wee 


: SPCC aL Ne 5615 KS fs 


4 ites wy SA seie sss 


Kai ESA SS GTCEES e 


Juz (Bahagi) 4 


4 34 3 dt oe JT by pw 
101. At paano kayo hindi mani- 
niwala sa Allah (4), O kayo na mga 
mananampalataya, gayong ang mga 
talata ng Dakilang Qur’aén ay 
binibigkas sa inyo at nasa inyo ang 
Sugo ng Allah, na nagpaparating ng 
mensahe sa inyo? Kung kaya, ang 
sinumang magtitiwala sa Allah (%) 
at ipamumuhay ang katuruan ng 
Qur’an at ‘Sunnah,’ ay nasa kanya 
ang gabay sa Malinaw na Daan at 
Matuwid na Landas. 


102. O kayong naniwala sa Allah at 
sumunod sa  Kanyang  Sugo! 
Katakutan ninyo Siya sa tunay na 
kahulugan ng _ pagkatakot, sa 
pamamagitan ng pagsunod sa Kanya 
at di-paglabag, pagpapasalamat at di- 


arose be 
SNS 555 


f EEK DS AS, 
Tess SA TG 


; EMEA oA NI hts is 


t¢ AA17 Att s¢ 


pagtanggi, pag-alaala at  di- 
pagkalimot; at patuloy na pananatili 
sa pamumuhay ng Islam, hanggang 
sa huling hibla ng inyong buhay 
upang makatagpo ninyo ang Allah 





(48) sa ganitong kalagayan. 


103. At hawakan ninyo nang mahigpit ang Aklat na mula sa inyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha (Allah 4), at ang patnubay ng inyong Propeta, at huwag kayong 
gumawa ng anumang bagay na magiging dahilan ng inyong pagkakahiwa- 
hiwalay. At alalahanin ninyo ang mga dakilang biyaya ng Allah (4) na 
ipinagkaloob sa inyo: noong kayo ay bago pa sa Islam ay nagkakalaban-laban 
kayo at pagkatapos ay pinag-isa ng Allah (4) ang inyong mga puso, sa 
pagmamahal sa Kanya at pagmamahal sa Kanyang Sugo. At itinanim Niya sa 
inyong mga puso ang pagmamahal sa isa’t-isa. 


Samakatuwid, dahil sa Kanyang gabay ay nagmahalan kayo na (tulad ng) tunay na 
magkakapatid, at noon ay nasa bingit kayo ng Impiyerno at ginabayan kayo ng 
Allah (8) sa Islam at iniligtas kayo sa Impiyerno. At kung paano ipinaliwanag sa 
inyo ng Allah (%) ang Daan ng Tamang Pananampalataya ay ginawa rin Niya ang 
lahat ng bagay para sa ikabubuti ninyo bilang gabay sa inyo tungo sa Daan ng 
Patnubay at ito ang inyong tatahakin nang sa gayon ay hindi kayo maligaw. 


104. At magpalitaw kayo, O kayo na mga mananampalataya, mula sa inyo ng 
isang grupo, na nag-aakay tungo sa kabutihan at nag-uutos sa paggawa ng mabuti 


[135.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 sh 3 Ol pose JT 3) pw 


—at ito ay ang pag-aakay tungo sa Islam at sa Kanyang batas, at pagbabawal sa 
paggawa ng masama, na ito ay ang lahat ng labag sa katuruan ni Propeta 
Muhammad (3); samakatuwid, sila ay magtatagumpay ng mga Hardin sa ‘A/- 
Jannah,’ 


105. At huwag ninyong gayahin, O kayong mga mananampalataya, ang mga 
‘Ahlul Kitab’ sa kanilang pag-aaway-away at hindi pagkakasundo hanggang sa 
sila ay nagkawatak-watak na mga grupo. At hindi sila nagkakasundo sa 
pundasyon o pinakaugat ng Relihiyon (‘Deen’) pagkatapos naging malinaw sa 
kanila ang katotohanan. At sila ay karapat-dapat sa masidhing pagpaparusa. 


106. Sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na kung saan, ang ilang mga mukha ay 
mapuputi at sila ay masasaya dahil sa kanilang paniniwala sa Allah at sa Kanyang 
Sugo at pagsunod sa Kanyang ipinag-utos, ang ilan naman ay mangingitim ang 
kanilang mga mukha at sila ay maghihinagpis mula sa kaparusahan ng kanilang 
di-paniniwala sa Kanyang Sugo at paglabag sa Kanyang kautusan. 


Ang mga yaong nangitim ang kanilang mukha, sasabihin sa kanila bilang 
paghamak: “Tumanggi ba kayo pagkatapos ninyong maniwala at pinili ninyo ang 
pagtangei kaysa_ paniniwala? Samakatuwid, lasapin ninyo ang inyong 
kaparusahan dahil sa inyong pagtanggi.” 


107. At yaon (namang) namuti ang kanilang mga mukha at maaliwalas dahil sa 
kasiyahan at dahil sa natamo nila ang magandang balita, sila ay mga nasa ‘A/- 
Jannah’ ng Allah (4%) at sa mga kasiyahan na naroroon, at sila ay mananatili roon 
na hindi na sila lalabas pa magpakailanman. 


108. Ito ang mga talata ng Allah, ang Kanyang maliwanag na palatandaan. 
Aming binibigkas at ikinukuwento sa iyo, O Muhammad (#) nang makatotohanan 
at may katiyakan. 


At kailanman, ang Allah (4), hindi Niya dinadaya ang sinuman sa Kanyang mga 


nilikha at hindi Niya binabawasan ang anuman na kanilang ginawa, dahil Siya ang 
Makatarungang Tagapaghatol at hindi nandaraya. 


[136.] 


Sarah 3. Ale‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 seh 3 Ol pos JT 5) ww 


109. At pagmamay-ari ng Allah (48) 
ang mga nasa kalangitan at kalupaan. : OK OKeNOKEner 
Ito ay bukod-tanging pagmamay-ari Pit ie Lae Ape eee tne te 

i a ; : * Pr oo SIN 4 
Niya, nilikha at pinangangasiwaan; % -” vies a Pigs yee ‘ 
at ang lahat ng Kanyang mga nilikha 3 widhecb ass NS AS S ; 


ay sa Kanya lamang magbabalik at By <2 4 So Stas pea Ne OSs f 
tutumbasan ang bawa’t isa ayon sa a Lo RNS ASGE se Sealth a 
kanyang karapatan. ; gest ayes 

i Ape SD SAI KEN; § 
110. Kayo, O sambayanan ni % EDN CINE SAGs ey 
Muhammad, ang pinakamabuti sa eels ios KS yaoi raductd iit ~ 
lahat ng mga sambayanan, at higitna pu ee ‘ 
kapaki-pakinabang sa mga tao dahil ¥& cabot Cie) 3 sles ea ‘ 
Sa ipinag-uutos ninyo ang kabutihan & JaK AGRE Mee SAGE CE 
--- ang lahat ng ipinag-utos ng Allah & a { 25 GO 3 SXCRIZE5I pbs = ; 


(&) at ng Kanyang Sugo. At & ae Aedes 553 

nagbabawal ng masama — ang lahat ¢ GK hes eng se ee BIA, oe 
ng ipinagbawal ng Allah (4) at ng @& ALG MOF OA ; 
Kanyang Sugo. At naniniwala kayo %@ ee . Seo 29 
sa Allah (4) ng tunay na paniniwala SiG Ove : BI 5H eis & 


na pinatutunayan ng inyong mga #§ Sio'ss ele Aiives ke x 
gawa. ? @ cath 9 AS ol 1S is . 


SP ce Pie 





%as> xXe=)) 


Na_ samakatuwid, kung naniwala 

(lamang) ang mga ‘Ahlul Kitab’ — ang mga Hudyo at mga Kristiyano kay 
Muhammad (8) at sa kanyang dala-dalang katuruan mula sa Allah (4%) na katulad 
ng inyong ginawang paniniwala, ito ay higit na makabubuti para sa kanila rito sa 
daigdig at sa Kabilang-Buhay. 


Subali’t mayroon sa kanila ang naniwala sa mensahe ni Muhammad (3) at 
sumunod (sa mensaheng) ito nguni’t sila ay kakaunti (lamang). At ang nakararami 
sa kanila ay lumabag sa ‘Deen’ ng Allah (8) at hindi sumunod sa Kanya. 


111. Ang mga ‘FGsigin’ (sukdulang masasama) ng ‘AAlul Kitab’ ay hindi 
makagagawa ng kapahamakan sa inyo maliban na lamang sa mga nakaiinis sa 
pandinig na mga salitang ‘Shirk’ (pagtatambal o pagsamba ng iba), ‘Kufr’ 
(pagtanggi) at iba pa; at kapag sila ay nakipaglaban sa inyo matatalo sila, sila ay 
aatras, pagkatapos ay wala silang magiging kaagapay laban sa inyo sa anumang 
pagkakataon. 


112. Itinadhana ng Allah (4), na bahagi na nila ang pagkatalo at pagkahamak. At 
hindi na ito mawawala pa sa mga Hudyo at sila ay mananatiling aba (hamak) kahit 
saan man sila naroroon. Maliban na lamang sa ilalim ng pangako ng Allah (4) at 
sa pangako mula sa mga tao na pangangalagaan sila at ang kanilang mga 


[137.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 st 3 Ol pose JT 8) gw 


kayamanan. Na ito ay ang pakikipagkasundo nila sa mga Muslim, na sila ay 
magpapasailalim sa batas ng Islam (‘dimma’). Subali’t pagkatapos nito ay babalik 
pa rin sila sa sumpa ng Allah na karapat-dapat sa kanila, dahil itinalaga na sa 
kanila ang pagkahamak at pagkasumpa; na kung kaya, wala kang makikitang 
Hudyo na hindi palaging takot at nangangamba mula sa mga naniniwala sa Allah; 
ito ang itinalaga sa kanila ng Allah (4%) dahil sa kanilang paglabag sa kagustuhan 
ng Allah, at paglampas sa Kanyang hangganang itinakda, at pagpatay nila sa mga 
Propeta bilang sukdulang kasamaan at paghihimagsik; at ang nagpalakas ng loob 
sa kanila upang gawin ang ganitong bagay ay ang kanilang pagsasagawa ng mga 
kasamaan at paglabag sa batas ng Allah. 


113. Ang mga ‘Ahlul Kitab’ ay hindi magkakaparehas, mayroon sa kanila ang 
grupo na nanatili sa kagustuhan (batas) ng Allah (4), naniwala sa Kanyang Sugo 
na si Muhammad (#2) at sila ay gumigising sa gabi sa kanilang pagsa-‘Salah,’ 
binibigkas ang mga talata ng Dakilang Qur’an, humaharap at nakikipag-ugnayan 
sa Allah (4%) sa kanilang pagsa-‘Saldah.’ 


114. Naniniwala sila sa Allah (4%) at sa Kabilang-Buhay, nag-uutos sila ng lahat 
ng kabutihan at nagbabawal sila ng lahat ng kasamaan, at minamadali nila ang 
pagsasagawa ng mga kabutihan, at sila ay kabilang sa mga mabubuting alipin ng 
Allah. 


115. At ang anumang gawa mula sa mga mabubuting gawa, marami man ito o 
kakaunti, na ginagawa ng grupo ng mga mananampalataya; kailanman ay hindi ito 
babalewalain ng Allah (4), bagkus sila ay pasasalamatan at gagantimpalaan para 
rito. At ang Allah () ang ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa mga natatakot sa 
Kanya at gumagawa ng mga kabutihan, at lumalayo sa mga ipinagbabawal sa 
paghahangad ng Kanyang pagmamahal at ng Kanyang gantimpala. 


[138.] 


Sirah 3. Ale ‘Imran 


Sse ge BHA 


SOUT SOs CS OE Cy eo 
» aN aes ASI 


i PT OA EIEN 


wa 


OD Dass HOLA SES se 
4 Koger sential fed oe gb 4x0 30 
‘ 52te EEL MG FEF cs 

é ssi % S eA tecss rh sSsal ab 
‘ IEREHIK sof Sibel eS Sigua 
2 BESS egaiilint Ato S SACS 


fv) DassseSycs SSS SELB iht te 1 
ag tread oe 
SHEL E5 SIR TOSS: Mitts 


oi SaNekesi, ifE1 SESE Ss O13 ie 


ts ee 


us Oye a neat sax Syd YANG. 


oe 


ol eae Bike Ke 4A rod gst Bees oboe a 
e ‘ole pep AS 2 lo easy Mice oak of 2 


ox 3 (422 
BIBS Sol se 


S ted 8 


scee® (2 A 


‘ily Sa Ire Sa ise 


2 


Juz (Bahagi) 4 


4 sth 3 dt oe ST by pw 
116. Katiyakan, yaong hindi 
naniwala sa mga talata ng Allah at 
tinanggihan ang Kanyang mga Sugo; 
kailanman, ang kanilang kayamanan 
at ang kanilang mga anak ay hindi 
makapagliligtas sa kanila sa 
kaparusahan ng Allah, dito sa 
daigdig at sa Kabilang-Buhay; at sila 
ay maninirahan sa _ Impiyernong- 
Apoy, doon sila’y mananatili at hindi 
na sila makalalabas pa roon magpa- 
kailanman. 


117. Ang katulad ng mga ginasta ng 
mga walang pananampalataya sa 
kabutihan dito sa mundo at ang 
kanilang inaasahan na gantimpala o 
kapalit, ay katulad ng hangin sa 
taglamig, na sinalanta ang mga 
pananim ng mga tao na nagha- 
hangad at umaasa na makaaani sila 
nang masagana, at dahil sa kanilang 





pagkakasala ay walang itinira ang 
hangin na anuman sa kanila. 


At sila ang mga walang pananampalataya na walang matatamong gantimpala sa 
Kabilang-Buhay. At hindi sila dinaya ng Allah (4) subali’t sila ang nandaya sa 
kanilang mga sarili dahil sa kanilang pagtanggi at paglabag. 


118. O kayo na naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo, huwag ninyong 
gawing ‘awliyd’’ (taong pakamamahalin at gagawing tagapagtaguyod) ang mga 
walang pananampalataya, pagkakatiwalaan ninyo at pagsasabihan ng inyong mga 
lihim bukod sa mga mananampalataya. Dahil hindi sila titigil hanggang hindi 
kayo mapapahamak at natutuwa pa sila kapag may nangyaring masama sa inyo. 
At lumilitaw ang tindi ng kanilang pagkagalit sa kanilang mga salita, subali’t ang 
anumang kinikimkim nila sa kanilang kalooban na poot at galit sa inyo ay lalong 
matindi. 


Katiyakan, nililinaw Namin sa inyo ang mga katibayan at palatandaan bilang aral 
sa inyo at para kayo ay mag-ingat; kung pinag-iisipan ninyo ang mga pangaral, 


utos at ang ipinagbabawal mula sa Allah (4). 


119. At ito na ang katibayan ng inyong pagkakamali sa pagmamahal sa kanila, 
dahil kayo, minamahal ninyo sila at nakikitungo kayo nang mabuti sa kanila 


[139.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 34 3 Ol pose JT 3) gw 


subali’t sila ay walang pagmamahal sa inyo, kundi kinikimkim nila ang matinding 
poot at galit sa inyo; samantalang kayo ay naniniwala sa lahat ng mga Aklat na 
ipinahayag, kabilang dito ang kanilang Aklat nguni’t sila ay hindi naniniwala sa 
Aklat ninyo, kaya paano ninyo sila mamahalin? 


At kapag nakatagpo nila kayo, sinasabi nila, na may pagkukunwari: ‘Naniwala 
kami at tinatanggap namin ito, subali’t kapag sila-sila na lamang ang 
magkakasama ay lilitaw mula sa kanila ang pagsisisi at pagkalungkot, at 
kinakagat nila ang dulo ng kanilang mga daliri bilang pagkapoot dahil sa kanilang 
nakikitang pagkakasundo at pagkakaisa ng mga Muslim, at dahil sa pagyabong ng 
Islam at pagkahamak nila. 


Sabihin mo, O Muhammad (%): ‘Mamatay kayo sa galit at lungkot, katiyakang 
ang Allah (&) ang Ganap na Nakababatid ng anumang kinikimkim ng inyong 
mga kalooban; at walang pag-aalinlangan, ginagantihan Niya ang sinuman ayon 
sa kanyang nagawa, mabuti man ito o masama.’ 


120. At kabilang sa kanilang poot sa inyo, O kayo na mga mananampalataya, ay 
kapag dumating sa inyo ang mga magagandang bagay, pagkapanalo at mga 
‘ghanimah’ — mga bagay na nakuha ninyo sa panahon ng digmaan; makikita sa 
kanila ang saklap (ng kanilang mga mukha) at lungkot; subali’t kapag may 
nangyari sa inyong sakuna katulad ng pagkatalo, pagkabawas sa mga kayamanan, 
kamatayan, o pagkabawas sa mga inaaning bunga, ay nasisiyahan sila; 
magkagayunpaman, kung matitiis ninyo ang anumang dumating sa inyong 
pagsubok at naging matakutin kayo sa Allah (48) sa pamamagitan ng pagsasagawa 
ng mga ipinag-utos sa inyo at pag-iwas sa mga ipinagbawal sa inyo, hindi kayo 
mapipinsala ng kanilang katusuhan. 


At ang Allah () ay Ganap na Nakaaalam sa lahat ng mga ginagawa ng mga 
walang pananampalataya na kasiraan at sila ay pagbabayarin sa ginawa nilang ito. 


121. At alalahanin mo, O Muhammad (#2), noong ikaw ay umalis mula sa tyong 
tahanan na nakasuot ng pandigmaang kasuotan, na isinasaayos mo ang mga hanay 
ng kawal ng iyong mga ‘“Sahdbah’ (kasamahan) at inilalagay mo ang bawa’t isa sa 
karapat-dapat na kalagyan nito, upang harapin (sagupain) ang mga walang 
pananampalataya sa Labanan sa ‘Uhud. At katiyakan, ang Allah (4) ang 
‘Samee~’ — Ganap na Nakakarinig ng inyong mga sinasabi, na ‘‘Aleem’ — Ganap 
na Nakaaalam ng inyong mga ginagawa. 


[140.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 sh 3 Ol pose ST 8) pw 


122. Alalahanin mo, O Muhammad — siaéllise ayia 
(8) ang nangyari sa ‘Bani’ (angkan @@xaip@yQedyatndaa? Oe ne Eaipens 
ng) Salamah at ‘Bani Harithah, ¥ eens oes 5 Sct 

noong inudyukan ang kanilang mga & ae sitet tears : 
sarili na bumalik kasama ang & peal death ech Bas eee ; 


kanilang pinuno na ‘Mundfiq & Srp PiVS SND IKE SL ait 256 Ss " 
(mapagkunwari) na si ‘Abdullah ibn & K; ING Hc BEE, SORE KCARAMIE =: 
‘Ubay, dahil takot silang harapin ang @& pray EPS e re - ,& 
kalaban; subali’t sila ay & revi Ss ea esolele D cle ee 
pinangalagaan ng Allah, iniligtas at  Gujso SAN Ise SH Ss olie 
nagpatuloy sila na kasama ka, na & G48 438 E ci 5 SEs D 
ipinaubaya na nila ang kanilang sarili By ee - 
sa Allah (4). At samakatuwid, sa Gb on sete ese Wn a 
Allah (8) nararapat na ituon ng mga Ay) AS a Castel. Pa ESSN ols & 
mananampalataya ang kanilang 5 2 Spb o48 ‘= acy as oy 3h ots ANI. i 


a titiwala. “o - “7 ‘ 
pag xf Scape scan 5D a 


DP = SGPAZ 55%. tse 


123. At katiyakan na pinagwagi kayo ONE me) eas AE A253; 


ng Allah (4), O kayong mga ? eeu 
mananampalataya sa Labanan sa & scsi Esifat en 
‘Badr’ laban sa inyong mga kalaban  @& SpSbSSS SENG Dixus a ‘ 
na mga ‘Mushrikin, kahit na & ago8e eel IAA Ae if 
kakaunti ang inyong bilang at ang ¢ Doe — ii oo KS 
inyong mga sandata; na kung kaya) ™™ si it ie ein i di 
katakutan ninyo ang Allah (4%) sa pamamagitan ng pagsasagawa sa Kanyang mga 
ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal, nang sa gayon ay 
matuto kayong tumanaw ng utang na loob sa Kanyang mga biyaya at 
kagandahang-loob. 


Byles 4 





124. Alalahanin mo, O Muhammad (#8), ang nangyari sa mga tagasunod mo sa 
Labanan sa ‘Badr,’ noong naging mahirap sa kanila nang dumating ang mga 
puwersa ng mga ‘Mushrikin.’ Na kung kaya, nagpahayag Kami sa iyo na sabihin 
sa kanila na: “Hindi pa ba sapat sa inyo bilang tulong mula sa inyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha (Allah *) na Siya ay magpapadala ng 3,000 mga anghel na 
bababa mula sa kalangitan patungo sa lugar ng labanan para panatilihin kayo at 
makipaglaban na kasama ninyo?” 


125. Katiyakan, sapat na sa inyo ang ganitong tulong. At ang isa pang magandang 
balita para sa inyo ay kapag nattis ninyo at kayo ay naging matatag sa pagsagupa 
sa kalaban, at natakot kayo sa Allah (4) sa pamamagitan ng pagsasagawa ng 
Kanyang mga ipinag-uutos sa inyo at pag-iwas sa mga ipinagbabawal Niya sa 
inyo, at darating ang mga walang pananampalataya mula sa Makkah nang 
mabilisan para makipagsagupa sa inyo na iniisip nila na malulupig nila kayo, 
subali’t katotohanan, ang Allah (4) ay magpapadala sa inyo ng 5,000 mga anghel 
na may marka ang kanilang mga sarili at mga kabayo na may malinaw na mga 
tanda. 


[141.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 sh 3 Ol pe JT 8) pw 


126. At hindi ginawa ng Allah (4) ang pagpapadala ng ganitong mga tulong sa 
inyo na mga anghel kundi upang pasiglahin kayo ng mga magagandang balita at 
papanatagin ang inyong mga kalooban at titiyakin sa inyo ang pangako ng Allah 
(38). Samakatuwid, ang pagkapanalo ay nagmumula lamang sa Allah (4) na ‘Al- 
“Azeez’ — ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na 
Makapangyarihan at walang sinuman ang makalulupig sa Kanya, na ‘Al-Hakeem’ 
— ang Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa at gawain. 


127. At ang nangyari na pagkapanalo na ginawa ng Allah (4) sa inyo sa Labanan 
sa ‘Badr, ay upang mawasak ang grupo ng mga ‘Kuffar’ (walang 
pananampalataya) sa pamamagitan ng kanilang pagkamatay; at sinuman ang 
nakaligtas sa kanila (roon) mula sa kamatayan, babalik siya (sa kanilang lugar) na 
may lungkot, at parang pinipiga siya sa pagkabigo, at makikita sa kanya ang 
pagkahamak at pagkapahiya. 


128. Hindi ikaw, O Muhammad (%), ang magpapasiya para sa mga alipin ng 
Allah, kundi ang buong pagpapasiya ay nagmumula lamang sa Allah (4) na 
Bukod-Tangi at Walang Katambal; at maaari roon sa ilan na nakipaglaban sa inyo 
ay bubuksan ng Allah (4) ang kanilang mga puso sa Islam at yayakap sila at 
patatawarin sila ng Allah (4). Subali’t sinuman ang manatili sa pagtanggi ay 
paparusahan sila ng Allah (&) dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay dahil sa 
sukdulan nilang kasamaan at paglabag. 


129. At Pagmamay-ari ng Allah (4) ang mga nasa kalangitan at kalupaan, 
pinatatawad Niya ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin 
bilang awa; at pinaparusahan Niya ang sinuman na Kanyang nais nang 
makatarungan. At ang Allah () ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa 
mga kasalanan ng Kanyang mga alipin, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap 
na Mapagmahal sa kanila. 


130. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Iwasan 
ninyo ang pagpapatubo sa pautang (‘Riba’) sa lahat ng uri nito, at huwag kayong 
kumuha ng dagdag sa inyong pinautang maliban sa kung ano lamang ang inutang 
sa inyo, kahit na gaano ito kaliit. Kung gayon, paano pa kaya kung ang tubo ay 
patung-patong sa tuwing sasapit ang bayaran? At katakutan ninyo ang Allah (%) 
sa pagsunod ng Kanyang batas na ang hangarin ay magtagumpay kayo rito sa 
daigdig at sa Kabilang-Buhay. 


131. At katakutan ninyo ang Impiyerno at ilayo ninyo ang inyong mga sarili mula 
roon dahil ito ay inihanda para sa mga walang pananampalataya. 


132. At sundin ninyo ang Allah (4), O kayong mga naniwala sa pamamagitan ng 
pagsunod sa lahat ng Kanyang ipinag-uutos, at pag-iwas sa lahat ng Kanyang 
ipinagbabawal — na katulad ng pagkain mula sa kinita sa patubuan at iba pa; at 
sumunod kayo sa Sugo upang kaawaan kayo ng Allah (4) at hindi kayo 
paparusahan. 


[142.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 34 3 Ol ps ST 8) gw 


RS eth 133. At magsipag-unahan kayo sa 
EXERC OXEDONED EY. OK pagsunod sa Allah (4) at sa 
rs sais 35 aT e SASS & Kanyang Sugo, nang sa gayon ay 
Pe ‘ $5 z4 4 Magen 3 makamtan ninyo ang lubos na 
i Sasol Satice wes ea © kapatawaran mula sa inyong ‘Rabb’ 
Be) sls EG bells PS Kars * na Tagapaglikha. At ang lawak ng 
BS MG Apso Ne LANG OTe — isang ‘Jannah’ ay kasinglawak ng 
BD iS ball eS - OITA iE 514g mga kalangitan at kalupaan na 
é bas a ea ee en to inihanda para sa mga ‘Al-Muttaqin.’ 
os yn A SSIL AIG AE 5 p55) Ke 
4 KINGS eats Acs FP 134. Yaong ginugugol nila ang 
By CyB NGS oy é A 2565 85 ae e kanilang kayamanan sa panahon ng 
Ol ue, eK hE Odiics sts , kasaganaan at kagipitan, at yaong 
é ae te $0 vee 1 —napipigilan nila ang kanilang mga 
3 Sy SAMS KGS (it eMialis i sarili kapag sila ay nagagalit sa 
= Ofek AICS * pamamagitan ng pagtitimpi, at 
40.45 i kapag nagapi nila ang nagkasala ay 


e Set ASSIA cas SSAA BN, 
Aves cupccco® Ef 
rer, A PS y 


ys Slate SAG seeeliags 3 - Allah (8) ang nagtatangan ng mga 
es $3 wii CavabactK SeEgita0 ganitong pag-uugali. 


CP PREV VETO: ‘ 
A . Karty Keres > Pe PETE Yes cs iS Cas 


pinatatawad nila — ganito ang tunay 
na pagiging mabuti, na naiibigan ng 





135. At ang mga yaong mananam- 
palataya, kapag sila ay nakagawa ng 
malaking kasalanan o nadaya nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng 
pagsagawa ng maliit na kasalanan, ay naaalaala nila ang pangako at babala ng 
Allah (4); na kung kaya, nanunumbalik sila sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
(Allah 8%) na nagsisisi, na hinihiling nila ang kapatawaran para sa kanilang 
pagkakasala, at sila ay nakatitiyak na walang maaaring magpatawad ng mga 
kasalanan kundi ang Allah (4) lamang. Na kung kaya, hindi sila nananatili sa 
kanilang pagkakasala at batid nila na kapag sila ay nagsisi ay patatawarin sila ng 
Allah (88). 


136. Sila na nagtataglay ng mga ganitong dakilang katangian, ang gantimpala nila 
ay pagpapatawad ng Allah (4) sa kanilang pagkakasala, at para sa kanila ay ‘A/- 
Jannat’? — mga Hardin na may umaagos na mga ilog sa ilalim ng mga puno at 
palasyo nito, mananatili sila roon magpasawalang-hanggan, at ang 
pinakamaganda na gantimpala sa mga gumagawa ng kabutihan ay ang 
pagpapatawad at ‘A/-Jannah.’ 


137. Pinapaliwanagan ng Allah (4) ang mga mananampalataya, noong sila ay 
sinubok sa Labanan sa ‘‘Uhud’ bilang pakikiramay sa kanila. Na walang pag- 
aalinlangan, nakaraan na ang panahon ng mga nauna sa inyo na mga tao; 
sinubukang mga naniwala mula sa kanila ng pakikipaglaban sa mga walang 


[143.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 sth 3 Ol pe JT 8) pe 


pananampalataya at sila ay nagtagumpay. Samakatuwid, maglakbay kayo sa 
kalupaan upang makakuha kayo ng aral sa mga nangyari sa mga tumanggi at hindi 
naniwala sa Allah at sa Kanyang mga Sugo. 


138. Ito ay Dakilang Qur’an, ang paliwanag at gabay tungo sa katotohanan, (at 
isang) paalaala; nang sa gayon ay lumambot ang kalooban ng mga matatakutin sa 
Allah (4). At sila ang tunay na natatakot sa Allah (4) at ito ay para lamang sa 
kanila dahil sa sila ang makikinabang nito, hindi ang ibang tao. 


139. Huwag kayong manghina, O kayong mga naniwala sa Allah, sa 
pagkikipaglaban ninyo sa inyong mga kalaban at huwag kayong malungkot sa 
mga natamo ninyo sa ‘*Uhud’ dahil kayo pa rin ang mananalo at magtatagumpay; 
kung kayo ay naniwala sa Allah (4) at sa Kanyang Sugo. 


140. Kung nagkaroon kayo ng mga pagsubok, O mga mananampalataya (na tulad) 
ng mga pagkasugat at pagkamatay sa Labanan sa ‘‘Uhud’ at ito ay inyong 
ikinalungkot; ay katiyakang ganoon din ang natamo ng mga ‘Mushrikin,’ sila ay 
nagkaroon din ng mga pagkasugat at pagkamatay sa Labanan sa ‘Badr.’ 


At yaon ay mga pana-panahon na ibinabahagi ng Allah (4%) sa tao, minsan ay 
pagkapanalo at minsan ay pagkatalo; at sa mga pangyayaring ito ay mayroong 
nais iparating ang Allah (4%) na mga karunungan, nang sa gayon ay mapahiwalay 
ang mga taong naniwala mula sa mga hindi naniwala. At pinarangalan ang mga 
tao mula sa inyo ng pagka-‘Shaheed’ — pagkamatay sa labanan sa Daan ng Allah. 


At ang Allah (&) ay hindi nagmamahal sa mga taong gumawa ng sukdulang 


kasamaan sa kanilang mga sarili at nanatili na hindi sumasama sa pakikipaglaban 
sa Daan ng Allah. 


[144.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran 


141. At ang pagkatalong yaon na 
nangyari sa ‘Uhud’ ay upang 
subukin, salain at linisin ang mga 
mananampalataya; at ilayo sila sa 
mga mapagkunwari, at wasakin ang 
mga walang pananampalataya. 


142. O mga _ tagasunod ni 
Muhammad, iniisip ba ninyo na 
kayo ay makapapasok sa ‘Jannah’ 
nang hindi kayo susubukin sa 
pakikipaglaban at paghihirap? Hindi 
maaari sa inyo na makapasok doon 


Juz (Bahagi) 4 


(A sly 


Sore er errs fete 


rt (Graal pale Gal oun, 
7 oo Ragas 70 24 2or ee Ad POS Gote + 
py) vies SS OO Cie Ee 


GO yale 


BP cod Ze 


- we i20%75 ot 3 
ae oy~~ 
2 


olf secre 


my Ses ve s 33 4 cee GS 
* SAS B Spb als 12h is ab ASS 


4 Acie teste oo eccech eg 
SSIS AON Mas cb eI e5Y] 
ack ee 


CAA A 84,7 7 “- 


a 


oo “7 4ifsat ere 5 oe ie 
| MSY OG silences eal 


oo*soc4 


33 EBS TSILY IS Sold 


eG nko acres reas ie 
By -sSshs SVC se aso B 
SFP AIA, SZ 


< i, - Cth eres 7 
I ACES Sich OE 0ilapiose & 
. 4\-ec f 6 084K Ft 97 Bee Ae ze 
(pablo al oder lolli nests aS oes) iS 


hanggang hindi kayo sinusubok at 
palitawin ng Allah (4) sa 
pamamagitan nito kung sino ang 
tunay na ‘Mujdhidin’ sa inyo @& 4 
(nakipaglaban o nagpunyagi sa Daan 4) 485605 DG xBiCAah i easic; 
ng Allah), ang mga matiisin, at mga © SCBA TY 
matatag sa pakikipagsagupaan sa AEG 2a 
kalaban. 


B50 eG CSG ete 
* MCD ~E4N, AE SrZaisCcioal 
143. At katiyakan! Kayo na mga R@eSGSQSSCSqenene 

naniniwala sa Allah, noong bago 

nangyari ang Labanan sa ‘“Uhud,’ inaasam-asam ninyo ang pakikipagtagpo sa 
kalaban upang matamo ninyo ang karangalan ng pakikipaglaban at pagkamatay 
nang alang-alang sa Allah, na natamo ng inyong mga kapatid sa Labanan sa 
‘Badr.’ At ito na, nangyari na nga ang inyong mga inaasam-asam at hinahangad; 
samakatuwid, kayo ay makipaglaban na at maging matatag. 





144. At si Muhammad (#8) ay hindi hihigit kaysa sa isang Sugo, na katulad ng 
lahat ng mga Sugo na nauna sa kanya, na ipinararating niya ang mensahe mula sa 
Allah (4) na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


Na kung kaya, kapag siya ay namatay o di kaya ay napatay ng mga kalaban na 
katulad ng kanilang ipinamamalita, babalik ba kayo at tatalikuran ninyo ang 
inyong ‘Deen’ at itwanan ninyo ang mensaheng dinala sa inyo ng inyong Propeta? 


Subali’t, sa sinuman sa inyo na iitwanan niya ang kanyang ‘Deen,’ kailanman ay 
hindi siya makagagawa ng kapinsalaan sa Allah (4) nang kahit na katiting, 
bagkus ang pinipinsala niya lamang nang malaking pagkakapinsala ay ang 
kanyang sarili. Nguni’t sinuman ang mananatili sa paniniwala at tumanaw ng 
utang na loob sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, sa biyaya ng Islam, katiyakang 
gagantimpalaan siya ng Allah (4) ng mabuting gantimpala. 


[145.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 st 3 Ol ps JT 3) pw 


145. Kailanman ay hindi mamamatay ang sinuman kung hindi kagustuhan ng 
Allah (4) na Kanyang itinakda, at hanggang sa matapos niya ang panahon na 
itinakda sa kanya ng Allah (4%) sa kanyang talaan. 


At sinuman ang maghahangad ng makamundo sa kanyang mabuting gawa, 
ipagkakaloob Namin sa kanya ang lahat ng nakatakda na kabuhayan para sa kanya 
at sa Kabilang-Buhay ay wala na siya na anumang parte (o bahagi). 


At sino naman ang maghahangad ng gantimpala sa Kabilang-Buhay sa kanyang 
mabuting gawa, ipagkakaloob Namin sa kanya ang kanyang kahilingan at 
ipagkakaloob Namin sa kanya ang masaganang gantimpala kasama ang anumang 
itinakda sa kanya na kabuhayan dito sa mundo, dahil siya ay nagpasalamat sa 
pamamagitan ng pagsunod at pagsagawa ng ‘Jihdd;’ at walang pag-aalinlangan, 
ginagantimpalaan Namin ng mabuti ang tumatanaw ng utang na loob. 


146. Marami sa mga naunang mga Propeta ang nakipaglaban kasama ang kanilang 
maraming mga grupo na mga tagasunod, at hindi sila nanghina sa anumang 
pagsubok na nangyari sa kanila, na pagkasugat at pagkamatay, dahil sa ito ay 
alang-alang sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


At hindi sila nanghina at hindi sila sumuko sa kanilang mga kalaban; bagkus ay 
tiniis nila kung anuman ang mga tinamo nila na mga pagsubok. At ang Allah (4%) 
ay nagmamahal sa mga matiisin. 


147. At walang sinasabi ang mga matiisin o binibigkas, kundi: “O aming ‘Rabb!’ 
Patawarin Mo kami sa aming mga kasalanan at sa kung anuman na aming 
nagawa na pagmamalabis sa alituntunin ng aming ‘Deen,’ patatagin Mo ang 
aming mga paa nang sa gayon ay hindi kami tatakbo mula sa pakikipaglaban at 
ipagkaloob Mo sa amin ang tagumpay laban sa mga tumanggi sa Iyong Kaisahan 
at sa pagiging Propeta ng Iyong mga Propeta.” 


148. Na kung kaya, ipinagkaloob ng Allah (4) sa mga yaong matiisin ang 
gantimpala rito sa mundo na pagtatagumpay laban sa kanilang mga kalaban, at 
pangingibabaw nila rito sa daigdig; at dakilang gantimpala sa Kabilang-Buhay ng 
kasaganaan sa mga Hardin. 


At ang Allah (4) ay nagmamahal sa sinuman sa Kanyang mga alipin na ‘A/- 


Muhsinin’ — gumagawa ng kabutihan nang alang-alang sa kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, at napakagaling ang Kanyang pakikitungo sa Kanyang mga nilikha. 


[146.] 


Sirah 3. Ale ‘Imran 


Bes = 
Hest be, 


te a ae {are ae 2 s* 
ies sit, CoMeweh 
-t 2338 {72 east hl i vali 
4512 SIH fart 


* At 


Juz (Bahagi) 4 


4 st 3 dt oe ST by pw 
149. O kayong mga naniwala sa 
Allah at sumunod sa Kanyang Sugo, 
kung susundin ninyo ang mga 
tumanggi mula sa Aking karapatan 
na pagiging ‘//ah’ na karapat-dapat 
na sambahin at hindi naniwala sa 
Aking mga Sugo, na mga Hudyo, 
mga Kristiyano, mga mapagkunwari 
at mga pagano, sa kung ano ang 
ipinag-uutos nila sa inyo at sa kung 
ano ang kanilang ipinagbabawal sa 


SALLI A% asthe 55235 0525 4 
ee POT Ahab A 85555 ce 
ie peat (Ee oot PR 
- Pace poss A 4 peeseosst 43.8 es 
Bl asi eyes i Eat ids IE 
A YSN OSGY HAS 3h 6 | S ch 
B echslye as 196 B 
“4 ote pynanen {47 °4 Zee J5%84 . 
Kens tis ples yi 


inyo, (kung susundin ninyo sila ay) 
ililigaw nila kayo mula sa Matuwid 
na Landas at matatalikuran ninyo ang 
inyong ‘Deen;’ na _ kung kaya, 
babalik kayo sa malinaw na 
pagkatalo at walang pag-aalinlangan 
na isang tiyak na kapahamakan. 


150. Sila sa katotohanan ay hindi 
makatutulong sa inyo, bagkus ang 
Allah (&) ang Siyang inyong 
Tagapagtaguyod. At Siya ang 
pinakamabuting Tagapagtaguyod at 
hindi Siya nangangailangan ng sinuman na Kanyang makatutulong. 





151. Walang pag-aalinlangan, ilalagay Namin sa mga puso ng mga walang 
pananampalataya ang matinding sindak at takot, dahil sa kanilang ginawang 
‘Shirk’ (pagtambal o pagsamba ng iba), na kanilang mga inangkin na sinasamba 
nang wala silang patunay at katibayan na yaon ang karapat-dapat na sambahin 
bilang katambal ng Allah. 


Na kung kaya, ang magiging kalagayan nila dito sa mundo ay sindak, takot sa 
mga mananampalataya; at sa Kabilang-Buhay naman, ang kanilang magiging 
tahanan ay Impiyerno dahil sa kanilang pagiging masama at pang-aapi. Ito ang 
pinakamasamang hantungan para sa kanila. 


152. At katiyakan, tinupad ng Allah (4) sa inyo ang Kanyang pangako na 
pagtatagumpay noong kayo ay nakipaglaban sa mga walang pananampalataya sa 
‘‘Uhud’ sa Kanyang kagustuhan, hanggang kayo ay natakot at nanghina sa 
pakikipaglaban at hindi kayo nagkasundu-sundo, na kung kayo ba ay mananatili 
sa inyong kinaroroonan o di kaya ay inyong lilisanin ito upang magtamasa ng mga 
‘ghandim’ kasama ang mga nagtamasa nito? 


[147.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 sh 3 Ol pose JT 3) gw 


At nilabag ninyo ang kautusan ng inyong Sugo na nagsabi sa inyo na huwag 
kayong aalis sa inyong mga kinalalagyan anuman ang mangyari; na kung kaya, 
dumating sa inyo ang pagkatalo pagkatapos ninyong matanaw ang inaasam ninyo 
na pagkapanalo, at lumitaw mula sa inyo ang sinuman na ang nais lamang ay mga 
‘ghandim’ at sa sinuman na ang hangarin ay gantimpala sa Kabilang-Buhay, 
pagkatapos ay sinanhi ng Allah (4%) na kayo ay umiwas sa inyong mga kalaban 
upang kayo ay subukan; at katotohanan, batid ng Allah (4) ang inyong 
panghihinayang at pagsisisi, na kung kaya, kayo ay Kanyang pinatawad; at ang 
Allah (&) ay Labis ang Kanyang Kabaitan sa mga mananampalataya. 


153. Alalahanin ninyo, O mga tagasunod ni Muhammad, ang nangyari sa inyo 
noong kayo ay nag-umpisa sa pag-akyat sa bundok at tumakas sa inyong kalaban, 
at hindi na kayo lumilingon kahit kanino dahil sa inyong matinding pagkagulat, 
sindak at takot. 


Subali’t ang Rasulullah (Sugo ng Allah) ay nanatili sa labanan, na nanawagan sa 
inyo mula sa inyong likuran na nagsasabi: “Halina kayo mga alipin ng Allah,” 
subali’t hindi ninyo naririnig at hindi kayo lumilingon; na samakatuwid, ang 
napala ninyo mula sa Allah (4) ay magkakasunod na pagdurusa, kagipitan at 
pangamba; bilang kabayaran sa pagsuway ninyo sa kautusan ng Allah (4) at ng 
Kanyang Sugo, upang turuan kayo na hindi manghinayang sa kung anumang hindi 
nangyari sa inyo na pagkapanalo at pagkamit ng ‘ghanimah;’ at ganoon din sa 
nangyari sa inyo na pagkatakot at pagkatalo. 


At ang Allah (4) ang ‘Khabeer’ — Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid 
ang lahat ng inyong mga ginagawa at walang anumang naililihim sa Kanya. 


[148.] 


Sarah 3. Ale‘Imran _ Juz (Bahagi) 4 4 seh 3 Ol pos JT 8) yw 


154. Subali’t pagkatapos nito, dahil ##i\i apa 
sa awa ng Allah (4) sa mga Ser POI Oa ae 
mananampalataya na malinis ang WR) 2 <x cry tect cy et eet B 
kanilang kalooban, inilagay ng Allah ¥& — % OE ats ee _& 
(4%) sa kanilang mga puso ang # BANS pli peal ea SK as 
kapanatagan at kasiguruhan sa QB) izSys ANGE pas AM Bs Ks 
pangako ng Allah (8), pagkatapos  @) “fs weg paths At SAS f 
nangyari sa kanila ang mga @M sscoa,- aly - are execu 4 ee 
kalungkutan at pagdadalamhati; at @ ASD PERU tse 5,069 Ore fi 

dahil doon, sinanhi ng Allah (4) na  %& reread ialls 42 CS; GATS i 
antukin ang mga grupo ninyo — sila & Sos BO 5235 KS, PRCA erin crays ~| 
ay yaong dalisay at nakatitiyak sa FR) x -¢e- we Fata oes 
iis. mga sarili subali’t ang pel Fayo} S pialoWyRieail 


Saas) COT Os 2 Oa 2 ie ea 
a A A ata 





. be anc a we Bo EPA GCS ot reed aciee a 
ibang grupo na ang iniisip lamang Fe Gos ibrUiQvelyculasies Be 
7 - é S. 2 246 4e0r seer er4er ace Te 
nila ay ang kaligtasan ng kanilang Be Dts ANS EGS IAT 
mga sarili, at humina ang kanilang 8 2. rip 4e ree Set eespeere- & IE 
. A GRY Nbslypd Gb Ip SONI Sa & 
mga kalooban, at naging abala silasa @ ee *\ : = a bss St; en f 
kanilang mga sarili lamang, at nag- @& Vel Lel eS spelse al ep Viale7e Ke 


“st4arer 


isip sila ng masama laban sa Allah %& CLS. Zoe sb 6 Ae SEI SaSC AS 
(38) na kanilang ‘Rabb’ na ¥ Mjs : zig Xt On6 5 St od 
Tagapaglikha, sa Kanyang ‘Deen,’ at Bal yee comer Bence ceed, coe tan Ie 
sa Kanyang Propeta; at iniisip nilana pn Z lee ne Asa zaileya eanal na5) s 
ang Allah (4) ay hindi Niya MED RIE I 
maipagpapatuloy ang paghahayag ng 
mensahe ng Kanyang Sugo, at ang Isl4m ay hindi na mananatili. Na kung kaya, 
makikita ninyo sila na pinagsisihan ang kanilang pagsama sa labanan, na sinasabi 
nila sa isa’t isa: “Nagkaroon ba tayo ng kalayaan? Binigyan ba tayo ng kalayaan 
na pumili sa pagsama natin sa labanan?” 


Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (38), “Kativakan, ang lahat ng pangyayari ay 
nasa pangangasiwa at pagmamay-ari ng Allah (&), na Siya ang nagtakda na 
kayo ay lalabas at sa anumang nangyari sa inyo,” subali’t sila ay mayroong 
kinikimkim sa kanilang mga sariling kalooban na hindi inilalantad sa iyo, O 
Muhammad (38), na panghihinayang dahil sa kanilang pagsama sa pakikipaglaban, 
sinasabi nila: “Kung mayroon lamang tayo na kahit na kaunting karapatan na 
pumili ay walang sinuman ang mamamatay sa atin dito.” 


Sabihin mo sa kanila: “Katiyakan, ang kamatayan ay nasa kamay ng Allah (8%), 
kahit na kayo ay nasa inyong mga tahanan at kung itinakda ng Allah (&%) na kayo 
ay mamamatay, tiyak na lilitaw ang sinuman na itinakda sa kanya ang kamatayan 
tungo sa kung saan sila mamamatay. At hindi ito ginawa ng Allah (8%) kundi 
upang subukin kung ano ang nasa inyong mga kalooban na pag-aalinlangan at 
pagkukunwari, at upang maihiwalay ang masama sa mabuti, at mailantad ang 


[149.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 st 3 Ol ps JT 3) gw 


sinumang tunay na naniniwala mula sa nagkukunwari na mga tao, sa kanilang 
mega salita at mga gawa.” 


At ang Allah (8) ang ‘“Aleem’ — Ganap na Nakaaalam kung ano ang niloloob ng 
Kanyang mga nilikha at walang anumang bagay ang naililihim sa Kanya sa 
anumang kanilang ginagawa. 


155. Katiyakan, ang mga yaong tumakas mula sa inyo na mga tagasunod ni 
Muhammad (3) at tumalikod mula sa pakikipaglaban, sa araw ng sagupaan sa 
pagitan ng mga mananampalataya at ng mga ‘Mushrikiin’ sa Labanan sa ‘ ‘Uhud, ’ 
ang nagtulak sa kanila sa ganitong kasalanan ay walang iba kundi si ‘Shaytdan’ 
dahil sa ilang mga nagawa nilang kasalanan; at katiyakan, pinatawad sila ng Allah 
(8) at hindi sila pinarusahan. Sapagka’t ang Allah (4) ang ‘Ghafour’ — Ganap na 
Mapagpatawad sa mga nagkasala na mga nagsisipagsisi, na ‘Haleem’ — Ganap at 
Napakalawak ang Kanyang Pang-unawa at di-kaagad nagpapataw ng kaparusahan 
sa sinumang lumabag. 


156. O kayo na mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Huwag 
ninyong gayahin ang mga walang pananampalataya na hindi naniwala sa kanilang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, dahil sinasabi nila sa kanilang kapwa kapatid na walang 
pananampalataya, na kapag sila ay lumabas at naghanap ng kabuhayan sa 
kalupaan o di kaya ay sumama sa mga nakipaglaban at pagkatapos ay namatay o 
napatay: “Kung hindi lamang lumabas ang mga yaon at hindi nakipaglaban, 
bagkus ay nanatili lamang na kasama namin, ay hindi sila namatay o 
mapapatay.” 


At ito ang salita na nagdulot sa kanila ng pagdurusa, pagdadalamhati at 
panghihinayang sa kanilang mga puso, subali’t ang mga mananampalataya ay 
nakatitiyak na ito ay itinakda ng Allah (4); na kung kaya, ginabayan ng Allah (4%) 
ang kanilang mga puso at pinagaan sa kanila ang mga pagsubok; at ang Allah (48), 
pinapanatili Niyang buhay ang sinuman na nakatakda pa sa kanya ang buhay — 
manlalakbay man ito o nakikipaglaban — at sinasanhi Niya na mamatay ang 
sinuman na natapos na niya ang kanyang buhay (dito sa daigdig), kahit pa, na siya 
ay nakatigil lamang sa kanyang tahanan. At ang Allah (%) ang ‘“Baseer’ — Ganap 
na Tagapagmasid sa lahat ng inyong mga ginagawa at sa pamamagitan nito kayo 
ay pagbabayarin. 


157. At kung kayo ay napatay, O mga mananampalataya, habang kayo ay 
nakikipaglaban nang alang-alang sa Allah o namatay kayo sa oras ng labanan; 
walang pag-aalinlangan na patatawarin ng Allah (4) ang inyong mga kasalanan at 
ipagkakaloob sa inyo ang awa mula sa Kanya, nang sa gayon ay makamtan ninyo 
ang masaganang buhay sa mga Hardin at ito ay higit pa kaysa makamundo at sa 
anuman na natatamasa ng lahat ng mga nagpunyagi para rito. 


[150.] 


Sirah 3. Ale ‘Imran 


Sse ies Splat 


se5 mga sO fcaietes ; 
ithe esis st 8 
; EGAN Ai 5 eA ee Set - 


: NS nc AD SK GENAMYM EFA 


bao he His MNS 5 STA op Maes a 
Spat Secs AN Fs.0a%8 Kg 


: Seastus 


ser oo she 


Lt ecst__ t 2. 
a J837 Aisa ct M5 KS By 


fe £°S: 


SSS NG Sg a5 ELSE 55 ce 


Fal Fh5 Gass Mes E2320 FSAI 


s S< AES Hise ES5icd G x 


INS 3s 


)s peti oe sees Su SaSigeaal 


a> F 


Juz (Bahagi) 4 


=r i 


Ae 


5 Cepia eit AS e 
‘ ee ee i 


4 st 3 dt oe ST by pw 
158. At kapag kayo ay namatay dito 
sa mundo: namatay man kayo sa 
inyong higaan o namatay kayo sa 
pakikipaglaban, ay sa Allah (4) pa 
rin kayo’ magtitipun-tipon at 
papagbabayarin (papananagutin) 
Niya kayo batay sa inyong mga 
nagawa. 


159. Dahil sa awa mula sa Allah (4) 
para sa iyo at sa iyong mga 
tagasunod, O Muhammad (3), 
ipinagkaloob ng Allah (4) sa iyo 
ang pagiging mahinahon sa iyong 
pakikitungo sa kanila; at kung 
naging masama (lamang) ang iyong 
pag-uugali sa kanila at naging 
matigas ang iyong puso, lalayo sa 
iyo ang iyong mga tagasunod; kung 
gayon, huwag mo silang sisihin sa 


Tanah oe sae "Se #4, 4 ano Si aes ai 


: : a nangyari sa kanila sa ‘‘Uhud’ at 


hilingin mo sa Allah (8) na 
patawarin sila; at sumangguni ka sa 
kanila sa mga pangyayari na 
kailangan mo ang kanilang mga payo, subali’t kapag pinagpasiyahan mo na ang 
anumang bagay pagkatapos mong humingi ng payo (sa kanila) ay magpatuloy ka 
na, na ipinagkakatiwala mo sa Allah (4) ang lahat; katiyakan, ang Allah (4%) ay 
nagmamahal sa mga nagtitiwala sa Kanya. 





160. Kapag ipinagkaloob ng Allah (4) sa inyo ang tagumpay at ang Kanyang 
tulong, walang sinupaman ang makatatalo sa inyo; subali’t kapag pinahamak 
kayo, sino pa kaya ang maaaring makapag-ahon sa inyo sa kapahamakan? 
Samakatuwid, sa Allah (4) lamang nagtitiwala ang mga mananampalataya. 


161. At hindi maaari sa Propeta na dayain niya ang kanyang mga tagasunod, na 
kukuha siya mula sa ‘ghanimah’ maliban sa bahagi (0 parte) na para lamang sa 
kanya, at sinuman ang gagawa nito mula sa inyo ay dadalhin niya ito sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay upang siya ay ipahiya sa Araw na marami ang sasaksi, 
pagkatapos ay ipagkakaloob sa bawa’t isa ang kabayaran ayon sa kanyang natamo 
na gawain nang buung-buo, hindi kukulangan at hindi siya dadayain. 


162. Hindi maaari na magkatulad ang sinumang naghangad sa pagmamahal ng 


Allah at sa sinuman na nalulong sa mga kasalanan na magiging sanhi ng 
pagkagalit ng kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha; sa kadahilanang ito, siya ay 


[151.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 st 3 Ol pose JT 3) gw 


karapat-dapat na manirahan sa Impiyernong-Apoy na isang napakasamang 
patutunguhan. 


163. Ang mga maninirahan sa ‘A/-Jannah’ na sumusunod sa lahat ng ikinalulugod 
ng Allah (4%) ay nasa iba’t iba ang kanilang antas, at (gayundin) ang maninirahan 
sa Impiyerno na isinagawa ang kung ano ang ikinagagalit ng Allah (4), ay nasa 
iba’t iba (rin) ang kanilang antas-na-pababa na kalalagyan, na nasa kaila-ilaliman 
ng Impiyerno, na sila ay hindi magkakatulad (yaong mabubuti at masasama). At 
ang Allah (4) ang ‘Baseer’ — Ganap na Nakakakita ng kanilang ginagawa at 
walang naililihim na anuman sa Kanya. 


164. Walang pag-aalinlangan, ginawaran (pinagkalooban) ng _ dakilang 
kagandahang-loob ang mga mananampalataya mula sa mga Arabo, noong 
ipinadala sa kanila ang Sugo na mula sa kanila, na bumibigkas sa kanila ng mga 
talata ng Dakilang Qur’an, at nililinis sila mula sa ‘Shirk’ (pagtatambal o 
pagsamba ng iba) at masasamang pag-uugali, at itinuturo sa kanila ang Kabanal- 
banalan na Qur’an at ‘Sunnah;’ samantalang noong bago dumating sa kanila ang 
Sugo ay nasa pagkaligaw sila at malinaw na kamangmangan. 


165. (Bakit ganoon?) Noong nangyari sa inyo — O kayong mga mananampalataya 
— ang isang pagsubok, na ito ay yaong natamo ninyo noon sa Labanan sa ‘ ‘Uhud,’ 
samantalang doble ang natamo ng mga ‘Mushriktin’? mula sa inyo noon sa 
Labanan sa ‘Badr,’ ay inyong sinabi na may pagkamangha: “Paano ito nangyari 
gayong kami ay mga Muslim at ang Sugo ng Allah ay nasa amin, samantalang 
sila ay mga ‘Mushriktin?’” 


Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (2): “Ang nangyaring pagsubok na ito ay 
nagmula (rin naman) sa inyong mga sarili dahil sa paglabag ninyo sa kautusan 
ng inyong Sugo at sa pagtuon na inyong ginawa upang makamit ang mga 
“ghandim.’” 


Katiyakang ang Allah (8), ginagawa Niya ang anuman na Kanyang nais at 


nagpapasiya nang anuman na Kanyang nais at walang sinuman ang maaaring 
makapagbago ng Kanyang pinagpasiyahan. 


[152.] 


Sirah 3. Ale ‘Imran 


166. At ang anumang natamo ninyo 
na mga sugat o pagkamatay sa 
Labanan sa ‘‘Uhud,’ sa Araw ng 
sagupaan sa pagitan ng grupo ng 
mga mananampalataya at sa grupo 
ng mga ‘Mushrikin;’ at ang nangyari 
na pagkapanalo ng mga mananam- 
palataya sa unang pagkakataon, 
pagkatapos ay nanalo (naman) ang 
mga ‘Mushrikin’ sa _ ikalawang 
pagkakataon, ang lahat ng ito ay 
pinagpasiyahan at itinakda ng Allah 
(4) upang palitawin sa pama- 
magitan nito kung sino ang tunay na 
nananampalataya sa Allah. 


167. At palitawin kung sino ang mga 


Juz (Bahagi) 4 


By Sy NG arsou thas 


“ G< aes 555 ON SEIT is See 


(A sl) 


) jales wake aAus : 
: shai Bessa ‘ 


47 od 


ie aes sess 


SME PRON B eee ree 


Ste 


sre a, Arter 


5 phate Retin a e 


tse Betrr,s 


e Sigs &, NEBL B werep Sori Sy 


aes Ds ieee CA KEsAa Some 


BI SLIM SES tS wales, 


ree 


“eure 3,759 


a BING ES silGs Aandi 3 & 


Hanae eee 


oo <6 {se7 "ee 44° 
“A Ce 


mapagkunwari, na inilantad ng 
Allah (4) ang niloloob ng kanilang 
mga puso, noong sinabi ng mga 
mananampalataya sa kanila: “Halina 
makipaglaban kayo na_ kasama 
namin alang-alang sa Allah (&%) o di 
kaya ay maging kaagapay namin 
kayo para dumami ang ating mga bilang.” Sabi nila: “Kung alam lamang namin 
na kayo ay makikipaglaban, sasama kami sa inyo laban sa kanila,” subali’t sila ay 
mas malapit sa paglabag sa araw na yaon kaysa paniniwala dahil sinasabi nila sa 
pamamagitan ng kanilang mga bibig ang wala naman sa kanilang mga puso. At 
ang Allah (4) ang Siyang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam kung ano ang 
kinikimkim nila sa kanilang mga kalooban. 


Catz, 34 y 
sate etal i 
yi toe. oft aon Agr oy eh rvs ah 
Bes Satis 2 aie cIN say es 





168. Iyan sila na mga ‘Mundfiqun’ (mapagkunwari), na nagpaiwan at sinabi nila 
sa kanilang mga kapatid (na mapagkunwari rin) na sinubukan, dahil kinamatayan 
sila na kasama ang mga Muslim sa kanilang pakikipaglaban sa mga ‘Mushrikin’ 
sa “Uhud: “Na kung sinunod lamang kami ng mga yaon ay hindi sila 
mamamatay,” sabihin mo sa kanila, O Muhammad (38): “//ayo ninyo ang inyong 
mega sarili mula sa kamatayan kung kayo ay totoo sa inyong pag-aangkin, na kung 
sumunod (lamang) sila sa inyo ay hindi sila mamamatay at kayo ang nakaligtas 
dahil sa inyong pagpapaiwan.” 


169. At huwag mong isipin, O Muhammad (%), na yaong mga namatay sa 
pakikipaglaban alang-alang sa Allah, na sila ay mga patay, na wala silang 
nararamdaman, bagkus sila ay buhay na buhay sa libingan na kasama ng kanilang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha dahil sa Kanya sila ay nakipaglaban at namatay alang- 


[153.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 st 3 Ol pose JT 8) pw 


alang sa Kanya, at patuloy ang pagkakaloob sa kanila ng kabuhayan sa ‘AI/- 
Jannah,’ habang sila ay nasa ‘Barzakh’ at ipalalasap sa kanila ang kasiyahan. 


170. Katiyakan, saklaw sila ng lubos na kaligayahan noong ipinagkaloob na ito sa 
kanila ng Allah (8), at pinagkalooban sila mula sa Kanyang dakilang 
kagandahang-loob at malawak na kabaitan ng walang-hanggang kasaganaan, at 
pagmamahal na kalugud-lugod sa kanilang paningin; at sila ay nasisiyahan sa 
kanilang mga kapatid na nakikipaglaban na kanilang iniwanan na mga buhay, 
dahil sila ay magtatagumpay din na katulad ng tagumpay na kanilang nakamit, 
dahil sa alam nila, na tiyak na makakamit ng kanilang mga kapatid ang anumang 
nakamit nila na kabutihan, kapag sila ay namatay nang alang-alang sa Allah (4%) 
na malinis ang kanilang kalooban; at katiyakan na wala silang dapat katakutan sa 
mangyayari sa kanila sa Kabilang-Buhay, at hindi sila manghihinayang sa 
anumang hindi nila natamo rito sa daigdig. 


171. At katiyakan, sila ay nasa lubos na kaligayahan sa mga ipinagkaloob ng 
Allah (4) sa kanila na walang-hanggang gantimpala; at katiyakang ang Allah 
(8), hindi Niya babalewalain ang gantimpala ng mga naniwala sa Kanya, kundi 
ito ay Kanyang palalaguin at daragdagan mula sa Kanyang kagandahang-loob. 


172. Ang mga yaong tumugon sa panawagan ng Allah (#8) at sa Kanyang Sugo, 
at sila ay nagsipagtungo sa mga ‘Mushrikiin’ na nasa ‘Hamra_ Al-Asad’ 
pagkatapos nilang matalo sa Labanan sa ‘*Uhud,’ at kahit na sila ay nagdurusa at 
sugatan ay ginawa nila ito sa abot ng kanilang makakaya at nagpasailalim sila sa 
patnubay ng kanilang Propeta, ang para sa mga mabubuti at matatakutin sa Allah 
(88) mula sa kanila, ay dakilang gantimpala. 


173. At sila ay yaong sinabihan ng ilan sa mga pagano: “Katiyakan, si Abu Sufvan 
at ang kanyang mga kasamahan ay nagkaisa na babalikan kayo upang lupigin, na 
kung kaya ay maging maingat kayo at katakutan ninyo ang pakikipagsagupa sa 
kanila, dahil wala pa kayong lakas para lumaban sa kanila,” subali’t ang mga 
ganoong pananakot ay higit pang nagpapanatag at nagpatibay sa kanilang 
paniniwala sa pangako ng Allah (4) sa kanila at hindi (man lamang) nagpahina 
ng kanilang katatagan; kung kaya, nagpatuloy sila sa kung ano ang ipinag-utos ng 
Allah (48) at sinabi nila: “Jpinaubaya namin ang aming mga sarili sa Allah (8%) na 
Siyang ‘Al-Wakeel’ — ang Ganap na Tagapagkupkop, Tagapangalaga, nasa 
Kanya ang lahat ng Pangangasiwa sa Kanyang mga alipin.” 


[154.] 


Sirah 3. Ale ‘Imran 


Ge Bpial 


(nists oseor ete Stee ee 


“C4 


os AVE TS 


We Sen 2 Syo 95 APE GLANS C3 


ails: SANSA AEM ESAG 


eAK A707 S54 Sex 


EAST gus AS aes 


by os SATOH i 


Sissi Eien ses is A 
CHIC AE 2 seer 


< 


al gees tee Se “re » 
, Saabs: IGE LNG Ea Sh 5 ace t 


4 aul SS An SAMS NE 


— abe Als os ESS LB ol 5.0h55 Z , 


fos oe Arerr 


Presb ab vn NS bi. gMNGcz ‘ 


Juz (Bahagi) 4 


seach yssaagc at ‘ 
i SERSAG pep BG Sloss fa 


alae 


4 sj+ly 3 dt oe ST by pw 
174. At sila ay bumalik mula sa 
‘Hamra Al-Asad’ tungo sa ‘Al- 
Madinah’ na may kasamang biyaya 
ng maraming~ gantimpala, at 
kagandahang-loob mula sa Allah 
(4%) ng mataas na antas_ at 
karangalan. 


Samakatuwid, mas lalong narag- 
dagan ang tibay ng_ kanilang 
paniniwala at kapanatagan, at nagapi 
nila ang kalaban ng Allah, nanalo 
sila sa kanilang kalaban nang 
walang namatay at walang 
pakikipaglaban, at sinunod nila ay 
ang gawain na kalugud-lugod sa 
Allah (4) na ito ay pagsunod sa 
Kanya at pagsunod sa Kanyang 
Sugo. At ang Allah (&) ang ‘Dhul 


Fadhlil ‘Adzeem’ — Ganap na 
Nagmamay-ari ng Napakadakilang 
Kagandahang-Loob na nasa kanila at 
nasa iba. 


i i csailcpwl dacs gsios hte ss yl = 
Ss eee ae eee we 7 





175. Walang pag-aalinlangan, ang pumigil sa inyo sa pangyayaring yaon ay si 
‘Shaytan,’ na dumating sa inyo para takutin kayo ng kanyang mga tagasunod; 
samakatuwid, huwag kayong matakot sa mga pagano (‘Mushrikin’) dahil sila ay 
mga mahihina at wala silang kakampi, Ako ang inyong katakutan sa 
pakikipagharap sa pamamagitan ng pagsunod sa Akin, kung kayo ay tunay na 
naniniwala sa Akin at sumusunod sa Aking Sugo. 


176. Hindi ka dapat mangamba, O Muhammad (%), sa mga _ walang 
pananampalataya sa kanilang pagmamadali sa pagtanggi at pagkaligaw, dahil 
hindi nila makakanti ang Allah (4), bagkus ang mapapahamak nila ay ang 
kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagkakait sa kanila ng tamis ng 
paniniwala at dakilang gantimpala, ninanais lamang ng Allah (4) na wala silang 
mapapala na anumang gantimpala sa Kabilang-Buhay dahil tinanggihan nila ang 
panawagan ng katotohanan, at para sa kanila ay napakasidhing kaparusahan. 


177. Katiyakan, yaong ipinagpalit ang paniniwala sa pagtanggi ay hindi nila 
makakanti ang Allah (4) ni katiting, bagkus ang kapinsalaan na idinudulot ng 
kanilang gawa ay bumabalik sa kanilang mga sarili; at sa Kabilang-Buhay ay 
matinding kaparusahan ang para sa kanila. 


[155.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 st 3 Ol pose JT 8) pw 


178. At huwag isipin ng mga tumanggi sa paniniwala, na kung pinahahaba Namin 
ang kanilang buhay; at pinagbibigyan sila ng sarap sa makamundong buhay; at 
hindi Namin sila pinagbabayad sa kanilang pagtanggi at sa pagkakasala --- 
(huwag nilang isipin) na ito ay tiyak na nakabubuti sa kanilang mga sarili; bagkus 
ay inaantala (lamang) Namin ang pagpaparusa sa kanila at ang kanilang 
kamatayan, nang sa gayon ay lalo pa silang malulong sa sukdulang kasamaan at 
sukdulan na pagmamalabis, at ang para sa kanila ay kahabag-habag na 
kaparusahan. 


179. Hindi maaari na pababayaan kayo ng Allah (4), kayo na mga naniwala sa 
Kanya at sumunod sa Kanyang Sugo, sa inyong kalagayan, na walang katiyakan 
kung sino ang tunay na naniniwala at kung sino ang nagkukunwari (lamang), 
hanggang hindi Niya maihihiwalay ang masama sa mabuti, upang makilala kung 
sino ang nagkukunwari at kung sino naman ang tunay na naniniwala. 


Kung kaya, hindi bahagi ng karunungan ng Allah (#) na ipakita sa inyo — O 
kayong mga mananampalataya — ang mga lihim na Kanyang nalalaman hinggil sa 
Kanyang mga alipin, nang sa gayon ay malaman ninyo kung sino ang naniniwala 
at kung sino ang nagkukunwari, bagkus ang magpapahiwalay nito ay ang mga 
pagpapahirap at pagsubok; kaya nga lamang, ang Allah (4), pumipili Siya mula 
sa Kanyang mga Sugo ng sinuman na Kanyang nais, upang ipakita kung ano ang 
kinikimkim ng iba sa kanilang mga kalooban sa pamamagitan ng Rebelasyon 
mula sa Kanya; samakatuwid, maniwala kayo sa Allah (4) at sa Kanyang Sugo, 
at kung kayo ay tunay na naniniwala at natatakot sa Allah (4) na inyong ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya, ang para sa inyo ay 
dakilang gantimpala mula sa Kanya (4). 


180. At huwag isipin ng mga yaong nagdadamot sa mga biyaya na ipinagkaloob 
ng Allah (4) sa kanila, bilang kagandahang-loob na ito ay nakabubuti sa kanila, 
bagkus ito ay nakasasama sa kanila, dahil ang kayamanan na kanilang inipon ay 
magiging kulyar (kuwintas) na gawa sa apoy na itatali sa kanilang leeg sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay. 


At ang Allah (4), Siya ang nagtatangan ng tunay na pagka-Hari, at Siya ay 
mananatili pagkatapos mawala ang lahat ng Kanyang mga nilikha, at Siya ang 
‘Khabeer’ — Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid ang lahat ng inyong 
mga ginagawa, at ginagantihan Niya ang bawa’t isa ayon sa kanyang karapatan. 


[156.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran 


181. Katotohanan, dinig ng Allah 
(4) ang sinabi ng mga Hudyo, 
noong sinabi nila: “Katiyakan, ang 
Allah ay Siyang nangangailangan sa 
amin, dahil kailangan Niya ang 
aming pautang at kami ay 
mayayaman.” 


Walang pag-aalinlangan, isusulat 
Namin ang anuman na_ kanilang 
sinabi at isusulat din Namin na sila 
ay sang-ayon sa pagpatay na ginawa 
ng kanilang mga ninuno sa mga 
Propeta ng Allah bilang sukdulang 
kasamaan at paglabag; at walang 
pag-aalinlangan na papagbabayarin 
Namin sila sa Kabilang-Buhay dahil 
sa kanilang ginawa at sasabihin 
Namin sa kanila habang sila ay pina- 
parusahan sa Impiyerno: “Lasapin 
ninyo ang Impiyerno na_ nakasu- 


Juz (Bahagi) 4 


(A sl) 


KH245 » sage Spal a 
BH 55 FRACS Gu | 
: PALS ASD ye Ri aidelsss ms 


Ai Ef 2794 35 
HISI5 


IGS B as Us Hs 


aba CEA Aap MEI A ge (B 
SEM er joe GS BME Wat e 
My sas 2 Kye 455 Ai sil 
Bi AM iE 5 2255555 IEE 
BEE SFB issih AiG 
= CBs eaie SHA 2 


~~ 4320" Pisa wae 


Gas Sydlics 3655 EN Gets ates Sy 


SABO & D ANZ) 
so me Ar Ke, “hee =. He 
fs ESM NEM GA a 


— 
+ oS * 


sunog.” 


% SA 55 SiG 





182. Yaon ang matinding kaparu- 

sahan dahil sa ginawa ninyong kasamaan dito sa buhay ninyo sa daigdig, na salita, 
gawa at paniniwala, at katiyakan na ang Allah (4%) ay hindi Niya dinadaya ang 
(Kanyang) mga alipin. 


183. Silang mga Hudyo, noong sila ay hinikayat sa Islam, sinabi nila: 
“Katotohanan, ang Allah ay nag-utos sa amin sa pamamagitan ng ‘Tawrah’ na 
hindi kami maniniwala sa sinumang darating sa amin na magsasabi na siya ay 
Sugo mula sa Allah, hanggang siya ay makapagdala ng alay o kawanggawa, 
bilang paghahandog para sa Allah at bababa ang apoy mula sa langit at ito ay 
susunugin.” 


Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (38): “Kayo ba’y nagsisinungaling sa inyong 
mega sinasabi, dahil dumating sa inyong mga ninuno ang mga Sugo bago ako, na 
dala-dala nila ang mga palatandaan ng mga himala, na nagpapatotoo sa kanila 
at mayroon ding katulad ng sinasabi ninyo na nag-alay at kakainin (susunugin) 
ng apoy, subali’t bakit pinatay ng inyong mga ninuno ang mga Propeta na yaon, 
kung kayo ay totoo sa inyong pag-angkin?” 


184. At kung pasisinungalingan ka, O Muhammad (#2), ng mga Hudyo na iyan at 
ang iba pang mga walang pananampalataya, ay marami ring mga tumanggi sa 


[157.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 st 3 Ol pose JT 3) gw 


kanila na pinasinungalingan nila ang mga Sugo na nauna sa iyo, na dala-dala nila 
sa kanilang mga sambayanan ang ‘A/-Bayyinat’ --- ang mga kamangha-mangha na 
mga himala, malinaw na mga katibayan at mga kasulatan na nagmula sa Allah 
(88); na ito ay liwanag sa kadiliman at Aklat na malilinaw. 


185. Ang bawa’t may buhay ay matitikman ang kamatayan at sa pamamagitan 
nito babalik ang mga nilikha sa Allah (4) na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
upang sila ay hukuman. At walang pag-aalinlangan, makakamtan ninyo ang 
kabayaran sa inyong mga gawain nang buo at nang walang kakulang-kulang sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay. 


Samakatuwid, sinuman ang pinarangalan ng kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at 
iniligtas Niya sa Impiyerno at pinapasok Niya sa ‘Al-Jannah;’ katiyakan, 
nakamtan niya ang sukdulang tagumpay na kanyang hinahangad, dahil ang buhay 
na makamundo ay isa lamang na mapanlinlang na kaligayahan na may 
hangganan; kung gayon, ay huwag kayong magpalinlang. 


186. Walang pag-aalinlangan na susubukin kayo, O mga mananampalataya, sa 
inyong mga kayamanan sa pamamagitan ng paggasta nito ng obligado o kusang- 
loob, 0 sa pamamagitan ng mga kasiraan na dumarating sa inyong mga 
kayamanan; at ganoon din sa inyong mga sarili, sa mga ipinag-utos sa inyo na 
pagsunod at sa mga pangyayari na pagkasugat 0 pagkamatay at pagkawala ng mga 
mahal sa buhay; at ito ay nangyayari nang sa gayon ay maihiwalay ang tunay na 
naniwala mula sa iba. 


At walang pag-aalinlangan, maririnig ninyo mula sa mga Hudyo, mga Kristiyano 
at mga pagano; ang di-kanais-nais sa inyong pandinig na mga salitang ‘Shirk’ 
(pagtatambal 0 pagsamba ng iba) o paninira sa inyong ‘Deen.’ 


At kung matitiis ninyo, O kayong mga mananampalataya, ang lahat ng mga ito; at 
matakot kayo sa Allah (4), at manatili sa pagsunod sa Kanya at sa pag-iwas sa 
paglabag sa Kanya; na katiyakang, ito ang mga bagay na dapat ninyong 
pagpunyagian at patatagin sa pamamagitan ng inyong mga matibay na 
pagpapasiya. 


[158.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 sh 3 Ol pose ST 8) gw 


187. At  alalahanin mo, O 
DEPOT OO ewe §=§=©6Muhammad (3), noong nakipag- 
viticesn 3 Ae a wiat oak 15 x kasundo ang Allah (8) nang 

leg tee st. ils 12 Ace Heese matibay na pakikipagkasunduan sa 

z - s . 7 13,43 “= 4 2 
¥ Like ahunlg er ou en hie ’ = mga pinagkalooban ng Aklat — na 
BF Op BOM CAY OS SRE S85 SUS ©, ‘Tawrah’ at ‘Injeel; na ito ay 
EAB SARS ak ACA NS ea isk, =  susundin nila - ‘eee - 
ae Fair ese! news ce i tao ang nilalaman nito, at hindi 
wag Ds Heeeostadcltegsscc, fa LA to ang nilalaman nito, at his 
5 sia + ad ie pa 7" nila ito ililihim at itatago sa kanila; 
8 SOD 5S ASEAN G SST FD  subali’t ~—binalewala__ nila ang 
) SF (a6 Jat Poceay eG 2gcail ge Sy kasunduan at hindi nila ito 

“  isinagawa, at nagkamit sila ng maliit 

na halaga bilang kabayaran sa 


2 ay Herttl 4 eee Se ie As 
5 bss ioalg ssh Gal ce ASVSY 


Phi rect i ye Ae iene AA ioe Sas : 

BY GSSI GE SoS srg se des TA paglihim nila ng katotohanan at sa 
# S JOSE DA SLSR ERECES ginawa nilang pagbabago sa Aklat, 
oy 7 be . wa 

Sp o 2 Sor Boerne ore Sye A + Ab ~sG. o 

acne 4555.51 SELES & kaya napakasama ng bentahan na 
OD pe eee eg ce ete 5 kanilang ginawa dahil sa 
z ly Wee batesa by J Oe = pagbalewala nila sa kasunduan at 


pagbago nila ng kasulatan. 
By Eacst cess a 
, 188. At huwag isipin ng mga yaong 
nasisiyahan sa kanilang ginawa na 
mga masasama at karumal-dumal na 
gawain, na katulad ng mga Hudyo, 
mga mapagkunwari at iba pa; at nais nilang sila ay purihin ng mga tao sa mga 
bagay na hindi nila nagawa, at huwag mong isipin na sila ay makaliligtas mula sa 
kaparusahan ng Allah (4) dito sa daigdig, at ang para sa kanila sa Kabilang- 
Buhay ay matinding kaparusahan. 





Dito, sa talatang ito ay nagbibigay nang matinding babala sa sinumang gumagawa 
ng masama, na ipinangangalandakan niya ito at sa sinumang nagmamayabang sa 
mga bagay na hindi niya nagawa upang mapuri lamang siya ng tao. 


189. At bukod-tangi na Pagmamay-ari ng Allah (%) ang mga kalangitan at 
kalupaan at anumang nilalaman nito. At ang Allah (4) ang Siyang ‘Qadeer’ — 
Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay. 


190. Katiyakan, sa paglikha ng Allah (#) ng mga kalangitan at kalupaan nang 
walang pinaggayahan, at sa pagpapalit ng gabi at araw, at pag-iiba-iba nito sa 
haba at sa iksi ay malilinaw at dakilang mga palatandaan na nagpapatunay sa 
Kaisahan ng Allah () para sa mga taong may pang-unawa at may matutuwid na 


pag-iisip. 


[159.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 34h 3 Ol pose JT 3) gw 


191. Yaong mga palaging inaalaala’ ang Allah (4%) sa lahat ng pagkakataon 
habang sila ay nakatayo, nakaupo, nakahiga at iniisip nila nang lubusan ang 
hinggil sa pagkakalikha ng mga kalangitan at kalupaan, na sinasabi nila: “O Allah 
na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Luwalhati sa Iyo, hindi Mo ito nilikha nang 
walang anumang kadahilanan, dahil ligtas Ka sa mga ganoong bagay. Ilayo Mo 
kami sa kaparusahan ng Impiyernong-Apoy.” 


192. “O Allah na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Iligtas Mo kami sa Impiyerno 
sapagka’t ang sinuman na ipasok Mo sa Impiyerno dahil sa kanyang pagkakasala 
ay katiyakan na ipinahiya at ipinahamak Mo, at walang sinuman ang 
makapagliligtas sa mga makasalanan at masasama mula sa kaparusahan sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay bukod sa Tyo.” 


193. “O Allah na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakan, narinig namin ang 
nanawagan, na siya ay Iyong Propeta na si Propeta Muhammad (%), nanawagan 
siya sa mga tao para maniwala sa Iyo at tumestigo hinggil sa Kaisahan Mo at 
isagawa ang lyong batas; na kung kaya, tinanggap namin ang kanyang 
panawagan at naniwala kami sa kanyang mensahe, kung gayon patawarin Mo 
kami sa aming mga kasalanan at ilihim mo ang aming mga kapintasan, at ibilang 
Mo kami sa mga mabubuti.” 


194. “O Allah na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Ipagkaloob Mo sa amin ang 
Iyong pangako ayon sa mga sinabi ng Ivong mga Sugo na pagiging matagumpay, 
ganap na kapangyarihan, gabay at patnubay; at huwag Mo kaming ipahiya dahil 
sa aming mga pagkakasala sa Araw ng Muling Pagkabuhay, dahil sa Iyong 
kabaitan, kailanman ay hindi Mo sinisira ang pangako na Iyong ipinangako sa 
Iyong mga alipin.” 





**Pinupuri, niluluwalhati at dinadakila. 


[160.] 


Sirah 3. Ale ‘Imran 


195. Samakatuwid, dininig ng Allah 
(4) ang kanilang mga panalangin at 
sinabi Niya, na _ hindi Niya 
pahihintulutan na masayang ang 
mga mabubuting gawain na 
pinaghirapan ng sinuman sa inyo, 
mapalalaki man siya o mapababae, 
dahil sila ay magkakapatid sa 
‘Deen, at ang pagtanggap sa 
kanilang mga gawa at ang 
gantimpala para rito ay 
magkakatulad. 


“Na kung kaya, sa mga nangibang- 
bayan na _ hinahangad ang 
pagmamahal ng Allah (8%), at sila ay 


Juz (Bahagi) 4 


4 sj#ly 3 dt oe ST by pw 


EEE Kc aaa aN a 
1 ape. 4773 Ax4% Ahr 3% -2°% i 
Bl oii leede ae VOLE 
it vi ; 2 hee aval wth aa Nes 
Ninh agsteat: Kgs 

Srsetyta Act ace. CAR ie vue oy 
‘ BSNS ess pas ali No padooe os 
¢ eg oor eA, Affe > er eter TB 
D oe SS eb i ponds |B 


Oreo ewe 
= 


rae 


(4 oS Df 


; Oe, stease eotsacrsery iS 
Be) SD Ab A oe GG le USAT Be 
feo cususelsass f 


tocbte Bw scree: Sere Arte tt 
ASG SS Baal hs ee ek sf 


Be fi im hte cee eke | oe Std 
dls SD MVS slic Silvey : 


te 9 


Wives 2-5, 1 free ah 4 rt 4 < \ 
Us SAIZITS Hh RS seali al 


LOR 80 eh ERG A sd 8 Al Fe 
KS He Se SKN ASast 3 Si 


pinaalis sa kanilang mga tahanan at 
pinahirapan dahil sa_ kanilang 
pagsunod sa Allah (8) na kanilang 
‘Rabb’ na_~~‘Tagapaglikha at 
pagsamba sa Kanya, at nakipag- 
laban sila at namatay nang alang- 
alang sa Allah upang mangibabaw 
ang Kanyang batas; walang pag- 
aalinlangan, ililihim ng Allah (4%) ang kanilang nagawang kasalanan na katulad 
ng paglihin nito sa kanila rito sa mundo, na kung kaya, hindi na sila 
pagbabayarin pa (sa kanilang mga nagawang kasalanan), at papapasukin sila sa 
mga Hardin na may umaagos na mga ilog sa ilalim ng mga puno at mga palasyo 
nito, bilang gantimpala sa kanila mula sa Allah (8). At ang Allah (8%) ay nasa 
Kanya ang mas higit na gantimpala.” 


3 S447 o A 3°% IF 4 te = if 
Mant Negi Sse eh AGI ILS 
mote etthey Atti ae a *4 - 
& Ino ale <p MICS Weleda ~ i 

et Rien eee ter A ets 
BG Orb all asl; (es (9, 


ee 
Pa St ne en . eo hn 
Sa Cat Cre Peg Mein, PA | |e 
Sal | aed AG Baca pate | [10 
Ss aX Pere J Se 
4 AL * —* RC by Ey ane NE: eke res 
ORE PORE POR SP Re Pe PA oP ico OP Mic cas 





196. Huwag kang paliliniang, O Muhammad (%), sa mga _ walang 
pananampalataya sa Allah, na nasa kanila (raw) ang mararangyang kabuhayan, 
maraming biyaya, paglipat mula sa iba’t ibang lugar para sa pangangalakal upang 
kumita ng salapi, dahil hindi magtatagal ay mawawala rin itong lahat sa kanila at 
magbabayad sila sa kanilang mga masamang gawain. 


197. Pansamantalang kaligayahan, pagkatapos ang kanilang hahantungan sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay ay Impiyerno na pinakamasamang tirahan. 


198. Subali’t yaong mga natakot sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, sumunod sa 


Kanyang mga ipinag-utos, at umiwas sa Kanyang mga ipinagbawal; katiyakan, 
inihanda ng Allah (4) para sa kanila ang mga Hardin na umaagos ang mga ilog sa 


[161.] 


Sarah 3. Ale ‘Imran Juz (Bahagi) 4 4 st 3 Ol pe JT 3) gw 


ilalim ng mga puno nito, ito ang walang-hanggan na magiging tirahan nila at doon 
sila ay mananatili. 


Na samakatuwid, kung ano man ang nasa Allah (4) ay higit na dakila at 
nakabubuti para sa mga sumunod; kaysa sa kung ano ang mga kasiyahan na 
pinagpasasaan (o tinamasa) ng mga walang pananampalataya rito sa mundo. 


199. At katiyakan, mayroon sa mga ‘Ahlul Kitab’ (mga Hudyo at mga Kristiyano) 
ang nakatitiyak sa kanyang paniniwala, na ang Allah (&) ang Siyang Bukod- 
Tanging ‘Rabb’ na Tagapaglikha at Siya lamang ang sinasamba nila, at sa kung 
anuman na ipinahayag sa inyo na Dakilang Qur’an, at ganoon din sa ipinahayag sa 
kanila na ‘Tawrah’ at saka ‘Injeel;? na nagpapakumbaba sila sa Allah (4), 
nagpapasailalim sa Kanyang kagustuhan, at hindi ipinagpalit ang mga talata ng 
Allah (4) sa maliit na halaga ng makamundong bagay; at hindi nila inilihim ang 
ipinahayag ng Allah (4%), at hindi nila ito binago na tulad ng ibang ‘Ahlul Kitab.’ 


Ang para sa kanila ay dakilang gantimpala sa Araw na makakatagpo nila ang 
Allah (8) at ito ay matatamo nila nang walang kabawasan. Katiyakan, ang Allah 
(88) ang ‘Saree‘ul Hisab’ — Ganap at Napakabilis Niyang Tumuos at walang 
kahirap-hirap para sa Kanya na tuusin ang kanilang mga gawain at ayon dito sila 
ay papagbabayarin. 


200. O kayong mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, at nagpatupad ng 
Kanyang batas! Maging matiisin kayo sa pamamagitan ng pagsunod ninyo sa 
inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at sa anumang dumarating sa inyo na mga 
kahirapan at pagsubok. Lamangan ninyo ang inyong mga kalaban sa pagiging 
matiisin at magpakatatag kayo at isagawa ninyo ang pakikipaglaban sa Aking 
kalaban na kalaban ninyo, at katakutan ninyo ang Allah (&) sa lahat ng 
pagkakataon sa paghahangad na makamtan ninyo ang tagumpay na Kanyang 
pagmamahal, dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay. 


[162.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 4 4 34H) A sted! 8) gw 





A sll By gue 
IV - Sarat An-Nisa 
[Kabanata An-Nisa — Ang mga Kababaihan] 
adsl) Cea yl aa pet 


[Bismillahir Rahmdnir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 


Mapagmahal 


1. O sangkatauhan! Katakutan ninyo “=i Shit 
ang Allah (4) at sundin ninyo ang VEDA OES BGs 
Kanyang mga _ ipinag-uutos, at 
iwasan ang  Kanyang mga 
ipinagbabawal, sapagka’t Siya ang 
lumikha sa inyo mula sa isang tao 
na si Adam (#84!) at mula sa kanya 
ay nilikha Niya ang kanyang asawa 
na si Hawwa’ (Eba #8\) at mula sa 
kanilang dalawa ay kumalat sa 
buong daigdig ang maraming 
kalalakihan at kababaihan; 
katakutan ninyo ang Allah (48) dahil 
sa pamamagitan Niya ay nahihiling 
ninyo ang inyong mga karapatan sa 
isat isa, at ingatan ninyo na 
maputol ang inyong ugnayang 
magkakamag-anak. Katiyakan, ang 
Allah (4), Siya ang ‘Raqeeb’ — 
Walang-Hanggang Tagapagmatyag 
sa inyo at sa lahat ng mga nilikha, 
nang sabay-sabay, sa lahat ng 
pagkakataon. 






f SJE ota cea eS Te Ene % 
I) igs dusKeskagicnGy 
By) SRS ARG OU SI 
PEM LETS DQ ustsor 

- 


Ae Cae err egy, - AB cer ates FA ie i* 
DAs EET CI Sov 

- -.4-.-© WH eA rete et Co 
Poi svalassahesuiies 


vse, ¢ 


Ml Seyerte, 7 vr tre ins Sar 7% ‘ 
g) BSBA eS Ghop Aes Sie ccal 
Kalic IMME LOGES f 


Flan, 4 Az AK th hs od sete. 24 E407 he RS 

f GDN SA ASCs OOS I 

: ase as Adds CRORES CSI IB 
—- DS 


KASS May Oa BEY; eA 3) 













B bal Piast as 
eee cheated 


tne ns = PRR e | Poe Pe DP an 










2. At ibigay sa mga naulila — namatayan ng kanilang mga ama samantalang sila ay 
wala pa sa hustong gulang — ang ipinagkatiwala sa inyo na mga kayamanan kapag 
sila ay umabot na sa hustong gulang, at kapag nakikita na ninyo sa kanila ang 
kakayahan na mapangangalagaan na nila ang kanilang mga kayamanan. 


At huwag ninyong palitan ang mga mabubuting bagay na pagmamay-ari nila ng 
mga masasama, mula sa inyong kayamanan, at huwag ninyong ihalo ang kanilang 
mga kayamanan sa inyong mga kayamanan bilang paraan para mapakialaman 
ninyo ang kanilang kayamanan. 


[163.] 


Sarah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 4 4 sel 4 slndl 5) geo 


Katiyakan, ang sinumang maglakas-loob na gumawa nito, walang pag- 
aalinlangang nakagawa siya ng malaking pagkakasala. 


3. At kung sakaling nangangamba kayo na hindi kayo magiging pantay sa 
pagturing sa mga ulilang kababaihan, na nasa ilalim ng inyong pangangalaga dahil 
sa hindi ninyo maibibigay sa kanila ang ‘Mahr’ na katulad ng maibibigay ninyo sa 
iba, ay mag-asawa kayo ng ibang kababaihan bukod sa kanila, na inyong 
nagugustuhan, na dalawa, tatlo o di kaya ay apat; subali’t kapag natatakot kayo na 
hindi kayo magiging makatarungan sa pakikitungo ninyo sa kanila, ay maging 
sapat na lamang sa inyo ang isa o di kaya ay ang sinuman na pagmamay-ari 
ninyong alipin. 


Ito ang Aking itinalagang batas sa inyo hinggil sa mga ulilang kababaihan at sa 
pag-aasawa ng mula isa hanggang apat, o di kaya ay manatili na lamang siya sa 
pag-aasawa ng isa o sa kanyang aliping babae, ito ang pinakamalapit na paraan 
upang kayo ay makaiwas sa pagsagawa ng di-makatarungan. 


4. At ibigay ninyo sa mga kababaihan ang kanilang mga ‘Mahr,’ na ito ay isang 
obligadong handog na kinakailangang ibigay mula sa inyong mabubuting 
kalooban. Kapag naging kalugud-lugod sa kanilang mga sarili (kababaihan) na 
bahaginan kayo mula sa ‘Mahr’ na ito ay tanggapin at gawin ninyo itong kapaki- 
pakinabang, dahil sa ito ay ipinahintulot sa inyo. 


5. At huwag ninyong ibigay, O kayo na mga pinagkatiwalaan, sa sinumang 
bulagsak (gumagasta nang walang kontrol o walang katuturan) na mga 
kalalakihan, mga kababaihan at mga kabataan, ang kanilang mga kayamanan na 
nasa ilalim ng inyong pangangalaga — na ito ay kanilang lulustayin lamang sa 
hindi tamang pamamaraan, sapagka’t ang mga kayamanang ito ang tumutugon sa 
pangangailangan ng tao. Kung kaya, tustusan at damitan ninyo sila mula rito, at 
pawang mga mabubuting salita lamang ang inyong sasabihin sa kanila at 
makitungo kayo sa kanila sa magandang pamamaraan. 


6. At subukin ninyo ang sinumang ulila na nasa ilalim ng inyong pangangalaga, 
para malaman ninyo ang kakayahan nila sa tamang paggasta sa kanilang mga 
kayamanan, hanggang abutin nila ang hustong gulang, at nang sa gayon ay 
mabatid ninyo kung sila ay matuwid sa kanilang ‘Deen’ at may kakayahan na sa 
pangangalaga ng kanilang kayamanan at saka ninyo ito ibigay sa kanila. At huwag 
ninyo itong gastusin sa di-makatarungang pamamaraan — na ito ay lulustayin 
ninyo nang tuluy-tuloy bilang pagsasamantala bago ito mapasakamay nila. 


At sinuman sa inyo ang nakaririwasa sa buhay, ay huwag na siyang kumuha (sa 
kayamanan ng ulila) bilang kapalit sa kanyang ginawang pangangalaga. 
Magkagayunpaman, kung siya ay isang mahirap, maaari siyang kumuha, subali’t 
ito ay ayon lamang sa kung ano ang kanyang sapat na pangangailangan, kung ito 


[164.] 


Sarah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 4 4 sel 4 std! 5) geo 


ay kailangang-kailangan lamang. At kapag nalaman na ninyo na kaya na nilang 
pangalagaan ang kanilang kayamanan pagkatapos nilang umabot sa hustong 
gulang at sapat na pag-iisip, at ito ay ibinigay na ninyo sa kanila; samakatuwid ay 
magpatestigo kayo bilang kasiguruhan na natanggap nila ang kanilang karapatan 
nang buo, nang sa gayon, ang pangyayaring ito ay hindi nila maitatanggi. At ang 
Allah (4) ay sapat na sa inyo bilang testigo at Siya ang maghahatol sa inyong 
ginawa. 


[165.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 4 4 sl A stadt 3) aw 



























Eis avi! 7. Para sa mga kalalakihan, mga 
SOOO OOP ae SCébata «man o matatanda — ang 
2 J Cas BHM ace.ssol B kanilang mana na itinalaga ng Allah 

Si oo aed oe Bes (4) na para sa kanila mula sa 


BSG SONG agian: 
By bs wih Daye 

Corie Asia tetra 
Wiis cyl LISI OMA OD 


BO acS sil hail se Bay scise § 
SSPE ess seats & 
zest s 


J 
I AN Oc asa kt & 
ro See lore t er As CF es “4. i 
f ACSSob IES 1 Sis ee ite 


of ie = 
at “EF 2 Ne oar AA oAt occetces Ge 
ols rao CAKG)S SUES Sols IS Ke 

| eR Ry A alle RET aT ie 
py) OS pa ea bos SL soe ds aa Ss 
ZSA% IE eo MA GG 4 a epi ine 

SLT YG ipls45 99) 5-4) SS 5) ols ISI SE yy 

, s 7 ere CS A BL e 


of 4A SE Ke-3 \ta a 

yeh 5 eee Pilar el ooo Be 

WH rt tte bes tare tip ie te 

SSS Vege) 0559 oLals Sle cpa, i 
ri * x = 

FF 2¢ 


S ye ore tee tx ¢ 
CSS CaS A 3 ie BE 


7 


naiwang kayamanan ng_ kanilang 
mga magulang at mga kamag-anak, 
kakaunti man ito o marami, ay nasa 
tiyak at makatarungang karapatan na 
itinalaga ng Allah (%) para sa 
kanila, gayundin ang sa mga 
kababaihan. 


8. At kapag dumating na sa oras ng 
pagbabaha-bahagi ng mana, ang 
mga kamag-anak ng namatay na 
hindi kabilang sa may karapatan ng 
naiwang yaman ng namatay, o di 
kaya ay ang mga ulila at mahihirap 
na nandoroon, bigyan ninyo sila ng 
anuman mula sa yamang yaon 
bilang pampalubag-loob _bago 
mangyari ang pagbabaha-bahagi nito 
sa mga may karapatan. At pawang 
mabubuting salita lamang ang 
sasabihin sa kanila at maging makatarungan sa pakikitungo sa kanila. 










fe Pin 4 


it) AT Pane Pi ee) Pia © 2) 


a7 US € den > oe 


9. At katakutan ng mga yaong pinagkatiwalaan sa mga ibabahaging mamanahin, 
na kapag sila ay namatay at naiwan nila ang kanilang mga anak na maliliit pa at 
mahihina ay hindi rin nila gusto itong dadayain at pakikitunguhan nang di- 
makatarungan, na kung gayon, ay magkaroon sila ng takot sa Allah (48), hinggil 
doon sa pakikitungo nila sa ulila na nasa ilalim ng kanilang pangangalaga at sa iba 
pa — na ito ay sa pamamagitan ng pangangalaga sa kanilang (ulila) kayamanan at 
tamang paraan ng pagpapalaki sa kanila at paglalayo sa kanila mula sa anumang 
ddha (pamiminsala at kapahamakan), at tanging pagsabi sa kanila ng mga 
mabubuting salita at pakikitungo sa kanila nang makatarungan. 


10. Katiyakan, yaong mga kumakamkam ng mga yaman na pagmamay-ari ng mga 
ulila at inaangkin nila ito gayong wala naman silang karapatan, walang pag- 
aalinlangan, ang ipinapasok lamang nila sa kanilang mga sikmura ay apoy, at 
yaon ang magiging dahilan ng pagpasok nila sa Impiyerno. At walang pag- 
aalinlangan, makapapasok sila sa Impiyerno at malalasap nila ang lagablab nito. 


11. Pinapayuhan kayo ng Allah (4) at inuutusan hinggil sa inyong mga anak, na 
kapag namatay ang isa sa inyo at naiwan niya ang kanyang mga anak, mga 


[166.] 


Sarah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 4 4 sel F sll 5) geo 


kalalakihan at mga kababaihan, ang kanyang ipamamana sa kanilang lahat ay: ang 
mamanahin ng lalaki ay katumbas ng mamanahin ng dalawang babae, kung wala 
nang iba pang tagapagmana maliban sa kanila. 


Subali’t kung ang mga naiwan naman niya ay mga anak na kababaihan, ang para 
sa dalawang babae o higit kaysa sa dalawa ay dalawang-ikatlong bahagi (7/3) mula 
sa naiwang yaman; at kapag siya ay nag-iisang anak na babae, ang para sa kanya 
ay kalahati. At ang para naman sa magulang noong namatay, ang bawa’t isa sa 
kanilang dalawa ay ikaanim na bahagi (!/6), kung mayroon siyang anak, lalaki 
man ito o babae, nag-iisa man siya o sila ay marami. 


Subali’t kung wala siyang anak at ang tagapagmana lamang niya ay ang kanyang 
dalawang magulang, para sa kanyang ina ang ikatlong bahagi (‘/3) at ang lahat 
nang matitira ay para sa kanyang ama. 


At kapag may mga kapatid naman na naiwan ang namatay, dalawa man ito o 
marami, kalalakihan man o kababaihan, ang para sa kanyang ina ay ('/6) at ang 
matitira ay para sa kanyang ama at walang mamanahin ang kanyang mga kapatid. 


At ang pagbabaha-bahaging ito ng mana ay mangyayari lamang pagkatapos alisin 
ang habilin ng namatay, na hindi hihigit sa ikatlong bahagi ('/3) ng kanyang 
yaman o di kaya ay pagkatapos alisin ang pambayad sa kanyang utang. 


Ang mga magulang ninyo at ang mga anak ninyo, na inilaan sa kanila ang 
mamanahin nila sa inyo, ay hindi ninyo alam kung sino sa kanila ang 
makapagbibigay ng higit na kapakinabangan sa inyo, rito sa daidig at sa Kabilang- 
Buhay; na kung kaya, wala kayong dapat kilingan na sinuman sa kanila. 


Ito ang ipinapayo ko sa inyo na ipinag-utos para sa inyo mula sa Allah (#8). 
Katiyakan, ang Allah (4) ang ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa Kanyang mga 
nilikha, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam (Marunong) sa pagsasagawa ng batas 
para sa kanila. 


[167.] 


Sarah 4, An-Nisd Juz (Bahagi) 4 4 sj+l) A stadt 8) gw 


12. At ang para sa inyo, O kayong 


mga kalalakihan, ang kalahati ng 
naiwan ng inyong mga asawa 
pagkatapos nilang mamatay kung 
wala silang anak, lalaki man o 
babae; subali’t kung mayroon silang 
anak, ang para sa inyo ay ikaapat na 
bahagi (‘/4) mula sa_ kanilang 
naiwan, na ito ay mamanahin ninyo 
pagkatapos isagawa ang kanilang 
habilin na ipinahintulot ng Islam, o 
di kaya ay pagkatapos ng anumang 
pagbabayad sa kanilang pagkaka- 
utang. 


Ang para naman sa inyong mga 
asawa, O kayong mga kalalakihan, 
ang ikaapat na bahagi ('/4) mula sa 
inyong mga naiwan, kung kayo ay 


TENA ays 


or kendo 





Selyeeasc ds 5S seh 4 ‘ i 
ha iN es SE Wacpih cs 


Set Garb Sie ator ; 


| Geo Syae wiers & 


Be ree 2ts Ite es 
soe tits parlaieeol f 

Z v fers ¢. ie 
SES NGS ye 33 oh as 


KSA Ai lie 253% = 


Hyp ALAN PEa of FLANGE 05 a 


4 edt 


we tem 


“a a 
5 Geeh hoi aebeettas Nea ee? ie 


Rach se ib ailgea ps skaant sal fl 
oe Beas 


AS 5 aif bs wall rete ie x 
PENG 5 SE 5 555 4 


walang anak, lalaki man o babae Os SANS Gant a 
mula sa kanila o mula sa ibang or te. ie 
babae. Subali’t kapag mayroon ay ANG ‘Gat Aan 4 
kayong anak, babae man o lalaki, a: SS: = 
ang para sa kanila (asawa) ay OPI 
ikawalong bahagi (!/s) mula sa inyong naiwan, at paghahati-hatian nila ang 
ikaapat na bahagi ('/4) 0 di kaya ay ikawalong bahagi ('/s) kung sila ay higit 
kaysa sa isa. 





Subali’t kapag siya (ang asawa mo) ay nag-iisa lamang, ang mamanahing yaon ay 
para lamang sa kanya ('/4 0 di kaya ay !/s), pagkatapos isagawa ang anumang 
habilin ninyo mula sa karapat-dapat na ipinahintulot na habilin, o di kaya ay 
pagkatapos bayaran ang anuman na inyong pagkakautang. 


At kapag namatay ang lalaki o babae, na walang sinuman sa kanila ang may anak 
o magulang, subali’t mayroon silang kapatid na lalaki o babae, na mula sa 
kanyang ina, ang para sa bawa’t isa sa kanila ay ikaanim na bahagi ('/6). 


At kapag ang mga magkakapatid na kalalakihan o mga kababaihan sa ina ay 
marami, sila ay maghahati-hati nang pantay-pantay mula sa kanilang mamanahin 
na ikatlong bahagi ('/3). Walang pagkakaiba ang lalaki sa babae. 


Ito ang batas na itinalaga ng Allah (4) na mamanahin ng mga magkakapatid na 
kalalakihan at mga kababaihan sa ina, pagkatapos mabayaran ang mga utang ng 
namatay at pagkatapos isagawa ang kanyang habilin, kung ang kanyang 
paghahabilin ay hindi magdudulot ng kapahamakan sa mga tagapagmana. 


[168.] 


Sarah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 4 4 sel 4 std! 5) geo 


Sa pamamagitan nito ay inuutusan kayo ng inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha bilang 
kapaki-pakinabang na pagpapayo para sa inyo. Ang Allah (4) ang ‘‘Aleem’ — 
Siya ang Ganap na Nakaaalam sa anumang makabubuti sa Kanyang nilikha, na 
Siya ang ‘Haleem’ — Ganap at Napakalawak ang Kanyang Pang-unawa, na Siya 
ay di-kaagad nagpaparusa sa kanila (na nakagagawa ng mga pagkakasala). 


13. Yaon ang mga batas ng Allah (4) na Kanyang itinalaga sa mga ulila, mga 
kababaihan at sa pagbabaha-bahagi ng mga mana, na nagpapatunay na ang mga 
batas na ito ay nagmula sa Allah (4%) na ‘‘Aleem’ — Walang-Hanggan at Ganap na 
Nakaaalam, na ‘Hakeem’ — Walang-Hanggan at Ganap na Maalam. 


At sinuman ang susunod sa Allah (88) at sa Kanyang Sugo, mula sa Kanyang mga 
alipin, hinggil sa mga isinagawa Niyang batas at iba pa, ay papapasukin Niya sa 
Kanyang mga Hardin (‘A/-Janndat’) na may maraming puno at mga palasyo, na sa 
ilalim nito ay may umaagos na mga ilog-tabang. At sila ay mananatili roon sa 
lubos na kaligayahan at hindi na sila lalabas pa mula roon magpakailanman. Ang 
gantimpalang yaon ang siyang pinakadakilang tagumpay. 


14. At sino naman ang lalabag sa Allah (4%) at sa Kanyang Sugo sa pamamagitan 
ng pagtanggi sa mga batas ng Allah (4) at paglabag sa anumang itinalaga Niyang 
batas para sa Kanyang mga alipin sa pamamagitan ng pagbabago nito, o di kaya 
ay pagwawalang-halaga nito, ay papapasukin Niya sa Impiyerno, na siya ay 
mananatili roon at ang para sa kanya ay kaparusahan na siyang magpapahiya at 
magpapahamak sa kanya. 


[169.] 


Sarah 4. An-Nisd Juz (Bahagi) 4 






Sd 22 et ot Hs ie eat + Fe 
i dis ER Ht Si ok its 
5 ss ee tt oe 2424s Gc 
Boast (4,4 ob pas aN 5 ge 
a Os 9214-95 HA MIE E- |  T 
By Sha at NO SS Bg snl 
“NN < +2» eS ete 4 
ai CELE AG Keo Qctylills © : 

4 a ee 
34 CaSO Sie lS 4% eb ELol; ‘ 
r Ante 4c & NECA O 
Aes NO pte Srl ail Je ey] & 
: aiein sta 4-4 GAs Es ZA 
Sle wo RAD sb os 


By) Silene alain 
fC OS EM SG MES IE 
4 HSM OWukcAtctass & 
a BIST ES Ta AS LA sigac Z 
MO V5 Zas stil KR 





















ed ee eal 


bees 





A sly 4 sll 8) ps 


15. At yaong gumagawa ng 
pakikiapid mula sa inyong mga 
kababaihan, humanap kayo ng mga 
testigo para sa kanila, O kayong 
mga tagapagkalinga at mga hukom, 
ng apat na matutuwid na mga 
kalalakihan mula sa mga Muslim. 
At kapag tumestigo sila sa kanila 
sa ganoong gawain, ay ikulong 
ninyo sila sa inyong mga tahanan 
hanggang sa katapusan ng kanilang 
buhay at sila ay mamatay, o di 
kaya ay gagawa ang Allah (4) ng 
paraan para makaligtas sila mula 
roon. 


16. Ang dalawang gumagawa ng 
pakikiapid, parusahan ninyo sila sa 
pamamagitan ng pagpalo, paglayo 
at pagpapahiya sa kanila, subali’t 
kapag sila ay nagsisi sa kanilang 
nagawang pagkakasala at sila ay 
nagpakabuti sa pamamagitan ng 





pagsagawa nilang dalawa ng mga 
mabubuting gawa, ay hayaan na ninyo sila at huwag nang parusahan pa. 


Nauunawaan sa talatang ito at sa nauna pa kaysa rito, na ang mga kalalakihan 
kapag sila ay gumawa ng pakikiapid ay paparusahan sila, at ang mga kababaihan 
naman ay ikukulong at paparusahan, at ang pagkukulong sa kanila ay hanggang 
kamatayan; na ang katapusan naman ng pagparusang ito ay hanggang sa sila ay 
magsisi at magpakabuti. 


Ito ang mga batas, noong simula pa lamang ng Islam (sa kapanahunan ni Propeta 
Muhammad #8), pagkatapos ay pinawalang-bisa ito sa pamamagitan ng pagtatala 
ng Allah (4) at ng Kanyang Sugo ng iba pang batas, na ang lalaki at babae na 
nagkasala ng pakikiapid ay babatuhin, (subali’t) silang dalawa ay 
(kinakailangang) malayang tao (hindi mga alipin), nasa tamang edad, nasa tamang 
pag-lisip, na silang dalawa ay nakaranas ng legal na pag-aasawa; at ang pagpapalo 
naman ng isang daang palo at paglalayo (sa kanyang bayan) ng isang taon — na ito 
ang kaparusahan sa iba na hindi nakaranas ng legal na pag-aasawa. Katiyakan, 
ang Allah (4) ang ‘Tawwab’ — Tagapagtanggap ng sinumang nagsisisi at 
humihingi ng kapatawaran mula sa Kanyang mga alipin na mga nagsisisi, na 
‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 


[170.] 


Sarah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 4 4 sel F std! 5) geo 


17. Katiyakan, ang tinatanggap lamang ng Allah (4) ay ang pagsisisi ng mga 
yaong nakagawa ng paglabag at mga pagkakasala dahil sa_kanilang 
kamangmangan sa anumang kaparusahan nito at sa pagdudulot nito ng pagkagalit 
ng Allah — sa lahat ng lumabag sa Allah, nagkamali man o sinadya ay itinuturing 
na mangmang sa ganitong kapaliwanagan kahit na alam pa niya na ito ay bawal — 
pagkatapos ay nanumbalik sila sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa 
pamamagitan ng paghingi ng kapatawaran at pagsunod bago dumating sa kanila 
ang kamatayan. 


Ang kanilang pagsisisi ang siyang tinatanggap ng Allah (4), dahil ang Allah (%) 
ang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa Kanyang mga nilikha, na ‘Hakeem’ — 
Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa at pagtatakda. 


18. At hindi tinatanggap ang pagsisisi ng sinumang nagpupumilit sa pagsasagawa 
ng mga kasalanan at hindi nanunumbalik sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
hanggang sa dumating sa kanila ang paghihingalo at sasabihin ng isa sa kanila: 
“Ako’y nagsisisi na ngayon.” At ganoon din, hindi rin tinatanggap ng Allah (4%) 
ang pagsisisi ng mga namatay na tumanggi na hindi naniwala, na tinanggihan nila 
ang Kaisahan ng Allah (4) at mensahe ng Sugo ng Allah na si Propeta 
Muhammad (3%), na sila ay nagpupumilit na magsagawa ng mga kasalanan 
hanggang sa sila ay namatay na patuloy na tumatanggi na _ walang 
pananampalataya. Ang inihanda Namin para sa kanila ay masidhing kaparusahan. 


19. O kayong mga naniwala! Hindi ninyo maaaring ituring na kabilang sa mga 
naiwang mamanahin ang mga asawa ng inyong mga ama, na maaari ninyo silang 
panghimasukan sa pamamagitan ng pagpapakasal ninyo sa kanila, o di kaya ay 
pagpigil sa kanila sa nais nilang pag-aasawang muli o di kaya ay pagpapakasal 
nila sa iba, samantalang hindi sila sumasang-ayon sa lahat ng ito. 


At hindi rin maaari sa inyo na pahirapan ang inyong mga asawa dahil sa kayo ay 
wala nang pagmamahal sa kanila, nang sa gayon ay maipaubaya na nila sa inyo 
ang bahagi ng inyong ibinigay sa kanila (noon) na ‘Mahr’ at iba pa, maliban na 
lamang kung nakagawa sila ng pagkakasala na katulad ng pakikiapid, dahil kapag 
ito ay nangyari o kapag nangyari na nahuli ninyo sila sa aktuwal habang ginagawa 
nila ang pagkakasala ay magkakaroon kayo ng karapatan para bawiin ang lahat ng 
ibinigay ninyo sa kanila. 


At ang karapat-dapat na pakikisama ninyo sa inyong mga asawa ay dahil sa 
pagmamahalan, pag-uunawaan at pagbibigay sa kanila ng kanilang karapatan. At 
kung sakaling ayaw na ninyo sa kanila dahil sa kadahilanang makamundo ay 
pagtiisan ninyo (ang situwasyon), dahil maaari na ang bagay na ayaw ninyo ay 
siyang makapagdudulot ng maraming kabutihan. 


[171.] 


Sdérah 4. An-Nis& 





20. At kung = nais_ ninyong 
hiwalayan ang inyong asawa at 
magnanais kayong mag-asawa ng 
iba at nakapagbigay kayo noon sa 
kanila ng malaking halagang 
‘Mahr’ ay wala na_ kayong 
karapatang kumuha pa ng _ kahit 


Juz (Bahagi) 4 


A sith 


whenrr os Jn ie ee ete Se mice 
mailes GIs 699 SISOS 21515 
Jo As 


‘! AS 3S het ALI E5G Buss B52] \ 
S ece Be BATE 7 og pag 
waliy SEED Er srystcg 


4 studi 5) gu 


Lip ete KiciEsIs D us B 
Sie, Sissi Kl 
men En} Oca 
eee Bion e 
3 aE 3 SS 
RkSei cea, tt ae aoe 
Sy HES K SS cing Es ei eG 
APRN SS Mens 
RENT OR hans og tte cis. nA 
Sis orate fee He : 


kaunti mula roon (sa ‘Mahr’ na 
yaon). Mag-aangkin ba kayo mula @ 
roon kahit kayo ay By Gin 72.8 
makapagsinungaling at makagawa 
ng malinaw na pagkakasala? 


21. At paano kayo magkakaroon ng 
karapatang mag-angkin mula sa 
inyong ibinigay na  ‘Mahr’ 
samantalang kapwa naman kayong 
lumigaya sa isa’t isa noong kayo ay 
nagsasama pa, at nagkaroon sila 
mula sa inyo ng matibay na 
kasunduan na pananatilihin ninyo 
sila bilang asawa ninyo sa 
marangal na pamamaraan, o di 
kaya ay hiwalayan ninyo sila sa 
maayos na pakikipagkasunduan? 





22. At huwag ninyong pakasalan ang sinumang napangasawa ng inyong mga ama 
na mga kababaihan, maliban na lamang kung ang pangyayaring ito ay nangyari 
noong kayo pa ay nasa kapanahunan ng kamangmangan, dahil hindi kayo 
mananagot hinggil sa bagay na ito. 


Ang pag-aasawa ng mga anak sa mga asawa 0 naging asawa ng kanilang mga ama 
ay isang bagay na karumal-dumal at masidhi ang pagiging kasamaan nito, 
kinamumuhian ng Allah (4) ang mga gumagawa nito. At ito ay masamang 
kaugalian na inyong ginagawa noong kayo ay nasa kamangmangan pa. 


23. Ipinagbawal ng Allah (#) sa inyo na mapangasawa ang inyong mga ina at 
kasama rito ang inyong mga lola sa ama o di kaya ay sa ina; at ang inyong mga 
anak na kababaihan kasama rito ang inyong mga apo na kababaihan kahit na 
gaano pa kalayo ang pagkaka-agwat ng pagkakasali’t-saling lahi nito; at ang 
inyong mga kapatid na mga kababaihan sa ama’t ina o di kaya ay sa ama 0 sa ina; 
ang inyong mga tiyahin na mga kapatid na babae ng inyong mga ama at kapatid 
na babae ng inyong mga lolo’t lola sa ama; at ang inyong mga tiyahin na mga 
kapatid na babae ng inyong mga ina at mga kapatid ng inyong mga lolo’t lola sa 
ina; 


[172.] 


Sarah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 4 4 seh 4 std! 5) geo 


Ang inyong mga pamangking babae sa inyong kapatid na lalaki at mga 
pamangking babae sa inyong kapatid na babae, kasama rito ang kanilang mga 
anak; at ang inyong mga ina sa gatas na siyang nagpasuso sa inyo at ang inyong 
mga kapatid na kababaihan sa gatas — katiyakang ipinagbawal ng Sugo ng Allah 
ang kapatid sa gatas na katulad ng pagbabawal niya sa kapatid sa dugo, — at ang 
mga ina ng inyong mga asawa, sa mga asawa man ninyo na nagkaroon kayo ng 
pagtatalik o hindi; 


At mga anak na kababaihan ng inyong mga asawa na hindi kayo ang ama, na sila 
ay lumaki sa inyong mga tahanan at nasa ilalim ng inyong pangangalaga, na mas 
matagal ang inilagi nila sa inyo sa kanilang buhay. Sila ay ipinagbabawal sa inyo, 
kahit na hindi sila lumaki sa inyong mga tahanan subali’t nagkaroon kayo ng 
pagtatalik sa kanilang mga ina, magkagayunpaman kung hindi kayo nagkaroon ng 
pagtatalik sa kanilang ina at hiniwalayan ninyo sila (na ang ibig sabihin ay ang 
kanilang ina) o di kaya ay namatay sila bago naganap ang pagtatalik, ay wala 
kayong kasalanan kung magpapakasal kayo sa kanila (sa anak); 


At ganoon din, ipinagbabawal ng Allah (4) sa inyo na mapangasawa ang mga 
naging asawa ng inyong anak na tunay mula sa inyo at sa sinumang naging 
kapatid nila sa gatas, at ang pagbabawal na ito ay kapag nangyari na ang kasalan, 
nagkaroon man ang inyong anak ng pagtatalik sa kanila o hindi, 


At ipinagbabawal din sa inyo na mapangasawa nang magkasabay ang dalawang 
magkapatid na babae, magkapatid man sila sa dugo o sa gatas, maliban na lamang 
kung ito ay nakaraan na, na ito ay nangyari sa inyo noon sa panahon ng 
kamangmangan. 


At hindi rin maaaring sabay na mapangasawa ang isang babae at ang kanyang 
tiyahin sa kanyang ama o kanyang tiyahin sa kanyang ina, na katulad nang 
nasasaad sa ‘Sunnah.’ 


Katiyakan, ang Allah (4) ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa mga 
nagkakasala kapag sila ay nagsisi, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal sa kanila at hindi nag-uutos sa kanila ng mga bagay na hindi nila 
makakayanan. 


[173.] 


Sérah 4. An-Nis& 


Rar PE SSS bY Sa 2) ae 
PN, aes PP. a 


tT 


- 2% eee ape = io i 
aac Cacia @ 
4 tho - Ze Aten tee e i gent ~ 
me (fe SI eas 5k SI Jel X Ae alas Ke 
i roo ote © eee Shere 
oh pee po war pe et yal 


“oo 


€ 


| RECA a RABE | 
fe Calais Mien HGS ff 
Fes IOS § 


are oe 


Z4cat 


BBLAS (°F 2) CASE, 
9 Sashes iebloibipeSb Was é 


eo 


Bo eePaege eins = _ were 
, ae Vitae pe ciety ah 


Oe 4.x eters Ae 7s 
a Arad Gyles doa : 1) Sb Fe l156 alas 
Do ee poy yt ® sete 4 Ode Ae 

ETI CIN Se SEN EG 


oPAZ gate 


Ap -ite- 2 gp oe 5-58 - ff 

» a 4 ars -47 
, esd ryt tilly STE 1S ol SC. EESTI . 
< i Seer s ot - ore & fer dyaets 3B ‘ 
, OP NGS a3 SG 13D c 


Juz (Bahagi) 5 








(5 sj!) A cledl By gue 
24. At ipinagbabawal din sa inyo na 
mag-asawa ng mga _ kababaihang 
may asawa, maliban na lamang sa 
sinuman na inyong nabihag sa 
pakikipaglaban sa Daan ng Allah 
dahil sa ito ay ‘Halal’ 
(ipinahihintulot) sa inyo na 
mapangasawa ninyo, sa kondisyon 
na matapos ninyong matiyak na 
walang sanggol sa kanilang mga 
sinapupunan sa pamamagitan ng 
pagkakaroon nila ng buwanang- 
dalaw (o regla). 


Itinala ng Allah (4) sa inyo bilang 
batas, ang pagbabawal sa _ pag- 
aasawa ng katulad nila (na mga 
kababaihang may  asawa), at 
ipinahintulot sa inyo ang _ pag- 
aasawa ng iba mula sa ipahintulot 
ng Allah (4) sa inyo, na hangarin 
ninyo na kayo ay maging marangal 





sa pamamagitan ng _ pagbibigay 

, : ninyo mula sa inyong mga 
kayamanan bilang ‘Mahr,’ nang sa gayon ay mapalayo kayo sa mga 
ipinagbabawal. 


Co ne 


An v goa Mb Soe ok 3 
a OAs ticatss Me S53 Sale ~ 


*< 
So Pn 





At kung sinuman sa kanila na mga kababaihan na nangyari ang pagtatalik ninyo 
sa kanila pagkatapos ng legal na kasal, ay kinakailangang ibigay ninyo sa kanila 
ang kanilang ‘Mahr,’ na ito ay ginawa ng Allah (#) na obligado sa inyo para sa 
kanila. At hindi rin magiging kasalanan sa inyo ang anumang napagkasunduan 
ninyo sa isa’t isa bilang ‘Mahr,’ kung sakaling magkaroon ito ng pagdaragdag o 
pagbabawas pagkatapos itong maitakda. 


Katiyakan, ang Allah (4) ang ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa mga 
pangyayari sa Kanyang mga alipin, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa 
pagbibigay o pagpapatupad Niya ng batas at sa pangangasiwa nito. 


25. At sinuman ang walang kakayahan sa pagbibigay ng ‘Mahr’ para makapag- 
asawa ng mga malalayang mananampalatayang kababaihan, ay maaari sa kanya 
na mag-asawa ng iba mula sa inyong mga kababaihang mananampalatayang 
alipin. 


Ang Allah (4) ang ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam ng katotohanan hinggil sa 
inyong paniniwala, na kung kayo nga ba ay para sa isa’t isa, samakatuwid, 


[174.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 53+! A stud! 8) go 


pakasalan ninyo sila kapag sumang-ayon ang kanilang mga tagapangalaga 
(‘guardians’) at ibigay ninyo ang mga ‘Mahr’ sa kanila ayon sa inyong 
napagkasunduan na bukal sa inyong kalooban, na sila (ang inyong pakakasalan) 
ay mararangal, malayo mula sa kahalayan, hindi lantarang nakikiapid at hindi rin 
lihim na nakikisama sa mga kalalakihan. 


At kapag sila (na ang tinutukoy ay ang aliping babae) ay nakapag-asawa at 
pagkatapos ay nakagawa sila ng pakikiapid, nararapat na sila ay parusahan ng 
kalahati lamang ng kaparusahan na ipinapataw sa mga kababaihang malalaya (na 
ang ibig sabihin ay hindi mga alipin) na nagkasala. 


Ito ang pagpapahintulot sa pag-asawa ng alipin, na ayon sa katangiang nabanggit 
ay ipinahihintulot lamang ito sa sinumang nangangamba sa kanyang sarili, at 
natatakot na makagawa ng pakikiapid, at nahihirapan siyang magtiis at mapigilan 
ang kanyang sarili na hindi makagawa ng kahalayan. 


Magkagayunpaman, ang pagtitiis para hindi na siya makapag-asawa ng alipin at 
pagpapanatili niya sa kanyang sarili sa pagiging marangal ay mas higit na 
nakabubuti. 


Ang Allah (8) ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa inyo, na ‘Raheem’ — 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa inyo dahil ipinahintulot niya sa inyo 
na mag-asawa ng mga katulad nila, kung hindi ninyo makakayanan ang pag- 
aasawa ng mga malalayang kababaihan. 


26. Hinahangad ng Allah (4) sa inyo sa pamamagitan ng mga batas na ito, na 
maipaliwanag Niya sa inyo ang mga alituntunin ng Kanyang Matuwid na ‘Deen,’ 
at ang Kanyang makatarungang batas, at itinuturo sa inyo ang mga pamamaraan 
ng mga Propeta at ng mga mabubuting tao na nauna sa inyo; sa batas hinggil sa 
pagpapahintulot at pagbabawal; at pinatatawad kayo sa pamamagitan ng inyong 
panunumbalik tungo sa pagsunod sa Kanya. 


At Siya ang Allah (4), Luwalhati sa Kanya, ang ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam 
kung ano ang nakabubuti sa Kanyang mga alipin, na ‘Hakeem’ — Ganap na 
Maalam sa Kanyang pagtatala ng Kanyang batas sa inyo. 


[175.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 5 (5 sj) A std! 5) geo 





27. At ang Allah (4) ay ihe 
naghahangad na mapatawad kayo at Reape SIDS DE 
pinagbibigyan Niya kayo sa inyong «ee 9S nic : = oedts ats i 
mga pagkakamali, subali’t yaon 3 ee ir ‘ 
namang nalulong sa _ kanilang § Se Neild ap Que Sal eals a '; 
pagnanasa at pansamantalang §& AED Sasi abi : 
kaligayahan ay naghahangad na ij vii 2 Spitz iEyiZc ff 
malihis kayo sa ‘Deen’ ng Allah 2 ¢, Serer he 

all nae . 


nang malaking pagkakalihis. 2 ee ae 


28. Hinahangad ng Allah (4) sa © nies ae \ A SiStibs J 
pamamagitan ng pagtatala ng  .-., we ees ‘ 


: A a \- 4 
Kanyang batas, na ito ay maging Fi enee “et 
4 4 5 > Ze s ss leg as - 

magaan para sa inyo at nang hindi —y & OwssK ee IPI 


kayo mahirapan, sapagka’t kayo ay 9% ie Aion ne 47 Ses ads iN Sus BUZy; 
nilikha na mga mahihina. : eg ‘ 


eines 


ae 5 ay Se ests 
bu a2 ae wie, * ore Pree -- & 
29. O kayong mga matatapat sa @ PK Ciao SNS Sl 605 ‘ 


inyong paniniwala sa Allah na @& be easaeale Sims ju 0x ic 
inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at & ase etch ~ f 
sa inyong pagsunod sa Kanyang ss, 5 GIGS 2 2 YG a 
Sugo na si Muhammad (38)! Hindi © Been “: 


ipinahintulot sa inyo na lustayin 
ang yaman ng iba na wala kayong 
karapatan, maliban na lamang sa kung ito ay nababatay sa batas at legal na 
pakikipagkalakalan, na may kasunduan sa isa’t isa. 





At huwag ninyong patayin ang inyong mga sarili ni magpatayan sa isa’t isa, 
sapagka’t ipapahamak lamang ninyo ang inyong mga sarili sa pamamagitan ng 
pagsagawa ng mga ganitong ipinagbabawal ng Allah (4) at anumang mga 
paglabag sa Kanya. Katiyakan, ang Allah (#), Siya ang ‘Raheem’ 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa inyo sa pamamagitan ng Kanyang 
pag-uutos at pagbabawal sa inyo. 


30. At sinuman ang makagawa ng anumang ipinagbabawal ng Allah (48), na tulad 
ng pag-aangkin ng kayamanan sa maling kaparaanan, halimbawa ay pagnanakaw, 
pangangamkam at pandaraya bilang paglabag sa batas; walang pag-aalinlangan, 
papapasukin siya ng Allah (4) sa Impiyerno at ipalalasap sa kanya ang lagablab 
nito, at ito ay napakadali para sa Allah (4). 


31. Subali’t kapag iniwasan ninyo, O kayong mga naniniwala, ang mga 
malalaking kasalanan na katulad ng paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah 
0 pagsamba ng iba bukod sa Allah (na tinatawag na ‘Shirk’), pagsuway sa 
magulang, pagkitil sa mga may buhay na ipinagbawal ng Allah maliban na 
lamang sa makatarungang kadahilanan at iba pa; ay patatawarin Namin kayo sa 


[176.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 53+! A stud 8) ge 


inyong mga maliliit na kasalanan at papapasukin Namin kayo nang marangal na 
pagpasok sa ‘A/-Jannah’ (Hardin). 


32. At huwag na kayong umasam pa sa mga bagay na itinakda ng Allah (3), 
hinggil sa pangingibabaw ng ilan sa inyo sa iba; sa mga katangian, kabuhayan at 
iba pa, sapagka’t ang Allah (48), itinala na Niya ang tadhana ng bawa’t isa ayon sa 
kung ano ang kanyang nagawa; na ito ay magkatulad, sa mga kalalakihan man o 
mga kababaihan. 


Kung kaya, hilingin na lamang ninyo sa Allah (%) na Mapagbigay, na 
pagkalooban kayo ng anumang kagandahang-loob mula sa Kanya, kaysa hangarin 
ninyo ang pagmamay-ari ng iba. 


Katiyakan, ang Allah (4) ang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam ng lahat ng mga 
bagay at batid Niya kung ano ang nakabubuti sa Kanyang mga alipin sa 
pamamagitan ng pagbabaha-bahagi Niya ng anumang kabutihan sa kanila. 


33. Nagtalaga Kami sa bawa’t isa mula sa inyo ng tagapagmana, na kanilang 
mamanahin ang anumang maliwan ng kanilang mga magulang at mga kamag- 
anak, at ganoon din sa mga yaong pinangakuan ninyo ng tunay na sumpaan-na- 
kasunduan na pagkakapatiran at pagtutulung-tulungan, na bibigyan ninyo sila 
mula sa anuman na inyong mga mamanahin, na samakatuwid ay ibigay ninyo sa 
kanila ang kung anuman na karapat-dapat na para sa kanila. 


Ang pagmamana sa pamamagitan ng sumpaan-na-kasunduan ay nangyari noong 
kasisimula pa lamang ng Islam (sa kapanahunan ni Propeta Muhammad 38), 
subali’t pagkatapos nito ay pinawalang-bisa ang ganitong uri ng batas sa 
pamamagitan ng pagpapahayag ng mga talata ng Dakilang Qur’an hinggil sa 
pagmamana. 


Katiyakan, ang Allah (48), Siya ang ‘Shaheed’ — Saksi na Ganap na Nakababatid 
sa lahat ng mga bagay na inyong ginagawa at kayo ay gagantihan ayon dito. 


[177.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 5 (5 3+) A sted! 5) geo 





34. Ang mga kalalakihan, sila ang 
mga tagapagtuwid ng  ~“mga 
kababaihan, tagapangasiwa at 
tagapangalaga; dahil sa pagtatangi 
ng Allah (&) sa kanila ng mga 
katangian, na sila’y naging karapat- 
dapat hinggil sa mga bagay na ito; 
at dahil din sa kanilang naibigay na 
mga ‘Mahr’ at sa obligasyon nila 
bilang tagapagtustos. 





* Cee 


Sie - 













ae sirens: ING HE 
Bat iy sits 

GS se sinc, siedus tas & 
2 eral ate peat Ah C5 < 
e Sach ENE TSS SAK Shs 
2 Gas Bis 35D neat balay 
olGdal 2S 5 sal seSiActe ys § 
HS Sha ail Aelia 
. FATES. AEB ALAG & O on 
: MEG SIG A GS; Ai ca 5 hcsy e 
A SG IL op ails § 
y Aca ASH SAN ELGG LNG 
setkssdecadiy VASES. K 
ie i AGShG loss Siti = Es 

oS Ce ee Se I 


i 
ole ft 


Sa mga mabubuti at matutuwid na 
kababaihan at sumusunod sa batas 
ng Allah (4), sa kanilang mga 
asawa at pinangangalagaan nila ang 
lahat ng mga _ obagay' na 
ipinagkatiwala sa kanila sa oras na 
wala ang kanilang mga asawa sa 
pamamagitan ng pangangalaga at 
pamamatnubay ng Allah (4%), at sa 
mga yaon namang nangangambang 
baka sila ay lalabag sa inyo, ay 
pagpayuhan ninyo sila ng 

5 : magandang salita; at kapag hindi 
nT para sa kanila ang magandang salita, ay huwag ninyo silang tabihan sa 
higaan; at kapag hindi naging mabisa ang hindi ninyo pagtabi sa kanila sa higaan, 
ay paluin ninyo sila nang marahan sa pamamagitan ng pagtapik na hindi 
nakasasakit; at kapag sila ay sumunod sa inyo ay huwag ninyo silang aapihin sa 
pamamagitan ng hindi pakikitungo nang maganda sa kanila, sapagka’t ang Allah 
(4) na ‘‘Alee’ — Kataas-taasan, at ‘Kabeer’ — Pinakadakila ay Siya ang 
mangangalaga sa kanila at Siya ang gaganti sa sinumang gagawa ng di- 
makatarungan at pang-aapi sa kanila. 


EY 





6 ty WE PONT PCE: Pe 


35. At kapag nalaman ninyo, O kayong mga tagapangalaga ng mag-asawa, na ang 
kanilang hindi pagkakasundo ay hahantong sa hiwalayan, ay magpadala kayo sa 
kanila ng hukom na patas mula sa pamilya ng lalaki at hukom din na patas mula 
sa pamilya ng babae, nang sa gayon ay mapag-aralan nila ang pangyayari at 
makapagpasiya sila ng anumang bagay na makabubuti sa dalawa, na dahil sa 
hangarin ng dalawang hukom na pagtutuwid at pagsasagawa ng mabuting 
ugnayan ay magabayan ng Allah (4%) ang mag-asawa. 


Katiyakan, ang Allah () ang ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam at walang 
anumang bagay ang maililihim sa Kanya sa nangyayari sa Kanyang mga alipin, na 
‘Khabeer’ — Ganap ang Kagalingan na Nababatid Niya nang ganap ang anumang 
niloloob ng kanilang mga sarili. 


[178.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 53+! A stud 8) go 


36. At sambahin ninyo ang Allah (4) nang bukod-tangi at magpasailalim kayo sa 
Kanyang Kaisahan, at huwag na huwag kayong gagawa ng pagtatambal sa 
Kanyang pagiging ‘Rabb’ na Tagapaglikha at sa pagsamba sa Kanya; at 
makitungo kayo nang mabuti sa inyong mga magulang at gampanan ninyo ang 
tungkulin ninyo sa kanila; at gayundin ang karapatan sa inyo ng inyong mga 
kamag-anak, mga ulila, mga mahihirap na nangangailangan; at maging sa inyong 
mga kapitbahay na kamag-anak at mga kapitbahay na di kamag-anak, at sa inyong 
mga kasamahan sa pang-araw-araw at gayundin sa mga kasamahan ninyo sa 
paglalakbay at sa mga manlalakbay na nangangailangan; at saka sa mga alipin na 
nasa ilalim ng inyong pangangasiwa, mga kababaihan man o mga kalalakihan. 


Katiyakan, ang Allah (4%) ay hindi nagmamahal sa sinumang mapagmataas mula 
sa Kanyang mga alipin at mapagmayabang sa mga tao. 


37. Yaong mga sakim na ayaw nilang gumasta at magbigay mula sa kabuhayang 
ipinagkaloob sa kanila ng Allah (#8), at hinihikayat nila ang ibang tao na maging 
sakim ding katulad nila, at ipinagkakait nila ang anumang biyaya at kagandahang- 
loob na ipinagkaloob sa kanila ng Allah (4). At inihanda Namin para sa mga 
walang pananampalataya ay kahabag-habag na kaparusahan. 


[179.] 


Sdrah 4. An-Nis& 





38. At inihanda (rin) Namin ang 
ganitong kaparusahan, sa mga 
taong gumagasta ng kanilang mga 
yaman bilang pagpapakitang-tao, 
na para lamang makita at marinig 
ng mga tao (ang kanilang 
ginagawa), at hindi  talagang 
naniniwala sa Allah mula sa 
kanilang mga kalooban at gawa; at 
ganoon din, hindi rin - sila 
naniniwala sa Kabilang Buhay. At 
ang mga masasamang gawaing ito 
ay mula sa pambubuyo sa kanila ni 
‘Shaytan.’ Ang sinumang maging 
kaibigan ni ‘Shaytdn’ ay siya na 
(ang ibig sabihin ay si ‘Shaytdn’) 
ang pinakamasamang kaibigan. 


39. At ano bang kapahamakan ang 
maaaring mangyari sa kanila kung 
sila ay naniwala sa Allah at sa 


Juz (Bahagi) 5 


sn Kec5 eT sis Ah i 
actin IpMeises OES 4 
CSAe ee 2 


ssa ail nesio es cS 


1 "8 yer A Ee ie Ba 5 555 EE ies 
: ree Fire aA OLE ss fe 


4a <P 


255555 Ou2 NPE AG5 
GEM gp SASS AEE | 
SLANIS SY (ecgsiely O s , 


3 eens 22955 pela SEN 


SS ee ee as coe os 
meetin SEEN AEE i & 

5S CCHIT L LGR Kat 
aes oR alo 


Sal ASN MUG ty Antic seat fs 


“44-7 


Kabilang-Buhay, at gumasta mula 
sa anumang biyayang ipinagkaloob 
sa kanila ng Allah (4) bilang 
paghahangad ng pagmamahal ng Allah (4%) at malinis na kalooban, ang Allah (3) 
ang Siyang ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa kanila at sa kung anumang 
kanilang ginagawa at huhukuman sila ayon sa mga gawain na ito. 





‘ eee a Meat SSN iy 


40. Katiyakan! Ang Allah (4), hindi Niya binabawasan nang kahit na katiting na 
katiting ang gantimpala ng gawain ng sinuman, subali’t ang kahit na katiting na 
katiting na kabutihan ay dinaragdagan Niya at Kanyang pinararami sa sinumang 
gumagawa nito at pinagkakalooban Niya pa ito ng karagdagan at ibinibigay Niya 
ang dakilang gantimpala mula sa Kanya, na ito ay ‘A/-Jannah’ (Hardin). 


41. Paano kung gayon, ang mangyayari sa mga tao sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay, kapag dinala ng Allah (4) sa bawa’t nasyon ang kanilang Sugo para 
tumestigo sa kanila, sa anumang kanilang nagawa; at dadalhin ka ng Allah (4), O 
Muhammad (2), para maging testigo sa iyong sambayanan at sa lahat ng mga 
Sugo na sila ay naiparating nila sa kanilang mga sambayanan ang mga mensahe 
ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha? 


42. Sa Araw na yaon ay magaganap ang pag-aasam ng mga walang 
pananampalataya sa Allah, at sa mga sumalungat at hindi sinunod ang Kanyang 
Sugo; na sana ay nanatili na lamang silang nasa ilalim ng kalupaan, na sana ay 
naging mga alabok na lamang sila, nang sa gayon ay hindi sila bubuhayin na mag- 


[180.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 53+! A stud 8) gu 





uli; subali’t hindi nila maitatago ang kahit na anumang bagay sa Allah (4) na 
nasa kanilang mga kalooban, dahil isinara ng Allah (4) ang kanilang mga bibig at 
tumestigo laban sa kanila ang mga bahagi ng kanilang katawan sa anumang 
kanilang nagawa. 


43. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Huwag 
ninyong lapitan ang pagsa-‘Salah’ at huwag ninyo itong isagawa habang kayo ay 
nasa kalagayan ng kalasingan, hanggang sa mabatid ninyo kung ano ang inyong 
mga sinasabi. 


Ito ang katuruang inihayag bago ipinahayag ang pinakahuling batas hinggil sa 
pagbabawal ng mga nakalalasing na bagay sa lahat ng pagkakataon. At huwag 
kayong lumapit sa pagsa-‘Salah’ (na ang ibig sabihin ay huwag ninyo itong 
isagawa) kung kayo ay nasa kalagayan ng ‘Jandbah,’*® at huwag din kayong 
lumapit sa mga dasalang lugar na katulad ng ‘Masjid,’ maliban na lamang sa 
sinuman sa inyo na nais lamang dumaan mula sa isang pinto patungo sa kabila. At 
ang pagsa-‘Salah’ ay hindi ninyo maaaring gawin hanggang hindi ninyo 
naisasagawa ang pangkalahatang pagpapaligo ng buong katawan (na tinatawag na 
‘“Ghus?’). 


At kapag kayo ay may sakit at hindi ninyo kayang gumamit ng tubig, o di kaya ay 
naglalakbay kayo, o di kaya ay nagbawas (o dumumi) ang isa sa inyo, o di kaya 
ay nakipagtalik kayo sa inyong mga asawa; at wala kayong makitang tubig para 
malinis ninyo ang inyong mga sarili, samakatuwid ay kumuha kayo ng malinis na 
alikabok (pagkatapos ay hipan) at ito ay ipahid ninyo sa inyong mga mukha at sa 
inyong mga kamay (na tinatawag na ‘Tayammum’).*' Katiyakan, ang Allah (4) 
ang “‘Afouwan Ghafourd’ — Napakalawak ang Kanyang Pang-unawa na Ganap 
na Mapagpatawad sa inyo. 


44. Hindi mo ba alam, O Muhammad (#8), ang nangyari sa mga Hudyo na 
pinagkalooban ng kaalaman, hinggil sa kung ano ang ipinahayag sa ‘Tawrah;’ 
subali’t ipinagpalit nila ang patnubay sa pagkaligaw, at tinalikuran nila ang 
anuman na nasa kanila na mga katibayan at mga palatandaan, na nagpapatunay sa 
pagiging totoo ng mensahe ng Sugong si Muhammad (3); at hinahangad nila sa 
inyo, O kayong mga naniniwala na pinatnubayan, na kayo ay lilihis mula sa 
Matuwid na Landas, nang sa gayon ay magiging ligaw din kayo na katulad nila. 


°° Jandbah’ — ang kalagayan ng isang tao pagkatapos ng naganap na pagtatalik sa kanyang asawa, 
o pagkatapos na nangyari ang isang ‘wet dream’ o iba pa na naging sanhi ng paglabas ng semilya. 
Ang isang tao na nasa ganitong kalagayan ay nararapat na magsagawa ng ‘ghus/’ 0 pagpapaligo ng 
buong katawan, o di kaya ay ‘tayammum’ bilang panghalili kapag makasasama sa kanya ang 
humipo ng tubig 0 maligo. 

*Tayammum’ — ang isang pamamaraan ng pagsasagawa nito ay idadampi ang mga palad ng 
kamay sa alikabok o di kaya ay sa malinis na lupa o buhangin, at pagkatapos ay hihipan ang mga 
alikabok nito at ipapadaan o ipapahid ang mga ito sa mukha, at pagkatapos ay sa magkabilang 
likuran ng palad. 


[181.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 5 (5 3+) A stadt 5) geo 


LESSEE Ga 45. At ang Allah () ang Siyang 
PIP ane ataeee = Aleem’ — Ganap na Nakaaalam 
Onsal, GG MIEKA, chat; kaysa sa inyo, O kayong mga 





naniwala, hinggil sa tunay na 
pakikipaglaban ng mga Hudyo sa 
inyo; subali’t sapat na ang Allah 
(48) sa inyo bilang inyong ‘Walee’ — 
Tagapagkalinga, Tagapangalaga at 
sapat na Siyang Tagapagtaguyod na 
tumutulong sa inyo laban sa inyong 
mga kalaban. 


B As -cli ce KiieAliegils: & 
8) (ebehabl cs emus acbs 
BSS a Sa Ssh AGI Be 
B uliccistip legis Oise, & 
| GS6645 Bis Kai 
I ssi tsveiiG he 
Sia. SBMS ails) BD Vase it 
B kA HIS S445 
8 Sn Gay cseoigso & 
G) MAES MI DISA & 
FSI OMIA DEL dS 
B Somos R eee 
Se Oiciicgitpciismie B 

OPER Keay ERE 


a .-_* 












46. Mayroong grupong kabilang sa 
mga Hudyo, na naging kaugalian na 
nila, ang pagpalit-palitin at baguhin 
ang mga salita ng Allah (8), bilang 
pagsisinungaling laban sa Allah 
(4). At sinasabi nila sa Sugo na si 
Propeta Muhammad (3): “Narinig 
namin ang iyong salita at nilalabag 
namin ang tyong ipinag-uutos; na 
kung gayon, makinig ka sa amin na 
parang wala kang narinig.” 





Sinasabi nilang: “R@‘i-na sam*aka” (na ang ibig sabihin ay “intindihin mo ang 
anumang nagmumula sa amin at unawain mo kami’), na binabaluktot nila ang 
kanilang mga dila ng mga ganoong pananalita na ang hangarin ay panalangin 
laban sa kanya (kay Propeta Muhammad #8), na sa kanilang wikang Hebreo, ang 
kahulugan nito ay pag-aalipusta sa kanya at pag-aalipusta sa ‘Deen’ ng Islam. 


Subali’t kung sinabi nila na: “Narinig namin at sinunod namin,’ sa halip na 
pagsabi nila ng, “Nilabag namin at makinig ka na parang wala kang narinig;” at 
“Ipaunawa mo sa amin,” sa halip na pag-aalipusta; yaon ay mas makabubuti para 
sa kanila sa paningin ng Allah (4) at yaon ang pinakamatuwid na salita. 


Kaya inilayo sila ng Allah (48) mula sa Kanyang Awa dahil sa kanilang pagtanggi 
at di-pagtanggap sa pagiging Propeta ni Propeta Muhammad (3); na sila ay 
walang paniniwala sa katotohanan kundi napakaliit, na ito ay di man lamang 
nakapagbibigay sa kanila ng kapakinabangan. 


47. O kayong mga nagtatangan ng Kasulatan, na mga Hudyo at mga Kristiyano! 
Maniwala kayo at tuparin ninyo ang anumang ipinahayag Namin sa Dakilang 
Qur’ an, na nagpatotoo sa anumang nasa inyong mga Kasulatan; bago Namin kayo 
puksain dahil sa inyong masasamang gawain, at baligtarin ang inyong mga mukha 
na ito ay papupuntahin Namin sa inyong mga likuran; 0 di kaya ay isumpa Namin 
ang mga yaong gumagawa ng paninira sa pamamagitan ng pagbabagong-anyo sa 


[182.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 53+! A stud 8) gw 


kanila, na sila ay gagawing mga unggoy at mga baboy, na katulad ng ginawa 
Naming pagsumpa sa mga Hudyo na pinili sa kanila ng Allah (4) ang Sabado 
bilang araw ng pagsamba at pamamahinga — mga ‘Ashabus Sabbath’ — na sila ang 
mga yaong pinagbawalan ng Allah (4) na mangisda sa araw ng Sabado, subali’t 
nagpatuloy pa rin sila sa pangingisda; na kung kaya, isinumpa sila ng Allah at 
inilayo sila mula sa Kanyang Awa. Samakatuwid, ang anumang naisin ng Allah 
(88) ay Siyang palaging nagaganap sa lahat ng pagkakataon. 


48. Katiyakan, ang Allah (4), hindi Niya pinatatawad at hindi Niya pinalalampas 
ang kasalanan ng sinumang sumamba ng iba bukod sa Kanya mula sa Kanyang 
mga nilikha; o di kaya ay nakagawa ng pagtanggi na kahit na anumang uri ng 
pagtanggi o di-paniniwala; subali’t pinatatawad Niya ang anumang kasalanan 
maliban sa ‘Shirk’ na ito, sa sinumang Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin; 
na kung kaya, ang sinumang nagsagawa ng pagtatambal o ‘Shirk’ sa pagsamba sa 
Allah (8) ay walang pag-aalinlangan na nakagawa siya nang napakalaking 
pagkakasala. 


49. Hindi mo ba alam, O Muhammad (4), ang nangyari sa mga yaong pinupuri 
nila ang kanilang mga sarili at mga gawa, at binabansagan nila ang kanilang mga 
sarili bilang malilinis at malayo mula sa kasamaan? Gayong ang Allah (4) 
lamang ang Bukod-tangi na karapat-dapat na pumuri sa sinumang Kanyang nais 
mula sa Kanyang mga alipin, dahil Siya lamang ang Ganap na Nakaaalam ng 
katotohanan sa anumang kanilang nagawa; at wala Siyang binabawas ng kahit na 
katiting na katiting na bagay mula sa kanilang ginawa, na kahit kasing tulad ng 
‘Fatila’ — ang hibla (o parang isang maiksing sinulid na kulay puti) na nasa buto 
ng bunga ng ‘7hamr’ o datiles. 


50. Pagmasdan mo sila, O Muhammad (3), nang may pagkamangha kung paano 
sila lumikha ng kasinungalingan laban sa Allah; gayong ang Allah (48) ay ligtas sa 
anumang uri na hindi angkop sa Kanyang Kadakilaan? Sapat na ang 
pagsisinungaling nila bilang isang napakalaking kasalanan na nagbubunyag ng 
mali nilang paniniwala. 


51. Hindi mo ba alam, O Muhammad (22), ang nangyari sa mga Hudyong 
pinagkalooban ng ilang bahagi ng kaalaman, na ang pinaniniwalaan nila ay ang 
lahat ng sinasamba bukod sa Allah na tulad ng mga rebulto, at saka mga ‘Shaytdan’ 
ng mga tao at mga ‘Jinn;’ at sinasabi nila sa mga yaong hindi naniniwala sa Allah 
at sa Kanyang Sugong si Muhammad: “Ang mga taong ito (na walang 
pananampalataya) ang mas higit na matuwid at nasa tamang landas, kaysa sa 
kanila na mga mananampalataya.” 


[183.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 5 (5 sr A sted! 5) geo 





52. Sila ang mga yaong dumami na sis cas 
ang kapinsalaan sa kanilang mga SPADA Peis 
nagawa at lumaganap na ang 
kanilang pagkaligaw, inilayo sila 
ng Allah (4) mula sa Kanyang awa 
bilang sumpa, at sinuman ang 
inilayo ng Allah () mula sa 
Kanyang awa; kailanman, ay hindi 
na siya makakakita pa ng sinumang 
makatutulong sa kanya at 
maglalayo mula sa_ masidhing 
kaparusahan. 







BON 5 14 Salis gma |B 
b Qs notesiptice as 
Cie BAS WORE EAS 
Oeweki a CLG cssiieas sie G 
EPG LISI 
MAIS Aa weit Aa oe Re 
HAMEL NSIG OQ tse hese 
NOUN § 
LEE Gua S SSAA I 
o5CAl ls SESSA) SSE ALG e 


‘ee. 










53. O mayroon ba silang kabahagi 
sa Kaharian? Kung sakaling sila ay 
pagkalooban noon ay hindi nila 
bibigyan ang sinuman ng kahit na 
kaunti na maging kasing-lit ng 
isang ‘Nagir’ — isang batik o tuldok 
na nasa buto ng datiles; 








ra 4 aa se hides 44 Ee o 
i SIAL aA Esa BR 
4 ss Bote cena Bac a” a eheree 74 in 
olde ail ooo'8 AS Re OR AIT 
4 Se heBer 2 fee peer cee ° 
Or Esohs asp Wh abs A 


3 <a> oS 






— 





™ 





54. O di kaya ay naiinggit ba sila 
kay Muhammad (#4), sa anumang 
ipinagkaloob sa kanya ng Allah 
(4), na biyaya na pagiging isang Propeta at Sugo; at naiinggit sila sa kanyang 
mga ‘Sahabah’ sa biyaya ng Patnubay tungo sa paniniwala at sa pagtanggap nila 
sa mensahe at pagsunod nila sa Sugo, at pangingibabaw sa daigdig; na inaasam- 
asam nila na mawala ang mga biyayang ito sa kanila? 





‘Pe ee) 


Subali’t pinagkalooban Namin noon ang pamilya ni Ibrahim (s¢#|) ng mga Aklat 
na ipinahayag ng Allah (4) sa kanila at kung ano ang ipinahayag sa kanila na 
wala sa Aklat na kanilang binabasa; at pinagkalooban din Namin sila kalakip noon 
ng malawak na kaharian. 


55. At mayroon sa kanila na pinagkalooban ng bahagi ng kaalaman ang naniwala 
sa mensahe ni Propeta Muhammad (8) at sinunod ang kanyang batas; at mayroon 
din namang tumanggi at di-tinanggap ang kanyang paanyaya, at pinagbawalan 
ang mga tao na sumunod sa kanya. Sapat na sa inyo na mga sinungaling ang 
lagablab ng Impiyernong-Apoy. 


56. Katiyakan, yaong mga tumanggi sa anumang ipinahayag ng Allah (4%) na 
Kanyang mga talata at Rebelasyon bilang Kanyang Aklat, at sa mga katibayan at 
mga palatandaan; walang pag-aalinlangan, ipapasok Namin sila sa Impiyerno, na 
malalasap nila ang tindi ng lagablab nito, at sa tuwing masusunog ang kanilang 


[184.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 sj! A stud 8) gu 


mga balat ay papalitan Namin ito ng panibagong mga balat, nang sa gayon ay 
patuloy nilang malasap ang kaparusahan para sa kanila at ang kasidhian nito. 
Katiyakan, ang Allah (4) ang Siyang ‘‘Azeez’ — Kataas-Taasan at Punong-Puno 
ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan at walang sinuman ang makapipigil 
sa Kanya, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa at 
paghahatol. 


57. At sa mga yaong naging panatag ang kanilang mga kalooban sa pamamagitan 
ng paniniwala sa Allah (4) at pagtanggap sa mensahe ng Sugo ng Allah na si 
Propeta Muhammad (#), at nagpakatuwid sila sa pagsunod, walang pag- 
aalinlangan, ipapasok Namin sila sa ‘Al-Jannda¢’ (mga Hardin) na sa ilalim nito ay 
may umaagos na mga ilog, at sila ay lubos na masisiyahan doon nang walang- 
hanggan, at hindi na sila palalabasin pa mula roon magpakailanman. At para sa 
kanila ay mga asawa, na nilinis ng Allah (4) mula anumang dungis, at 
papapasukin sila sa napakalawak na mga lilim sa ‘A/-Jannah’ (Hardin). 


58. Katiyakan, inutusan kayo ng Allah (4%) na ibalik ang mga ipinagkatiwala sa 
inyo roon sa mga nagmamay-ari nito, at huwag kayong magpapabaya hinggil sa 
pangangalaga nito; at inutusan din Niya kayo na humatol sa pagitan ng mga tao, 
nang pantay at makatarungang paghatol kapag kayo ay maghahatol sa pagitan 
nila, katiyakang napakaganda ang mga ganitong payo ng Allah (4) at Kanyang 
pamamatnubay patungo sa Kanya. Walang pag-aalinlangan, anong kahanga-hanga 
at napakahusay na pagpapayo ang ibinigay ng Allah (8) sa inyo! 


Katiyakan, ang Allah (4) ang ‘Samee~’ — Ganap na Nakakarinig sa lahat ng 
inyong mga sinasabi, na ‘Baseer’ — Ganap na Nakakakita sa lahat ng inyong mga 
ginagawa na walang anuman ang naililihim sa Kanya. 


59. O kayong mga matatapat sa inyong paniniwala! Sundin ninyo ang utos ng 
Allah (4) at huwag ninyo itong labagin, at sundin din ninyo ang Sugong si 
Propeta Muhammad (%) sa kanyang dala-dalang katotohanan; at sundin din ang 
inyong mga pinuno sa kanilang mga ipinag-uutos na hindi labag sa kagustuhan ng 
Allah (4), at kapag kayo ay mayroong bagay na di-napagkasunduan sa pagitan 
ninyo ay isangguni ninyo ang hatol hinggil dito sa Aklat ng Allah at sa ‘Sunnah’ 
ng Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad (#8), kung kayo nga ay naniniwala 
nang tunay na paniniwala sa Allah (4) at sa Araw ng Paghuhukom. 


Ang pagsangguning ito sa Aklat ng Allah at sa ‘Sunnah’ ay higit na makabubuti 
sa inyo kaysa sa hindi ninyo pagkakasundu-sundo sa isa’t isa at sa pagbibigay 
lamang ninyo ng sariling pananaw; at ang pagsasangguni ring ito ay higit na 
makapagdudulot ng mabuting kahihinatnan. 


[185.] 


Sdérah 4. An-Nis& 


WEST Owe Be 
% Pt 


a1 4.4% a AGhe sate 


Gols ngs byes 
“St pecan 
s BANA Al SBS MHA S 


f- ~ 


ae reosikeeermiieneied c 
(EH Aaa sat f 


ARES <A 
5 LSS 


acl 5 gh AM ERS D Vas 


Juz (Bahagi) 5 


(S jl) 4 sted! 8) pw 





60. Hindi mo ba alam, O 
Muhammad (#8), ang hinggil sa mga 
mapagkunwari, na inaangkin nilang 
sila ay mga naniwala sa anumang 
ipinahayag sa ityo na _ Dakilang 
Qur’an at sa anumang ipinahayag sa 
mga Sugong nauna sa iyo; na 
ninanais nila na magpahukom para 
maayos ang kanilang mga di- 
napagkakasunduan sa batas na hindi 


batas ng Allah, na isang batas na 
hindi makatarungan; gayong ipinag- 
utos sa kanila ng Allah (4) na 
tanggihan at di-paniwalaan ang 
anumang kamalian? At subali’t ang 
hinahangad sa kanila ni ‘Shaytan’ 
ay mailayo sila sa Daan ng 
Katotohanan, nang  matinding 
pagkakalayo. 


eh i ase 


Se MaSA Dusssicy 
- oe AG ores - esr 2 
324) 5554 pitta thnyits 
2 tek 


WN AF slats or Gays =o Js : 
ee Bales AS ih 2p A 3 y 


vt- se 


\y ail) EEG ASI. ‘ 

SOCS65a abil yae5) 
Aeraa siKc4g- = 
2: > ws eae 


ee) 


Dito sa ‘Ayah’ o talatang ito, ang 
katibayan na ang tunay' na 
paniniwala ay nangangahulugan ng 
pagpapasailalim sa batas ng Allah at 
ito ang magiging panuntunan sa lahat ng bagay, na kung kaya, sinuman ang nag- 
aangkin na siya ay naniwala subali’t ang pinili niya ay ang maling batas kaysa sa 
batas ng Allah, siya ay sinungaling sa kanyang pag-aangking ito. 





61. At kapag pinayuhan ang mga yaong mapagkunwari, na sinasabi sa kanila: 
“Halina kayo sa ipinahayag ng Allah (&&), at sa Kanyang Sugong si Muhammad 
(38), at sa Kanyang gabay,” makikita mo ang mga yaong mapagkunwari na 
ipinapakita nila na sila ay may paniniwala at itinatago ang kanilang di-paniniwala, 
na tinatalikuran ka na may matinding pagtanggi. 


62. Paano kung gayon, ang mangyayari sa yaong mapagkunwari, kapag dumating 
sa kanila ang kaparusahan dahil sa nagawang kasamaan ng kanilang mga kamay, 
pagkatapos sila ay nagtungo sa iyo, O Muhammad (3), na humihingi ng 
paumanhin at sumusumpa sa Allah (4), at tinitiyak nila sa iyo na sila ay wala raw 
hangaring anuman sa kanilang mga nagawa kundi kabutihan at para ayusin ang 
hindi pagkakasundu-sundo! 


63. Sila ang mga yaong batid ng Allah ang katotohanan sa kanilang mga puso na 
pagkukunwari; na kung kaya, hayaan mo na sila (huwag mo na silang parusahan) 


[186.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 53+! A stud! 8) go 


subali’t balaan mo sila mula sa kasamaang kanilang kinalalagyan, at magsabi ka 
sa kanila ng mga salitang makabuluhan na tatalab sa kanilang kalooban. 


64. Hindi Kami nagpadala ng mga magkakasunod na Sugo kundi para sila ay 
sundin bilang kagustuhan ng Allah (4) at Kanyang kapasiyahan. At kung ang 
mga yaong nagkasala sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsasagawa nila 
ng mga kamalian, ay dumating sa iyo, O Muhammad (3%), na mga nagsisisi, na 
humihiling sa Allah (4) na sila ay patawarin sa mga kasalanang kanilang nagawa 
at hiniling mo sa Allah (8) para sa kanila ang kapatawaran, (na kung gayon,) 
matatagpuan nila ang Allah (4) na ‘Tawwab’ — Tagapagtanggap ng sinumang 
nagsisisi at humihingi ng kapatawaran, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap 
na Mapagmahal. 


65. Sumumpa ang Allah (4) sa Kanyang Sariling Kataas-taasan, na kailanman ay 
hindi sila magiging tunay na mananampalataya hanggang hindi ka nila 
ginagawang hukom, O Muhammad (3), sa anumang hindi nila napagkakasunduan 
sa mga pagitan nila, na ito ay noong ikaw ay nabubuhay pa, o di kaya ay 
magpahukom sila sa iyong ‘Sunnah,’ kapag ikaw ay namatay na,” pagkatapos ay 
hindi sila makararamdam sa kanilang mga sarili ng pagtutol sa anumang tyong 
pinasyahang paghahatol, at sila ay susunod nang ganap na pagsunod, sapagka’t 
ang pagsunod sa anumang dinala ni Propeta Muhammad (2%) na Qur’an at 
‘Sunnah’ bilang panuntunan at batas sa lahat ng larangan ng pamumuhay ay 
pinakaugat ng Paniniwala na kalakip ang kabuuang pagtanggap at kasiyahan. 





*°Na ito ay ang kanyang mga naiwang batas at mga alituntunin ng buhay. 


[187.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 5 (5 sj) A std! 8) geo 





66-68. At kung inutusan lamang “=i 
Namin sila na mga mapagkunwari : 
na nagpapahatol sa mga maling 
batas, na patayin ng mga inosente 
mula sa kanila ang mga yaong 
nagkasala o di kaya ay palabasin 
sila mula sa kanilang mga bayan, ay 
hindi sila susunod sa _ ganoong 
kautusan maliban na lamang sa 
mangilan-ngilan sa kanila. Subali’t 
kung sinunod lamang nila ang 
anumang ipinayo sa kanila, ito ay 
magdudulot ng  kapakinabangan 
para sa kanila at magpapatibay ng 
kanilang Pananampalataya, at 
pagkakalooban Namin sila ng 
dakilang gantimpala mula sa Amin, 
dito sa daigdig at sa Kabilang- 
Buhay, at gagabayan Namin sila at 
papatnubayan patungo sa Matuwid 
na Landas. 















Soe was) 


By lA SKA ECS TSS | 
B SkagcV mise AsE Ss § 
) SEI OEE AG shi | 
} Dielb eas Quaeics & 
GAS MME ASI Dba B 
GAC LMAS O GiGs § 
Pi obbiacesiCk OCaet 


A ACOs fot ist § 
BB ad iygeacisisi skate & 
] SM Log hehe Outs B 
B ECA Ys 


i 
ee 













Sue) 
> a. 





Gf 






69. At sinuman ang susunod sa mga 
kautusan ng Allah (4) at sa 
patnubay ng Kanyang Sugong si Propeta Muhammad (#8), ay itinaas nila ang 
kanilang mga antas at kabilang sila sa mga hanay ng mga biniyayaan ng Allah 
(&) at pinagkalooban ng ‘A/-Jannah’ (Hardin), na mga propeta, mga matutuwid 
na mga naniwala nang buong katapatan, at mga ‘Shuhadah’ (namatay nang alang- 
alang sa Allah), at mga mabubuting mananampalataya, na sila ang mga 
pinakamabubuting kasamahan sa ‘A/-Jannah’ (Hardin). 


a 
ae Pee > Pi a Pic a Po een 





70. Tyan ang kagandahang-loob mula sa Allah (4) na Nag-iisa at Bukod-Tangi, at 
sapat na ang Allah (4) bilang Ganap na Nakababatid ng lahat, batid Niya ang 
mga pangyayari sa Kanyang mga alipin at kung sinuman sa kanila ang karapat- 
dapat na pagkalooban ng masaganang gantimpala dahil sa kanyang mga 
mabubuting nagawa. 


71. O kayong mga naniwala! Maging maingat kayo sa pamamagitan ng 
paghahanda sa pakikipaglaban sa inyong mga kalaban at magtungo kayo para 
makipagtagpo sa kalaban nang pangkat-pangkat o di kaya ay sabay-sabay. 


72. At katiyakan, mayroong kabilang sa inyo na mga taong nagpapahuli o 


nagpapaantala sa kanyang pag-alis para sa pakikipagharap sa mga kalaban, na 
nagtatamad-tamaran at sadyang sinisira ang kalooban ng iba. 


[188.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 sj! A stud! 8) go 


At kapag naitakda sa inyo na subukin kayo sa pamamagitan ng pagkamatay o 
pagkatalo, sasabihin niya nang may kagalakan, “Pinangalagaan ako ng Allah, 
dahil sa hindi ako nakasama noong dumating sa kanila ang sakuna na 
kinamumuhian ko,” at matutuwa siya dahil sa kanyang ginawang pagpapaiwan 
mula sa inyo. 


73. At kapag nagkamit kayo ng kagandahang-loob mula sa Allah (4) at 
‘Ghanimah’ ay sasabihin niya na may kasamang panibugho at panghihinayang na 
parang walang nangyaring pagmamahalan sa pagitan ninyo at niya, “Sana ay 
nakasama ako sa kanila, nang sa gayon ay nagkamit din ako ng tagumpay na 
katulad nila na nagkamit ng kaligtasan, pagkapanalo at ‘Ghanimah.” 


74. Samakatuwid ay makipaglaban kayo sa mga kumakalaban sa ‘Deen’ ng Allah 
(88) para itaguyod ang Kanyang ‘Deen’ at mangibabaw ang Kanyang batas, na 
sila ay ang mga yaong ipinagpalit ang makamundong bagay sa buhay sa 
Kabilang-Buhay at ang gantimpala nito. At sinuman ang nakipag-‘Jihdd’ sa Daan 
ng Allah nang taimtim pagkatapos siya ay napatay o di kaya ay nagwagi, walang 
pag-aalinlangang ipagkakaloob Namin sa kanya ang dakilang gantimpala. 


[189.] 


Sdérah 4. An-Nis& 


Je enlaces eat aegshaNscs Ges 


s xa, EATS SAGA AILS 


DAs ‘BealS Ja 


ashe EKGSO td « 


Juz (Bahagi) 5 





(S sl) 4 std! 8) pw 





75. Ano ba ang pumipigil sa inyo, 
O kayong mga _ naniwala, sa 
pakikipaglaban sa mga _ kuma- 
kalaban sa ‘Deen’ ng Allah at nang- 
aapi sa mga mananampalataya 
bilang ‘Jihdd’ upang itaguyod ang 
‘Deen’ ng Allah; at pagtulong sa 
mga alipin ng Allah na mahihina, 


do 
Cyi4 aCe 


pis opal nt so > mga pinagmamalupitan, mga 
- NG NDVE.S3K, =i | hinahamak mula sa mga kalalakihan 
nites oe 3 Rial Catt aye7e of ett 4 fe at mga kababaihan at mga murang 
= pies aie -~ as edad, na sila ay walang kakayahan 
5 1815 Ea SS: at anumang kaparaanan kundi ang 
paghingi ng saklolo sa Allah (4%) na 
kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, 
na sila ay nananalangin at kanilang 
sinasabi: “O aming ‘Rabb,’ iligtas 
Mo kami mula sa bayang ito — 


aoe ies .IvLS 
a Pro ere ra, EXNSS, SHBG i 
+75 s-B 


: \ Jon asia torte olaade otal) ccs : a 
vc o 43.8 , = i 
4 SET ASS IG ales Kite Saede a Makkah na ang mga tao rito ay 


B Nasa 4: 


-- 


25 
Mert ver ic i - eo scr 


: sinira nila ang kanilang mga sarili 
niga as FCG 54 


: Sa pamamagitan ng pagtanggi sa 
OL SA Sie x katotohanan at mapanghamak sa 
ee Ee, mananampalataya sa 

pamamagitan ng pang-aapi. At 
pagkalooban Mo kami mula sa Ivo ng taong mamumuno, at mangangalaga sa 
amin, at magtataguyod, at ipagtatanggol kami laban sa mga mang-aapi?” 





76. Yaong tunay na naniwala, na taimtim sa kanilang kalooban at gawa, ay 
nakipaglaban sa Daan ng Allah bilang ‘Jihad’ patungo sa pagtaguyod ng 
katotohanan at ang mga tagasunod nito; samantalang yaong mga walang 
pananampalataya na tumanggi sa katotohanan, ay nakipaglaban para maghasik ng 
kasamaan sa ibabaw ng kalupaan dahil sa pagsunod nila sa ‘Taghiit’ 0 ‘Shaytan;’ 
na kung gayon, makipaglaban kayo, O kayong mga naniwala, sa mga yaong 
mang-aapi at mga mapanghamak na nagmamahal kay ‘Shaytdn’ at sumusunod sa 
kanyang kagustuhan, dahil walang pag-aalinlangang ang pakana ni ‘Shaytdn’ para 
sa kanyang mga tagasunod ay sadyang napakahina. 


77. Hindi mo ba napagtuunan ng pansin, O Muhammad (2%), yaong mga 
pinagsabihan noong hindi pa inihahayag ang pahintulot hinggil sa pakikipaglaban 
sa Daan ng Allah bilang ‘Jihdd’ na: “Pigilan ninyo ang inyong mga kamay sa 
pakikipaglaban sa inyong mga kalabang ‘Mushrikin,’ at nararapat sa inyo na 





*“Tto ay tumutukoy noong kapanahunan ni Propeta Muhammad (#8) na kakaunti pa lamang sila at 
mahihina sa Makkah. 


[190.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 sj! A stud 8) go 


isagawa ang ipinag-utos ng Allah (4%) na pagsa-‘Salah’ at pagbibigay ng 
‘Zakah;’” subali’t noong ipinag-utos na sa kanila ang pakikipaglaban, ang isang 
grupo mula sa kanila ay nabago ang pananaw, sila ay naging mga duwag at 
natakot sa mga tao na katulad ng kanilang pagkatakot sa Allah (4) 0 naging mas 
higit pa ang kanilang pagkatakot; at inihayag nila ang nangyari sa kanila na 
matinding pagkatakot sa pamamagitan ng pagsasabi ng: “O aming ‘Rabb,’ bakit 
mo ipinag-utos sa amin ang pakikipaglaban? Hindi ba maaari na bigyan Mo kami 
nang kahit na kaunting palugit man lamang na panahon?” 


Ito ay sa kadahilanang pagnanasa sa makamundong buhay. Sabihin mo sa kanila, 
O Muhammad (3): “Ang kaligayahan ng makamundong buhay ay napakaikli 
lamang, gayong sa Kabilang-Buhay, naroon ang dakilang gantimpalang walang 
hanggan sa sinumang natatakot at isinagawa ang anumang ipinag-utos sa kanya, 
at iniwasan ang anumang ipinagbawal. At hindi dadayain ng iyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha ang sinuman sa inyo nang kahit na katiting na ‘Fatila’ — hibla na 
kulay puti na matatagpuan sa biyak na buto ng prutas ng ‘Thamr’ o datiles. 


78. “Kahit saan man kayo naroroon ang kamatayan ay darating sa inyo, kahit 
saang lupalop man kayo, kahit na kayo ay nasa loob ng inyong mga kuta na 
itinayo nang pagkatatag-tatag na malayo sa mga lugar ng labanan, at kapag 
dumating ang nakatakdang panahon sa inyo ay mamamatay kayo.” 


At kapag nangyari sa kanila ang anumang kasiyahan sa makamundong buhay, 
sasabihin nila: “/to ay nagmula sa Allah,” at kapag may nangyari naman sa kanila 
na di-kanais-nais na bagay, sasabihin nila: “/to ay nanggaling sa Sugong si 
Muhammad,” bilang kamangmangan at kawalan ng kanilang pag-asa. At hindi 
nila alam na ang lahat ng mga pangyayari ay nagmula lamang sa Allah (4%), sa 
Kanyang pagpapasiya at pagtatakda. Samakatuwid, ano ba ang nangyayari sa mga 
tao na sila ay walang maintindihan sa anumang mga paliwanag? 


79. Ang anumang nangyari sa iyo bilang tao na kabutihan at biyaya, ay nagmula 
lamang sa Allah (8) bilang kagandahang-loob at kabutihan; at ang anumang 
nangyari sa iyo na kasamaan, mga di-kanais-nais na bagay, at paghihikahos; ay 
dahil sa masamang iyong nagawa at sa anumang nagawang pagkakamali at mga 
kasamaan ng iyong mga kamay. 


Ipinadala ka Namin, O Muhammad (28), sa lahat ng mga tao bilang Sugo para 
iparating sa kanila ang mensahe ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at sapat na ang 
Allah (4%) bilang Testigo na ang iyong mensahe ay katotohanan. 


[191.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 5 (5 sj A stud! 5) gu 


80. Sinuman ang sumunod sa _ ‘sili GA 
Sugong si Propeta Muhammad (2) “ 

at isasagawa ang kanyang katuruan, 
katiyakang sinunod niya ang Allah 
(48) at isinagawa niya ang Kanyang 
ipinag-utos; at sinuman ang 
tatanggi sa pagsunod sa kagustuhan 
ng Allah at ng Kanyang Sugo, 
samakatuwid, hindi ka Namin 
ipinadala, O Muhammad (#8), para 
pagmatyagan ang mga _ yaong 
tumanggi sa kanilang mga gawain 
at para sila ay husgahan, sapagka’t 
Kami ang maghuhusga sa kanila. 














sceStaSpesBiQ DASE gs 
HAGA Is D bas aegis © 


Swe Lo 


Aa Gael eC Cane 
IGM SG MNEEI He Ab Be ‘ 


: WPA Ese SANS I DD a 
ABSA Ohotiin 8 
SA IZNYLS Swe sssis 
f IN eee Sita AT | 
; OL maEnask ical Fe 
B SoS pF SEN Boj 
B hice eosickh seas E 
§ ixeciaass oes | 
g Gols Kee abstets 
: ih OUeS ee | 


a en FORGE Vasa Ba aca 


KF) en 2 <i> 





81. At ipinapakita ng mga tumanggi 
habang sila ay nasa kapulungan na 
kasama ang Sugo ng Allah, na sila 
ay sumusunod sa Sugo at sa 
anumang kanyang dinalang 
kautusan; subali’t kapag sila ay 
nakaalis at nakalayo na mula sa 
kanyang (Muhammad) _pinag- 
pulungan, nagpapakana ang grupo 
mula sa kanila sa gabi na salungat doon sa kanilang ipinahayag na pagsunod; 
gayong hindi nila alam na ito ay batid ng Allah (4), na itinatala ang kanilang mga 
ginagawang pakana at gagantihan sila ayon dito nang buong kabayaran. 





Kung gayon, pabayaan mo sila, O Muhammad (38), at huwag mo na silang 
alalahanin dahil hindi ka nila maipapahamak, at ipaubaya mo ang iyong sarili sa 
Allah (4) sapagka’t sapat na ang Allah (4) bilang iyong ‘Wakeel’ — 
Tagapangalaga at Tagapagtaguyod. 


82. Hindi ba nila napagtutuunan ng pansin ang Kabanal-banalan na Qur’an at ang 
nilalaman nito na katotohanan para unawain at alamin, dahil ito ay inihayag na 
nasa ganap na kaayusan at kaangkupan, na walang pag-aalinlangan, ito ay 
nagmula lamang sa Allah (4%) na Bukod-Tangi? At kung ito ay nagmula sa iba 
bukod sa Allah ay makakakita sila rito ng maraming pagkakasalungatan. 


83. At kapag dumating sa mga yaong hindi pa lubusang nakatanim ang 
Pananampalataya sa kanilang mga puso, ang mga pangyayaring nararapat na 
ilihim hinggil sa kaligtasang nagdudulot ng kabutihan sa Islam at saka sa mga 
Muslim, o di kaya ay pagkatakot na nagdudulot ng pangamba sa kanilang mga 
puso, ay ikinakalat nila at ipinamamalita nila sa mga tao; gayong kung 


[192.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 53+! A stud 8) gw 


isinangguni lamang nila ang anumang dumating sa kanila sa Sugo ng Allah at sa 
mga may kaalaman at mga paham, ay tiyak na malalaman ng mga marurunong 
mula sa kanila ang tamang kahulugan at pagkakaunawa hinggil sa bagay na ito. 


At kung hindi lamang dahil sa kagandahang-loob at awa mula sa Allah (8) para 
sa inyo, ay susunod kayo kay ‘Shaytdn’ at sa kanyang mga ibinubuyo, maliban sa 
mangilan-ngilan sa inyo. 


84. Kung gayon, makipaglaban ka sa mga kumakalaban sa ‘Deen’ ng Allah, O 
Muhammad (3), sa Daan ng Allah, at sa pangingibabaw ng Kanyang batas; hindi 
ka mananagot sa gawain ng iba kundi sarili mo lamang ang iyong pananagutan. At 
utusan mo ang mga mananampalataya na makipaglaban sa mga kumakalaban sa 
‘Deen’ ng Allah at himukin mo sila, nang sa gayon, pipigilin ng Allah (4) sa 
pamamagitan mo at sa pamamagitan nila, ang kasamaan at kalupitan ng mga di- 
naniwala. 


At ang Allah () ang Siyang Pinakamalakas at napakasidhi ang Kanyang 
kaparusahan sa mga walang pananampalataya. 


85. Ang sinumang mamagitan para sa mabuting kapakanan ng iba ay magkakamit 
siya ng gantimpala nito, subali’t ang mamagitan para sa ikapapahamak ng iba ay 
magkakaroon siya ng bahagi sa kasalanan at sa kaparusahan nito. At ang Allah 
(88) ang ‘Mugeet’ — Siyang May Kakayahang Gawin at Magmasid sa lahat ng 
bagay. 


86. At kapag bumati ng ‘Saldm’ (kapayapaan) sa inyo ang isang Muslim ay 
tugunin ninyo nang higit pa kaysa sa kanyang ginawang pagbati sa inyo o 
binigkas na ‘Salam,’ na may maaliwalas na pagmumukha; o di kaya ay tugunin 
ninyo nang katulad ng ginawa niyang pagbati ng ‘Salam’ — at alinman sa mga ito 
ang iyong gagawin ay walang pag-aalinlangan na mayroon itong sapat na 
gantimpala. Katiyakang ang Allah (4%) ang ‘Haseeb’ — Ganap na Napakaingat at 
Angkop na Angkop ang Kanyang Paghuhusga sa lahat ng bagay. 


[193.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 5 (5 3+) A stadt 5) geo 





Tesi 87. Ang Allah (#8) ay Siyang 
POCO Ts EDOMDEXGD Bukod-Tanging karapat-dapat na 
eee: ee re sambahin, na walang sinuman ang 

ay acai \ J ? . 

“4 3 ae Bead) ee “ai _. ( may karapatang sambahin ng lahat 
, Saati 5555 #Oe doe ale Sache ©, ng mga nilalang kundi Siya lamang, 
, FAA Bolas ALS, aA Sails iets %, na katiyakang titipunin Niya kayo sa 
SOS wai LB SN pis: sais) £ Araw ng Muling Pagkabuhay, na 

walang pag-aalinlangan ang hinggil 


14 Beat IS Megs a : 

Tpigubascise Sg Sly) (Say, =)» dito na paghuhukom at pagbabayad. 

site eka i ne cool > At walang sinuman ang hihigit sa 
; ERR Ag S95 st +-4e- WP pagiging totoo sa pananalita kaysa 
? Ons — ral hfe sa Allah (4%) sa Kanyang pagpa- 


EN Hiei KE SASL eas) e pahayag. 


cA 2A ot Gadd 


aE55 sees ET SSA BAe eas “ 
88. Ano ang nangyari sa inyo, O 


4 s MES} Arcee ic AGE we ATS a 
pis 2 pan i eae ©, kayong mga naniwala, na kayo ay 
Sic “ile GAaisayeat ™, nagkaroon ng dalawang grupong 
Kray gel lsat GF eee. pledssec [9 magkasalungat sa pananaw hinggil 
ee a ae eorqcta- (> sa kanila na mga mapagkunwari: 
os wd AD ate spoglie Pigs e ang isang grupo sa inyo na 
oe daprhalsis A toe NSS 5 aa © nagsasabing makipaglaban sa kanila 
e Dee Se 2n8 (PF at yaong isang grupo naman ay 
RE ay re salungat sa sinabi noong_ isa? 
_—— Ibinalik sila ng Allah (4) sa maling 
pananampalataya at pagkaligaw dahil sa kanilang mga maling gawain. Nagnanais 
ba kayo na gabayan ang sinumang inilihis ng Allah () ang kanyang puso mula 
sa Kanyang ‘Deen?’ At sinuman ang ililihis ng Allah (4) mula sa Kanyang 
‘Deen’ at sa pagsunod sa Kanyang Kautusan ay wala na siyang kaparaanan pa 
tungo sa patnubay. 





89. Ang inaasam-asam ng mga mapagkunwari sa inyo, O kayong mga naniwala, 
na sana ay tanggihan ninyo ang anumang inyong pinaniniwalaan sa inyong mga 
puso, na katulad ng kanilang pagtanggi sa kanilang mga puso; nang sa gayon ay 
magiging magkatulad kayo sa pagtanggi ng katotohanan. Samakatuwid, huwag 
ninyo silang ituring na mga ‘awliyad’ (tagapangalaga) hanggang hindi sila 
nangingibang-bayan sa Daan ng Allah, na magpapatunay na sila ay totoo sa 
kanilang paniniwala. 


At kapag sila ay tumalikod sa Islam ay hulihin ninyo sila na mga mapagkunwari 
kahit saan ninyo sila matagpuan at patayin, at huwag na huwag ninyong ituring 
ang kahit na sinuman sa kanila na tagapagtaguyod o katulong (tagapangalaga) 
bukod sa Allah. 


[194.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 sj! A stud 8) gw 


90. Subali’t ang mga yaong may kasunduan sa mga taong nakipagkasundo sa 
inyo, ay huwag kayong makipaglaban sa kanila; at ganoon din sa kanila na 
dumating sa inyo, na hindi nila matanggap sa kanilang mga kalooban ang 
makipaglaban sa inyo at ayaw din nilang makipaglaban sa kanilang sambayanan, 
na kung kaya, huwag ninyo silang kalabanin, at kung gugustuhin ng Allah (48), 
katiyakang mangingibabaw sila sa inyo at makikipagpatayang kasama ang inyong 
mga kalabang ‘Mushrikin;’ subali’t inilayo sila ng Allah (4%) sa inyo dahil sa 
Kanyang kagandahang-loob at kapangyarihan. 


Kung kaya, kapag pinabayaan nila kayo at hindi na sila nakipaglaban sa inyo at 
nagpasailalim sila sa inyo bilang pagsuko, ay wala na kayong karapatan sa 
anumang kaparaanan para makipaglaban sa kanila. 


91. Katiyakan, makikita ninyo ang ibang grupo ng mga mapagkunwari, na 
hinahangad lamang nila ay kasiguruhan sa kanilang mga sarili para sila ay ligtas 
mula sa inyo; at dahil sa ganoong kadahilanan ay ipinapakita nila sa inyo na 
kunwari sila ay naniniwala. 


At ganoon ding kasiguruhan ang hinahangad nila sa kanilang mga sarili para sila 
ay ligtas mula sa kanilang mga kasamahang walang pananampalataya; na kung 
kaya, ipinapakita nila sa kanila ang kanilang pagtanggi sa katotohanan. 


Sa tuwing sila ay ibinabalik sa lugar ng mga walang pananampalataya ay mas 
lalong tumitindi ang kanilang kasamaan. 


At kapag hindi sila umatras (umurong) sa inyo, ni ayaw nilang mag-alok ng 
kapayapaan, ni ayaw nilang tumigil ng pakikipaglaban sa inyo; samakatuwid, 
kubkubin ninyo sila nang mahigpit at patayin ninyo sila saan man ninyo sila 
matagpuan; sapagka’t umabot na sila sa sukdulan ng kanilang kasamaan, na 
nagpapakilala ng kanilang kaibahan sa iba. Kung kaya, sa ganitong usapin, ay 
gumawa Kami sa inyo ng malinaw na katibayan para sila ay inyong patayin o 
bihagin. 


[195.] 


Sdérah 4. An-Nis& 





92. Walang karapatan ang 
sinumang nanampalataya na apihin 
o patayin ang kanyang kapatid na 
mananampalataya, maliban na 
lamang kung ito ay nangyari nang 
hindi sinasadya bilang pagkaka- 
mali. 


At sa sinuman na nangyari sa kanya 
ang ganitong pagkakamali ay 
kinakailangang magpalaya siya ng 
babaing alipin na mananampalataya 
at magbigay ng kaukulang ‘Diyah’ 


Juz (Bahagi) 5 


see 


(S sj!) 


* Kijhe Sun cbs) SIN. za} al S 


frp e24 ri -3- 


Ste Sg AE “| 
: 5p EE pur 

LS hanes, 85 ala) 

sensi i aay yee eis 


es { 42-) 


4 stadt 5) gu 


se 
i) 
s Moe shir care < <4 aah 


Bern Cate $i 


m Poeun kG ate ait ff 


hers ot B7, 


Os A cat siien < ii 4 
cs DeeiSba ga “4-Geste Saigo i 


i Fa Z INE MASE GSN Bie 


sa pamilya ng namatay, maliban na 
lamang kung kusang-loob nilang 
patatawarin ang nakapatay at hindi 
na ito sisingilin sa kanya. 


Kapag ang napatay ay mula sa mga 
walang pananampalataya na eR 
kalaban ng mga mananampalataya, pene oe8 i pat BUSS 
at siya na nakapatay ay kabilang sa & d iS i SASS so ES 
mga naniniwala sa Allah _ at > . reel 
naniniwala sa anumang ipinahayag 
na katotohanan ng Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad (#8); nararapat sa 
kanya na magpalaya ng babaing alipin na mananampalataya. 





At kapag ang napatay naman ay mula sa mga taong mayroon kayong ginawang 
kasunduan sa pagitan ninyo at nila (na ang kasunduang ito ay walang 
mangyayaring labanan), nararapat sa nakapatay na magbigay sa pamilya ng 
napatay ng kaukulang ‘Diyah’ at magpalaya siya ng babaing alipin na 
mananampalataya. At sinuman ang walang kakayahan na magpalaya ng alipin ay 
nararapat sa kanya na mag-ayuno ng dalawang buwan, araw-araw na 
magkakasunod; nang sa gayon ay mapatawad siya ng Allah (3). 


At ang Allah (4) ang ‘“Aleem’ — Siyang Ganap na Nakaaalam ng katotohanan 
hinggil sa Kanyang mga alipin, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa pagtatakda 
ng Kanyang batas para sa kanila. 


93. At sinuman ang pumatay nang sadya sa isang mananampalataya na wala 
sityang karapatan, ang kanyang kaparusahan ay Impiyernong-apoy, siya ay 
mananatili roon magpasawalang-hanggan, kasama ang pagkamuhi ng Allah (4) 
sa kanya at ang pagkakalayo mula sa awa ng Allah (4). At inihanda ng Allah (4) 
para sa kanya ang masidhing kaparusahan dahil sa kanyang ginawang matinding 
pagkakasala. 


[196.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 53+! A stud! 8) go 


94. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Kapag kayo 
ay lumabas sa kalupaan upang makipaglaban sa Daan ng Allah, tiyakin ninyo 
kung ano ang dapat ninyong gawin, kung ano ang dapat ninyong iwasan, at huwag 
ninyong huhusgahan ang sinumang walang pananampalataya na nagpapakita sa 
inyo ng Islam at hindi nakipaglaban sa inyo. Sapagka’t siya ay maaaring 
naniniwala sa Allah subali’t ito ay kanya lamang inililihim, at huwag ninyo itong 
gawin ng dahil sa paghahangad ng makamundong buhay, dahil sa Allah (8%) 
nagmumula ang kagandahang-loob at pagbibigay ng anumang bagay na magiging 
sapat para sa inyo. 


At ganoon din naman kayo noong simula pa lamang ng inyong pagiging Muslim, 
inililihim din ninyo ang inyong mga paniniwala sa inyong mga kababayan na 
‘“Mushrikin.” At bintyayaan kayo ng Allah (4), pinarangalan kayo ng 
Pananampalataya at pinagkalooban kayo ng lakas; na samakatuwid ay maging 
tiyak kayo sa inyong mga sarili at sa pag-aalam ninyo kung ano talaga ang 
nararapat para sa inyo. 


Katiyakan, ang Allah (4) ang Siyang Ganap na Nakaaalam ng lahat ng inyong 
mga ginagawa, na ‘Khabeer’ — Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nakababatid 
sa lahat ng mga bagay hinggil sa inyo. At walang pag-aalinlangan, ayon dito kayo 
ay Kanyang tutumbasan. 


[197.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 5 (5 3+) A stud! 8) geo 





eSB OS 95. Hindi magkatulad ang mga 

Creer ress Shaka hataeakey mananampalataya na nanatili 
(lamang sa kanilang tahanan) at 
hindi sumama sa ‘Jihad’ sa Daan ng 


ter oe | ae ester + 
A axils oasis “esdisinhiltn iN 


Sisco ee 


Aa ia gl oe x Allah; at saka sa mga _ yaong 
p ates aay AARON 55 RTA A me i x nakipaglaban sa Daan ng Allah sa 


30 eg S 


pamamagitan ng _ kanilang mga 
kayamanan at ng kanilang mga sarili, 


K&L esa S CSB iS 55 >, maliban na lamang sa sinuman na 
8 giant S36 abe calc th coll ( may sapat na kadahilanan na tulad 
ee os eo >» ng kapansanan. 
si eeeale Shige cM ANGE of a 
AV caeres EAS oy apidiesiee e Mas binukod-tangi ng Allah (%) ang 
aoe mh By 4 mga nakipaglaban sa Daan ng Allah 
“A Scie oy Heb ALY oA JG scat ia 
anes 28 2s () kaysa sa mga nanatili lamang sa 
S VAab tne OG eens ‘GN Si ) kanilang mga tahanan; at iniangat ng 
tics Stn aig. Bangs = Allah (35) sa mataas na antas sa Al- 
0k ye 24 sa _ _. |e Jannah’ (Hardin) ang sinumang 
EAS asin tI oles eschls CE oA ~ nakipag-‘Jihdd’ sa pamamagitan ng 
i) 2 APOC SS BSG AEE =, kanilang mga kayamanan at ng 
“4 Ais sels Ses Se ki Se Fi At 3k kanilang mga sarili, at ganoon din sa 


Kaeceste Se » mga nanatili lamang sa kanilang mga 
: Oey pails el ie a sis dj * tahanan na may sapat_ na 
IE DIE: DIE: DNS, DIE 28 kadahilanan. Ang bawa’t isa sa 
kanila ay Pee ng Allah (42) ng ‘Al-Jannah’ (Hardin) dahil sa kanilang 
ginasta at pagsasakripisyo sa Daan ng Katotohanan. Samakatuwid, mas binukod- 
tangi ng Allah (4) ang mga ‘Mujahideen’ kaysa sa mga nanatili lamang sa 
kanilang mga tahanan, sa pagkakaloob ng dakilang gantimpala. 





96. Ito ang dakilang gantimpala na mga matataas na antas sa ‘Al-Janndt’ (mga 
Hardin), na nagmula sa Allah (4) para lamang sa Kanyang mga alipin na 
nakipag-‘Jihdd’ sa Kanyang Daan; at pagpapatawad sa kanilang mga pagkakasala 
at pagkakaloob ng malawak na biyaya at awa; na roon (sa ‘Al-Janndat’) ay 
paliligayahin sila nang lubus-lubusan. 


At ang Allah (4%) ang Siyang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa sinumang 
nagsisi at nanumbalik sa Kanya, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal sa sinumang sumunod na nakipag-‘Jihdd’ sa Kanyang Daan. 


97. Katiyakan, ang mga yaong kinuha ng mga anghel ang kanilang mga kaluluwa 
(sa oras ng kanilang kamatayan); samantalang isinasagawa nila ang mga 
pagkakasala sa kanilang mga sarili, sa pamamagitan ng pagpapanatili nila sa lugar 
ng mga walang pananampalataya at hindi nangibang-bayan, sasabihin sa kanila ng 
mga anghel bilang pag-aalipusta sa kanila, “Sa ano bang kondisyon ang inyong 
kinalalagyan at ano ang nagawa ninyo sa inyong ‘Deen?’” Sasabihin nila: “Kami 
ay mahihina at hinamak sa kalupaan, na hindi namin kayang ipagtanggol ang 


[198.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 53+! A studl 8) gw 


aming mga sarili sa mga nang-aapi sa amin at nanggigipit,’ Kung gayon, 
sasabihin sa kanila sa marahas na pagsagot: “Hindi ba napakalawak ang kalupaan 
ng Allah (&&) para sa inyo upang kayo ay mangibang-bayan, nang sa gayon ay 
mapangalagaan ninyo ang inyong ‘Deen?’” Ang mga katulad nila kung gayon, 
ang hahantong sa Impiyerno — anong napakasamang kalalagyan! 


98. Maliban na lamang sa mga may sapat na kadahilanan, dahil sa sila ay mga 
mahihina na mga kalalakihan, mga kababaihan at mga musmos na mga bata, na 
hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang mga sarili mula sa mga pagmamalupit 
at pang-aapi, at wala silang alam na kaparaanan, para sila ay makaligtas mula sa 
paghihirap na kanilang dinaranas. 


99. At silang mga mahihina ang may pag-asa na patatawarin ng Allah (4), dahil 
Siya (Allah 4) ang Ganap na Nakaaalam ng buong katotohanan hinggil sa kanila, 
ang “‘Afouwan Ghafoura’ — Napakalawak ang Kanyang Pang-unawa na Ganap 
na Mapagpatawad. 


100. Ang sinumang nangibang-bayan mula sa lugar ng ‘Shirk’ patungo sa lugar ng 
‘Islam’ para mailigtas niya ang kanyang ‘Deen;’ na siya ay naghahangad ng 
kagandahang-loob sa kanyang ‘Rabb,’ at nagtitiwala siya na maitataguyod ng 
Allah (4) ang Kanyang ‘Deen;’ ay makatatagpo siya ng lugar sa kalupaan ng 
malilipatan at mapapamuhayan; na yaon ang magiging dahilan ng pagkakaroon 
niya ng lakas, at pagpapahamak sa kanyang mga kaaway; kalakip ang 
masaganang kabuhayan at maluwag na pamumuhay. 


At sinuman ang aalis sa kanyang tahanan na naghahangad na itaguyod ang ‘Deen’ 
ng Allah at ng Kanyang Sugo; at para mangibabaw ang batas ng Allah (48), at 
pagkatapos ay inabot siya ng kamatayan bago naisakatuparan ang kanyang 
minimithi; walang pag-aalinlangan, nakatala na ang para sa kanya na gantimpala 
ng Allah (&) bilang kabutihan at kagandahang-loob mula sa Kanya. At ang Allah 
(8) ang Siyang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad, na ‘Raheem’ — 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa Kanyang mga alipin. 


101. At kapag kayo ay naglakbay sa kalupaan ng Allah (4), O kayong mga 
mananampalataya, walang kasalanan sa inyo kapag pinaikli ninyo ang inyong 
mga ‘Salah’ kung kayo ay natatakot na makikipaglaban sa inyo ang mga walang 
pananampalataya habang isinasagawa ninyo ang inyong pagsa-‘Salah.’ 


At naging madalas ang panganib noon sa paglalakbay ng mga Muslim sa simula 
ng kanilang pagiging Muslim, na samakatuwid, ang pagpapaikli ng ‘Salah’ ay 
ipinahihintulot sa panahon ng paglalakbay, ligtas man ito o may panganib. 
Katiyakan, lantaran ang pakikipaglaban sa inyo ng mga walang pananampalataya, 
na kung kaya ay maging maingat kayo. 


[199.] 


Sérah 4. An-Nis& 





102. At kapag ikaw, O Muhammad 
(#8), ay nasa lugar ng labanan na 
kasama nila at nais mo _ silang 
pamunuan sa ‘Salah,’ samakatuwid 
ay tatayo ang isang grupo mula sa 
kanila, na kasama ka sa _pagsa- 
‘Salah’ na hawak-hawak nila ang 
kanilang mga sandata. At kapag sila 
ay natapos nang magpatirapa sa 
unang ‘rak‘ah, habang ang 
pangalawang grupo na__snasa 
kanilang likuran ay nakaharap sa 
kanilang kalaban, ay  tatapusin 
naman ng unang grupo ang kanilang 
ikalawang ‘rak‘ah’ at sila ay magsa- 


Juz (Bahagi) 5 


(3 sj!) 4 sta! 8) p0 


: Lag bic er eo 


“72 


PSCBI denis ous DEE As 
sigs ie 


1% wet? micat 


sie ta adj del iehts % 
eke 4 bs ystse Z2 Teas a 


As “3 an fe whe Se 


Kosky enice CoN, Sdesoalecs 


Recatitatlasrstti ates 


S Cgttides, j NASI S3 51s 


we we 


Ess Hye FAVALSSG | 


oS “8594.70.75 


; Wasa zs Aclcoiisp eat : 
Res Gris IES 


Ka ip Esse aig 5a Gale 


A4 
DIRIGO INE a5 <8 


‘Salam.’ 


Habang ikaw naman ay nakatayo 
(na nasa ‘giydm’ na kaayusan) na 
hinihintay ang  pagsama ng 
pangalawang grupo, samantalang 
natapos na ang unang grupo ay 
sasama naman ang pangalawang 
grupo na hindi pa nakapagsimula ng 
‘Salah’ at susunod sa iyo para sa kanilang unang ‘rak‘ah,’ na ang isinasagawa mo 
kasama nila ay ang ikalawang ‘rak ah,’ pagkatapos ikaw ay magsa-‘Saldm’ at sila 
naman ay bubuuin nila nang sila-sila na lamang ang kanilang pangalawang 
‘rak ah, at maging maingat sila sa kanilang mga kalaban at hawakan nilang 
maigi ang kanilang mga sandata. 


am ne 


‘Bas LAhosiagu TRO: : 
: cee ee SG Ba ANG ET 


Sod 





Inaasam-asam ng mga tumanggi sa ‘Deen’ ng Allah na mapabayaan ang inyong 
sandata at mga dala-dalahan, nang sa gayon ay malusob nila kayo nang minsanan 
lamang at magapi nila kayo. At wala kayong kasalanan kung gayon, kung 
mayroong sagabal na katulad ng ulan o di kaya kayo ay mayroong karamdaman 
kung itatabi ninyo ang inyong mga sandata na may kasamang_ pag-iingat. 
Katiyakan, inihanda ng Allah (4) para sa mga tumanggi sa Kanyang ‘Deen’ ang 
parusang magpapahamak sa kanila at magpapahiya. 


103. At kapag naisagawa na ninyo ang pagsa-‘Salah’ ay ipagpatuloy ninyo ang 
pag-alaala sa Allah (4) sa lahat ng pagkakataon — nakatayo man kayo, nakaupo o 
nakahiga; at kapag nawala na ang panganib ay isagawa na ninyo ang ‘Salah’ sa 
kabuuan nitong kaayusan at huwag ninyo itong ipagsawalang-bahala, dahil ito ang 
ipinag-utos ng Allah (4) sa Kanyang batas sa mga mananampalataya sa mga 
itinakdang oras. 


[200.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 53+!) A stud 8) go 


104. Huwag kayong manghina sa pakikipaglaban sa inyong mga kalaban at 
pagtugis sa kanila, dahil kung kayo ay nakaranas ng kahirapan sa inyong 
pakikipaglaban; gayundin ang inyong mga kalaban, mas nakaranas sila nang higit 
na paghihirap kaysa sa inyo; magkagayunpaman ay hindi pa rin sila tumitigil sa 
pakikipaglaban sa inyo gayong kayo ang mas karapat-dapat na magsumigasig, 
dahil sa hinahangad ninyong gantimpala mula sa Allah (&) at Kanyang 
pagtataguyod; samantalang sila ay wala ng mga ganitong paghahangad. At ang 
Allah (8) ang Siyang ‘“Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa lahat ng nangyayari sa 
inyo, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang Pag-aatas at Pangangasiwa. 


105. Katiyakan, ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad (4), ang Dakilang 
Qur’an na ang nilalaman nito ay makatotohanan, upang ikaw ang magpaliwanag 
at maging hukom sa pagitan ng mga tao, sa pamamagitan ng mga ipinahayag ng 
Allah (4) sa iyo at sa itinuro Niya; kung gayon ay huwag mong hayaan ang iyong 
sarili na maging kabilang sa mga yaong nagtaksil sa kanilang mga sarili sa 
pamamagitan ng paglihim nila sa mga katotohanan, at huwag kang sasang-ayon sa 
kanilang mga sinasabing labag sa katotohanan. 


[201.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 5 (5 3+) A sted! 5) geo 


REVI? G22 106. Hilingin mo sa lahat ng 

SPADA sees So pagkakataon ang kapatawaran mula 
* sa Allah (48), dahil ang Allah (4) 
ae pcre igesgence — ~~ PR ang “Ghafour’ — Siyang Ganap na 
BZ AV aN lb G4 Sills = Mapagpatawad sa _ sinumang 


phe 


1 3 4A ee 274 CEO ue wet a te 
SVQ Ch sb baal Dil aso 


B Gilees ie Asc RO Sie * naghahangad ng Kanyang_ kapa- 
Deh iecte, circ abt) ea---e- zee fp tawaran at kagandahang-loob, na 
NK aN <4 NUSE20 5124 4 alge ” 

OB SW loesezMLorsnaleeassesiion BF Raheem’ — Napakamaawain at 


“437 


eee Kibet Mein Dodoo oct 
ae Vise ike OD Uh Gil } Ganap na Mapagmahal sa kanya (na 
ee aout IRS alls ee e naghahangad ng kapatawaran). 


tee oo sims ae 45505 1 ici ue 

\4 ' . 
= let on = ran ee ~~, fe 107. At huwag kang makipagtalo sa 
ya ail ppl aa 3 ao lle allege © mga yaong nagtaksil sa kanilang 


C erry 


s sae eis cs 55D i253 (A mga sarili sa pamamagitan ng 
Ee Re ee Oe o costrc: Ee labag nila sa kagustuhan ng 
Cell aceb3- $3; MW SEE KS I Dae : i 

. a a 2 OLS oe ; - &, Allah. Katiyakan, ang Allah (4) ay 

ay Y3s DES pe LG 4 ©, hindi nagmamahal sa _sinumang 

S CK We VPSTOUITINENE :. nakagawa ng matinding kataksilan 

at maraming pagkakasala. 


¢ bbe Es AAG 4 pee a4 es 

Bees lst eles 

~ PALA SE Fe oe MAA 9 ot 40 ee % . . 

By) les ASL CESS Biche al D515 oct > 108. Nagtatago sila sa mga tao dahil 
“47 Ges te 


B Ouse MOA E 


. 
oP 


sa natatakot silang mabatid nila (ng 
mga tao) ang kanilang mga 
masasamang gawain, nguni’t hindi 
sila natatakot at nahihiya sa Allah (4%); gayong kasama nila ang Allah (4%) sa 
pamamagitan ng Kanyang kaalaman at pagmamasid sa _ kanila, habang 
isinasagawa nila ang mga pakana sa gabi, sa pamamagitan ng mga di-kanais-nais 
na salita, at ang Allah (4) ang Siyang Nakababatid sa lahat ng kanilang mga 
sinasabi at ginagawa, at walang anumang bagay ang naililihim sa Kanya na 
Kubkob na Kubkob sila. 





109. Nariyan na naman kayo, O kayong mga mananampalataya, na nakikipagtalo 
hinggil sa kanila na nagtaksil sa kanilang mga sarili, rito sa buhay sa daigdig; 
subali’t sino ang makikipagtalo sa Allah (4) para sa kanila sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay at Paghuhukom? Sino pa ba ang maaari nilang maging 
tagapagtanggol sa Araw ng Muling Pagkabuhay? 


110. Sinuman ang gumawa ng kasamaan o di kaya ay dinaya niya ang kanyang 
sarili sa pamamagitan ng pagsasagawa ng anumang labag sa Kautusan ng Allah 
(&%) at sa Kanyang batas, subali’t pagkatapos nito ay nanumbalik siya sa Allah 
(4) at pinagsisihan niya ang kanyang mga nagawa, naghangad siya ng 
kapatawaran mula sa Kanya at paglihim sa kanyang pagkakasala, makakatagpo 
niya ang Allah (4) na magpapatawad sa kanya at magmamahal sa kanya. 


[202.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 sj! A stud! 8) gu 


111. At sinumang sinadyang gawin ang kasalanan, ay ipinapahamak niya lamang 
ang kanyang sarili. At ang Allah (48) ang ‘Aleem’ — Siyang Ganap na Nakaaalam 
ng katotohanan hinggil sa Kanyang mga alipin, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam 
sa paghahatol sa Kanyang mga nilikha. 


112. At sinuman ang nakagawa ng pagkakamali nang hindi sinasadya o di kaya ay 
nakagawa ng pagkakamali na kanyang sinadya, pagkatapos ay ibinintang niya ang 
kanyang nagawang pagkakasala sa taong walang kasalanan, katiyakan, pinatawan 
niya ang kanyang sarili ng kasinungalingan at malinaw na pagkakasala. 


113. At kung hindi ka lamang biniyayaan ng Allah (4), O Muhammad (3), at 
pinagkalooban ng awa sa pamamagitan ng iyong pagiging Propeta; at 
pinatnubayan ng Kanyang gabay sa pamamagitan ng pagbibigay ng kapahayagan 
sa iyo, ay maghahangad ang grupo ng mga nagtaksil sa kanilang mga sarili, na 
ilihis ka sa katotohanan; subali’t wala silang inililigaw kundi ang kanilang mga 
sarili lamang. 


At wala silang kakayahan upang ikaw ay kanilang ipahamak, dahil sa ikaw ay 
nasa pangangalaga ng Allah (4). At ibinaba ng Allah (4) sa iyo ang Dakilang 
Qur’an at ang ‘Sunnah’ bilang pagpapaliwanag nito. At ginabayan ka tungo sa 
kaalamang hindi mo alam noon. At ang pagtatangi sa iyo ng Allah (4) bilang 
Kanyang kagandahang-loob ay isang napakadakilang bagay. 


[203.] 


Sdérah 4. An-Nis& 





114. Walang = kapakinabangang 
naidudulot sa karamihan ang mga 
pagbubulungan na_ pakikipag-usap 
ng mga tao sa isa’t isa; maliban na 
lamang kung ang pakikipag-usap na 
ito ay mag-aakay sa tao tungo sa 
pagsasagawa ng kabutihan at 
pagkakawanggawa, o mabubuting 
salita, 0 pagsasaayos sa pagitan ng 
mga tao. At ang sinuman ang 
magsasagawa ng mga bagay na yaon 
bilang paghahangad sa kaluguran ng 
Allah (8), na umaasa sa Kanyang 
gantimpala; walang pag-aalinlangan 
na ipagkakaloob Namin sa kanya 
ang masagana at  dakilang 
gantimpala. 


115. At sinuman ang sumalungat sa 
Sugo ng Allah, pagkatapos 
naipahayag sa kanya nang malinaw 
ang katotohanan at sumunod siya sa 


Juz (Bahagi) 5 


(S sj!) 


4 4A 


Se AtS\ phos pena Ee ‘ 
jeri courte 3 


BSNS RSE sé 
Ediageh Se. 325 55U. Ao. Jat 
oe wD 1 er & 
4.5 IS IS58 SLAB 5 TNS 
scierietent sate tea ie oO 
SAV Ae OL sy § 
MEAG CELA 3M Oe Sieh. 
recs Nii SRE AAS 3; 
Le ouie Bis 3h cg oe eas 


4 oA 
S Eta] al yor nyenre en tp’ aul, * 29308 


oS ert es ae 


teense 


4 stadt 5) gw 


- r 


si ie asi cf 





ibang landas kaysa sa landas ng mga 
mananampalataya at sa anumang 
nasa kanilang katotohanan, pababayaan Namin siya sa landas na kanyang tinahak 
at hindi Namin siya gagabayan sa kabutihan; at pagkatapos ay ipapasok Namin 
siya sa Impiyernong-Apoy at malalasap niya ang lagablab nito — anong 
napakasamang patutunguhan! 


116. Katiyakan, ang Allah (4) ay hindi nagpapatawad sa sinumang nakagawa ng 
anumang ‘Shirk’ — paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah 0 pagsamba ng 
iba bukod sa Kanya; subali’t pinatatawad Niya ang anumang kasalanan maliban 
sa ganitong uri ng kasalanan, sa sinumang Kanyang nais mula sa Kanyang mga 
alipin. At sinuman ang nakagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah o 
sumamba ng iba bukod sa Allah, mula sa Kanyang nilikha, ay walang pag- 
aalinlangang lumayo siya nang pagkalayu-layo mula sa katotohanan. 


117. Walang sinasamba ang mga ‘Mushriktin’ bukod sa Allah kundi mga rebulto 
na hindi nagdudulot ng kapakinabangan ni kapinsalaan man, at wala silang 
sinasamba kundi si ‘Shaytan’ na naghimagsik sa pamamagitan ng kanyang 
paglabag sa kagustuhan ng Allah at umabot sa sukdulan ang kanyang kasamaan. 


118. Isinumpa siya — itinaboy at inilayo siya ng Allah mula sa Kanyang awa, 
biyaya at kagandahang-loob; at sinabi ni ‘Shaytdn, “Kukuha ako ng 


[204.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 53+! A stud! 8) go 


nakatakdang bahagi (bilang o porsiyento) mula sa Iyong mga alipin para sila ay 
iligaw sa salita at gawa.” 


119. At katiyakang ililigaw ko mula sa katotohanan ang sinumang susunod sa 
akin, at papangakuan ko sila ng mga pangakong kasinungalingan, at uutusan ko 
sila na putulin at hiwain ang mga tainga ng mga hayop, sapagka’t pagagandahin 
ko sa kanilang paningin ang kamalian; at uutusan ko silang baguhin ang likas na 
nilikha ng Allah at ang kaanyuan nito. 


At sinuman ang susunod kay ‘Shaytdn,’ at ituturing siyang tagapagtaguyod at 
katulong kaysa sa Allah (4) na Sityang Ganap na Makapangyarihan; ay walang 
pag-aalinlangang mapapahamak siya nang malinaw na malinaw na 
pagkapahamak. 


120. Nangangako si ‘Shaytdan’ sa kanyang mga tagasunod ng pangakong 
kasinungalingan, at pinatitindi lamang ang kanilang mga maling pagnanasa; 
gayong walang ipinangako si ‘Shaytdn’ sa kanila kundi pawang kasinungalingan 
at panlilinlang na walang katibayan. 


121. Ang kanilang patutunguhan ay Impiyernong-Apoy at wala silang 


matatagpuang anumang kaparaanan para sila ay makaligtas mula sa Impiyernong 
yaon. 


[205.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 5 (5 3+) A stad! 5) gw 





122. At ang mga yaong tapat na 
naniwala sa kanilang paniniwala sa 
Allah ($) at sinamahan nila ito ng 


| er tens 6 eS ehinacheks. Me paggawa ng mga mabubuting gawa; 
gf esl illsobe elle nsec BY walang pag-aalinlangan, —_papa- 
“g, 2 - fe Ar efe--(e- 3% ay . . . . 

D SA IGM GLANG5GE.ii  pasukin Namin sila sa mga Hardin 
PS a we we ial ~ fe Be. tete es i 

Bish (eee ceo Sialiy; B 04 may umaagos na mga ilog sa 

Neceaoges dee vee et» ave cage fe ialim ng mga puno nito, at sila ay 

9 Dn VyOsatlossued ies | mananatili roon magpasawalang- 


y ae E- {- wee 
Beh 5 Sl aS eSNG. Jos > hanggan. 
ore fim fio BIAS SE He a . . 
9 & (SIA ENE LAGH », At ito ang pangakong mula sa Allah 
: abe tosh d gee el 522522) ( (4), na hindi sumisira sa Kanyang 
‘> pangako; at walang sinuman ang 
E , maw ‘ higit na tumutupad sa Kanyang mga 
et tare 74 "17 w= 6 IAA eee . : . 
: pnp SANG S555 g * salita at pangako kaysa sa Allah 
"s4c4 Sm ee, Af pte err 4 - te ae 
aw CHet ses, Ole BH as). 
EN LI ANG EREE Cs f _—— 
cage ca: wena een a , 2, je 123. Hindi ipagkakaloob ang 
bs iaeSo cals inlet SESS SPY SI », dakilang gantimpalang ito sa 
Be alee ot laa IG  pamamagitan lamang ng 
SD LAE 2a Reni ses eer ee “ait, =, paghahangad  ninyo nito- sa 
cement A > pangarap, O kayong mga Muslim; at 
ganoon din sa mga _ taong 
pinagkalooban ng Aklat na mga Hudyo at mga Kristiyano, na hindi rin nila ito 
makakamtam sa pamamagitan lamang ng pangarap; kundi ito ay ipagkakaloob sa 
pamamagitan ng tunay na paniniwala sa Allah (4) at pagsasagawa ng mga 
mabuting gawa na kalugud-lugod sa Kanyang paningin. 


ts rite 4 ty “+ 
Bloat Rid Se Lai 





At sinuman ang gagawa ng kasamaan, siya ay gagantihan ayon din sa kasamaang 
kanyang ginawa; at wala siyang makakatagpong sinuman bilang kanyang 
tagapagtaguyod at tagapangasiwa sa lahat ng kanyang mga pangangailangan 
bukod sa Allah (48); at wala nang maaari pang tumulong at magligtas sa kanya 
mula sa masidhing kaparusahan. 


124. At sinuman ang gagawa ng mga mabubuting gawa, lalaki man o babae, na 
siya ay naniniwala sa Allah (4) at sa anumang ipinahayag na katotohanan, sila ay 
papapasukin ng Allah (4) sa ‘Al-Jannah’ na tahanan ng walang hanggang 
kaligayahan; at hindi sila dadayain at hindi mababawasan ang gantimpala ng 
kanilang mga gawain nang kahit na kasing liit ng “Nagir’ — isang marka o tuldok 
sa buto ng prutas ng datiles. 


125. Walang sinupaman ang higit na mabuti sa kanyang ‘Deen’ (0 Relihiyon) 


kaysa sa kanya na isinuko ang buong katauhan sa Allah (4%) na Bukod-Tangi at 
Nag-iisa; at siya na gumagawa ng kabutihan na sumunod sa ‘Deen’ ni Ibrahim 


[206.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 53+! A stud 8) gw 


(38!) at sa kanyang batas; at lumayo sa lahat ng mga maling paniniwala at di- 
makatarungang batas. 


At walang pag-aalinlangan, pinili ng Allah (4) si Ibrahim (##8\) at siya ay 
itinuring Niya bilang isang malapit na kaibigan sa lahat ng Kanyang nilikha. Ang 
‘Ayah’ o talatang ito ay nagpapatunay na Siya, ang Allah (8) ay nagtataglay ng 
katangian na pagiging Malapit na Kaibigan, at ito ang pinakamataas na antas ng 
pagmamahal at pagtatangi. 


126. Pagmamay-ari ng Allah (4) ang lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan, at 
ito ay Bukod-Tanging Siya lamang ang Nagmamay-ari. At ang Allah () ang 
Siyang Ganap na Nakababatid sa lahat, at walang anumang bagay ang naililihim 
sa Kanya na mga pangyayari sa Kanyang nilikha. 


127. Hinihiling ng mga tao sa iyo, O Muhammad (28), na ipaliwanag mo sa kanila 
ang anumang hindi nila naiintindihan hinggil sa pamantayan at batas para sa mga 
kababaihan. Sabihin mo sa kanila: “Ang Allah (4) ay Siyang magpapaliwanag sa 
inyo hinggil sa mga alituntunin para sa mga kababaihan; at sa anumang 
binibigkas sa inyo na nasa Aklat hinggil sa mga ulilang kababaihan, na hindi 
ninyo ibinibigay sa kanila ang karapat-dapat na ‘Mahr’ na ipinag-utos ng Allah 
(48), at sa mga mamanahin nila, at sa iba pang mga karapatan nila; gayong 
ninanais ninyo silang pakasalan. 


“At ipinaliliwanag din ng Allah (4) sa inyo ang hinggil sa tamang pakikitungo sa 
mga mahihina at mga murang edad at pag-uutos sa pangangalaga at 
pangangasiwa ng mga ulila sa makatarungang pamamaraan, at pag-iwas sa 
pandaraya sa kanilang mga karapatan.” 


At anuman ang nagawa ninyong kabutihan, walang pag-aalinlangan, ang Allah 
(8) ang ‘“Aleem’ — Siyang Ganap na Nakaaalam hinggil dito; at wala anumang 
bagay ang naililihim sa Kanya hinggil dito at sa iba pa. 


[207.] 


Sérah 4. An-Nis& 


128. At kapag ang babae ay 
natatakot na siya ay aayawan ng 
kanyang asawa, oO siya ay 
pagmamalupitan, o di kaya siya ay 
lalayuan; walang kasalanan sa 
kanilang dalawa kung sila ay mag- 
aayos sa paraang kaiga-igaya sa 
kanilang mga kalooban, hinggil sa 


Juz (Bahagi) 5 


est 
K eee eONL DS 


(S sj!) 


‘ ecemoaisharct Stays « 


we te 


Ae laGhlacseuslige 


Ne (BEsif wsdl pee i 


A cS OKs oleae, 


4 stadt 5) gu 





karapatan niya na panahon o di eS HA SG SLI iG 
a Slabs ol Fetal qeepace is 


kaya ay panustos, dahil ang AIG i yakS 

pagsasaayos ay higit na nakabubuti. JEN BES) 5 ® BEN a oe R 
Sapagka’t likas sa kalooban ng mga i ; 
tao na minsan siya ay nadadala ng SES GUSH 5H 
pagiging makasarili at pagma- oy 
maramot. 


i SI ashes east iz 
3 ably, WSSh3 ANA JSG , 
e - pea sesso a 


At kapag kayong mga kalalakihan 
ay naging mabuti sa pakikitungo 
ninyo sa inyong mga asawa at 
nagkaroon kayo ng takot sa Allah 
(4) hinggil sa kanilang mga 
karapatan, walang pag-aalinlangan, 
ang Allah (4) ang ‘Khabeer’ — 
Ganap ang Kanyang Kagalingan na 
Nakababatid sa anumang inyong mga ginagawa, ang anumang hinggil dito at sa 
iba pa; at walang anumang bagay ang naililihim sa Kanya; na kung kaya, kayo ay 
Kanyang tutumbasan ayon dito. 





129. At kailanman ay hindi ninyo makakayanan, O kayong mga kalalakihan, na 
ipatupad ang ganap na pagkakapantay-pantay sa pagitan ng inyong mga asawa, 
hinggil sa pagmamahal at sa pagiging malapit nila sa inyong mga puso; at kahit 
ano pa ang inyong gawin na pagsusumigasig. Kung kaya, huwag ninyong 
pababayaan ang sinumang hindi masyadong malapit sa inyong puso mula sa 
inyong mga asawa, na mailalagay ninyo siya sa isang sitwasyong alanganin, na 
parang babaeng walang asawa gayong hindi naman siya hiniwalayan, dahil kapag 
ginawa ninyo ito ay magkakasala kayo. 


At kapag naituwid ninyo ang inyong mga gawain, at naging makatarungan kayo 
sa pagbaha-bahagi ng mga panahon para sa inyong mga asawa, at nagkaroon kayo 
ng takot sa Allah (4), at naging maingat kayo sa kanilang mga karapatan, walang 
pag-aalinlangan, ang Allah (4%), Siya ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad 
sa Kanyang mga alipin, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal sa kanila. 


[208.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 53+! A stud 8) go 


130. At kapag nangyari ang paghihiwalay sa pagitan ng mag-asawa, walang pag- 
aalinlangan, ang Allah () ang Siyang magkakaloob sa bawa’t isa sa kanila mula 
sa Kanyang kagandahang-loob at masaganang biyaya; dahil ang Allah (4) ang 
‘Wasee~’ — Ganap at Napakalawak ang Kanyang awa, kagandahang-loob at 
biyaya, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa pagbabaha-bahagi sa Kanyang mga 
alipin. 


131. At pagmamay-ari ng Allah (4) ang lahat ng nasa kalangitan at ang lahat ng 
nasa kalupaan at ang mga nasa pagitan nitong dalawa. At katiyakan, Aming 
iminungkahi sa mga taong pinagkalooban ng Aklat na mga Hudyo at mga 
Kristiyano, na nauna kaysa sa inyo; at gayundin sa inyo na mga tagasunod ni 
Muhammad (#4), na matakot sa Allah (4) at isagawa ang Kanyang mga ipinag- 
uutos at iwasan ang Kanyang mga ipinagbabawal. 


At iminumungkahi rin Namin sa inyo na kapag kayo ay tumanggi sa Kaisahan ng 
Allah (8) at sa Kanyang batas; katiyakang ang Allah (4) ay hindi 
nangangailangan sa inyo; dahil pagmamay-ari Niya ang lahat ng mga nasa 
kalangitan at ang lahat ng nasa kalupaan. Ang Allah (4), Siya ang ‘Ghanee’ — 
Napakayaman na Ganap na Malaya mula sa lahat ng pangangailangan, na hindi 
Siya nangangailangan sa Kanyang mga nilikha ng kahit na anuman; na ‘Hameed’ 
— Ganap na Kapuri-Puri na Siya lamang ang karapat-dapat ng lahat ng papuri na 
pinupuri sa Kanyang mga katangian at sa Kanyang mga gawa sa lahat ng 
pagkakataon. 


132. At Pagmamay-ari ng Allah (%) ang lahat ng nasa kalangitan at ang lahat ng 
nasa kalupaan; kung gayon, sapat na ang Allah (4) bilang Tagapangasiwa, 
Tagapagtaguyod at Tagapangalaga sa Kanyang mga nilikha. 


133. Kung nanaisin lamang ng Allah (4) ay kaya Niya kayong puksain lahat, O 
kayong mga tao; at magpalitaw Siya ng panibago bukod sa inyo. At ang Allah (3) 
ang ‘Qadeer’ — Ganap na Makapangyarihan na Siyang Higit na May Kakayahan 
hinggil sa bagay na ito. 


134. At sinuman ang magnanais mula sa inyo, O kayong mga tao, ng gantimpala 
rito sa daigdig at ipagsasawalang-bahala niya ang gantimpala sa Kabilang-Buhay; 
samakatuwid, walang pag-aalinlangan, ang gantimpala ng makamundong buhay 
na ito at sa Kabilang-Buhay ay nasa Allah (4%) lamang. Kung kaya, hilingin ninyo 
mula sa Allah (4) na Bukod-Tangi at Nag-iisa, ang kabutihan para sa inyo, rito sa 
daigdig at sa Kabilang-Buhay, dahil Siya lamang ang Nagmamay-ari ng lahat ng 
ito. 


At ang Allah (4), Siya ang ‘Samee’’ — Walang-Hanggan at Ganap na 
Nakakarinig sa lahat ng mga sinasabi ng Kanyang mga alipin, na ‘Baseer’ — 
Walang-Hanggan at Ganap na Nakakakita sa kanilang mga ginagawa at mga 
layunin na walang anuman ang naililihim sa Kanya, at ayon dito sila ay Kanyang 
tutumbasan. 


[209.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 5 (5 3+) A sted! 5) gw 





135. O kayong mga naniwala sa 
Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! 
Panindigan ninyo ang katarungan at 
isagawa ninyo ang pagtestigo nang 
alang-alang sa Allah (4), kahit na 
ito ay laban pa sa inyong mga sarili, 
o di kaya ay sa inyong mga 
magulang, o di kaya ay sa inyong 
mga kamag-anak, kahit na siya man 
ay mayaman o mahirap; dahil ang 
Allah (4) ay  Ganap na 
Tagapagtanggol para sa inyo kaysa 
sa kanila, at Ganap na Nakaaalam 
kung ano ang nakabubuti sa 
kanilang pareho. 












seis 


at eae ear a 























| AT ALT SESACATIES @ | 
A ELIS AG HSICAES § 
8 GUsdeAe Set Sab hast 
BD SSM Sib cr ableutiar sit & 
BSG ttc ciate 

Bac AUS gM Qiws | 
) ead ASIDES ff 
Y SDM ahah Ss OSL § 
BOA ok MISES & 
Bf SRLS Qe rape 
i Ges ets me 


fe $$ 4-4-7 17 we 12 oe SIS 1 see as 
ri © CEASE ASS SacI EE aI, S 


Kung gayon, huwag na _ huwag 
kayong padadala sa bugso ng inyong 
mga damdamin, at huwag kayong 
gagawa ng pagtatangi-tangi na 
magiging dahilan ng _ inyong 
pagiging di-makatarungan. At kapag 
binago ninyo ang salaysay sa 

: pamamagitan ng inyong mga dila at 
hindi ninyo pinalitaw ang katotohanan, o di kaya ay iiwasan ninyo ang tumestigo, 
o di kaya ay ililihim na lamang ninyo, katiyakan, ang Allah (4) ang ‘Khabeer’ — 
Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nakaaalam sa lahat ng inyong mga ginagawa, 
at ayon dito kayo ay Kanyang tutumbasan. 





136. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Manatili 
kayo sa inyong matapat na paniniwala sa Allah (4%) at sa Kanyang Sugong si 
Propeta Muhammad (#8), at sa pagsunod sa kanilang dalawa — sa Allah (4) at kay 
Propeta Muhammad (#2); at gayundin sa Kabanal-banalan na Qur’an na Kanyang 
ipinahayag kay Propeta Muhammad (8), at gayundin sa mga Aklat na Kanyang 
ipinahayag sa Kanyang mga naunang Sugo. 


At sinuman ang tumanggi at hindi naniwala sa Allah (4), sa mga kagalang-galang 
na mga Anghel, sa Kanyang mga Aklat na Kanyang ipinahayag bilang gabay sa 
Kanyang nilikha, sa Kanyang mga Sugo na Kanyang pinili upang iparating ang 
Kanyang mensahe, at sa Kabilang Buhay na kung saan doon ay mabubuhay na 
mag-uli ang lahat ng tao pagkatapos nilang mamatay upang iharap at hukuman; ay 
katiyakang lumabas siya sa ‘Deen’ ng Allah at naligaw siya nang pagkalayu-layo 
mula sa katotohanan. 


[210.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 53+! A stud! 8) go 


137. Katiyakan, ang mga yaong pumasok sa tunay na pananampalataya, at 
pagkatapos ay nanumbalik sila sa pagiging ‘Kufr’ (pagtanggi sa Allah), at 
pagkatapos ay muli na naman silang naniwala at pagkatapos ay muli na naman 
silang nanumbalik sa pagiging ‘Kufr,’ at nagpumilit sila pagkatapos nito sa 
pagtanggi at nagpatuloy sa maling paniniwala; hindi na sila maaari pang 
patawarin ng Allah (4) at hindi na maaaring ituro pa sa kanila ang anumang daan 
tungo sa patnubay na siyang magliligtas sa kanila sa masama_nilang 
patutunguhan. 


138. Ipamalita mo, O Muhammad (2), sa mga ‘Mundfigin? — yaong mga 
mapagkunwari na ipinapakita nila na kunwari sila ay may paniniwala at itinatago 
nila sa kanilang mga kalooban ang pagtanggi — na ang para sa kanila ay masidhing 
kaparusahan. 


139, Ang mga yaong nananalig sa mga walang pananampalataya at itinuturing sila 
bilang kaagapay at katulong, at iniiwasan nilang tumangkilik at makipagmahalan 
sa mga mananampalataya; naghahangad ba sila ng karangalan, kapangyarihan, 
tulong at lakas mula sa mga walang pananampalataya? Katotohanang wala 
namang kakayahan ang mga ito hinggil doon, na ang tunay na tulong, karangalan 
at kapangyarihan ay nagmumula lamang sa Allah (48). 


140. At inihayag sa inyo, O kayong mga mananampalataya, sa Aklat ng inyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha; na kapag narinig ninyo sa usapan na nilabag at hinamak 
ang mga talata ng Allah, ay huwag kayong makiumpok sa kanila na mga walang 
pananampalataya at mga mapang-alipusta; maliban na lamang kung babaguhin 
nila ang usapan na hindi nila ito ipatutungkol sa pagtanggi at paghamak sa mga 
talata ng Allah. 


Walang pag-aalinlangan, kapag kayo ay nakiumpok sa kanila sa gayong 
kalagayan ay magiging katulad nila kayo dahil sinang-ayunan ninyo ang kanilang 
mga salitang paglabag at paghamak; at ang pagsasang-ayon sa kasalanan ay 
katumbas din ng pagsasagawa nito. 


Katiyakan, ang Allah (4) ay pagsasama-samahin Niya ang mga mapagkunwari at 
mga walang pananampalataya sa Impiyernong-Apoy; at doon ay malalasap nila 
ang masidhing kaparusahan. 


[211.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 5 (5 s5¥1) 4 sled! 5) gue 
141. Ang mga mapagkunwari ay ‘=i 
nagmamasid sa inyo, O mga (ixggipg@aateeactpdacipcatpeatpertes 
mananampalataya! _Hinggil sa seit Kisksp K ihk8 i os 
mangyayari sa inyong mga Bo eacaies S 
kaguluhan at labanan; at kapag & FS NPC S18 5 SV5 SSS : 
pinagkalooban kayo ng Allah (4) 3B) s5;2-eiScA2 “ib See ENG: Bin5 5 Se ; 


ng biyaya at tinulungan Niya kayo & Octo Bi ded, aXe hes Seas ; 
laban sa inyong mga kalaban at @& Ee 





‘ Aig aia oat moka LAr 
nakakuha kayo ng mga ‘Ghanimah;’ SNP B OY eS 85 IS FS Gas 1S) 


sinasabi nila sa inyo: “Hindi ba @ IBOSING FONSI ICS 146 will 
magkakasama tayo at kaagapay @& i am a AS Ne 3 INIA RiS SK BLE E 
ninyo kami?” Nguni’t kapag ang We .,  «. Dita ima 50 ile 
pagkapanalo ay nasa panig ng mga ate GL cg ales § 
walang pananampalataya, ang -& Ssh AESlg he TAN, aSIM yess SY § 
sasabihin naman nila sa kanila: Qy s..si(4) O62 CELE pede alice oe 
“Hindi ba tumulong kami sa inyo at & 5245855 Ne Yaraty e 
pinangalagaan namin kayo laban sa ©& Sn Si Za>, JG a5 ANS ff 
mga mananampalataya?” 3 (ets SU (casei lela, ESA 


Ang Allah (4%) ang Siyang & Moh S305 re5 eas x. cs 
maghuhukom sa pagitan ninyo at = emake Ot bela Faeog e 
nila sa Araw ng Muling < Oe Gab ity ek eo 
Pagkabuhay; at kailanman ay hindi “Wess sss as 
pagkakalooban ng Allah (4) ang ™ : , 
mga walang pananampalataya ng kaparaanan para sila ay magwagi laban sa 
Kanyang mga mananampalatayang alipin; sapagka’t ang magandang hantungan 
ay para lamang sa mga matatakutin sa Allah (4%), dito sa daigdig at sa Kabilang- 
Buhay. 





142. Katiyakan, ang pamamaraan ng mga yaong mapagkunwari upang linlangin 
ang Allah (%) sa kanilang panlabas na ipinapakitang sila ay totoong may 
paniniwala at paglihim sa kanilang kalooban ng pagtanggi; na iniisip nilang ito ay 
wala sa kaalaman ng Allah (48); samakatuwid, hindi sila ang naglinlang sa Allah 
(4) kundi sila ang nalinlang ng Allah () bilang kabayaran ng kanilang ginawa. 


At kapag silang mga mapagkunwari ay tumindig para magsagawa ng ‘Salah,’ 
tumitindig sila nang may katamaran, na ang kanilang hangarin ay para lamang 
makita at marinig ng mga tao; at hindi nila pinupuri at inaalaala ang Allah (3) 
kundi kakaunti lamang. 


143. Katiyakan, kabilang sa mga katangian ng mga mapagkunwari ay pagdududa, 
pag-aalinlangan at pagkalito; at hindi sila namamalagi sa iisang kalagayan, dahil 
hindi sila kabilang sa mga mananampalataya at hindi rin sila kabilang sa mga 
walang pananampalataya. Samakatuwid, sinuman ang inilayo ng Allah (%) ang 
kanyang puso mula sa paniniwala, at sa pagsunod sa Kanyang gabay at patnubay; 


[212.] 


Sirah 4. An-Nisa Juz (Bahagi) 5 (5 sj!) A stud! 8) go 


kailanman ay hindi na siya makatatagpo pa ng daan tungo sa patnubay at 
katiyakan (kapanatagan). 


144. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Huwag 
ninyong ituring ang mga walang pananampalataya bilang inyong kaagapay, katu- 
katulong at pakamamahalin kaysa sa mga mananampalataya. Nais ba ninyong 
magkaroon ang Allah (4) ng matibay na katibayan laban sa inyo, na kayo ay 
hindi totoo sa inyong paniniwala, dahil sa ginagawa ninyong pagmamahal sa 
inyong mga kalaban? 


145. Katiyakan, ang mga mapagkunwari ay nasa kaila-ilaliman ng Impiyernong- 
Apoy sa Araw ng Muling Pagkabuhay; at kailanman ay hindi ka na makatatagpo 
pa, O Muhammad (3), ng tutulong sa kanila para sila ay iligtas mula sa 
napakasamang patutunguhang ito. 


146. Maliban sa mga yaong nanumbalik sa Allah (8) at nagsisi, at itinuwid nila 
ang kanilang mga sarili (sa panlabas at sa panloob) sa pamamagitan ng pagsunod 
sa Allah (4) at ganap na pagtitiwala sa Kanyang mga aliping mananampalataya; 
at pagsunod sa ‘Deen’ ng Allah nang taos-puso na ito ay para lamang sa Kanya, 
kung gayon, sila ay mapapabilang sa mga mananampalataya, rito sa daigdig at sa 
Kabilang-Buhay. 


At walang pag-aalinlangan, ipagka-kaloob ng Allah (4) sa mga mananampalataya 
ang dakilang gantimpala. 


147. Hindi gagawin ng Allah (4) na kayo ay parusahan kapag itinuwid ninyo ang 
inyong mga gawain, at naniwala kayo sa Allah (4) at sa Kanyang Sugo. At 
walang pag-aalinlangan, ang Allah () ay hindi nangangailangan kahit 
kaninuman, at ang pinaparusahan lamang Niya ay ang mga aliping nagkasala. At 
Siya ang ‘Shakir’ — Ganap na Tagapagtangkilik at Nagpapahalaga nang labis sa 
kabutihan ng Kanyang mga alipin dahil sa pagsunod nila sa Kanya, na Siya ang 
‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam ng lahat ng bagay. 


[213.] 


Sdérah 4. An-Nis& 


HES 


. B cba, sgelateete 


galas of 4 ter 


[ass 51 pal dae Kieb.e ail 


ofr piste ct Nw 
) sks SiG CoM (puis ae SE ANS) 5 


4 Stes 


a algolsseol Soyo fr dead ail oS 


on » of 4-- 


: S85 pate 5 ae pS . 


add 


a SENSIS G Le BS Ge bviecs f 
ol -iilie oaSwicehis 4 
Ss ab | 


Golpy 


: SGSN 501 
a ESQ) end poMGE Kage 33 


Piaetieameceucnrann Saige 2 


: £5 eran NIA oS heey 
pad tae Set: pis. 


> 


¢ 
\ 
Ker rn Swe. aii 


Satis. AEA Ai 


vee ee 


fic 


4383S 0 rere 


MESA gi a5 Lil 


<4 eA 


Juz (Bahagi) 6 


3 plas) € 
- oie. na pea AS 


6 +! 4 stndl 8) pw 





148. Hindi nais ng Allah (4) na 
maghayag ng masamang salita ang 
sinuman, magkagayunpaman ay 
pinahihintulutan ang inapi na 
banggitin ang masamang nagawa ng 
sinumang nang-api sa kanya, nang 
sa gayon ay maisiwalat ang pang- 
aaping ito na ginawa sa kanya. 


At ang Allah (8) ang Siyang 
‘Samee~’? — Ganap na Nakakarinig 
sa inyong mga hinaing, na ‘“Aleem’ 
— Ganap na Nakababatid kung ano 
ang inyong inililihim. 


149. Ipinag-utos ng Allah (4) ang 
pagpapatawad, at inihanda rin Niya 
ang mga mananampalataya para 
rito, na maaari nilang ilantad ang 
ginawang kabutihan sa kanila, o di 
kaya ay ilihim niya ito; at ganoon 
din sa gumawa ng kasamaan sa 
kanya, maaari rin niya itong ilantad 





: sa makatarungang pamamaraan, o di 
ae ay patawarin niya ito. 


At ang pagpapatawad sa nagkasala ay mas nakahihigit at nakabubuti, dahil 
kabilang sa mga katangian ng Allah (4) ang ‘Ghafour’ — Ganap ang Kanyang 
pagpapatawad sa Kanyang mga alipin, gayong Siya ang ‘Qadeer’ — Walang- 
Hanggan at Ganap na Makapangyarihan kaysa sa kanila. 


150. Katiyakan, ang mga yaong tumanggi sa Allah at sa Kanyang mga Sugo mula 
sa mga Hudyo at mga Kristiyano, na sila ay gumawa ng pagtatangi sa pagitan ng 
Allah (4) at ng Kanyang mga Sugo sa pamamagitan ng kanilang paniniwala sa 
Allah (4) at pagpapasinungaling sa Kanyang mga Sugo na ipinadala sa Kanyang 
nilikha; o pag-amin nilang naniniwala sila sa iilang mga Sugo at tinatanggihan 
ang iba, at inaangkin nila na ang iba sa kanila (Sugo) ay nagsinungaling laban sa 
Allah (4) na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha; at ninanais nila itong gawin 
bilang daan tungo sa pagkaligaw na ginawa nilang pagbabago. 


151. Sila ang nasa malinaw na paglabag, na walang pag-aalinlangan, ang inihanda 


Namin sa mga tumanggi sa paniniwala sa Allah ay kaparusahan na 
magpapahamak at magpapahtya sa kanila. 


[214.] 


Sirah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 6 (6 s+!) A sland! 5) gw 


152. At ang mga yaong naniwala sa Kaisahan ng Allah, at naniwala sa pagiging 
Propeta ng lahat ng mga Sugo, at sila ay walang ginawang pagtatangi sa pagitan 
ng isa at ng iba mula sa kanilang lahat; at sinusunod nila ang batas ng Allah (4) — 
sila ay walang pag-aalinlangang pagkakalooban ng gantimpala dahil sa kanilang 
paniniwala sa Allah (4) at sa Kanyang mga Sugo. At ang Allah (4) ang Siyang 
‘“Ghafour’— Ganap na Mapagpatawad, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap 
na Mapagmahal. 


153. Hinihiling ng mga Hudyo sa iyo, O Muhammad (3), na magpakita ka ng 
himala na tulad ng himalang ginawa ni Mousa (s¢8\) bilang patunay ng tyong 
pagiging totoo sa pamamagitan ng tuwirang paghahayag sa kanila ng kasulatan 
mula sa Allah (4), na ang pagkakasulat ay katulad ng mga Lapidang ipinadala 
kay Mousa mula sa Allah (4); na kung kaya, huwag kang magtaka, O 
Muhammad (%), dahil ganoon din ang ginawa ng mga ninuno nila kay Mousa 
(38), humiling sila ng mas matindi pang kahilingan kaysa rito, hiniling nila kay 
Mousa na magpakita sa kanila ang Allah (#) nang lantaran; na sa gayong 
kadahilanan ay sinanhi ng Allah (4) na tamaan sila ng kidlat dahil sa kasamaan 
nila, na humihiling sila ng bagay na wala naman silang karapatan. 


Pagkatapos ay binuhay silang mag-uli ng Allah (%) matapos silang tamaan ng 
kidlat, at nakita nila ang mga malinaw na palatandaang dinala ni Mousa (#4!) 
bilang katunayan sa kamalian ng paggawa ng ‘Shirk,’ subali’t sumamba pa rin sila 
sa inanyuang baka bukod sa Allah; magkagayunpaman ay pinatawad pa rin 
Namin sila sa ginawa nilang maling pagsamba sa inanyuang baka dahil sa 
kanilang pagsisisi. At ipinagkaloob Namin kay Mousa ang dakilang katibayang 
nagpapatunay ng kanyang pagiging Propeta. 


154. At itinaas Namin sa ibabaw ng kanilang mga ulunan ang bundok ng ‘Tir’ 
noong tumanggi silang ipatupad ang kanilang pangako, na sila ay nangakong 
tutuparin nila ang batas ng ‘Tawrah.’ 


At inutusan Namin sila na pumasok sa ‘Baitul Maqdis’ (sa ‘Falisteen’) na naka- 
‘sujud’ (na ang ibig sabihin ay nakayuko na may kasamang pagpapakumbaba), 
subali’t sila ay pumasok nang patihaya na nakasadsad ang kanilang mga pigi, 
upang sila ay hindi makapag-‘sujud;’ at inutusan Namin silang huwag gawin ang 
pangingisda sa araw ng ‘Sabbath’ subali’t nilabag nila ito at sa halip ay nangisda 
pa rin sila; at nagkaroon Kami ng matibay na kasunduan sa kanila, subali’t ito ay 
kanilang nilabag. 


[215.] 


Sérah 4. An-Nis& 





155. Kung kaya, isinumpa Namin 
sila dahil sa ginawa nilang pagsira 
sa kasunduan; at sa pagtanggi nila sa 
mga talata at mga palatandaan ng 
Allah (4), na nagpapatunay sa 
pagiging totoo ng Kanyang mga 
Sugo; at dahil din sa ginawa nilang 
pagpatay sa mga Propeta nang di- 
makatarungan, at sa sukdulan nilang 
kasamaan, at sa pagsabi nila ng: 
“Ang aming mga puso ay nakabalot, 
na kung kaya, hindi namin 
naiintindihan ang  iyong mega 
sinasabi;” — gayong sa katotohanan, 
isinara ito ng Allah (&) dahil sa 
kanilang pagtanggi, na kung kaya, 
hindi sila naniwala kundi kakaunti 
lamang na paniniwala na wala man 
lamang itong kapakinabangan. 


156. At isinumpa rin Namin sila 
dahil sa kanilang pagtanggi at pag- 
aakusa kay Maryam (birheng Maria 


Juz (Bahagi) 6 


6 + 


See ay < 


a fs cD oe 
lies corse ne ee eA eens 
aC git ol Sb ee 5 EE pels 
, sy #5 ~s 3d 


| PACES LI GEE Sine 
f SE SSeS IY SHB 


Meee ere 7. USM e pe te tor 

BD crite ells gh ook bse licy 

+ wee gee neh Be Lp BREE oD vee Pi 

Be S55 eh S52 Hoes okies 25 
z: : 


ferns 


oa fod % 8 a ae, ¢ Kev a 
f SCN) boa Ate aslalel 
92 te E94 sat ICES ye gle fe 8 Ae ey 

FUSE e MSG Tate] OD Cw kiss 


oho eI AS Ros | 
A GONE IO Ae peda § 
B Sct mies tchlce ees § 
Se see Ries OU F 
PSO CMe es Ket uc f 
Be AS hops sii ee Wass & 
BB Saeco ds | 





4e5)), na siya ay nakagawa (raw) ng 
pakikiapid gayong siya ay wala namang kasalanan. 


157. At dahil sa kanilang sinasabi bilang pagmamayabang at pag-aalipusta: 
“Katiyakan, napatay namin ang ‘Al-Masih’ (ang Messiah) na si ‘Isa (Hesus 32) 
na anak ni Maryam,” — gayong sa katotohanan ay hindi nila napatay si ‘Isa (#¢8)) 
at mas lalong hindi nila ito naipako; bagkus ang naipako nila ay isang lalaki na 
kamukha niya dahil sa iniisip nilang ito ay si ‘Is (34). 


At sinuman ang nag-angkin ng pagpatay sa kanya mula sa mga Hudyo at sa 
sinumang nagkanulo sa kanya mula sa mga Kristiyano, lahat sila ay nasa 
pagdududa at pag-aalinlangan at wala silang tiyak na kaalaman, kundi ang 
sinusunod lamang nila ay haka-haka at hindi sila nakatitiyak na siya ay napatay 
nga nila bagkus sila ay punung-puno ng pag-aalinlangan. 


158. Gayong sa katotohanan ay iniangat ng Allah (#) si ‘isd (#1) na buhay — 
mismo ang kanyang katawan at kaluluwa; at nilinis siya mula sa dungis nila na 
mga hindi naniwala. At ang Allah (4), Siya ang ‘‘Azeez’ — Kataas-Taasan at 
Punong-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang mga 
kaharian, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa at 
pagtatakda. 


[216.] 


Sirah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 6 (6 s+) A sland! 5) go 


159. At walang pag-aalinlangan, walang sinumang matitira mula sa mga angkan 
ng Kasulatan (mga Hudyo at mga Kristiyano) sa dulo ng panahon sa pagbabalik ni 
‘Is (882) nang hindi maniniwala sa kanya bago siya (‘Isié) mamatay; at sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay, si * [s4 (%8\) ay magiging testigo sa kasinungalingan ng 
sinumang di-naniwala sa kanya at sa paniniwala ng sinumang naniwala. 


160. At dahil sa di-makatarungang nagawa ng mga Hudyo sa pamamagitan ng 
paggawa nila ng mga malalaking kasalanan ay ipinagbawal ng Allah (8) sa kanila 
ang ilan sa mga mabubuting pagkain na dati’y ipinahintulot sa kanila; at dahil din 
sa pagpigil at pagharang nila sa kanilang mga sarili at sa iba, na magtungo mula sa 
matuwid na ‘Deen’ o Relihiyon ng Allah. 


161. At dahil din sa paglustay nila ng kanilang mga kinita mula sa patubuan na 
ipinagbawal sa kanila, at sa pakikialam nila sa mga kayamanan ng tao na wala 
silang karapatan. Samakatuwid, inihanda Namin sa mga hindi naniwala sa Allah 
at sa Kanyang Sugo mula sa mga Hudyo, ang napakasidhing kaparusahan sa 
Kabilang-Buhay. 


162. Subali’t yaong mga maalam hinggil sa batas ng Allah (4) mula sa mga 
Hudyo at yaong naniwala sa Allah (4%) at sa Kanyang Sugo ay pinaniniwalaan 
nila ang anumang ipinahayag sa iyo, O Muhammad (#), na Dakilang Qur’an; at 
gayundin ang mga ipinahayag sa mga Sugo na nauna sa iyo na katulad ng 
‘Tawrah’ at ‘Injeel,’ at isinasagawa nila ang pagsa-‘Salah’ sa tamang oras, at 
ibinibigay nila ang mga ‘Zakah’ (obligadong kawanggawa) ng kanilang mga 
kayamanan; at naniwala sila sa Allah (4) at sa Araw ng Muling Pagkabuhay at 
Paghuhukom; walang pag-aalinlangan, sila ay pagkakalooban ng Allah (4) ng 
dakilang gantimpala, na ito ay ‘Al-Jannah’ (Hardin). 


[217.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 6 (6 sj+1) A stadt 5) gw 


EIS aan 163. Katiyakan, nagpahayag Kami 
indiana iaeaes = sa iyo, O Muhammad (%), para 
5 si SAIC LAL _{ maiparating mo ang mensahe, na 
el me r ™ katulad ng ginawa Naming pagkaka- 
Goths Seta) aid lals >, pahayag kay Nih (ss4\) at sa mga 
, Fe ee 2 Deca Sees ie Ais + i Propetang sumunod pagkatapos 


w SG ln e 


DA 4 neo eed 2 ae ni hayag din Kami kina 
Be i aces _— Diosssscsrs, ee Mya nagparay , 

a ges acs Be * TS Ibrahim (#81), Ismail (868), Ishaq 
EHS Hie ana Meads 8 © (38), Ya‘qib (#8) at saka sa mga 


2 5598S sis stag 5) C1S55 (| ‘Al-Asbat’ — na sila ang mga Propeta 


wae 


OS 4 yet (665) ‘ sah eeee KY EH Ry na ipinadala sa mga angkan ni Isra‘il 
1 ACs yen GOR ss 654 * na labindalawa mula sa pamilya ni 
“As pola alss QUIS Se © Yaqub (#8). At ganoon din kina 
j coal Oe (sil, 3558 59 Ap5s AGS RR ‘isa (925), Ayyab (#21), Yunus (384), 
6 hie (125 Sip. meals iss Haroun (383), Sulayman (se8!). At 
anaes 124 Sie @& kay Dawood (si) ipinagkaloob 
2 ‘bs08 asa SGM ™ Namin ang ‘Zabour’ — na ito ay 
Ciao at SLI Obl © Aklat at ‘Swhuf’ na nakatala. 
1 SAC GADD HiME GSS B 
we ee we hes ~ 164. At nagpadala Kami ng mga 
I ySS. 555 (26K sil " ne Lo 
be OL 9 els 908 = Sugo na ikinuwento Namin sa iyo sa 
oe Sissi Miesesl asa ~ Dakilang Qur'an bago ang 
; - wame. pagkakapahayag ng talatang ito, at 
ang mga Sugo na hindi na Namin 
ikinuwento sa iyo dahil sa kaalaman na Kami lamang ang Nakababatid. 





At nakipag-usap ang Allah (4) kay Mousa (#8\) nang tuwirang pakikipag-usap, 
na ang ganitong katangian ay bilang parangal sa kanya. Dito sa talatang ito, 
nagpapatunay na ang katangian ng Allah (4) na pakikipag-usap ay karapat-dapat 
o naaangkop lamang sa Kanyang Kamaharlikaan at Kadakilaan; at walang pag- 
aalinlangan na ang Allah (4) ay nakipag-usap nang tuwiran kay Mousa — isang 
tunay na pakikipag-usap na walang namagitan. 


165. Ipinadala Ko ang mga Sugo sa Aking mga nilikha, na may dala-dalang 
magagandang balita hinggil sa Aking gantimpala at tagapagbigay ng babala 
hinggil sa Aking kaparusahan; nang sa gayon ay hindi magkaroon ang mga tao ng 
katwiran sa harapan ng Allah (4), na kanilang idadahilan pagkatapos ipinadala 
ang mga Sugo. 


At ang Allah (4) ang ‘“Azeez’ — Kataas-Taasan at Punong-Puno ng Karangalan na 
Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang mga Kaharian, na ‘Hakeem’ — Ganap na 
Maalam sa Kanyang pangangasiwa. 


166. Kapag tumanggi sa iyo ang mga Hudyo at ang iba pa, O Muhammad (3); 
walang pag-aalinlangan, ang Allah (48) ay tumitestigo sa iyo na ikaw ay Kanyang 


[218.] 


Sirah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 6 (6 sj) A stad! 5) go 


Sugo, na binigyan ng kapahayagan, na ito ay ang Dakilang Qur’an na Kanyang 
ipinahayag mula sa Kanyang kaalaman; at ganoon din ang mga anghel, 
tumitestigo rin sila na ang ipinahayag sa iyo ng Allah (4) ay totoo. Samakatuwid, 
sapat na ang Allah (4) bilang testigo. 


167. Katiyakan, ang mga yaong tumanggi at hindi naniwala sa iyong pagiging 
Propeta; at hinaharangan nila ang mga tao sa Islam, katiyakan, lumayo sila nang 
matinding pagkakalayo sa Daan ng Katotohanan. 


168. Katiyakan, ang mga yaong tumanggi at hindi naniwala sa Allah at sa 
Kanyang Sugo at sukdulan ang kanilang kasamaan sa pamamagitan ng patuloy 
nilang pagtanggi; hindi na maaaring sila ay patawarin ng Allah (4) sa kanilang 
mga kasalanan, at hindi na rin ituturo sa kanila ang Daan para sila ay makaligtas. 


169. Maliban sa daan patungo sa Impiyerno, na sila ay mananatili roon 
magpasawalang hanggan; at ito ay napakadali para sa Allah () at walang 
anumang bagay ang makapipigil sa Kanya. 


170. O kayong mga tao! Katiyakan, dumating sa inyo ang Aming Sugo na si 
Muhammad (3) na dala-dala ang Isl4m na ‘Deen’ ng Katotohanan mula sa inyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha; na samakatuwid, ay maniwala kayo sa kanya at 
sumunod, dahil ang paniniwala sa kanya ay higit na makabubuti para sa inyo. 


At kapag kayo ay nagpumilit sa pagtanggi, katiyakang ang Allah (4) ay hindi 
nangangailangan sa inyo at sa inyong paniniwala, dahil Siya ang Nagmamay-ari 
ng lahat ng nasa mga kalangitan at nasa kalupaan. At ang Allah (4), Siya ang 
‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa inyong mga sinasabi at mga ginagawa, na 
‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa pagtatala ng Kanyang mga batas at pag-aatas. 


Kung ang mga _ kalangitan at kalupaan ay walang pag-aalinlangang 
nagpapasailalim sa Allah (%) bilang nilikha at itinakdang magpasailalim na 
katulad ng lahat ng Kanyang Pagmamay-ari, samakatuwid karapat-dapat sa inyo, 
O kayong mga tao, at ito ay katiyakang makatarungan para sa inyo kapag ito ay 
inyong ginawa, na kayo ay maniwala sa Allah (4) at sa Kanyang Sugong si 
Muhammad (#2), at gayundin sa Dakilang Qur’an na ipinahayag sa kanya. At 
kapag kayo ay sumunod sa Kautusan bilang batas, ay nangangahulugan lamang na 
ang pagsunod ninyo ay pagsasabuo sa kahulugan ng pagpapasailalim ng lahat ng 
nilikha ng Allah (4%) sa Kanyang kagustuhan. 


Ang talatang ito ang katibayan sa pagiging pangkahalatang mensahe ng Propeta 
ng Allah at Kanyang Sugo na si Muhammad (2). 


[219.] 


Sarah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 6 (6 sj!) A stadt 5) gw 





171. O kayong mga pinagkalooban =‘ is SSH 
ng ‘Injeel!’ Huwag _ kayong f g SG De 
magmalabis sa inyong relihiyon, at 
huwag kayong magsabi ng anumang 
bagay hinggil sa Allah (4) kundi 
pawang katotohanan lamang, at 
huwag kayong magturing para sa 
Kanya ng asawa at anak. 


Fears 






eAbe ar, der 

iS 255 cS GLB : 

SEP ee MAINE F 

coe Cer See Ete ail 
shies 


Sa IGE 





V 







Payee 29 

hy AGA coer ts x 
BES ISD ") S35 ab GS. wel ats i 
FAIS ae SSSA F 
; preci wie blGe GS-5 55 
es SSB hesiin a SE WD Gita! ff 
S INGE. Toss dhssctothe 2s : 
, Bai aenmal trea a eceteag 
724-7 4¢ Ac 


HEED A Ss Baila srot eg liste 


Y D Es SOG SS SGP des 3 







Walang pag-aalinlangan, si Al- 
Masih ‘isa Ibnu Maryam (ang 
Messiah Hesus ¥¢ na anak ni 
Maria) ay hindi hihigit kaysa sa 
pagiging Sugo ng Allah, na 
Kanyang ipinadala bilang 
katotohanan; at siya ay nilikha Niya 
sa pamamagitan ng Salita’ na 
Kanyang ipinadala kay Jibril (s¢&\) 
patungo kay Maryam (s#2\), na ito 











ay Kanyang pagsasabi: i penile Zasely sit l fare ACE § 
‘Kun’ — maging (maganap), alts: 


wy eer nei SIS 
‘Fakana’ — at ito ay naging (kaagad = aa 
na naganap); at ang paghingang ito 
ni Jibril sa Espiritu ng Allah? kay Maryam ay bilang Kautusan ng Allah na 


kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


th] 





*“Naitala ni Ibn Abi Hatim na sinabi ni Ahmed bin Sinan Al-Wasiti na narinig niya si Shadh bin 
Yahya na nagsabi hinggil sa pahayag ng Allah (4) na: “At Kanyang Salita, na Kanyang 
ipinagkaloob kay Maryam at isang Espiritu na (Kanyang nilikha 0) mula sa Kanya;” na ang 
paliwanag hinggil dito, na si ‘isi (Hesus #8\) ay hindi mismo ang salita, kundi dahil sa salita o 
pag-aatas na ‘kun fayakun,’ siya ay naging si ‘Isa (#8). (Tafseer Ibn Katir, Tomo (Volume) 3, 
pahina 58) 

* Ang ganitong katawagan na ‘Espiritu ng Allah’ (Ruhullah) ay pagpaparangal ng Allah sa bagay 
na yaon na Kanyang nabanggit, at hindi ito mismo ang Allah o kabahagi Niya na tulad ng maling 
pag-angkin ng mga Kristiyano. Ang ibig sabihin nito ay ‘Espiritu na pagmamay-ari 0 nilikha ng 
Allah (&8),’ na tulad halimbawa ng salitang ‘Baytullah’ (ang Tahanan ng Allah, na ito ay yaong 
nasa Makkah), hindi ibig sabihin nito na dahil sa ang Makkah ay tinawag na Tahanan ng Allah, ay 
nandoon na mismo ang Allah. Hindi! Kundi bilang pagpaparangal sa bagay na yaon, na ang ibig 
sabihin ay ‘Tahanan ng pagsamba sa Allah.’ Na tulad halimbawa ng pahayag na: “Ito ay 
babaing-kamelyo ng Allah na ipinagkaloob kay Propeta Saleh (%2\),” na ang ibig sabihin nito, 
ito ay babaing-kamelyo na nilikha ng Allah o pagmamay-ari Niya, o isang palatandaan mula sa 
Kanya. Na samakatuwid, ang mga ganitong katawagan ay nangangahulugan ng pagpaparangal ng 
Allah sa mga bagay na yaon, kung ito ay ipinatutungkol sa Kanya sa mga ganitong kaparaanan. 
(Tafseer Ibn Kathir, Tomo (Volume) 3, pahina 59) 


[220.] 


Sirah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 6 (6 s+!) A sland! 5) gw 


Kung gayon, maniwala kayo na ang Allah (4) ay Bukod-Tangi at Nag-iisa, at 
isuko ninyo ang inyong mga sarili sa Kanya, at paniwalaan ninyo ang Kanyang 
mga Sugo sa kanilang mensahe na dinala mula sa Allah (4%), at huwag ninyong 
sabihing ‘Tatlo,’ na ituring si ‘Isa (Hesus #4!) at ang kanyang ina bilang katambal 
ng Allah na sinasamba. Itigil na ninyo ang mga ganitong salita dahil ito ang higit 
na makabubuti para sa inyo. Walang pag-aalinlangan, ang Allah (3) ay Bukod- 
Tangi at Nag-iisa lamang bilang ‘//ah’ (Diyos na karapat-dapat sambahin). Ang 
lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan ay Pagmamay-ari Niya. 


Samakatuwid, paanong mangyayari na magmumula sa mga ito ang Kanyang 
asawa o anak? Sapat na ang Allah (4) bilang pinagkakatiwalaan sa Kanyang 
pangangasiwa sa Kanyang mga nilikha, at sa pagkakaloob sa kanila ng mga 
kabuhayan; kung gayon, sa Kanya lamang ninyo ipaubaya ang inyong mga sarili 
at Siya ay sapat na sa inyo. 


172. Kailanman, hindi magmamataas at hindi tatanggihan ng ‘A/l-Masih’ (ang 
Messiah %#8\) na siya ay maging alipin ng Allah; at ganoon din, hindi rin 
magmamataas ang mga malalapit na anghel sa Allah (4), sa pag-amin ng 
kanilang pagiging alipin ng Allah. 


Samakatuwid, ang sinumang tumanggi at magmataas; walang pag-aalinlangan, 
titipunin silang lahat tungo sa Allah (4%) sa Araw ng Muling Pagkabuhay at Siya 
ang maghuhukom sa kanila ng Kanyang makatarungang paghuhukom, at 
tutumbasan ang bawa’t isa ayon sa karapat-dapat na para sa kanya. 


173. Subali’t ang mga yaong naniwala sa Allah (4) ng tunay na paniniwala sa 
pamamagitan ng salita at sa gawa, at sumunod sa Kanyang batas, walang pag- 
aalinlangan, ipagkakaloob ng Allah (4) sa kanila ang gantimpala sa kanilang mga 
gawain at sila ay pagkakalooban pa ng karagdagan mula sa Kanyang 
kagandahang-loob. Subali’t ang mga yaong tumanggi sa pagsunod sa Allah (4) at 
nagmataas, walang pag-aalinlangan, sila ay paparusahan nang matinding 
pagpaparusa; at wala silang matatagpuang tagapangalaga na magliligtas sa kanila 
mula sa kaparusahan, at bukod sa Allah (4) ay hindi na sila makatatagpo ng 
sinumang makatutulong sa kanila. 


174. O kayong mga tao! Katiyakan, dumating sa inyo ang kapani-paniwalang 
katibayan mula sa Allah (4) na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na ito ay ang 
Sugong si Muhammad (%); at sa anuman na kanyang dinalang mga 
kapaliwanagan at mga matitibay na katibayan, at ang pinakadakila rito ay ang 
Kabanal-banalan na Qur’an na siyang tumitestigo sa pagiging totoo ng kanyang 
pagiging Propeta at ang kanyang mensahe ang pinakahuli; at ipinahayag Namin sa 
inyo ang Dakilang Qur’an bilang gabay at malinaw na liwanag. 


[221.] 


Sirah 4. An-Nis& Juz (Bahagi) 6 (6 s+) A sland! 5) go 


175. At ang mga yaong naniwala sa Allah (#) ng tunay na paniniwala, sa 
pamamagitan ng salita at sa gawa at pinanghahawakan nila ang liwanag na siyang 
ipinahayag sa kanila, walang pag-aalinlangan, sila ay papapasukin ng Allah (4) 
sa ‘Al-Jannah’ (Hardin) bilang awa at kagandahang-loob na mula sa Allah (4%); at 
gagabayan sila tungo sa Matuwid na Landas na siyang magdadala sa kanila tungo 
sa malalawak na mga Hardin at mga parang (ilog). 


[222.] 


Sdérah 5. Al-Ma4‘idah 


176. Tinatanong ka _ nila, O 
Muhammad (3), hinggil sa batas ng 
pagmamana ng isang taong namatay 
na walang tagapagmanang anak at 
magulang. Sabihin mo sa kanila, 
ang Allah (&) ang  Siyang 
magpapaliwanag sa inyo ng batas 
hinggil dito: At kapag namatay ang 
isang tao, na siya ay walang anak at 
wala siyang naiwang magulang 
subali’t mayroon siyang kapatid na 
babae sa kanyang ama at ina, o di 
kaya ay sa kanyang ama lamang; 
ang para sa kapatid na ito ay 
kalahati ng kanyang maiiwang 
mana; subali’t kapag babae naman 
ang namatay, ang mamanahin ng 
kanyang kapatid na lalaki sa ama at 
ina, o di kaya ay sa ama lamang, ay 
ang lahat ng kanyang maiiwan 
kapag siya ay namatay na wala 


Juz (Bahagi) 6 


4 Sie core. ot race bor sec, is 
aly fy DIT ss Ail Jo FES 
~ ts! 


6 +31) 


PS +s PSS PS PO 4 | 
: Pe 


Arde 
“ved 


a. 


| ee ee eee ee 
a Le SE rere) Os tyre sal 9 A gcd) jul iS 
c D 


t 


“¢ 


nee a Be pace we ease ct AF 42 § in 
; HEME Ebop sy U soot 


as. 7G wt-* 


Baca a an ean 2 ac ie 
OVI ES JS Sips I Ses iF eos 
<3 sere < 3 Se hes 

| Ot SRA Sle iattc ff 


skal. 


Ca seeed wb oe 


ff HELA UI ONG f 
g AGA BL SLE EEA & 
g SUSAN ECG aIGE D Lie Se | 

By AAs; & 


~ 
= 
€ 


ay Beer 7 7 Ptr Beery 


SUSAN Seo os etS atl IB 


ort oe, tv % -t4ar-<n te- rg OE 
doy pao rdeol p SUES BELAY i 
chen noose ee, te aeekaccet rer = Ure Ee 
IpalsY 9co25 lo Wl elpslas Wate ol aI : 


5 SGU) 8) aw 


siyang anak at wala siyang 
magulang na naiwan. At kung may 
kapatid na dalawang babae ang 
sinumang namatay na lalaki, na walang anak at magulang, ang mamanahin nilang 
dalawa mula sa kanyang naiwan ay dalawang-ikatlong bahagi (7/3). At kapag ang 
mga tagapagmana ay marami na mga kalalakihan at kababaihan na magkakapatid, 
ang mamanahin ng mga kalalakihan ay katumbas ng mamanahin ng dalawang 
babae mula sa kanyang mga kapatid na kababaihan. Sa ganito, ipinapahayag ng 
Allah (4) sa inyo ang paghahati-hati ng mga mamanahin at ang batas hinggil sa 
namatay na walang anak at magulang, nang sa gayon ay hindi kayo maligaw mula 
sa katotohanan hinggil sa pagmamana. Ang Allah (4) ang Siyang Ganap na 
Nakaaalam sa mga idudulot ng mga pangyayari at kung ano ang nakabubuti sa 
Kanyang mga alipin. 


nD LU 474g Cas 4Ge-5 eater fF tere 
gy OWA tals ch SG Sie & 


A es 
er Pe r Ps Pent Pe Pe) PS 





5 Si 8) gee 


V -Sirat Al-Ma ‘idah 
[Kabanata Al-Ma idah — Ang Hapag-Kainan na may mga Nakalatag na mga 
Pagkain mula sa Kalangitan] 
admoll Crea ll atl aan 
[Bismillahir Rahmdnir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


[223.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 5341) 5 BU 8) ge 


1. O kayo na naniwala sa Kaisahan ng Allah (4), at naniwala sa Kanyang Sugo at 
sinunod ang kanyang ‘Sunnah!’ Isagawa ninyo ang inyong matitibay na pangako 
sa Allah (4) na paniniwala sa mga batas ng Islam at sa pagsunod nito; at tuparin 
ninyo ang inyong mga pinagkasunduan sa isa’t isa bilang mga ipinagkatiwala at 
ganoon din sa pakikipagkalakalan at sa iba pa, na hindi lumalabag sa Aklat ng 
Allah at sa ‘Sunnah’ ng Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad (2). 


Katiyakan, ipinahintulot ng Allah (4) sa inyo ang mga kawan ng hayop na 
katulad ng kamelyo, baka, kambing at tupa; maliban na lamang sa ipinahayag 
Niya sa inyo na Kanyang ipinagbabawal na tulad ng ‘A/-Maytah’ — namatay sa 
hindi tamang pamamaraan ng pagkatay, dugo at iba pa. At ang pagbabawal ng 
pangangaso habang kayo ay nakasuot ng ‘/hram.’ 


Katiyakan, ang Allah (4) ay nagtatala ng batas na Kanyang ninanais ayon sa 
Kanyang Karunungan at pagiging Makatarungan. 


2. O kayo na naniwala sa Allah, sa Kanyang Sugo at sumunod sa Kanyang batas! 
Huwag kayong lumabag sa hangganan ng batas ng Allah (4) at sa mga 
palatandaan nito; at huwag ninyong ipahintulot ang patayan sa mga Sagradong 
Buwan, na ito ay mga buwan ng ‘Dhul Qa‘dah,’ ‘Dhul Hijjah,’ ‘Muharram’ at 
‘Rajab;’ na ito ay noong umpisa ng Islam (sa kapanahunan ng Huling Sugo). 


At huwag ninyong pakikialaman ang mga hayop na gagamitin sa pagsasakripisyo 
sa ‘Hajj;’ ganoon din ang mga hayop na sinabitan ng kuwintas sa leeg na gawa sa 
lana (0 ‘wool’) at iba pa bilang tanda na ang hayop na yaon ay isasakripisyo at ang 
taong nagmamay-ari nito ay nagnanais magsagawa ng ‘Hajj;’ at huwag din 
ninyong pahintulutan ang inyong mga sarili na makipaglaban sa mga nagnanais 
magtungo sa ‘Al-Masjid Al-Hardm’ sa Makkah, na ang kanilang hangarin ay 
kabutihan mula sa kagandahang-loob ng Allah (%), na makabubuti sa kanilang 
buhay at kalugud-lugod sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


At kapag natapos na ninyo ang inyong ‘Jhram;’ samakatuwid, ipinahihintulot na 
sa inyo ang pangangaso. At huwag kayong magpadala sa inyong galit, sa mga tao 
na minsan ay pinigilan nila kayo na magtungo sa ‘Al-Masjid Al-Hardm’ sa 
Makkah, na katulad ng nangyari noon sa taon ng ‘Hudaybiyyah,’ dahil baka kayo 
ay hindi maging makatarungan sa kanila. 


Magtulungan kayo, O kayong mga mananampalataya sa isa’t isa, sa pagsasagawa 
ng kabutihan at pagkatakot sa Allah (4); at huwag kayong magtulungan sa 
anumang bagay na kasalanan at paglabag sa batas ng Allah (4); at ingatan 
ninyong lumabag sa kagustuhan ng Allah (4) dahil walang pag-aalinlangan, 
masidhi ang Kanyang pagpaparusa. 


[224.] 


Sarah 5. Al-M&idah Juz (Bahagi) 6 (6 s+) 5 bil 8) ew 





wtllsee —— 3. Ipinagbawal ng Allah (4) sa 


<P G7 be were "Ae econ 


Pe sg QSGIO6 ana cap e 


SyprArercgtee bod ss acne 


Gs eslt Ba gPydly ators ly .a c 


CAS eee eS 
Se 19525 Goll as 
2 LAG Ss we : iStieame af aA SG 
east s (Sb oye Caio gas oele 
oO: aE IN Wei 
Acewsechr ae a Liens PO 


Scat eas (SARS KE corals 


B Ae catia sn ke 
4 SMG LOVES ad Si 


Los 


—- ERG eae h Sacys 
ence ee 


SETS KIS GN 


inyo ang pagkain ng ‘Maytah’ — na 
ito ay hayop na namatay na hindi 
nakatay sa tamang pamamaraan, at 
ipinagbawal din sa inyo na kainin 
ang dugong pinatulo mula sa 
kinatay na hayop; at gayundin ang 
laman ng baboy, at ang anumang 
kinatay bilang pag-aalay sa iba 
bukod sa Allah; at gayundin sa mga 
hayop na binigti hanggang sa ito ay 
namatay, at saka sa mga yaong 
pinatay sa pamamagitan ng 
pagpukpok o pagpalo; o di kaya’y 
paghampas nito sa bato hanggang 
sa ito ay namatay; gayundin sa mga 
hayop na nahulog mula sa mataas 
na lugar, o di kaya’y nahulog sa 
balon at namatay; at gayundin sa 
hayop na napatay ng kapuwa nito 


& Be ps tSheiat Ns a2 iis ob 


ee 


te = hayop sa  pamamagitan ng 
Distasi tech te? 


pagsuwag oO sungay nito; at 
ipinagbawal din ng Allah (8) sa 
inyo yaong mga hayop na nilaplap 
o kinain ng mababangis na hayop na tulad ng leon, tigre, lobo (‘wo/f) at iba pa na 
mga katulad nito; maliban na lamang kung inabot ninyo itong buhay pa at nakatay 
ninyo sa tamang pamamaraan bago ito namatay, dahil ang ganitong paraan ay 
ipinahintulot sa inyo; at ipinagbawal din sa inyo ang ‘An-Nusub’ — na ito ay ang 
anumang kinatay na hayop nang hindi sa Pangalan ng Allah kundi para sa 
itinayong altar na sambahan na katulad ng bato at iba pa, bilang pag-aalay sa mga 
diyus-diyusan 0 sa anumang sinasamba na mga huwad na diyos. 





At ipinagbawal din sa inyo na magpasiya sa pamamagitan ng paggamit ng 
‘Azlam’ — na ito ay isang pamahiin na isinasagawa para raw malaman ng isang tao 
kung ano ang makabubuti at makasasama para sa kanya bago siya magpasiya na 
gawin ang anuman.”° 


**Naging pamahiin ng mga Arabo noon na bago sila magpasiya ng isang bagay, na tulad 
halimbawa ng paglalakbay — na kung ito ba ay isasagawa nila o hindi; ay ginagamitan muna nila 
ito ng ‘Az/dm.’ Na isinusulat nila sa mga pana ang iba’t ibang desisyon na gagawin nila, at 
pagkatapos ay dadamputin nila ang isa sa mga ito, at kung ano ang nakasulat sa nadampot niyang 
pana ay yaon ang kanyang gagawing pasiya. At iba naman ang pamamaraan na ‘Az/am’ na 
isinasagawa ng mga Persiyano at mga Romano noon, ginagamitan nila ito ng mga ‘dice’ na tulad 
ng mga ginagamit sa pagsusugal. 


[225.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 +341) 5 BU by ge 


Ito ang mga nabanggit na ipinagbawal, na kapag ito ay nagawa ng isang tao; 
walang pag-aalinlangan na siya ay nakagawa ng paglabag sa kagustuhan ng Allah 
(88) at nakagawa siya ng kasalanan. 


Sa araw na ito ay natapos na ang pag-aasam ng mga walang pananampalataya 
laban sa inyong ‘Deen;’ na kayo ay pababalikin nila sa ‘Shirk’ — pagtatambal sa 
pagsamba sa Allah o pagsamba ng iba bukod sa Allah, pagkatapos ninyong 
magwagi laban sa kanila; na kung gayon ay huwag kayong matakot sa kanila 
bagkus ay Ako ang inyong katakutan. 


Sa araw na ito ay kinumpleto Ko nang ganap para sa inyo, ang inyong ‘Deen,’ na 
ito ay ‘Deen Al-Islam,’ sa pamamagitan ng pagkapanalo ninyo sa inyong mga 
kalaban at pagsasabuo ng batas nito, binuo Ko sa inyo ang Aking biyaya sa 
pamamagitan ng pag-aalis ninyo sa kadiliman ng kamangmangan patungo sa 
liwanag ng pananampalataya; at pinili Ko para sa inyo ang Islam bilang inyong 
‘Deen;’ na kung kaya, manatili kayo rito at huwag ninyo itong tatalikuran. 


Nguni’t ang sinumang napilitan lamang na gawin ito dahil sa matinding 
kagutuman na ikasasanhi ng matinding kapahamakan o kamatayan at siya ay 
nakakain ng ‘Maytah’ o anupamang ipinagbawal na wala sa kanyang intensiyon 
ang magkasala; sa ganitong kadahilanan ay maaari niya itong gawin. At katiyakan 
na ang Allah (4) ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa kanya, na 
‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal. 


4. Tinatanong ka, O Muhammad (3) ng iyong mga ‘Sahdbah,’ kung ano ang 
ipinahihintulot sa kanila na kainin? Sabihin mo sa kanila: “/pinahintulot sa inyo 
ang lahat ng mga malilinis (‘Tayyibdat’); at ang mga nahuli ng mga sinanay 
ninyong mga hayop na tulad ng aso, leopardo at saka mga agila; at iba pa na 
mga katulad nito na turuan, na itinuro ninyo sa mga ito ang paraan ng 
pangangaso na itinuro ng Allah (8) sa inyo; na kung kaya, kainin ninyo kung 
anuman ang nahuli ng mga ito para sa inyo nguni’t banggitin ninyo ang 
Pangalan ng Allah (&) kapag ito ay inyong inutusan na mangaso. Katakutan 
ninyo ang Allah (&) sa anumang ipinag-utos at ipinagbawal Niya sa inyo. 
Katiyakan, ang Allah (8%) ang ‘Saree’? — Ganap at Napakabilis Nivang Tumuos.” 


5. Kabilang sa mga biyaya ng Allah (4) sa inyo ngayon, O kayong mga 
mananampalataya, ay ipinahintulot Niya sa inyo ang lahat ng mga malilinis. At 
saka yaong mga kinatay ng mga Hudyo at mga Kristiyano, na ito ay ipinahintulot 
sa inyo kapag ito ay kinatay nila ayon sa kanilang batas. Ipinahintulot din sa inyo, 
O kayong mga mananampalataya, ang mag-asawa ng mga matutuwid na 
kababaihan na sila ay mga malalaya, na mga mananampalataya na ligtas at 
malayo mula sa anumang kahalayan. 


At ipinahintulot din sa inyo na mag-asawa ng mga malalayang kababaihan, na 
ligtas at malayo sa anumang kahalayan, mula sa mga Hudyo at mga Kristiyano, 


[226.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 341) 5 BU by ge 


kapag ibinigay ninyo sa kanila ang kanilang ‘Mahr;’ at kayo naman sa isang 
banda ay matutuwid din na malayo sa anumang kahalayan, na hindi gumagawa ng 
pakikiapid at hindi nakikipag-relasyon sa mga kababaihan (0 nakikipag- 
‘girlfriend’); at kung nakatitiyak kayo na hindi kayo maapektuhan ng kanilang 
pananampalataya. At sinumang lumabag sa mga batas ng Allah (4) ay walang 
pag-aalinlangan na nasira niya ang kanyang gawain; at sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay, siya ay mapapabilang sa mga talunan. 


[227.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 6 s+ 5 bil by ew 





6. O kayong mga naniwala! Kapag Sie GSH 
kayo ay nagnanais na magsagawa Reygipeacipmacipcyc DEINE 
ng ‘Salah’ (pagdarasal) at walakayo “ 
sa kalagayan ng ‘Tahharah’ Y) . .. De ae ee . 
a A AO eh hoc wine cr As ‘ 
(kalinisan), hugasan ninyo ang — 7 }* Necch BPN ASSN a) 
1 : X! P pcycer ese ot A veeresrws . ngs 3 
inyong mga mukha, at ang inyong (ebb EB So eG eas; Of 
1 ~t meete, BOR me re ee he et ss ft 
mga kamay hanggang siko, at oS Liat: Katies pe ile 253) 3 


pahiran ninyo ng tubig ang inyong ER SPP o see RN ye. 
« RIO FCT VA se sary Om | com) 


ulunan, at hugasan ang inyong mga @) *2?=**» 
Ball ace 2k eo 8. Eee. e << Bb 
paa hanggang bukung-bukong. By (26 6 Sal aaa Syl cal 


es "4 4 CN Ae Oe va 441-7 2° Y 
At kapag nangyari sa inyo ang € vga bp S55 C08 pe Jad 
malaking ‘Hadath’*" ay maglinis 3 Oo AGES Af Kae aoe A555 
kayo sa pamamagitan ng GR Sci ites hs e- Ye 
‘ alsa at. wae an ac al aes 
pagpapaligo ng buong katawan ule 
(‘Ghus?’) bago ninyo isagawa ang 


4 4 Ae 3te Sa Aare vce ose 14 

NSD he ailSfaill 515 Cal G2 5s Seay 
ay 9 . Pc cet these fete ss 
‘Salah.’ At kung kayo ay maysakito WB A<uelsS (ec AS Ooi 


di kaya’y nasa paglalakbay at nasa & 2535 Sees est ahaa 24 

kalusugan naman kayo, 0 di kaya’y BR) cose ee yee ee tk ee ee 
hig cabihj Cy 55 eS sal saci Ja Syi 

nagbawas kayo (na ang ibig sabihin #3) —+ PEPIN PF IEN IS A 


ay umihi o dumumi kayo), 0 di kaya 2 (Aacguililacs Oat siHial B 
ay nakipagtalik kayo sa inyong os eaten As SEM : 
asawa; at pagkatapos ay wala ema > TEE 
kayong makitang tubig, ee 
samakatuwid sa ganitong kadahilanan ay magsagawa kayo ng ‘Tayammum’ 
bilang panghalili — ang malumanay na paghahampas o pagdadampi ng inyong 
mga palad sa lupa at pagkatapos ay ipapahid sa inyong mga mukha at mga 
kamay. 


Bae cs | 





CS ne 


Pi 


Walang hangarin ang Allah (4) na kayo ay Kanyang higpitan sa Kanyang pag- 
aatas sa paglilinis; bagkus ay ipinahintulot Niya sa inyo ang pagsasagawa ng 
‘Tayammum,’ upang kayo ay luwagan at bilang awa na rin sa inyo; dahil ito ay 
ginawa Niya bilang panghalili sa tubig sa paglilinis. At ang pagpapahintulot ng 
‘Tayammum’ ay mula sa kabuuan ng Kanyang biyaya, nang sa gayon ay tumanaw 
kayo ng utang na loob sa Kanya na nagbiyaya sa inyo, sa pamamagitan ng 
pagsunod sa Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga 
ipinagbabawal. 


7. At alalahanin ninyo ang biyaya ng Allah (4) sa inyo sa pamamagitan ng 
pagtala Niya ng Kanyang batas para sa inyo; at alalahanin din ninyo ang pangako 


*"*Hadath Akbar’ — malaking pangyayari na naganap, na kakailanganin ang pagsasagawa ng 
‘ghusl’ 0 pagpapaligo ng buong katawan, na tulad halimbawa ng paglabas ng semilya na sanhi ng 
pagtatalik, ‘wet dreams’ at iba pa; ang pagkakaroon ng buwanang dalaw (o regla) ng mga 
kababaihan o pagdurugo na sanhi ng panganganak. 


[228.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 s3+1) 5 BU by ge 


ninyo sa Kanya, na kayo ay maniniwala sa Kanya at sa Kanyang Sugo na si 
Propeta Muhammad (2); at kayo ay makikinig at susunod sa kanilang dalawa — sa 
Allah (4) at sa Kanyang Sugo. 


Katakutan ninyo ang Allah (4%) sa anuman na Kanyang mga ipinag-utos at mga 
ipinagbawal. Katiyakan na ang Allah (4) ang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam ng 
anuman na inyong inililihim sa inyong mga sarili. 


8. O kayong mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugong si Muhammad (22)! 
Maging matatag kayo sa pagpapatupad ng katotohanan bilang paghahangad ninyo 
sa Mukha ng Allah (8), sa pamamagitan ng pagtestigo nang makatarungan at 
huwag hayaang ang galit at poot ng mga tao ang siyang magiging sanhi para kayo 
ay hindi maging makatarungan. 


Na kung kaya, maging makatarungan kayo sa pagitan ng inyong mga mahal sa 
buhay at sa mga kalaban, na kayo ay maging patas sa paghahatol; dahil ang 
pagiging makatarungan o patas sa paghahatol ay mas malapit sa pagkatakot sa 
Allah (4). At ingatan ninyo na kayo ay makagawa ng pang-aapi. Katiyakan, ang 
Allah (4) ang ‘Khabeer’ — Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid Niya 
ang lahat ng inyong mga ginagawa at kayo ay Kanyang tutumbasan. 


9. At ipinangako ng Allah (4) sa mga yaong naniwala sa Kanya, sa Kanyang 
Sugo, at gumawa ng mga kabutihan; na sila ay Kanyang patatawarin sa kanilang 
mga kasalanan, at gagantimpalaan ng ‘A/-Jannah’ (Hardin). At ang Allah (4) ay 
hindi sumisira sa Kanyang pangako. 


[229.] 


Sdrah 5. Al-Ma4‘idah 


wee. $5 


J woe SE t AZ fe 
Petahoeuds sei ING 


CLAS MP SNS D aol te 
: eho eel aaa a ms 
ee SEB MSGS ENE at 2% HES Ff 


4 


~ ae OD aE 


SAG Res Je} 
Ae ii ae ¥ 
See Ss hiss As les 
ee <5 Nie Kei ie Nis 8 


--e 


2.44 2 sak 
SNA Sisle5 oAcodl4s 


wri 


ARE SIGS ms FS 
} 520s Jac iz Nya 555 ae, TS me 


Steers ober 


Pe LS tl aE opt E 


Juz (Bahagi) 6 


(6 s jl) 5 rng) 5) gw 
10. At ang mga yaong hindi 
naniwala at tumanggi sa Kaisahan 
ng Allah na nagpapatunay bilang 
malinaw na_ katotohanan; at 
pinasinungalingan ang mga talata na 
dinala ng mga Sugo, sila ang 
maninirahan sa Impiyernong-Apoy 
magpasawalang-hanggan. 


11. O kayong mga naniwala sa 
Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! 
Alalahanin ninyo ang biyaya ng 
Allah (8%) sa inyo na kapayapaan at 
sa pagtatanim Niya ng takot sa mga 
puso ng inyong kalaban, na ninanais 
nila kayong lusubin na _ may 
pagmamalupit, subali’t inilayo sila 
ng Allah (4) sa inyo at hinarangan 


AGES. heals SASSI A A m ng Allah (35) ang pagitan nila at 

: ons eS © pagitan ninyo para hindi nila 

D oe SLY BES UEIGL AES > 6 maisagawa ang kanilang mga 
o ee balakin. 





Na kung kaya, katakutan ninyo ang 
Allah (4) at maging maingat kayo; at sa Allah (4) lamang ninyo ipaubaya ang 
inyong mga sarili sa larangan ng inyong ‘Deen’ at sa makamundong buhay; at sa 
Kanya lamang kayo magtiwala sa tulong at pagtaguyod. 


12. At katiyakan, gumawa ang Allah (4) ng matibay na kasunduan noon sa mga 
angkan ni Isra‘il na Siya lamang ang kanilang sasambahin; at inutusan ng Allah 
(4) si Mousa (38!) na pumili ng labindalawang pinuno, na kasingdami ng bilang 
ng grupo ng kanilang mga angkan; na sila ay gagawa ng pangako sa kanilang mga 
sarili, na makikinig sila, susunod sa Allah (#8), sa Kanyang Sugo at sa Kanyang 
Aklat. 


At sinabi ng Allah (4%) sa mga angkan ni Isra‘il na: “Ako ay kasama ninyo sa 
pamamagitan ng Aking pangangalaga at tulong; kapag nagsagawa kayo ng 
‘Salah,’ at nagbigay kayo ng ‘Zakah’ (obligadong kawanggawa) sa mga may 
karapatan nito; at pinaniwalaan ninyo ang Aking mga Sugo sa anuman na 
kanilang ipinahayag, at ikarangal ninyo sila at tinulungan, at gumasta kayo nang 
alang-alang sa Aking Daan; na samakatuwid, kapag isinagawa ninyo ang mga ito 
ay patatawarin Ko kayo sa inyong mga kasalanan; at papapasukin Ko kayo sa 
‘Jannat’ (mga Hardin) na may umaagos na mga ilog sa ilalim ng mga palasyo. 


[230.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 s3+1) 5 BU by ge 


“Neuni’t sinuman ang lalabag sa kasunduang ito mula sa inyo ay lumihis siya sa 
Daan ng Katotohanan at nagtungo sa pagkaligaw.” 


13. At dahil sa paglabag ng mga Hudyo sa kanilang matibay na pangako ay 
ipinagtabuyan Namin sila at isinumpa; at ginawa Namin ang kanilang mga puso 
na matitigas at hindi na lalambot pa sa pamamagitan ng pananampalataya. 


Pinalitan nila ang mga salita ng Allah (4%), na inihayag Niya kay Mousa (s##\) na 
‘Tawrah;’ at tinalikuran nila ang anumang mga paalaala na ibinigay sa kanila at 
hindi nila ito isinagawa. 


At patuloy mong matatagpuan sa mga Hudyo, O Muhammad (#), ang pagiging 
traydor nila at pagiging hindi matapat; sapagka’t patuloy silang sumusunod sa 
pag-uugali ng kanilang mga ninuno, maliban na lamang sa mangilan-ngilan sa 
kanila; na kung kaya, patawarin mo sila sa masamang pakikitungo nila sa iyo at 
palampasin mo na lamang ang mga nagawa nila. 


Katiyakan, ang Allah (4%) ay minamahal Niya ang mga ‘Al-Muhsinin’ — 
gumagawa ng mga kabutihan na nagpapatawad sa mga kasalanang nagawa sa 
kanya at pinalalampas (0 pinagbibigyan) niya ang mga masamang nagawa sa 
kanya. 


At sa ganito nakikita ang mga ligaw na pamamaraan tungo sa mga masama nilang 
layunin, para baguhin ang mga salita ng Allah (4) at bigyan ito ng ibang 
pakahulugan. At kapag hindi nila nakayanang baguhin at bigyan ng ibang 
pakahulugan, nilalabag nila ang anumang hindi sumasang-ayon sa kanilang 
kagustuhan mula sa batas ng Allah (4); at walang nananatili sa pagsunod sa batas 
ng Allah (4) kundi ang mangilan-ngilan lamang na pinangalagaan ng Allah (4) 
mula sa kanila. 


[231.] 





Sarah 5. Al-M&idah Juz (Bahagi) 6 (6 s+ 5 bil 8) yw 
14. At gumawa rin kami ng ts Seas 
kasunduan sa kanila na tinatawag De 


nila ang kanilang mga sarili na 
Kristiyano, na sila ay nag-aangkin 
na tagasunod ni ‘Isa Al-Masih 
(Hesus ang Messiah xl) — 
samantalang hindi naman sila 
ganoon, — gumawa Kami sa kanila 
ng tunay na kasunduan na katulad 
ng ginawa Namin sa mga angkan ni 
Isra‘il, na sundin nila ang Sugo na 
ipinadala_ sa_ kanila, makipag- 
tulungan sila sa kanya, at itaguyod 
siya; subali’t pinalitan nila ang 
kanilang Relihiyon at tinalikuran 
nila ang anumang ipinaaalaala sa 


errr perry pci, 5 SpAcars 


se ae i er LB tA . - 
sq $5) cai Nb rd Sa 
SALERRO CO 4 
Spica eg. al SeaSE UES 


oote, 


7) 
Ze 
\ 


cr- 


3 AN O ) AU alla, 
S a4! pie 4 ent Ch ,25 al See aS 


Are ost A 


s salons ae Neck fe ze 


oe € 4 


Pies th at : Triple & Be 


N55, 5, siete 
Tee : ante 
“mR Hee NS a a te cee 


phe bred Fab -5b ral 


Reve A 


? STAG A AR— IO S 
or wa sh pore se Jl 


: I SEE sal B05 5 o> 

, a ighAlgeos =< eS a gol 

r] te Bee 2~ sf + Bo We eee REE Be 
22 lee Ra 4g Lardy! 


v Shack Acer 


kanila na mga katuruan at hindi nila 
ito isinagawa; na katulad din ng 
ginawang pagtanggi at pagba- 
balewala ng mga Hudyo, at dahil 
doon ay itinanim Namin sa pagitan 
nila ang paglalaban-laban at 
pagkapoot sa isa’t isa hanggang sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay; at 
walang pag-aalinlangan, ihahayag ng Allah (4) ang anuman na kanilang ginawa 
sa Araw ng Paghuhukom, at sila ay paparusahan ayon dito. 





15. O kayo na mga angkan ng Kasulatan, na mga Hudyo at mga Kristiyano! 
Katiyakan na dumating sa inyo ang Aming Sugo na si Propeta Muhammad (3); 
na lilinawin sa inyo ang karamihan na inyong inilihim sa mga tao mula sa 
‘Tawrah’ at ‘Injeel;? subali’t ang iba (mula sa kanilang mga inilihim) ay 
pinabayaan na lamang na hindi na inilantad dahil sa hindi na kailangan pa batay sa 
karunungan ng Allah (4). 


Katiyakan, dumating sa inyo mula sa Allah (4%) ang isang liwanag at malinaw na 
Aklat, na ito ay ang Dakilang Qur’an 


16. Ginagabayan ng Allah (4%) sa pamamagitan ng malinaw na Aklat na ito, ang 
sinumang sumunod sa Kanyang kagustuhan tungo sa Daan ng Kaligtasan at 
kapayapaan; at dahil sa Kanyang kagustuhan, sila ay inialis mula sa kadiliman ng 
pagtanggi at di-paniniwala tungo sa liwanag ng paniniwala; at sila ay ginabayan 
Niya sa Kanyang Matuwid na Relihiyon. 


[232.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 5341) 5 BS by ge 





17. Katiyakan, tumanggi at hindi mananampalataya ang mga Kristiyanong 
nagsasabi; na ang Allah (4%) ay si ‘Al-Masih Ibnu Maryam.’ Sabihin mo, O 
Muhammad (#%), sa kanila na mga Kristiyano na hindi inabot ng tunay na 
kaalaman: “Kung si Al-Masih ay ‘ildh’ (diyos na sinasamba)** na katulad ng 
kanilang pag-aangkin, samakatuwid ay kaya niyang pigilin ang anumang 
pinagpasiyahan ng Allah (8%) na kamatayan kapag ito ay dumating sa kanya, 
gayundin sa kanyang ina at sa lahat ng mga tao sa daigdig, subali’t walang pag- 
aalinlangan, namatay na ang kanyang ina at hindi man lamang niya napigilan 
ang kamatayang dumating sa kanyang ina; at gayundin, na kapag dumating sa 
kanya ang kamatayan ay hindi rin niya ito mapipigilan; dahil silang dalawa ay 
mga alipin lamang na kabilang sa mga alipin ng Allah, na walang kakayahan na 
ilayo ang kanilang mga sarili sa kamatayan; at ito ang katibayan na siya ay tao” 
na katulad din ng mga anak ni Adam.” 


Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na mga Kristiyano: “Sino kung gayon ang 
magkakaroon ng kahit na katiting na kapangyarihan laban sa Allah (8%) kapag 
winasak Niya ang Messiah na anak ni Maryam (na si Hesus), ang kanyang ina at 
ang lahat ng mga yaong nasa kalupaan nang magkakasabay?” 


At Pagmamay-ari ng Allah (4) ang lahat ng mga nilikha sa mga kalangitan at ang 
mga nasa kalupaan, nililikha Niya ang anuman na Kanyang nais, at Siya ang 
‘Qadeer’ — Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay. 


Na kung gayon, ang tunay na paniniwala sa nag-iisang Tagapaglikha ay 
pagpapatunay na ang Allah (4) ang Nag-iisa at Namumukod-Tangi sa lahat ng 
Kanyang katangian bilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at ‘//ah’ — Diyos na sinasamba 
o bukod-tanging may karapatan at karapat-dapat lamang na sambahin; at sa bagay 
na ito ay wala Siyang katambal na sinuman mula sa Kanyang nilikha. 


At karamihan sa mga nangyayaring ‘Shirk’ (pagtatambal o pagsamba ng iba) at 
pagkaligaw ng mga tao, ay dahil sa kanilang labis na paggalang sa mga Propeta at 
mga taong mabubuti; na katulad ng ginawa ng mga Kristiyano kay ‘isi (Hesus 
eel). 





*8Iminumungkahi na mangyari lamang ay tingnan ang karagdagang pagpapatibay, sa Juan 17:3, 
“At ito ang buhay na walang hanggan na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at si 
Jesu-Cristo na iyong sinugo;” Juan 20:17, “Sinabi ni Jesus, ...‘Aakyat ako sa aking Ama at 
inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos.’” 

**Iminumungkahi na mangyari lamang ay tingnan ang karagdagang pagpapatibay, sa Hoseas 11:9, 
“|. .sapagkat ako y Diyos, at hindi tao...;” I Mga Hari 8:27, “Ngunit totoo bang maninirahan ang 
Diyos sa lupa? Sa langit at sa pinakamataas na langit ay hindi Ka magkakasiya; gaano pa sa 
bahay na ito na aking itinayo!;” Mga Bilang 23:19, “Ang Dios ay hindi tao...ni anak ng tao...;” 
Mga Gawa 2:22, “Kayong mga Israelita, pakinggan ninyo ang mga salitang ito: Si Jesus na taga- 
Nazaret, isang lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang 
makapangyarihan, mga kababalaghan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya sa 
gitna ninyo, gaya ng nalalaman ninyo.” 


[233.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 5341) 5 BU by ge 


At dahil sa ang buong sanlibutan ay Pagmamay-ari lamang ng Allah (4) at ang 
paglikha ay bukod-tangi na para lamang sa Kanya; na kung kaya, ang anumang 
lumilitaw na mga himala at mga palatandaan ay nagmula sa Allah (8), sapagka’t 
nilikha at ginagawa Niya ang anuman na Kanyang ninanais, at Siya ang ‘Qadeer’ 
— Ganap na Makapangyarihan sa lahat. 


[234.] 


Sarah 5. Al-M4&idah Juz (Bahagi) 6 (6 s +1) 5 Sl 8) we 


st U22'4 18. Inangkin ng mga Hudyo at mga 
MI GPEIGP OIG PSIG IGP IG PID Kristiyano, na sila ay mga anak ng 
Di 32¢cot5 ANAS Say SsesicS8s Allah at Kanyang mga minamahal; 
Betas soehaac sonec ~ (  sabihin mo sa kanila, O Muhammad 
: cee Jo? Aden’ B (): “Kung gayon, bakit kayo 
ire ert a 6 ie 2 tase x aay 

DG SCENE fh 5714 5555413 BR paparusahan ng Allah (4%) sa 
3 Sie ks LS iia 30% ati gnks inyong mga kasalanan? At kung 

kayo nga ay  Kanyang’ mga 


CAARICTA RR ITER ORGIES ROE 
Gabi sol La sloaprrde Seed * > minamahal ay hindi Niya kayo 
paparusahan, bagkus ang Allah (8%) 


4357050 - a occ ense ant L 

KSB BESS See La ST ns | 

e fhe-rs ef os - 4\02,- a Commie ici) : . . . 

Ds S 3 pad sapere SEIS BD sect PY hindi Siva pie maliban 
Ltt eee rk aon face tenn, |e SA Sinumang sumunod lamang sa 
Ba ae selay AbSae Hale di “(© Kanya.” At sabihin mo sa kanila: 

Adee Se Tr oF th oft A aI-- . . i 

(E51, 508 Enda Fall oh IE Sle5 ©, “Hindi kayo mga anak ng Allah at 

hindi rin kayo ang mga minamahal 

Niya! Kundi kayo ay mga nilikha 


Mm Ae d ore too ae S “sere Fea tose - Nee 
SIG SG SCS MI NT 
lamang na katulad din ng sinumang 
nagmula sa mga angkan ni Adam.” 











Angie fen i ty yd ti at 













a) 2 0% 17. FH AAS es 1 Le 

| Gleb sl cdl Llib oles § 

De tees er 2 ot es 

Gal eB oblGule er Geilhs & 
Bvcer fer “ar Ad Pi oa s 

SpEgM SSH OAOLSEE Be 


= 


Kapag kayo ay nakagawa ng 
kabutihan, ang igaganti sa inyong 
pagiging mabuti ay kabutihan din 
(magandang gantimpala), at kapag 
kayo naman ay nakagawa ng 
kasamaan ang igaganti rin sa inyo ay kasamaan; subali’t pinatatawad Niya at 
pinaparusahan ang sinuman na Kanyang nais. 


Teg ae ¢ 


sree ae SAR te acorn I 
3 2S SIS OUT ele Sie cle aT i 
ey < ch SL doers gear e 5 0 he 
A Darkcsyi eal Eonesee & 
ae wena Ene EUG xe AeES) ea <b> ae 





At Siya ang Nagmamay-ari ng lahat ng kaharian sa mga kalangitan, at sa kalupaan 
at sa anuman na nasa pagitan ng mga ito; at sa Kanya magbabalik ang lahat. At 
maghuhukom sa pagitan ng Kanyang mga alipin, at tutumbasan Niya ang bawa’t 
isa ng anumang karapat-dapat na para sa kanya. 


19. O kayo na mga Hudyo at mga Kristiyano! Katiyakan na dumating sa inyo ang 
Aming Sugong si Muhammad (3), upang linawin sa inyo ang katotohanan at 
gabay, pagkatapos ng pansamantalang pagkakatigil sa ipinadalang magkakasunod 
na mga Sugo — na ito ay pagitan niya (Muhammad #8) at ni ‘isd (Hesus %4\); nang 
sa gayon ay hindi ninyo ikakatwiran na hindi dumating sa amin ang tagapagdala 
ng magandang balita at tagapagbabala, wala kayong ikakatwiran pagkatapos 
siyang naipadala sa inyo; at katiyakan na dumating sa inyo mula sa Allah (4) ang 
Sugong nagbibigay ng magandang balita sa sinumang naniwala sa Kanya at 
nagbibigay (din) ng babala sa sinumang lumabag sa Kanya. 


At ang Allah (4) ang ‘Qadeer’ — Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay, 
na kaya Niyang parusahan ang sinumang lumabag, at gantimpalaan ang sinumang 
sumunod. 


[235.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 5341) 5 BU by ge 


20. At alalahanin mo, O Muhammad (#8), noong sinabi ni Mousa (Moises %¢!) sa 
kanyang sambayanan: “O kayong mga angkan ni Isra@il! Alalahanin ninyo ang 
kagandahang-loob sa inyo ng Allah (8%), noong Siva ay nagpadala mula sa inyo 
ng mga Propeta at ginawa Niya kayong mga hari, na nangangasiwa sa inyo 
pagkatapos ng pagiging alipin ninyo kay Fir ‘awn at sa kanyang mga tauhan, at 
katiyakan na pinagkalooban Niya kayo ng iba’t ibang biyaya na_ hindi 
ipinagkaloob kaninuman sa inyong kapanahunan. 


21. “O aking sambayanan, pumasok kayo sa banal na kalupaan — na ito ay ang 
‘Baytul Maqdis’ at ang mga nakapalibot doon, na siyang ipinangako ng Alléh 
(88) sa inyo na ito ay inyong mapapasok; at makipaglaban sa sinuman na mga 
walang pananampalataya na naroroon at huwag kayong aatras sa 
pakikipaglaban sa mga taong malalakas na yaon; kung hindi ay wala kayong 
mapapalang kabutihan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.” 


22. Sinabi nila: “O Mousa (#8\), walang pag-aalinlangan na naroroon ang mga 
matatapang at malalakas na tao; na kung kaya, hindi namin kayang 
makipaglaban sa kanila; at kailanman ay hindi kami papasok doon hangga’t 
naroroon pa rin sila, at kapag umalis na sila ay saka pa lamang kami papasok.” 


23. Sinabi ng dalawang kalalakihang kabilang sa kanila na mga may takot sa 
Allah na sila ay biniyayaan ng Allah (4) sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya 
at sa Kanyang Propeta, mula sa mga angkan ni Isra‘il: “Lusubin na ninyo ang mga 
matatapang at malalakas na tao sa pamamagitan ng pagpasok sa pintuan ng 
kanilang lunsod para maisagawa ninyo ang ipinag-utos, at kapag kayo ay 
nakapasok na sa pintuan ay matatalo na ninyo sila; at sa Allah (8) lamang kayo 
magtiwala kung kayo ay tunay na naniniwala sa Kanyang Sugo, sa anumang 
dala-dala niya sa inyo; at kung kayo ay sumusunod sa Kanyang batas.” 


[236.] 


Sarah 5. Al-M&idah Juz (Bahagi) 6 (6 s+ 5 SGU) 8) gw 


24. Sinabi ng sambayanan ni Mousa Bil i Stal 
(#81): “Kailanman ay hindi kami @Q@ip@hpQeip hip hap heinac 
papasok sa lunsod na yaan hangga’t os cays ences i Ci tix. ooh HG ¥e 
nandiyan pa ang matatapang na & cy pudios gen ate Te 
mga tao; na kung kaya, ikaw ang ¥& ICQ SA SG 2h 555 
pumunta at ang iyong ‘Rabb’ —at & WES 6 BY AAT : 
kayong dalawa ang makipaglaban; 2: eee, a Ke hep 56D ou ait | 


at kami ay uupo na lamang dito at @ eae 
di makikipaglaban.” At ito ay & Crest Bie Aaa sts f 


frye 708%, G - “~7 See, 


pagpu-pumilit mula sa kanila sa = as te 35 SSS sn see dil #D 


paglabag kay Mousa (#51). SA easiest cS 
25. At humarap si Mousa (#8!) sa 3 Sait IGT I 
kanyang ‘Rabb’ na nananalangin: sta. aes tesahe Sb GHT {ti 
“O aking ‘Rabb!’ Ang kaya ko @ ~ {23-44 icHiS3 

31 Oats 
lamang ay ang aking sarili at ang Si A SENG Ss 
aking kapatid; na kung kaya, My) — SOAs asso oa ( 
ihiwalay Mo kami mula sa mga @) =» dips Wa Aisa sh jsa2 | 


Be eee 


naghimagsik at sumuway sa Iyo.” 


, TGA pM GELIGIMESS 


26. At sinabi ng Allah (4) sa | Qe d&SS132: salsisebislicss 
Kanyang Propeta na si Mousa (ss): @ O & Sue el sna glee 8 9k mal : 
“Katiyakan, ang pagpasok sa banal pcre Sa 
na lugar ay ipagbabawal sa kanila — 
na mga Hudyo, sa loob ng apatnapung taon; na sila ay gagala-gala sa kalupaan 
na walang patutunguhan. Na kung gayon, huwag kang malungkot, O Mousa (3#4\), 


sa mga taong lumabag at naghimagsik sa Aking kagustuhan.” 





27. Isalaysay mo, O Muhammad (2) sa mga angkan ni Isra‘il, ang kuwento 
hinggil sa dalawang anak ni Adam (#2) na sina Qabil (Cain) at si Habil (Abel); at 
ito ang makatotohanang pangyayari, noong nag-alay ang bawa’t isa sa kanila para 
ihandog sa Allah (4); at tinanggap ng Allah (4) ang alay ni Habil dahil sa 
malinis ang kanyang kalooban, samantalang hindi Niya tinanggap ang kay Qabil 
dahil hindi malinis ang kalooban nito. Sa ganito, kinainggitan at kinamuhian ni 
Qabil ang kanyang kapatid at kanyang sinabi: “Papatayin kita’ At tumugon 
naman si Habil (Abel): “Ang tinatanggap lamang ng Allah (&&) ay alay mula sa 
sinumang natatakot sa Kanya.” 


28. At sinabi ni Habil bilang pagpapayo sa kanyang kapatid: “Kapag nagbuhat ka 
ng kamay laban sa akin upang ako ay iyong patayin, kailanman ay hindi mo ako 
makikitang gagawin yaon sa iyo, dahil ako ay may takot sa Allah (8) na Siyang 
‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha.” 


[237.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 5341) 5 BU by ge 


29. “Katiyakan, nais ko na ikaw ang magpapasan ng kasalanan ng pagpatay sa 
akin gayundin ang iyong mga kasalanan, pagkatapos ay magiging kabilang ka sa 
mananatili sa Impiyerno, at yaon ang kabayaran ng mga mapang-api, kriminal.” 


30. Samakatuwid, naging kaiga-igaya kay Qabil na patayin niya ang kanyang 
kapatid, na kung kaya, napatay niya ito at naging kabilang siya sa mga talunan, na 
ipinagpalit niya ang Kabilang-Buhay sa makamundong buhay. 


31. Noong napatay ni Qabil ang kanyang kapatid, hindi niya alam kung ano ang 
kanyang gagawin sa bangkay nito; kaya nagpadala ang Allah (8) ng uwak, na 
kinahig ang lupa at pagkatapos ay inilibing ang isang uwak na namatay; nang sa 
gayon ay maituro kay Qabil kung paano niya ililibing ang bangkay ng kanyang 
kapatid; at namangha si Qabil at kanyang sinabi: “Hindi ko ba kayang gawin ang 
katulad ng ginawa ng uwak na ito para itago ang bangkay ng aking kapatid?” At 
doon inilibing ni Qabil ang kanyang kapatid, at pinarusahan siya ng Allah (4) ng 
pagdadalamhati, pagkatapos siya ay bumalik na dala-dala ang kapighatian. 


[238.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 


















BIW Nieratigts f 
coisas oil & 


- + 







“<¢ A oI oe fe. “7 or we 
CISD oe AI NT gus 4 


b Masa talag a5sbes I 
Se TES Nai ee Ms 
AS eM cles ob Gili 
Ase bitsaiawsGhtasis 6 | 
(Pat ps D LS AE A 
bern SrA gS 5 Mae Sa ES ct 51 
ANA OAK eA 
jal aan gh ieee 25 


Fn i 4 hone ate 


SA eA eon goon ies 
Solace hy apie MBL Ell sp lic 






eka 


LS > Pay 





~— > 
Ire 


5 
AS Ee 





(6 s jl) 5 SAU 5) gw 
32. At dahil sa krimen ng pagpatay 
na ito ay ipinag-utos Namin sa mga 
angkan ni Isra‘il bilang batas, na 
ang sinumang makapatay ng tao 
nang walang sapat na kadahilanan 
na katulad ng ‘Qisas’ o hindi kaya’y 
magkakalat ng kasamaan sa 
kalupaan sa pamamagitan ng 
paghihimagsik laban sa batas ng 
Allah; ang katumbas nito ay para 
siyang pumatay ng lahat ng 
sangkatauhan dahil sa _ idudulot 
nitong malaki at  masidhing 
kaparusahan mula sa Allah (8). 


At katiyakan ang _ sinumang 
nagligtas ng isang buhay ay para 
siyang nagligtas ng  buong 
sangkatauhan, dahil ang 
pangangalaga sa karapatan at sa 
karangalan ng isang tao ay 
katumbas ng pangangalaga sa mga 
karapatan at karangalan ng lahat ng 
sangkatauhan. 


At katiyakan, dumating sa mga angkan ni Isra‘il ang Aming mga Sugo kalakip 
ang mga katibayan at mga palatandaan na nagpapatunay sa pagiging totoo ng 
kanilang panawagan tungo sa paniniwala sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at 
pagsasakatuparan ng anumang ipinag-utos sa kanila. 


Subali’t ang karamihan sa kanila na mga pinadalhan ng mga Sugo ay sadyang 
nilabag ang batas ng Allah (4) pagkatapos dumating sa kanila ang mga ito, sa 
pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ipinagbawal ng Allah (3) at di-pagsunod 


sa Kanyang mga ipinag-utos. 


33. Ang kaparusahan sa mga naghimagsik laban sa Allah (4), at lantaran ang 
kanilang paghahamon ng labanan sa Allah (4), at sinasalungat nila ang batas ng 
Allah (4) at batas ng Kanyang Sugo, at gumagawa sila ng mga kasamaan sa 
kalupaan sa pamamagitan ng pagpatay ng may buhay at pangangamkam sa mga 
pagmamay-ari ng iba. Ang kaparusahan sa kanila ay kamatayan o di kaya’y 
pagpako sa kanila kasama ang pagpatay; o di kaya ay puputulin ang kanilang 
kanang kamay at kaliwang paa na magkabila, at kapag hindi siya nagbago at 
nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pamiminsala, samakatuwid pagkatapos nito ay 
puputulin naman ang kanyang kaliwang kamay at kanang paa; o di kaya sila ay 


[239.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 5341) 5 BU by ge 


palalabasin sa kanilang bansa at ikukulong sa piitan pagdating nila sa bayan na 
kanilang patutunguhan hanggang sa mapatunayang sila ay nagsisi. 


At ito ang kaparusahan na inihanda ng Allah (4) sa mga naghihimagsik laban sa 
Kanya, na ito ay pagpapahamak dito sa daigdig, at ang para sa kanila sa Kabilang- 
Buhay ay masidhing kaparusahan kapag sila ay hindi nakapagsisi. 


34. Maliban sa sinumang sumuko mula sa mga naghimagsik laban sa Allah (48), 
bago ninyo siya nahuli o nahulog sa ilalim ng inyong kapangyarihan na hindi 
ninyo siya tinutugis at napaliligiran, kundi siya ay dumating nang kusa at 
nagsisisi, kung gayon, mapapawalang-sala siya sa anumang kasalanan na kanyang 
nagawa sa Allah (48). 


Samakatuwid, dapat ninyong mabatid, O kayong mga naniniwala, na ang Allah 
(8) ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa Kanyang mga alipin, na 
‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 


35. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Katakutan 
ninyo ang Allah (4%), at magsumamo kayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod 
sa Kanya at pagsasagawa ng anumang kalugud-lugod sa Kanya; at makipaglaban 
kayo sa mga kumakalaban sa ‘Deen’ ng Allah (4) nang sa gayon ay makamtan 
ninyo ang tagumpay na Kanyang mga Hardin (‘A/-Jannat’). 


36. Katiyakan, ang mga yaong tumanggi sa Kaisahan ng Allah at sa Kanyang 
batas; kahit na mapasakanila pa ang lahat ng nasa kalupaan at ang iba pa na 
katumbas nito; at pagkatapos ay ipangtutubos nila ang mga ito sa kanilang mga 
sarili sa Araw ng Muling Pagkabuhay mula sa kaparusahan ng Allah (4), hindi 
ito tatanggapin ng Allah (4) sa kanila; at ang para sa kanila ay masidhing 
kaparusahan. 


[240.] 


Sdérah 5. Al-Ma4‘idah 





37. Aasamin ng mga _ walang 
pananampalataya na sana ay 
makalabas sila sa Impiyerno dahil 
sa kalagiman na __ kanilang 
natatamasa roon; subali’t walang 
anumang kaparaanan upang ito ay 
mangyari sa kanila (na sila ay 
makalabas doon); at ang para sa 
kanila ay kaparusahang walang 
katapusan. 


38. Ang nagnakaw na lalaki at 
nagkanaw na babae, putulin ninyo, 
O kayong mga namumuno, ang 
kanilang kamay ayon sa_batas 
bilang parusa sa kanila sa nagawa 
nilang pagnakaw sa kayamanan ng 
mga tao na wala silang karapatan, at 
bilang kaparusahan upang pigilin ng 


Juz (Bahagi) 6 


6 +31) 


a. Pe PA OTA MIO ED ete 
Ca Ling Seba Mon Aol 


A- eh4 er 


ie creeds + im y 2 
reese ate aecierds 
ee 8% +rycer 
em sect stole: 


SCS “se 5h 


+44 2% 


eS 23S lads ad es 
“ aba i. 


ste 


NSA iy ae 


Ni<. 7, 4977 Ki%% <= *s 


Mi j\gansee O © 528 en Jeni ails 


See 


<n BI So BM : 

5 Bb AB aasen aNeIS6 

; ete Beal 
Aikics 


peeiesety <| sa tskss, x 


, si ler Nari , 


“7 Sree. 


Cs ala ph OWS lacks 


5 SGU) 8) gw 


Allah (8) sa pamamagitan nito ang 
iba pa sa kanila na gagawa ng 
katulad ng kanilang ginawa. Ang 
Allah (4%) ang Siyang ‘‘Azeez’ — 
Kataas-Taasan at Punung-Puno ng 
Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang mga Kaharian, na 
‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang pag-aatas at pagbabawal. 


ad pense ON iby 555 Deg si 


“4% ome. 4 


4 Dts A 15e 551 3 2415.G5 55 


5 a 
OKT PET PONT DOK DEED oP Red 





39. At sinuman ang nagsisi pagkatapos niyang magnakaw at itinuwid niya ang 
lahat ng kanyang mga gawain; walang pag-aalinlangan, tatanggapin ng Allah (4) 
sa kanya ang kanyang pagsisisi. Katiyakan, ang Allah (4) ang ‘Ghafour’ — 
Ganap na Mapagpatawad sa Kanyang mga alipin, na ‘Raheem’ — Napakamaawain 
at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 


40. Hindi mo ba alam, O Muhammad (#2), na ang Allah (4) ang Lumikha ng lahat 
ng mga bagay at Nangangasiwa at Nagmamay-ari nito; at katiyakan, na ginagawa 
Niya ang anuman na Kanyang nais, pinaparusahan Niya ang sinuman na Kanyang 
nais at pinatatawad Niya ang sinuman na Kanyang nais, at Siya ang ‘Qadeer’ — 
Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay? 


41. O Sugo ng Allah! Huwag kang magdalamhati sa mga nag-uunahan sa 
pagtanggi sa iyong pagiging Propeta mula sa mga mapagkunwari — na sila ay ang 
mga yaong ipinapakita sa panlabas ang Islam samantalang walang paniniwala ang 
kanilang mga puso; dahil walang pag-aalinlangan, Ako ang tutulong sa iyo laban 
sa kanila. 


[241.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 5341) 5 BU by ge 


At huwag ka ring magdalamhati sa mabilis na pagtanggi ng mga Hudyo sa iyong 
pagiging Propeta, dahil sila ay mga tao na nakikinig lamang sa kasinungalingan at 
ang tinatanggap lamang nila ay ang pagsisinungaling ng kanilang mga Paham; at 
ang sinusunod nila ay ibang mga tao na hindi dumalo sa pagpupulong at 
pagbibigay ng mga katuruan mo, at sila ang mga yaong nagbago o nagpalit ng 
mga salita ng Allah pagkatapos nila itong maintindihan, at kanilang sinasabi: 


“Kapag dumating sa inyo ang katuruan mula kay Muhammad na sinasang- 
ayunan ang anumang aming binago at pinalitan na nagmula sa batas ng 
‘Tawrah,’ ay sundin ninyo ito; subali’t kapag ang dumating sa inyo na nagmula 
sa kanya ay salungat doon sa aming binago at pinalitan ay iwasan ninyo ito at 
huwag ninyo itong tanggapin at huwag ninyo itong susundin.” 


At sinuman ang ninais ng Allah (48) na maligaw,”° kailanman ay hindi mo 
magagawa, O Muhammad (8), na maialis siya mula roon (sa pagkaligaw na yaon) 
at hindi ka na magkakaroon pa ng kakayahan na siya ay mapatnubayan. 


Katiyakan, hindi ninais ng Allah (4) na linisin ang kanilang mga puso, sila na 
mga mapagkunwari at mga Hudyo, mula sa dungis ng pagtanggi at di-paniniwala; 
at ang para sa kanila ay kapahamakan at kahihiyan dito sa daigdig at sa Kabilang- 
Buhay na para sa kanila ay masidhing kaparusahan. 


“Na ang inililigaw lamang ng Allah (48) ay ang mga karapat-dapat na iligaw, dahil sa nilalaman 
ng kanilang mga puso na pagtanggi at pagmamataas, at patuloy na paglabag at pagsagawa ng mga 
kasamaan. 


[242.] 


Sarah 5. Al-M&idah Juz (Bahagi) 6 (6 s +1) 5 bul 3) wo 





tlie E824 42. Sila na mga Hudyo, pinagsama 
MCDA DESC DONDE Pepe nila ang pakikinig sa kasinunga- 
, aes ops iho: mac apie, lingan at ang pagkain ng mga 


f eck ~ ipinagbabawal; at kapag sila ay 
eS ©, dumating sa iyo para magsakdal, 


Lah as KG EKA sic 5,725 & alinman sa dalawa, hatulan mo sila 

PEAS DE nb LAG e o di kaya ay pabayaan mo sila; at 

rnd ™ kapag hindi mo sila _hinatulan, 

es ASB OIA IK Yaa) i © kailanman ay hindi ka nila 
“i Beng 9. SS HASTE ‘> maipapahamak, subali’t kung ikaw 
F ost A133 it pM as ci - deci sa kanila, eet 

S ose ve 24 toyeet * sila nang makatarungan. Katiyakan, 
Bile YGS Sys a|sale ~ ang Allah (a8) ay sao sa 

ANE SS IG TAS ale Hees ail © mga makatarungan. 


§ SSSI BEE oss 
eee rele! Dip ssid 3 Sha Gik, 7 
WG QA AaG TENS © nagpapasakdal sa iyo, O 


3 a eeepc 520 2 Muhammad (38), gayong _ hindi 
Sew MS % naman sila naniniwala sa iyo at 


43. Nakakagulat ang ginagawa ng 
mga Hudyo, dahil sa sila ay 


be eth sh Seas * maging sa Aklat na dala-dala mo; 
% Sspsinssie 135 Slee = samantalang sa ‘Tawrah’ na 
Mkt a K pinaniniwalaan nila ay nandoroon 
ang batas ng Allah (4%); 
magkagayunpaman pagkatapos mo silang hatulan ay tumatalikod sila kapag hindi 
sila nasiyahan sa ginawa mong paghatol — pinagsama nila ang ginawa nilang 
pagtanggi sa kanilang batas at pagtanggi sa iyong paghatol. Gayong hindi ganoon 
ang pag-uugali at katangian ng mga naniniwala sa Allah, sa iyo at sa anuman na 


ipinasiya mo sa kanila. 





44. Katiyakan, Kami ang nagpahayag ng ‘7awrah,’ na kung saan nakapaloob 
doon ang gabay mula sa pagkaligaw; at mga paliwanag sa mga batas na 
pinaniwalaan at isinakatuparan ng mga Propetang nagpasailalim sa batas ng Allah 
(8), na sila (Sugo) ay ipinadala sa mga Hudyo at hindi sila lumabas sa batas nito 
at hindi nila ito binago. 


At isinakatuparan din ito ng mga relihiyosong Hudyo at ng kanilang mga Paham 
sa pamamagitan ng pagpapangaral nila nito sa mga tao ayon sa batas ng Allah 
(4), dahil ipinagkatiwala sa kanila ng kanilang mga Propeta ang pagpapahayag 
(pagpapalaganap) ng ‘Tawrah’ at pagkaunawa sa Aklat ng Allah at pagpapatupad 
nito. 


At ang mga relihiyosong Hudyo at mga Paham ang mga testigo sa kanilang mga 
Propeta, na ipinatupad nila sa mga Hudyo ang Aklat ng Allah. At sinasabi ng 
Allah (4) sa mga paham na mga Hudyo at sa mga relihiyoso mula sa kanila: 


[243.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 s3+1) 5 BU by ge 


“Huwag kayong matakot sa mga tao sa pagpapatupad ng Aking batas, dahil sila 
ay walang kakayahan na mabigyan kayo ng kapakinabangan o di kaya ay 
ipahamak kayo; sa halip ay Ako ang inyong katakutan dahil Ako ang nagbibigay 
ng kapakinabangan at nagsasanhi rin ng kapahamakan. Huwag ninyong ipagbili 
ang aking mga talata sa napakaliit na halaga sa pamamagitan ng pagtanggap ng 
suhol bilang kapalit ng pag-iwas ninyo sa pagpapatupad ng Aking ipinahayag.” 


At ang mga yaong pinalitan nila ang batas ng Allah (4) na Kanyang ipinahayag 
sa Kanyang Aklat, inilihim, tinanggihan at sa halip ay nagpatupad sila ng ibang 
batas ay sila ang mga walang pananampalataya. 


45. At ipinag-utos Namin sa kanila sa ‘Tawrah:’ ang batas ng buhay sa buhay, 
mata sa mata, ilong sa ilong, tainga sa tainga, ngipin sa ngipin, at mga sugat 
katumbas ng mga sugat; subali’t ang sinumang nagpatawad at ipinagsawalang- 
bahala na lamang niya ang kanyang karapatan na ganti sa taong nakapinsala sa 
kanya, (na samakatuwid) yaon ay nakabubura sa ilang mga kasalanan ng pininsala 
(biktima). 


At sinuman ang hindi humatol ayon sa inihayag ng Allah (4) na batas ng ‘Qisas’ 


at iba pa, sila samakatuwid ay mga ‘Dzdlimiin’ — lumabag sa hangganang batas na 
itinakda ng Allah. 


[244.] 


Sdrah 5. Al-Ma‘idah 





46. Sa mga magkakasunod na mga 
Propeta mula sa angkan ni Isra‘il ay 
ipinadala Namin si ‘Isa bin Maryam 
(Hesus anak ni Maria %&l), na 
pinaniniwalaan niya kung ano ang 
nasa ‘Tawrah,’ na pinatutupad niya 
ang anuman na naroroon na hindi 
nabago, sa pamamagitan ng 
kanyang Aklat; at ipinahayag 
Namin sa kanya ang ‘Injeel’ 
(Ebanghelyo) bilang patnubay tungo 
sa katotohanan; at pagpapahayag sa 
mga bagay na hindi pa batid ng mga 
tao mula sa batas ng Allah (4); at 
nagpapatotoo sa ‘Tawrah’ at sa 
anuman na nasa loob nito na mga 
batas; na ito ay ginawa Namin 
bilang pagpapahayag sa mga yaong 
mayroong takot sa Allah at bilang 
babala (na rin) sa kanila upang hindi 
sila magsagawa ng mga 
ipinagbabawal. 


Juz (Bahagi) 6 


: ie tig ETA SAth cial Sis rr 


6 +31) 


“4 fester 


eas omens gf {yea sete “ls, é 


Ml mee me BAe 


UII A058 ead Le flaca; aot 


SID Sac 2 Shac 505 5505 aN Ge 80 


Ate, 


2 SA AS 5 sth I 


ates d err 


- SSO Oe Depths aul 


e ecsp- 


| Gece 


srw 2 


casa (Siti Aig adh peat ots 
igecse walths KOGAN Be 


(4a; 


LISt kins A ceccr is B 
a CefitenkeaMiTnceils Eobetasg 2 
S KS Cin Seis OD SANE 19 AS AS 7 


ser 


ota cath SFoS AMIAC sas 
AID oe sth Olesya Skate 


isl50 Aes 


5 SGU) 8) gw 


c om 
ore 7 Bor, au 
S its ats AG Salo e es : 


= aR Se ee 
PEP ROR DRL PRE DRE DAME! Dikab 





47. Hayaan ng mga taong tagasunod 

ng ‘Injeel,’ na kung saan sa kanila’y ipinadala si ‘isi (Hesus #21), na ipatupad ang 
batas ng Allah (#) na Kanyang ipinahayag sa Aklat na yaon. At sinuman ang 
hindi makapagpapatupad ng batas na ipinahayag ng Allah (4), sila sa katotohanan 
ang mga lumabag sa Kanyang kautusan at naghimagsik. 


48. At ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad (38), ang Dakilang Qur’an, na ang 
lahat ng nakapaloob dito ay makatotohanan; at tumitestigo at pinapatotohanan nito 
ang mga naunang Aklat, na ang mga ito ay nagmula sa Allah (4); at (ang Qur’an 
na) ito ay nangingibabaw sa naunang mga Aklat at nagpapatotoo at bilang 
tagapangalaga sa mga naunang kasulatan. 


Kung gayon, ipatupad mo sa mga nagpapasakdal sa iyo mula sa mga Hudyo, ang 
anumang ipinahayag sa iyo ng Allah (%), na nasa Dakilang Qur’an; at huwag 
kang lumihis sa katotohanang ipinag-utos ng Allah (4%) sa iyo tungo sa kanilang 
mga pagnanasa at sa kanilang mga maling kinaugalian. 


Walang pag-aalinlangan, gumawa Kami sa bawa’t sambayanan ng kanilang batas, 
at malinaw na pamamaraan na kanilang sinusunod. At kung ninais lamang ng 
Allah (4) ay gagawin Niya ang mga batas ninyo na isa lamang; subali’t pinag- 
iba-iba Niya ang mga ito upang subukin kayo at palitawin sa pamamagitan nito 
ang tunay na sumusunod mula sa lumalabag. 


[245.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 s3+1) 5 BU by ge 


Kung gayon, mag-unahan kayo sa pagsagawa ng anumang bagay na makabubuti 
sa inyo rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, sa pamamagitan ng pagpapatupad sa 
anumang nasa Dakilang Qur’an. At walang pag-aalinlangan, kayo ay patungo sa 
Allah (8), at Kanyang isasaysay sa inyo ang anumang hindi ninyo 
pinagkasunduan. At tutumbasan Niya ang bawat isa ayon sa kanyang nagawa. 


49. Na kung kaya, hukuman mo ang mga Hudyo, O Muhammad (2%), ayon sa 
kung ano ang ipinahayag sa iyo na Qur’an; at huwag mong sundin ang pagnanasa 
ng mga nagpapahatol sa iyo, at balaan mo sila hinggil sa pagharang na ginawa 
nila sa ilang mga ipinahayag sa iyo ng Allah (4), para hindi mo ito maisagawa; at 
kapag sila ay tumanggi sa anumang inihatol mo, dapat mong mabatid na ang 
Allah (8) ay Siyang nagnais na ilayo sila sa patnubay dahil sa kanilang mga 
nagawang kasalanan. At katiyakan, karamihan sa mga tao ay lumabag at hindi 
sumusunod sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


50. Inaasam-asam ba nila na mga Hudyo, na ipatupad mo sa kanila ang batas na 
nakaugalian ng mga ‘Mushriktin’ (yaong naglalagay ng katambal sa pagsamba sa 
Allah o sumasamba sa mga rebulto, santo, imahen at iba pa bukod sa Allah) mula 
sa kanilang pagkaligaw at mga kamangmangan? Sino pa ba kung gayon ang higit 
na makatarungan kaysa sa Allah (4) sa Kanyang itinalagang batas, para sa 
sinumang nakaiintindi ng batas mula sa Allah (4) at kanyang pinaniniwalaan at 
siya ay nakatitiyak. 


[246.] 


Sarah 5. Al-M&idah Juz (Bahagi) 6 (6 s +1) 5 bl 8) wo 





BUS enti ¢ 51. O kayong mga naniwala! Huwag 
. ninyong ituring ang mga Hudyo at 
mga Kristiyano bilang kaanib at 


aur CCH SMe gate 
peas a . tagapagtanggol aban sa mga 


paleevatGy, ghia cst x mananampalataya; dahil sila ay 
PPS AB ees SUMS D Geulil *, walang pagmamalasakit sa mga 

! Mea Ri Sat cede ess dys eS mananampalataya, sapagka’t sila 
2 ay 6312-4 fe lamang na mga Hudyo ang mga 
Sy Seta C PAL ZS. 2808 ©} nagmamahalan sa isa’t isa at 

sla ies 305 F gayundin ang mga Kristiyano, at ang 


dalawang grupo ay nagkakasundo sa 
pakikipaglaban sa inyo, gayong 


is Song Apc aio aici aa Sod. st 


reba sb, “Ae bik Ane sigs ~ kayo, O mga mananampalataya, ang 
SB’ Ned EANGL2S BR higit na karapat-dapat na 
ABS nash BS SESE AS fe nagtutulungan sa isa’t 18a. At 
soenets sinuman sa inyo, samakatuwid, ang 

, MEK M ALORS oD Ase ee siils ©, makipagtulungan sa kanila, siya na 
: ae Die Avi SyoP nate = nakipagtulungan ay  magiging 
ies SAI A SS SOI MICe, Sithats; kabilang sa kanila at ituturing siyang 


katulad nila. Katiyakan, ang Allah 
eo ah ee ee ee ee (4) ay hindi Niya ginagabayan ang 
Woe Soiaill eh Usist Sis.CoSTl RF mga tao na mga masasama na 

AE “Geeeeee nakikipagtulungan sa mga walang 
pananampalataya. 


BMGs Made LAIST Sy fc 





52. Ikinukuwento sa inyo ng Allah (4) ang tungkol sa grupo ng mga 
mapagkunwari, na sila ay nagmamadali sa pakikipagkaibigan sa mga Hudyo dahil 
sa pag-aalinlangan at pagbabalat-kayo sa kanilang mga puso, na kanilang 
sinasabi: “Kaya lamang naman kami nakipagkaibigan sa_ kanila_ dahil 
nangangamba kami na malupig nila ang mga Muslim at madadamay kami.” 


Sinabi ng Allah (#) bilang pagpapayo: “Maaaring ipagkakaloob Niya ang 
tagumpay na tulad ng pagkapanalo nila sa Makkah; at tutulungan Niya ang 
Kanyang Propeta, at papapanalunin Niya ang Islam at ang mga Muslim, laban sa 
mga walang pananampalataya; o di kaya ay magtatakda Siya ng mga pangyayari 
na magpapahina sa mga Hudyo at mga Kristiyano upang sila ay mapasailalim sa 
mga Muslim, at sa pagkakataong yaon ay magdurusa ang mga mapagkunwari 
dahil sa kinimkim nila sa kanilang mga puso na pakikipagsabwatan sa kanila (na 
mga Hudyo).” 


53. At doon, sasabihin ng ilan sa mga mananampalataya sa iba, bilang pagtataka 
sa mga nangyari sa mga mapagkunwari kapag nalantad na ang kanilang mga 
ginawa: “Sila ba ang yaong sumumpa ng mabigat na sumpaan na sila ay kabilang 
sa atin?” Nawalan ng saysay ang mga nagawang kabutihan ng mga 


[247.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 s3+1) 5 BS by ge 


mapagkunwari rito sa daigdig, at wala rin silang gantimpala dahil sa ang kanilang 
gawain ay hindi nagmula sa tamang paniniwala; na kung kaya, sila ay naging mga 
talunan dito sa daigdig at gayundin sa Kabilang-Buhay. 


54. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Sinuman sa 
inyo ang tatalikod sa kanyang ‘Deen’ (na ‘Al-Islam’) at ito ay papalitan niya ng 
Judaismo o di kaya ay Kristiyanismo o di kaya ay iba pa. Kailanman ay hindi nila 
makakanti ang Allah () at walang pag-aalinlangan, ang Allah (4) ay lilikha ng 
panibagong mga tao na higit pa kaysa sa kanila, na sila ay mamahalin ng Allah 
(88) at mamahalin (din) nila ang Allah (#8), at sila ay maawain at mapagkumbaba 
sa mga mananampalataya, at mga matatatag laban sa mga _ walang 
pananampalataya, at makikipaglaban sa mga kalaban ng Allah at wala silang 
katatakutan na sinuman bukod sa Allah (48). 


Ganito ang pagbibiyaya ng Allah (4) mula sa Kanyang kagandahang-loob, na ito 
ay ipinagkakaloob Niya sa sinuman na Kanyang nais; at ang Allah (4) ang 
Siyang ‘Wdsee’’ — Ganap at Napakalawak ang Kanyang kagandahang-loob sa 
mga pangangailangan ng Kanyang mga nilikha, na ‘Aleem’ — Ganap na 
Nakaaalam kung sinuman ang karapat-dapat sa mga ito mula sa Kanyang mga 
alipin. 


55. Ang inyong tagapagtanggol, O kayo na mga mananampalataya, ay ang Allah 
(8), ang Kanyang Sugo; at ang mga mananampalataya na pinangangalagaan nila 
ang kanilang mga obligadong ‘Salah,’ at nagbibigay ng ‘Zakah’ na bukal sa 
kanilang kalooban, at sila na mga isinusuko ang kanilang buong sarili sa Allah 


(3). 


56. At sinuman ang nagtiwala sa Allah (48) — na ginawa niyang tagapangalaga at 
tagapagtaguyod ang Allah (4), ang Kanyang Sugo at ang mga mananampalataya; 
samakatuwid, siya ay magiging kabilang sa grupo ng Allah (4), at ang grupo ng 
Allah (4) ay siyang magtatagumpay at magwawagi. 


57. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Huwag 
ninyong ituring na mga kaibigan, tagapagtanggol at tagapangalaga ang mga yaong 
nangungutya at nagtatawa sa inyong ‘Deen’ mula sa mga ‘Ahlul Kitab’ (mga 
Hudyo at mga Kristiyano) at sa mga ‘Kuffar’ (walang pananampalataya). 
Katakutan ninyo ang Allah (8), kung kayo ay talagang tunay na naniniwala sa 
Kanya at sa Kanyang batas. 


[248.] 


Sarah 5. Al-M&idah Juz (Bahagi) 6 (6 s+ 5 bil 8) wo 





58. At kapag nanawagan na ang ‘ulie Cte 
tagapagtawag ng ‘Salah,’ kayo, O i ; : ; ; 
mga naniniwala ay kinukutya at 
hinahamak nila ang pagtawag ninyo 
tungo sa pagsasagawa ng ‘Salah’ — 
na sila ay yaong mga Hudyo, mga 
Kristiyano at mga pagano; at ito ay 
ginagawa nila dahil sa kanilang 
kamangmangan, at sa hindi nila 
pagkakakilala sa Allah (4) na 
kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at 
dahil sa hindi nila naiintindihan ang 
batas ng Allah (4) hinggil sa 
pagsamba sa Kanyang Kaisahan. 


59. Sabihin mo, O Muhammad (38), 
sa kanila na nanglalait mula sa mga 
angkan ng Kasulatan (mga Hudyo 
at mga Kristiyano): “Ang anumang 
nakikita ninyo sa amin na (akala 
ninyo ay) kapintasan o kakulangan 
ay sa katotohanan ito ay kapurihan 
para sa amin dahil sa ito ay 
nagmula sa aming paniniwala sa 
Allah (4%), sa Kanyang mga Aklat na ipinahayag sa amin at sa sinuman na nauna 
sa amin na mga mananampalataya; at sa aming paniniwala na ang karamihan sa 
inyo ay nasa labas ng Matuwid na Landas dahil sa kanilang paghihimagsik at 
pagsuway sa Allah.” 














BOs oe ATE 2 ee SBD A BOE te her ee iG 
AP PLANS tds lyabyaeleaiGescis, Ie 


Oy ed ae ee 
ESV [Eb as pS PE bao uey ie 
dime kh a bestige as 4 tee i 4 Ae oe 
TOASTS Go SA Lit5 at iS 
coger e Seer trher ec seg Beker i 
SVS pailncd ee DS 2a lle fl 


Zyeeeer eppe cree 


Ne <AS 5 o OEerr a. & 
PASNS gall es dS 952 Dl ps jars ate 
Br cit 2 ee see oe ayer -4-teree i 
: BiG Ss OD Late eA és 
BA ot oe ieee fp er oc eke here tes cp Re 
* Spel Ee alge yo pS ty AST LISI 385 cs 
4 © Fe OA Bt A he tre dt o- -c- ae x 
Dechy os isis SY 355655 HES DD ‘ 

4. 7a¢ 104 ie che wth ee ot ot 
SNES BD GCE sai 


40% Rth < 


bs so > 4 t-7 2 oe *l scree DB 
B) 6G USSon sh Syi Ss atyt & 
a- Sor gesrs Ss 


PEA sa Tee cee c cog ae ee «=O 
Sore blCle i SI SIG 
az vy meme veges er ee 
SiG AEBS VE AMIEL 
















Cece tegpree ane ote Feed oot 7a hee ge, 
SI CA, FAS5 EB aS oe INS AIT gis 

Ceertere acne 68 ote CHE te oe me ater 
my AlablU OGl slob aL plas, 
Bw tes peg ee ho pe eee 
& Opdanid Ee 'Y Zl lotTus or YI Sogn 


. 5 
Le Pt Pee PS Pe Pee Pee Pes 










7) 





60. Sabihin mo, O Muhammad (#) sa mga mananampalataya: “Gusto ba ninyong 
sabihin ko sa inyo kung sino ang kabilang sa makalalasap ng matinding 
kaparusahan, nang higit pa kaysa sa kanila na mga ‘Fasiq’ (naghimagsik at 
sumuway sa Allah) sa Araw ng Muling Pagkabuhay? Sila ay ang mga yaong 
nauna sa inyo (na mga tao) na isinumpa at inilayo ng Allah mula sa Kanyang 
awa; at kinamuhian sila at ginawang mga hayop ang kanilang mga anyo, na sila 
ay ginawang mga unggoy at mga baboy; dahil sa kanilang paglabag, 
pagsisinungaling at pagmamataas; at gayundin, ang ilan sa kanila ay mga 
sumasamba sa mga ‘Taghiit’ (mga huwad na sinasamba, lahat ng mga sinasamba 
bukod sa Allah), at walang pag-aalinlangan, napakasama ng kanilang magiging 
katayuan sa Kabilang-Buhay, at naligaw ang kanilang landas dito sa daigdig 
mula sa Matuwid at Tamang Landas.” 


61. At kapag dumating sa inyo, O kayong mga mananampalataya, ang mga 
mapagkunwari na mga Hudyo, kanilang sinasabi: “Naniwala kami,” samantalang 
patuloy pa rin sila sa kanilang paglabag. Katiyakan, pumasok sila sa inyo na 
walang paniniwala sa Allah sa kanilang mga puso at lumabas din sila nang 


[249.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 s3+1) 5 BU by ge 


ganoon; at ang Allah () ang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam kung ano ang 
kanilang mga inililihim kahit iba ang kanilang ipinapakita sa panlabas. 


62. At nakikita mo, O Muhammad (3), ang karamihan sa mga Hudyo na 
nagmamadali sa kanilang paglabag at pagsasagawa ng mga kasalanan, na tulad ng 
pagsisinungaling, paghihimagsik laban sa batas ng Allah (4), at pangangamkam 
sa mga kayamanan ng mga tao nang hindi makatarungan; walang pag-aalinlangan, 
napakasama ng kanilang nagawa at ang kanilang paghihimagsik. 


63. Bakit hindi pagbawalan ng kanilang mga pinuno at ng kanilang mga paham 
ang mga yaong nagmamadali sa pagsasagawa ng mga kasalanan at paglabag; 
ganoon din sa kanilang pagsisinungaling at pangangamkam ng mga kayamanan 
ng tao nang hindi makatarungan, katiyakan na napakasama ng kanilang nagawa 
noong umiwas sila sa pagbabawal ng masama? 


64. Ipinapakita ng Allah (4%) sa Kanyang Propeta ang ilan sa mga pagkakasala ng 
mga Hudyo, na sinasabi nila nang palihim lamang sa kanilang mga sarili na: “Ang 
dalawang Kamay ng Allah (&) ay nakatali sa pagsagawa ng kabutihan; at 
nagmaramot sa amin sa pagbigay ng kabuhayan at kasaganaan nito, na ito ay 
yaong nangyari noon na tagtuyot at taggutom.” Nawa’y ang kanilang mga kamay 
ang nakatali sa paggawa ng kabutihan, at isinumpa sila ng Allah at inilayo mula sa 
Kanyang awa dahil sa kanilang sinabi. At ang katotohanan ay hindi ang katulad 
ng kanilang ibinibintang laban sa Allah na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, 
bagkus ang Kanyang dalawang Kamay ay nakalahad nang malawak at walang 
sinuman ang kumukontrol nito upang pigilin sa Kanyang pamamahagi dahil Siya 
ay Ganap ang Kanyang Kabaitan na namamahagi o nagkakaloob Siya ayon sa 
Kanyang ‘Hikmah’ (karunungan) at sa anumang nakabubuti sa Kanyang mga 
alipin. 

Ang ‘Ayah’ (o talatang) ito ay pagpapatunay, na ang Allah (48) ay mayroong 
dalawang kamay na angkop sa Kanyang Kamaharlikaan at Kadakilaan, na wala 
itong kahalintulad na alinman (0 tinatawag na ‘Tasbih’) at pati sa kung papaano 
ang pagiging gayon nito”' (0 tinatawag na ‘Takiyif’). 


Subali’t patuloy lamang na nadaragdagan ang kanilang paglabag at pagtanggi 
dahil sa kanilang panibugho at pagkainggit, sapagka’t pinili ka ng Allah (4) (O 
Muhammad #) sa paghahayag ng Kanyang mensahe. At ipinapahayag ng Allah 
(48) na ang mga grupo ng mga Hudyo ay patuloy na maglalaban-laban sa isa’t isa 
hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay; at sa tuwing sila ay magpapakana 
laban sa mga Muslim sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ‘Fitnah’ (paninira) 
at pagsisiklab ng apoy ng paglalaban-laban ay ibinabalik ito sa kanila ng Allah 
(8), at pinagwawatak-watak sila; at magpapatuloy ang mga Hudyo sa paggawa ng 
mga paglabag sa Allah na magdudulot ng mga katiwalian at pagkasira sa ibabaw 
ng kalupaan. At ang Allah (%), hindi Niya naiibigan ang mga gumagawa ng 
kasamaan. 





“'Na ito ay angkop lamang sa Kanyang Kamaharlikaan. 


[250.] 


Sarah 5. Al-M&idah Juz (Bahagi) 6 (6 s+ 5 bil 8) ew 


wet ose 65. At kung ang mga Hudyo at mga 
Danan renga p Kristiyano ay naniwala lamang sa 
Allah (4) at sa Kanyang Sugo at 
umiwas sa ipinagbabawal ng Allah; 
ay patatawarin sila ng Allah (4) sa 
kanilang mga _ kasalanan at 
papapasukin sila sa mga Hardin ng 
kaligayahan sa Kabilang-Buhay. 
















evry a a bree 





ope ee Heeler - ect 
ope Sad lyaslyl eal el Laldl ls 
fc De ee & 

oo tie at > o% 4 Ayer o 7 0 a7 anf ‘ 
AE oie lshs Ley aonl ; 
Mae oe Ht SBR ge, As 9s +, ss 
DB) peo chet alle tons tgs I 
; oe A Ase kn tede edit Are 7 ie 
gf SS SIG LIA Selec 
I eee cow“ ever 2 LL. me 
Bt ae ile CALL Jai Jal schios f 
ee seer - Srececte 4545 a EO 

} PEED S SMe Vague § 
4 a oS meet A 4 Se oh AOA MG 2 os B 
] Kabel eS FELIS f 

4 Bee see lh Or 7 ke en 
By) SpE SOAS Sot SSIS 
a te, rorece ote See 3k Serbs -“"< ee 
fp SLATE AIG A 


+ 7G,ter f 252% 


As ete 221 Ste) 
7 BAIS AZial vse, ° yN\y\yuale GANG] OY x 


66. At kung sinunod lamang nila at 
isinagawa ang anumang nasa loob 
ng ‘Tawrah’ at ‘Injeel, ’ at ang 
ipinahayag sa iyo, O Muhammad 
(#) na Dakilang Quran; ay 
bibiyayaan sila sa_ lahat ng 
pagkakataon at ibababa Namin sa 
kanila ang ulan at patutubuin Namin 


SEG Ee Les AIG b= 12% Bang mga butil, na ito ay gantimpala 
; cman e a a eee . . . . +5 
B cts RIL GS OVsutik | rito sa daigdig. Subali’t mayroon sa 


mga nagtatangan ng kasulatan na 
mga Hudyo at mga Kristiyano, ang 
grupo na mga _ matutuwid at 
matatatag sa katotohanan, nguni’t 
ang karamihan sa_ kanila ay 
masasama ang mga ginagawa at ligaw mula sa Matuwid na Landas. 


pork Te ee Me gg eer 


3 045 ae CN eget 3 
O sites pikeg stl 


os at 


onl wey & 


a 1. .¥ ' =: 
Soe © Pee SP) EOP S SP SS PS OP eS Pa 
: 5 6 ~ . 





67. O ikaw, Muhammad na Sugo ng Allah! Iparating mo ang Rebelasyon na 
ipinahayag sa iyo mula sa Allah (4) na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at kapag 
ikaw ay nagkulang sa iyong pagpaparating ng mensahe at inilihim mo ang ilan sa 
mga ito; samakatuwid, hindi mo talagang naiparating ang mensahe ng iyong 
‘Rabb.’ 


Subali’t katiyakan, ipinarating ni Muhammad ang kabuuan ng mensahe ng 
kanyang ‘Rabb,’ at sinuman ang nagbibintang na inilihim niya ang ilan sa 
anumang ipinahayag sa kanya; walang pag-aalinlangan, siya na nagbibintang ay 
nakagawa ng matinding pagsisinungaling laban sa Allah (4) at sa Kanyang Sugo. 


At ang Allah (4) ay pinangangalagaan ka, O Muhammad (2); at tinutulungan ka 
laban sa iyong mga kalaban at wala kang tungkulin kundi iparating lamang ang 
mensahe. Katiyakan, ang Allah (4), hindi Niya ginagabayan ang sinumang 
lumihis sa Daan ng Katotohanan at tumanggi sa anuman na iyong dinala mula sa 
Allah (8%). 


68. Sabihin mo, O Muhammad (#) sa mga Hudyo at mga Kristiyano: “Katiyakan, 
wala kayong mapapala na anuman mula sa ‘Deen’ hangga’t hindi ninyo 


[251.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 s+) 5 BU by ge 


sinusunod ang anumang nilalaman ng ‘Tawrah’ at ‘Injeel,’ at ang dala sa inyo ni 
Muhammad (8) na Qur'an. At katiyakan, karamihan sa mga nagtatangan ng 
kasulatan (na mga Hudyo at mga Kristivyano) ay walang napala_ sa 
pagkakapahayag ng Our’ dn kundi pagmamataas at pagtanggi, at kinainggitan ka 
nila dahil sa ipinadala ka ng Allah (8) sa pamamagitan ng pagkapahayag Niya 
sa iyo ng kahuli-hulihang mensahe, na siyang naglantad ng kanilang mga 
kasiraan; na kung kaya, huwag kang magdalahamti sa kanilang di-paniniwala sa 
iyo.” 


69. Katiyakan, ang mga yaong naniwala, at saka yaong mga Hudyo, at saka yaong 
mga ‘Sabi ‘in’ — na ang ibig sabihin ng mga ‘Sdbi‘in’ ay yaong mga tao na nasa 
kalagayan ng ‘Fitrah’ (na tama ang kanilang paniniwala subali’t wala silang 
partikular o natatanging relihiyon na sinusunod), at saka yaong mga Kristiyano na 
tunay na sumusunod kay ‘isd (Hesus ¥4!); na sinumang naniwala sa Allah (#) 
mula sa kanila nang buong paniniwala, na ito ay ang paniniwala kay Muhammad 
(#8) at sa kung ano ang kanyang dala-dala at naniwala sa Kabilang-Buhay, 
gumawa ng mabuting gawa; ay wala silang katatakutan sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay at wala silang dapat ipangamba sa anuman na kanilang naiwan sa 
daigdig. 


70. Katiyakan, gumawa Kami ng matibay na kasunduan sa mga angkan ni Isra‘il 
ayon sa ‘Tawrah’ ng pakikinig at pagsunod, at nagpadala Kami ayon sa 
kasunduang yaon ng Aming mga Sugo, subali’t sinira nila ang kasunduang yaon, 
at sa halip ang sinunod nila ay ang kanilang mga sariling pagnanasa. 


At sa tuwing may darating sa kanila na Sugo, na ayaw nila ang dala-dala nitong 
katuruan ay kakalabanin nila ito. Na kung kaya, hindi nila pinaniniwalaan ang iba 
sa kanilang mga Sugo at ang iba naman ay pinapatay nila. 


[252.] 


Sarah 5. Al-M&idah Juz (Bahagi) 6 (6 s+) 5 bil 8) ww 





71. At iniisip ng mga lumabag na BE oun 
sila ay hindi paparusahan ng Allah ‘\O3@ 2696 3¢969% ; 
(8) bilang kabayaran ng kanilang FR) x —eSiicii Grex KSI ze 

pagsuway at pagtanggi; na kung = Coit comet { Recs Mee is 4 asi paths one & 


Pl Se aS 


kaya, patuloy sila sa pagsunod sa — ae P 
kanilang pagnanasa. Samakatuwid, 2 IOGEAR D are 
sila ay binulag mula sa patnubay at oy | Leah Sheen HSS Fee cif 
naging bingi na walang kakayahang «) goes = 2 sta 4, -2¢ Ie 
marinig ang katotohanan, na kung @& ee we A i mh 2038) 
kaya, hindi nila ito $y Dy. 1 Tred ines Anes; SoM 
napakinabangan; na dahil sa © plage yea NG 53 if aoe rei 
ganoong kadahilanan ay ipinadala J)... - J aiest 5 « B 
" fe 6225, \ \ 
ng Allah (4) ang Kanyang ¥% Gieas eal (ah : 
& r SDA 7~% aa e 
kaparusahan sa kanila at saka pa §& Sirsa @ Ohne SGN SS 
lamang sila ince csr ta % oO ah rare f ee ayaa 3 9 sah S) 
noon, at pinatawad naman sila ng £9 eer 5 
ois : SS Jie ase FF 
Allah (4) nguni’t pagkatapos muli  @& RNS ro Eo & 
noon ay naging bulag at naging @ ABE itt rem € 
bingi na naman ang karamihan sa ©) 4 Me eee SA 2 L5G BES FBI 6 


kanila  pagkatapos na maging 
malinaw sa kanila ang katotohanan 


festa oh O= SSE 
I 


asl oti RABY a rope ahs 


At ang Allah (&) ang Siyang 
‘Baseer’ — Ganap na Nakakakita na 
Nababatid Niya ang lahat ng kanilang mga eee na walang anuman ang 
naililihim sa Kanya, mabuti man ito o masama. At sila ay tutumbasan Niya ayon 
sa pagkakabatid na ito. 





72. Sumusumpa ang Allah (4) na ang mga yaong nagsasabing: “Ang Allah (4), 
Siya ay si Al-Masih (ang Messiah — Kristo Hesus %8\) na anak ni Maryam 
(Maria), ay walang pag-aalinlangan, sila ay lumabag at naging walang 
pananampalataya dahil sa mga salita nilang ito.” 


Gayong ipinahayag ng Allah (4) na sinabi ni ‘A/-Masih’ sa mga angkan ni Isra‘il: 
“Sambahin ninyo ang Allah (&) na Nag-iisa at Bukod-tangi, na Siya ay walang 
katambal, na ako at kayo ay pareho sa pagiging alipin at pagsamba sa Allah.” 


Katiyakan, ang sinumang sasamba ng iba bukod sa Allah ay ipinagbawal sa kanya 
ng Allah (8) ang ‘Al-Jannah’ (Hardin), at inilaan sa kanya ang Impiyerno na 
kanyang patutunguhan, at walang sinuman ang makatutulong sa kanya para 
makaligtas mula roon (sa Impiyernong yaon) . 


73. Katiyakan, itinuturing na hindi mananampalataya mula sa mga Kristiyano ang 


sinumang nagsabing: “Ang Allah (4) ay kabilang sa tatlong persona: na ito ay 
ang ama, ang anak at ang banal na espiritu.” Hindi ba alam ng mga Kristiyano 


[253.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 5341) 5 BU by ge 


na walang sinuman ang nararapat sambahin ng mga tao kundi ang Bukod-Tangi at 
Nag-iisa lamang, na hindi nanganak at hindi ipinanganak. 


At kapag hindi tumigil ang mga nagsasabi nito sa kanilang pag-aangkin at 
pagsisinungaling ay darating sa kanila ang masidhing kaparusahan dahil sa 
paglabag nila sa Allah. 


74. Hindi ba sila na mga Kristiyano ay nagnanais na manumbalik sa Allah (8), at 
magsisi sa kanilang maling pag-aangkin, at hilingin nila ang kapatawaran sa Allah 
(38)? Sapagka’t ang Allah (4%) ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa mga 
kasalanan ng mga nagsisisi, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal sa kanila. 


75. Si ‘Al-Masih’ (ang Messiah — Kristo Hesus |) na anak ni Maryam ay hindi 
hihigit sa pagiging Sugo, at maraming mga Sugo ang nauna kaysa sa kanya. At 
ang kanyang ina ay naniwala nang may ganap na pagtitiwala, at silang dalawa ay 
katulad ng sinumang tao na nangangailangan ng pagkain, at hindi kailanman 
maaaring maging ‘ilah’ (o diyos na sinasamba) ang sinumang nangangailangan ng 
pagkain para mabuhay. Na kung gayon, pagmasdan mo, O Muhammad (3), ang 
katayuan nila na mga walang pananampalataya. 


Walang pag-aalinlangan, ipinaliwanag Namin ang mga palatandaan na 
nagpapatunay sa Kaisahan ng Allah (4); at walang saysay ang kanilang inaangkin 
laban sa mga Propeta ng Allah. At bukod pa roon, sila ay naligaw mula sa 
katotohanan na iginagabay Namin sa kanila, 


Na kung kaya, pagmasdan mong muli kung papaano silang lumihis mula sa 
katotohanan pagkatapos ng pagkakapahayag na ito? 


76. Sabihin mo, O Muhammad (#8), sa kanila na mga walang pananampalataya: 
“Paano ninyo sinasamba ang iba bukod sa Allah, na hindi man lang kayo kayang 
ipahamak, at lalong hindi niva kayo kayang bigyan ng kapakinabangan? At ang 
Allah (4), Siya ay ‘As-Samee~’ — ang Ganap na Nakakarinig sa sinasabi ng 
Kanyang mga alipin, na ‘Al-‘Aleem’ — ang Ganap na Nakaaalam ng kanilang 
mga kalagayan.” 


[254.] 


Sdrah 5. Al-Ma‘idah 


pene ot 


, SSE eae ald Send 
4 s 


Labial sala 3 
HSS 2 desi Jesachices zoe % 
- 27h 47-4: fie sats tage ge 
SEs ase deca] — geosly a= e 


wrth 


ae 
Dye a5 ae ey $5555 gl ‘ 


ihn 4 — 97 “7 


FfeMs jt FE SAC F 


Arerep 7 


54h 553 B © Saal plan 7 
pileteses He ablohs 


Ae soe 


Dos a oialos teehee i 
SHINS AG SPB ‘ 


Juz (Bahagi) 6 


6 53+ 5 Bs 3) pe 
77. Sabihin mo, O Muhammad (2) 
sa mga Kristiyano: “Huwag kayong 
magmalabis sa katotohanan hinggil 
sa inyong paniniwala kay Al-Masih 
‘Isa Ibnu Maryam (Kristo Hesus na 
Anak ni Maria %s8\), huwag ninyong 
sundin ang inyong pagnanasa na 
katulad ng pagsunod ng mga Hudyo 
sa kanilang pagnanasa hinggil sa 
kanilang relihiyon, na dahil doon ay 
napunta sila sa pagkaligaw at 
itinulak nila ang karamihan na mga 
tao tungo sa paglabag sa Allah, at 
lumabas sila sa Matuwid na Landas 
patungo sa Daan ng Pagkaligaw.” 


5 a nes - - en © 78. Ipinapahayag ng Allah (8%), na 


Kanyang isinumpa at inilayo sa 
Kanyang awa ang mga walang 
pananampalataya mula sa angkan ni 
Isra‘il, na ito ay nakasaad sa Aklat 
na Kanyang ipinahayag kay Dawood 
(Propeta David #8!) na ‘Az-Zabour’ 
at ganoon din sa Aklat na Kanyang 
ipinahayag kay ‘isd (Hesus %8\) na ‘Al-Injeel’ (Ebangheliyo), dahil sa kanilang 
katapangan na lumabag at gawin ang mga ipinagbabawal ng Allah. 


ea Sugita f 


SQLs ur —— 4 
© SEE 





79. Sila na mga Hudyo ay inilalantad nila ang kanilang paglabag at ito ay kanila 
pang ikinasisiya; at hindi nila pinagbabawalan sa isa’t isa ang kanilang mga sarili 
hinggil sa mga masasama na kanilang ginagawa, at ito ang napakasama nilang 
pag-uugali at dahil dito sila ay karapat-dapat sa sumpa ng Allah. 


80. Makikita mo, O Muhammad (22), na karamihan sa kanila na mga Hudyo ay 
itinuturing ang mga ‘Mushrikin’ bilang kanilang kaanib. At napakasama ang 
pakikipag-anib na ginawa nila sa mga ‘Mushrikin,’ na naging sanhi ng pagkapoot 
ng Allah (%) laban sa kanila; at pagpapanatili nila sa kaparusahan ng Allah (48) sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay. 


81. At kung sila na mga Hudyo na nakikipagtulungan sa mga ‘Mushrikin’ ay 
naniwala lamang sa Allah (4), at sa Kanyang Propetang si Muhammad (3) at 
pinaniwalaan ang anumang ipinahayag sa kanya na Dakilang Qur’an; ay hindi nila 
maituturing ang mga walang pananampalataya bilang kaanib at tagapagtaguyod; 
subali’t ang karamihan sa kanila ay naghimagsik at lumabag sa Allah, at sa 
Kanyang Sugo. 


[255.] 


Sirah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 6 (6 5341) 5 BU by ge 


82. Walang pag-aalinlangan na makikita mo, O Muhammad (#3), ang taong 
napakatindi ang kapootan sa mga mananampalataya ay ang mga Hudyo; na 
kinakalaban nila ang mga yaong naniniwala sa iyong pagka-Propeta at sumusunod 
sa iyo; dahil sa kanilang paghihimagsik, pagmamatigas at pagtanggi sa 
katotohanan. 


At ganoon din ang mga yaong nagtatambal 0 sumasamba sa iba bukod sa Allah — 
‘Mushrikin,’ na tulad ng mga sumasamba sa mga rebulto at iba pa. 


At makikita mo naman ang pinakamalapit sa kanila na mga mananampalataya, sa 
pagmamahal ay ang mga yaong nagsasabing: “Kami ay mga Kristiyano,” dahil 
mayroon sa kanila ang maalam sa kanilang relihiyon, na hindi nila labis na 
pinapahalagahan ang makamundong buhay, at tapat na sumasamba sa kanilang 
mga bahay-dalanginan, at sila ay mapagpakumbaba at hindi nagmamataas sa pag- 
amin ng katotohanan; at sila ang mga yaong tinanggap ang mensahe ni Propeta 
Muhammad (#2) at kanilang pinaniwalaan. 


[256.] 


Sirah 5. Al-Maidah Juz (Bahagi) 7 





83. At ang tanda ng kanilang 
pagmamahal sa mga mananam- 
palataya ay noong mayroong isang 
grupo mula sa kanila na_ taga- 
Abyssinia na narinig ang Kabanal- 
banalan na Qur’an, ay umapaw ang 
kanilang mga luha sa kanilang mga 
mata; na tiniyak nila na ang 
kapahayagang yaon ay 
katotohanang nagmula sa Allah 


($8) 


At sila ay naniwala, sumuko sa 
Allah at sumunod sa Kanyang 
Sugo; at hiniling nila ang 
karangalan sa pamamagitan ng 
pagtestigo na kasama ang 
sambayanan ni Propeta 
Muhammad sa mga sambayanan sa 


(7 sl) 


REET TT, Cinsai5y5 


eee a a Pee 


a) eau ane toe s 


PNET ESIC Guo Sagal 


octern Ae ee od {47 wae 
v 


srt Dstt CC 


od 


oe Hepat 


oye 


Se Ny a5 ey 55 D orci th5 = 255 ‘3 
ss O tiectastise, | 


ase i pamaaee 
CLI MSE OD GuitAy 
GBIF Sa c 
SON, Baty ws oot sit e 
Spealit LOIS Sins Se pada SS ’ 


Sa, 


5 SGU) 8) gw 


tes igo Sb5SaI i Scul 


Araw ng Muling pagkabuhay. ea 

te eaic MSA LE 
84. At kanilang sinabi: “Paano Dakss Kis, 566 ia sass 6 18 
tayo sisisihin sa ating paniniwala a ai ms 
sa Alléh at sa paniniwala natin sa on ma 
katotohanang dinala sa atin ni Muhammad (3) mula sa Allah (&%) at sa ndeaes 
natin sa kanya. At hinihiling natin sa ating ‘Rabb’ na tanggapin Niya tayo sa 
Kanyang ‘Al-Jannah’ (Hardin), kasama ng mga yaong sumunod sa Kanya, sa 


Araw ng Muling Pagkabuhay?” 





85. Na kung kaya, ginantimpalaan sila ng Allah (4) ng mga Hardin na may 
umaagos na mga ilog sa ilalim ng mga puno, dahil sa ikinararangal nilang sabihin 
ang kanilang paniniwala sa Islam, at sa kanilang paghiling na mapabilang sila sa 
mga taong mabubuti, na sila ay mananatili roon, na hindi na sila lalabas pa roon 
magpakailanman at hindi na sila aalisin pa roon, at ito ang naging kapalit ng 
kanilang pagiging mabuti sa salita at gawa. 


86. At sa mga yaong tumanggi sa Kaisahan ng Allah (4) at pinasinungalingan 
ang Kanyang mga talata na ipinahayag sa mga Sugo, sila ang mga taong 
maninirahan sa Impiyerno at doon sila mananatili magpasawalang-hanggan. 


87. O kayong mga naniwala sa Allah! Huwag ninyong ipagbabawal ang mga 
mabubuting ipinahintulot sa inyo ng Allah (4%) na mga pagkain, mga inumin at 
pag-aasawa ng mga kababaihan; dahil mahihigpitan ninyo ang anumang 
niluwagan ng Allah para sa inyo. At huwag kayong magmamalabis sa 


[257.] 


Sarah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 7 (7 sj) 5 S01 8) ge 


pamamagitan ng paglabag sa hangganang pagbabawal na itinakda ng Allah (3%); 
dahil ang Allah (4%), hindi Niya naiibigan ang mga nagmamalabis. 


88. Magsaya kayo, O kayong mga mananampalataya sa pamamagitan ng mga 
mabubuti (malilinis) at mga ipinahihintulot sa inyo mula sa mga ipinagkaloob ng 
Allah (4); katakutan ninyo ang Allah (4) sa pamamagitan ng pagsunod sa 
Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal, dahil ang 
paniniwala sa Allah (4) ay magdudulot sa inyo ng tunay na pagkatakot. 


89. Hindi kayo paparusahan ng Allah (4), O kayong mga Muslim, sa mga hindi 
ninyo sinasadyang panunumpa na katulad ng pagsabi ng iba sa inyo na: “Hindi! 
Sumusumpa ako sa Allah” 0 “Oo! Sumusumpa ako sa Allah,” subali’t paparusahan 
kayo sa mga sinadya ninyong panunumpa na totoo sa inyong mga puso. 


Kapag hindi ninyo natupad ang pangako na may kasamang panunumpa, 
mapapatawad ito ng Allah (4%) sa pamamagitan ng pagsasagawa sa ipinag-utos sa 
inyo ng Allah (8) bilang panghalili na kabayaran: na pagpapakain ng sampung 
mahihirap, na sa bawa’t mahirap ay kalahating salop (isa’t kalahating kilo) mula 
sa pangkaraniwang kinakain sa inyong lugar; o di kaya ay damitan ninyo ang 
bawa’t isa nang sapat na kasuotan; o di kaya ay magpalaya kayo ng isang alipin. 
Sa tatlong bagay na ito pipili ang isang nangako na may kasamang panunumpa na 
hindi niya natupad. At sinuman ang hindi makakayanan na gawin ang kahit na ano 
sa mga ito, ay obligado sa kanya ang mag-ayuno ng tatlong araw. Ito ang mga 
panghalili sa di-natupad na mga sinumpaang pangako. 


Pangalagaan ninyo, O kayong mga Muslim, ang inyong mga sinumpaang 
pangako: sa pamamagitan ng pag-iwas ng panunumpa; o di kaya ay pagtupad nito 
kapag kayo ay sumumpa; 0 di kaya ay pagsagawa ng panghalili nito kapag ito ay 
hindi ninyo natupad. 


At katulad ng ginawang pagpapahayag ng batas ng Allah (4) sa inyo hinggil sa 
sinumpaang pangako at sa pagkalas mula rito; ay ipinapahayag Niya sa inyo ang 
mga batas ng Kanyang ‘Deen’ upang magpasalamat kayo sa Kanya sa Kanyang 
paggabay sa inyo tungo sa Matuwid na Landas. 


[258.] 


Sirah 5. Al-Maidah Juz (Bahagi) 7 


AMS Oe AP SS a°e PN eS HS 


eek eae Bees weer B88 KS tee fe dee res 
SMa raid SMa 


goes oe 


SAD SAS KET eb Laie y Ss 


“it 


pila Ligslans Hy saci Ses Skt B 


als <i Qi iniateaicsics 


secs Zit tapos Sos SA eat 

"2 tae Bed ae es 
esi SN EOS BD © EARS; oa 
(Apes (aresl aSibisipables eet couati Ss 


(7 sl) 


5 SGU) 8) gw 





90. O kayong mga naniwala sa 
Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! 
Katiyakan, ang ‘A/-Khamr’ na ito ay 
ang lahat ng mga nakalalasing na 
bagay na sinasarahan ang pag-iisip; 
at ‘Al-Maysir’ — ang pagsusugal na 
kasama rito ang lahat ng uri ng 
pustahan at ang katumbas ng lahat 
ng ginagawa na may pustahan sa 
magkabilang panig; at  hina- 
hadlangan ang mga tao sa pagpuri 


: sa Allah (4). 

Seas Latics : 

4re< HEED  f? Gayundin ang ‘Al-Anzab’ — isang 

© altar na bato na itinuturing na 

sagrado na kung saan doon nila 

isinasagawa ang pagkatay ng mga 

hayop bilang pagdakila sa altar na 

yaon, at ang lahat ng uri ng mga 

inanyuang bagay na itinayo para 
sambahin. 


bit MSTA ZK al 
os Dee oyge cor ek 
ive Sy ABE AMA SA peal 5 
eantesecresicl sD ‘al Die dbs 4 


snc’ ves 2A, 


yrs se 
pM SOO RSE Kuh Ay AS ; 
SELES acl Kes ehh KE 
B) FSIS ISG ais Jia 
fey 40 Gai aich2, Ai sc oe ke 
ia aes At ‘Al-Azldm’ — ang mga uri ng 
3 ee pana na itinuturing na sagrado ng 
mga walang ae na bago sila magpasiya ng isang bagay o bago nila 
itigil ang isang bagay ay isinasagawa muna nila ito. Isusulat nila sa bawa’t pana 
ang kanilang mga ipapasiya, at pagkatapos ay pipili sila ng isa mula rito, at kung 
ano ang nakasulat doon sa napili nilang pana ay yaon ang ipapasiya nila. 





sei neato A ey 


Katiyakan, ang lahat ng mga bagay na ito ay kasalanang mula sa mga panghalina 
ni ‘Shaytdn,’ na kung kaya, layuan ninyo ang mga kasalanang ito nang sa gayon 
ay magtagumpay kayo ng ‘A/-Jannah’ (Hardin). 


91. Katiyakan, ang nais lamang ni ‘Shaytan’ ay pagandahin sa inyo ang mga 
kasalanan, upang pukawin ang inyong poot sa isa’t isa, at maglaban-laban kayo sa 
pamamagitan na mga nakalalasing na inumin, at paglalaro ng mga sugal; at 
ilalayo kayo sa pagpuri sa Allah (4) at sa pagsa-‘Salah,’ dahil sa pagkasara ng 
inyong mga kaisipan sa pamamagitan ng pag-inom ng mga nakalalasing at sa 
walang kabuluhan na pagkakaabala ninyo sa pagsusugal; na kung kaya, itigil 
ninyo ang mga ito. 


92. Sumunod kayo, O kayong mga Muslim sa Allah (4) at sa Kanyang Sugo na si 
Propeta Muhammad (#8), sa lahat ng inyong mga gawain at saka sa dapat ninyong 
iwasan; at katakutan ninyo ang Allah (4) at maging maingat kayo sa inyong mga 
ginagawa, at kapag kayo ay tumalikod sa pagsunod at ginawa ninyo ang mga 


[259.] 


Sarah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 7 (7 sr!) 5 501 8) ge 


ipinagbabawal sa inyo, dapat ninyong mabatid na ang tungkulin lamang ng Aming 
Sugo na si Muhammad (#2) ay magpahayag sa pinakamalinaw na pamamaraan. 


93. Walang kasalanan ang mga may pananampalataya na nakainom ng mga 
nakalalasing bago ito ipinagbawal, at pagkatapos ay iniwasan nila ito at natakot 
sila sa pagkapoot ng Allah (4) at naniwala sila sa Kanya; at gumawa sila ng mga 
mabubuting gawa na nagpapatunay ng kanilang paniniwala, at sa kanilang pag- 
aasam na mahalin sila ng Allah (4); na hinigitan pa nila ang kanilang pagiging 
maingat nang alang-alang sa Allah (4) at ang kanilang paniniwala sa Kanya, 
hanggang sa sambahin nila ang Allah (4) sa pamamaraan na may katiyakang 
paniniwala sa kanilang isipan na parang nakikita nila ang Allah (48) dahil sa labis 
nilang pagsunod sa lahat ng Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa lahat ng 
Kanyang mga ipinagbabawal. Katiyakan, ang Allah (4) ay nagmamahal sa mga 
yaong umabot ang antas ng kanilang paniniwala sa ‘Jhsan,’ na ang kanilang 
paniniwala sa di-nakikita ay naging katulad ng paniniwala sa nakikita 


94. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Walang pag- 
aalinlangan na susubukin kayo ng Allah (4) habang kayo ay nakasuot ng ‘Jhram’ 
sa isang bagay na katulad ng pangangaso — lumalapit sa inyo nang hindi 
inaasahan ang maiilap na hayop, o di kaya ay mga ibon na kaya ninyong hulihin 
ang mga maliliit nito kahit na wala kayong sandata at ang mga malalaki nito sa 
pamamagitan ng paggamit ng sandata; nang sa gayon, maipabatid ng Allah (4) 
sa mga tao ang sinumang natatakot sa kanyang ‘Rabb’ nang lihim, dahil sa 
kanilang tiyak na paniniwala na ang Allah (4) sa kabuuan ay katiyakang 
Nakababatid ng lahat; na dahil dito ay iiwasan nila ang pangangaso sapagka’t sila 
ay nasa kalagayan ng ‘/hram.’ 


At sinuman ang lalabag sa batas ng Allah (3) pagkatapos itong maipaliwanag na 
ito ay ipinagbabawal at gumawa pa rin ng pangangaso, walang pag-aalinlangan 
siya ay karapat-dapat sa masidhing kaparusahan. 


95. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Huwag 
kayong pumatay ng mga maiilap na hayop habang kayo ay nasa kalagayan ng 
‘Thram,’ sa ‘Hajj’? man o ‘Umrah.’ At sinuman ang pumatay ng kahit na anong 
uri ng maiilap na hayop, na ito ay sinadya; ang kabayaran na kanyang gagawin ay 
mag-aalay siya ng katulad ng bilang na kanyang napatay na mailap na hayop 
mula sa mga sumusunod na hayop: kamelyo, baka o kaya ay kambing, na ito ay 
pagpapasiyahan ng dalawang matutuwid na tao mula sa inyo, at ito ay 
ipamamahagi niya sa mga mahihirap sa ‘Haram’ (sa Makkah o kaya ay sa mga 
lugar na nasasakupan nito). 


At kapag wala siyang matagpuan na kahit na alinman sa mga nabanggit na hayop 
ay nararapat sa kanya na bumili ng pagkain na ang halaga ay katumbas ng isa sa 
mga nabanggit na hayop, at pagkatapos ito ay kanyang ipamamahagi sa mga 


[260.] 


Sarah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 7 (7 sj! 5 55 8) ge 


mahihirap sa ‘Haram;’ o di kaya ay mag-ayuno siya bilang panghalili roon, na sa 
bawa’t kalahating salop ay isang araw na pag-aayuno. 


Ito ang ipinag-utos ng Allah (8) sa inyo bilang kabayaran, nang sa gayon ay 
matamo ng sinuman sa inyo na nakagawa nito ang kabayaran sa kanyang ginawa. 
At sinuman ang nakagawa ng alinman sa mga nabanggit bago ito ipinagbawal ng 
Allah () ay pinatawad na sila, at sinuman ang sadyang lalabag nito matapos 
itong ipinagbawal; walang pag-aalinlangan, haharap siya sa paghihiganti ng 
Allah. At ang Allah (4) ang ‘“Azeez’ — Kataas-Taasan at Punung-Puno ng 
Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang Kaharian at kabilang sa 
Kanyang kapangyarihan ay ang paghihiganti Niya sa sinuman na lalabag sa 
Kanya batay sa Kanyang kagustuhan at walang sinuman ang makapipigil sa 
Kanya. 


[261.] 


Sarah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 7 (7 sj) 5 SGU) 8) gw 





96. Ipinahintulot ng Allah (4) sa 
inyo, O kayong mga Muslim, 
habang kayo ay nasa kalagayan ng 
‘Ihram,’ ang mangisda o manghuli 
ng mga anumang nabubuhay sa 
karagatan at pagkain mula sa mga 
anumang namatay mula rito; na ito 
ay para sa kapakinabangan ninyo 
sa inyong mga sarili, nasa sa inyu- 
inyo man kayong mga bayan o 
kayo ay nasa _pagialakbay; 
magkagayunpaman, ipinagbabawal 
sa inyo ang pangangaso_ sa 
kalupaan habang kayo ay nasa 
kalagayan ng ‘Jhram,’ ‘Hajj’ man 
ito o ‘Umrah.’ 


At katakutan ninyo ang Allah (4%) 
sa pamamagitan ng pagsunod o 
pagsagawa sa lahat ng Kanyang 
mga ipinag-uutos at pag-iwas sa 
lahat ng Kanyang ipinagbabawal, 
hanggang sa makamtan ninyo ang 
Kanyang dakilang gantimpala at 
maligtas kayo mula sa Kanyang matinding kaparusahan sa Araw na kayo ay 
titipunin upang hukuman at pagbabayarin. 











97. Pinagkalooban ng Allah () ng kagandahang-loob ang Kanyang mga alipin 
sa pamamagitan ng pagsagawa ng ‘Ka‘bah’ bilang Sagradong Tahanan (ng 
pagsamba sa Allah), na ito ay kabutihan sa kanilang ‘Deen’ at kaligtasan sa 
kanilang pamumuhay dahil sa naniwala sila sa Allah at sa Kanyang Sugo, at 
isinagawa nila ang mga kautusan, at sa pagbabawal ng Allah (4) ng paglalaban- 
laban at pagpapatayan sa mga Sagradong Buwan (na ito ay ang mga buwan ng 
‘Dhul Qa‘dah,’ ‘Dhul Hijjah, ‘Muharram’ at ‘Rajab’). 


Na kung kaya, hindi maaaring galawin o saktan ng sinuman ang mga naroroon 
(sa ‘Haram’ na yaon), at ipinagbabawal din na pakialaman ang mga dinalang 
hayop na inilaan para sa pag-aalay sa lugar ng ‘Haram;’ at ganoon din sa mga 
hayop na may mga nakasabit na kuwintas sa mga leeg nito bilang tanda na ito ay 
inihanda para katayin bilang ‘Hadi’ 0 pag-aalay (sa Allah); 


At ito ay upang mabatid ninyo na ang Allah (4) ay Siyang Ganap na Nakaaalam 


ng mga nasa kalangitan at ng nasa kalupaan, at kabilang dito ay ang Kanyang 
pag-aatas ng pangangalaga sa Kanyang nilikha at pagiging maingat sa isa’t isa. 


[262.] 


Sarah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 7 (7 se) 5 50) 8) ge 


Katiyakan, ang Allah (4%) ang ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam ng lahat ng bagay 
at walang anuman ang maililihim sa Kanya. 


98. Dapat ninyong mabatid, O kayong mga tao, na ang Allah (4) ay matindi sa 
Kanyang pagpaparusa sa sinumang lalabag sa Kanya; at katiyakan din na ang 
Allah (8) ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad, na ‘Raheem’ — 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa sinumang nagsisi at nagbalik-loob. 


99. Ipinaliliwanag ng Allah (8), na ang tungkulin ng Kanyang Sugo na si 
Muhammad (3) ay pagpaparating lamang ng mensahe at paghahayag, at nasa 
Kamay ng Allah (4) na Nag-iisa ang paggagabay; at kung anuman ang nasa 
kalooban ng mga tao na kanilang inililihim o inilalantad na gabay o pagkaligaw, 
ay ganap ito na Nababatid ng Allah (4). 


100. Sabihin mo, O Muhammad (28): “Hindi maaaring magkatulad ang mga 
maruruming bagay at saka ang mga malilinis na bagay sa lahat ng pagkakataon. 
Na kung kaya, hindi maaaring magkatulad ang mananampalataya at ang walang 
pananampalataya; at ang sumusuway ay hindi maaaring maging katulad ng 
sumusunod; ang mangmang ay hindi maaaring maging katulad ng marunong; 
ang gumagawa ng mga ‘bid‘ah’ ay hindi maaaring kaparehas ng sumusunod sa 
‘Sunnah; at ang yaman na mula sa ilegal ay hindi maaaring kaparehas ng 
yaman na kinita mula sa tamang pamamaraan; kahit na kaiga-igaya sa iyo, O 
tao, ang dami ng masasama at ang mga gumagawa nito.” 


Na kung kaya, katakutan ninyo ang Allah (4), O kayo na mga nagtatangan ng 
mga matitinong pag-iisip sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga kasamaan at 
pagsasagawa ng mga kabutihan, nang sa gayon makamit ninyo ang dakilang 
tagumpay na inyong hinahangad, na ito ay ang pagmamahal ng Allah (4) at 
pagkakamit ng Kanyang ‘A/-Jannah’ (Hardin). 


101. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Huwag na 
ninyong itanong ang mga bagay na tungkol sa ‘Deen’ kung walang anumang 
ipinag-utos hinggil dito; katulad ng pagtatanong sa mga bagay na hindi pa 
nangyari, o di kaya ay ang mga bagay na kapag nangyari ay magiging dahilan ng 
paghihigpit sa batas, na kung ito ay iuutos sa inyo ay mahihirapan kayo, na kung 
ito ay itinanong ninyo noong kapanahunan ng Propeta, sa panahong ipinapahayag 
pa ang Dakilang Qur’an, ay katiyakang ipaliliwanag ito sa inyo; at maaaring ito 
ay iutos sa inyo subali’t ito ay hindi ninyo makakayanan, na kung ito ay 
pinabayaan na ng Allah (48) ay sa kadahilanang bilang awa Niya sa Kanyang mga 
alipin. 


At ang Allah (4) ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa Kanyang mga 
alipin kapag sila ay nagsisi, na ‘Haleem’ — Ganap at Napakalawak ang Kanyang 
Pang-unawa at hindi Siya nagpaparusa kapag sila ay nanumbalik sa Kanya. 


[263.] 


Sarah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 7 (7 sr! 5 55 8) ge 


102. At ang katulad ng mga ganitong katanungan ay naitanong na ng mga 
naunang tao sa kanilang mga Sugo, subali’t noong sila ay inutusan, ay tumanggi 
sila at hindi sila sumunod; na kung kaya, maging maingat kayo upang hindi kayo 
mapatulad sa kanila. 


103. Hindi iniutos ng Allah (4) sa mga ‘Mushrikin’ ang ginawa nilang 
pagbabago sa ‘Deen’ o Relihiyon, hinggil sa mga hayop na hindi nila 
pinakikinabangan ang mga bahagi nito at ito ay iniaalay nila sa mga rebulto, na 
tulad ng ‘Bahirah’ (na ito ay isang babaing kamelyo na pinuputulan ng tainga 
kapag ito ay nanganak nang marami at ang gatas nito ay iniaalay sa mga idolo at 
walang sinuman ang pinahihintulutan na maggatas nito); at ang ‘Sd-‘i-bah’ (na 
ito ay isang babaing kamelyo na malayang pinakakawalan sa pastulan na 
inilalaan para sa pag-aalay sa mga idolo, at hindi ito pinahihintulutan na 
magpasan o magkarga ng kahit na ano); at ang ‘Wasilah’ (na isang babaing 
kamelyo na pinakawalan para sa mga idolo dahil sa nanganak ito ng dalawang 
magkakasunod na panganganak na babaing kamelyo); at ang ‘Ham’ — (na ito 
naman ay isang lalaking kamelyo na bibigyang-laya at hindi na gagamitin sa mga 
gawain, kapag nakapagpanganak ito ng maraming kamelyo batay sa itinakda 
nilang bilang para rito). 


Subali’t ang mga walang pananampalataya, inaangkin nila na ito ay mula sa 
Allah (4) bilang pagsisinungaling laban sa Kanya, at karamihan sa mga walang 
pananampalataya ay hindi nila nakikilala ang katotohanan mula sa 
kasinungalingan. 


[264.] 


Sirah 5. Al-Maidah Juz (Bahagi) 7 


(7 sl) 5 Bil 8) ww 





Bey 



















Y eae 








4,7 se07 % < 


PSM ALIGGA 135 
2 Steer fos su ee 


Sti BSRCSe MEAN tebe 


as 


“EG Aecetpee Seber dio Brora sec 
presl Sale lle ndNTY-G BS Sede SES 
ooh ae ies 


ae. or o¢% Storce t+ zs 
Cem She il) i scalli| Joss ane’ 





Srrceberc poh eee Avecet Se, 
salle GIS MS ST, bin 
oe eee rete Sorte he ter od a 
Wiad Mine SSIS es Ss 
ee. Sore A Ge oh ore AF 1s ROE oo 1 Or 
PNGB SN SAE J ol ile IR Joe 
“ 4 2 23s oc ortsA, 4 
FPA Besar versyome saves p er 
eek oe ete eg SUG cee. oe ye ee 
SsbSGP CS.acaty 25 fol sbot as 
Kate mee Sie Fe, c¢0 - 94 sea 
Hered D GBS JG) sis 7S 28S 3 
“ fe CRASS et Be ee eo SEE 2 Wt £55 
GAS gal gl eo GGL 
or avar ren ce 1p oh Meek es ne Bre o 
Sy ih olds OY gle SEI 
Za eee MENS Tere 2010210 0 0% 
WSR cell) cS la) be acel  g gs t 
sete feeh me Sar eo te oe Het tAh % cog 
Acta roll ples! ge sde ay bl sbalaal 
Bie eee owe stchce teccsttted og 
QS allel Ca Yalylyeely all gaily Sl 









RG t 










La PL Sas 
IS eMac Sm eee 


kaysa sa kanila.” 


104. At kapag sinabi sa kanila na 
mga walang pananampalataya na 
nagbabawal sa mga ipinahintulot ng 
Allah (&): “Halina sa ipinahayag 
ng Allah (4%) at sa Kanyang Sugo 
nang sa gayon ay maging malinaw 
sa inyo ang ipinahintulot sa 
ipinagbawal.” Kanilang sasabihin, 
“Sapat na sa amin ang anumang 
natutunan namin sa aming mga 
magulang na mga salita at gawa, 
sinasabi ba nila ito kahit na ang 
kanilang mga magulang ay walang 
kaalam-alam, na ang ibig sabihin 
ay hindi nila naintindihan ang 
katotohanan, hindi nila ito alam at 
hindi sila nagabayan tungo rito? At 
paano nila sinusunod ang kanilang 


magulang kung ganito ang 
situwasyon (o kalagayan)? Kung 
gayon, walang sinuman ang 


sumusunod sa kanila (na ligaw) 
kundi siya na higit pa ang pagiging 
kamangmangan at pagkaligaw 


105. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Panatilihin 
ninyo ang inyong mga sarili sa pagsagawa ng ipinag-utos ng Allah (%) at pag- 
iwas sa paglabag sa Kanya; at kayo ay manatili rito kahit na ang mga tao ay hindi 
maniniwala (o susunod) sa inyo; at kung ito ay inyong nagawa ay hindi kayo 
mapapahamak sa pagkaligaw ng mga naligaw, kung kayo ay nanatili sa Matuwid 
na Landas at ipinag-utos ninyo ang pagsagawa ng mabuti at ipinagbawal ang 
pagsagawa ng masama. Kayong lahat ay patungo sa Allah (4) sa Kabilang- 
Buhay, at sasabihin ng Allah (4) sa inyo kung anuman ang inyong nagawa at 
ayon dito (sa inyong ginawa) kayo ay tutumbasan. 


106. O kayo na naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Kapag malapit 
na ang kamatayan ng isa sa inyo, ay magpatestigo siya sa kanyang habilin sa 
pamamagitan ng dalawang mapagkakatiwalaan mula sa mga Muslim o kaya ay 
dalawang di-Muslim kung kinakailangan dahil sa walang sinumang Muslim ang 
nandoroon na maaaring tumestigo; patestiguhin ninyo silang dalawa kapag kayo 
ay nasa paglalakbay at nangyari sa inyo ang pagkamatay, at kung nag-aalinlangan 
kayo sa kanilang testigo ay patayuin ninyo sila pagkatapos ng ‘Salah’ (dasal), 
lalung-lalo na pagkatapos ng ‘Saldtul ‘Asr’ at pasusumpain silang dalawa sa 


[265.] 


Sarah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 7 (7 sj) 5 SUI 8) ge 


Allah nang taimtim na hindi sila tatanggap ng anuman bilang kapalit ng 
makamundong bagay, at hindi papanig ang sinuman sa kanilang dalawa dahil sa 
pagiging kamag-anak at hindi nila ililihim ang testigong ginawa nila sa harapan 
ng Allah (4); at kapag nagawa o nilabag nilang dalawa ito, sila kung gayon ay 
mapapabilang sa mga makasalanan. 


107. At kapag napag-alaman ng pamilya ng namatay, na ang dalawang nabanggit 
ay nagkasala dahil sa pagsira nila sa kasunduan na kanilang pinagtestiguhan o di 
kaya ay sa habilin; maglagay ng panibagong testigo na ipapalit sa kanilang lugar 
(puwesto) mula sa pamilya noong namatay at pasumpain ang dalawang yaon 
nang ganito: “Ang testigo namin ay totoo at karapat-dapat na tanggapin kaysa sa 
testigo na kasinungalingan noong dalawa, at hindi namin lalampasan ang 
katotohanan sa aming pagtestigo, kung kami ay lalampas at titestigo kami nang 
wala sa katotohanan ay magiging kabilang kami sa mga ‘dzdlimin’ na lumampas 
sa hangganang itinakda ng Allah (8).” 


108. Ito ang batas na panunumpa na ginagawa pagkatapos ng ‘Salah’ kapag may 
pag-aalinlangan sa pagtestigo ng dalawang nauna na hindi tinanggap ang 
kanilang pagtestigo, ang pinakamalapit sa pagsasagawa ng pagtestigo sa 
katotohanan sa sinumang natatakot sa kaparusahan sa Kabilang-Buhay, o di kaya 
ay nangangamba na baka tanggihan ng mga may karapatan ang di-totoong 
panunumpa ng mga sumumpa at mapahiya ang nagsinungaling kapag tinanggihan 
ang kanyang panunumpa sa oras na ibinunyag ang kanyang pandaraya. 


Katakutan ninyo ang Allah (&), O kayong mga tao at maging maingat kayo sa 
Kanya sa pamamagitan ng di-panunumpa ng kasinungalingan, dahil baka 
makakuha kayo ng kayamanan na ‘Haram’ sa pamamagitan ng inyong 
panunumpa, pakinggan ninyo samakatuwid, ang mga ipinayo sa inyo. At ang 
Allah (4), hindi Niya ginagabayan ang mga taong ‘Fdsiqin’ (mga sumuway at 
naghimagsik). 





“Na ang ibig sabihin ay baka makakuha kayo ng kayamanan na bawal o sa di makatarungang 
pamamaraan dahil lalabas na ito ay pandaraya. 


[266.] 


Sirah 5. Al-Maidah Juz (Bahagi) 7 


109. At alalahanin ninyo, O 
kayong mga tao ang Araw ng 
Muling Pagkabuhay, ang Araw na 
kung saan titipunin Niya ang lahat 
ng mga Sugo at tatanungin sila 
kung ano ang naging tugon ng 
kanilang mga sambayanan, noong 
sila ay hinikayat nila sa Kaisahan 
ng Allah (4). At sila ay sasagot: 
“Wala kaming alam dahil kami, 
hindi namin batid kung ano ang 
nasa kalooban ng mga tao at kung 
ano ang kanilang — ginawa 
pagkatapos namin.  Katiyakan! 
Ikaw, O Allah (8), ang Ganap na 
Nakaaalam sa lahat ng_ bagay, 
nakalantad man ito o lihim.” 


110. (Tandaan) kapag sasabihin ng 
Allah (8) sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay: “O ‘/sd (Hesus ¥4\) 
na anak ni Maryam! Alalahanin 
mo ang Aking kagandahang-loob 


~ ANE 


(7 sl) 


Rey : 


se ATS fo - 


eras ‘i fe oe yer iporreeblem 
ere hSics5 pee gs Sail 
: BEA Saas ig SIE i 
, BE Lay RAGES ote 
ih: SSS BSL AE SS 


Ey br 215 Gi NG EN 5 SEL, ~ 


le 4s we o roc ecto aoe 
3 ie 


z 
44 47 


, PARA SONI SHES 


4 


d che nstpo te fl 

ae - eA St epee, Zo othe BS. yy 
; JA Sachets 
ct SBS ESI Ae loll 


TA oie 


3 Saal A156 aN : 


re BE 


; shi JE IEE D OD Sut 


ed ar sire 


~ Wy) 8 eee 


5 SGU) by gw 





sa iyo, noong nilikha kita na 

walang ama at noong pinili Ko ang iyong ina kaysa sa lahat ng mga kababaihan 
sa buong sangkatauhan, at siya ay ipinagtanggol Ko laban sa anumang 
ibinibintang sa kanya; 


“At kabilang sa mga kagandahang-loob na ito kay ‘Isa (%2)) ay ang pagkakaloob 
sa kanya ng lakas at tulong sa pamamagitan ni Anghel Jibril (888), ang 
pagsasalita niya sa mga tao noong siya ay isang batang sanggol pa lamang; at 
noong siya ay nasa husto nang gulang, na sila ay hinikayat niya tungo sa Allah 
(&) sa pamamagitan ng anumang inihayag sa kanya ng Allah (8) na hinggil sa 
‘Tawheed’ (Kaisahan ng Allah); 


“At kabilang din (sa kagandahang-loob na ito), ay tinuruan siya ng Allah (4%) ng 
pagsulat nang walang (taong) tagapagturo, at pinagkalooban siya ng lakas (o 
kakayahan) sa pagkakaintindi at sa pagkakaunawa, at itinuro rin sa kanya ang 
‘Tawrah’ na ipinahayag kay Mousa (#s8\) at ang ‘Injeel’ na ipinahayag sa kanya 
bilang gabay sa mga tao; 


“At kabilang din sa mga kagandahang-loob na ito, siya ay humuhulma ng hugis 
ibon mula sa luwad (‘clay’) at pagkatapos ay hinihingahan niya ito at ito ay 
naging tunay na ibon sa kapahintulutan ng Allah (48); 


[267.] 


Sarah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 7 (7 sj 5 SUI 8) ge 


“At kabilang pa sa kagandahang-loob na ito, siya ay gumagamot ng mga 
ipinanganak na bulag at ito ay nakakakita; at naggagamot din siya ng sakit na 
ketong at nanunumbalik ang balat nito na walang maipipintas na anuman, sa 
kagustuhan ng Allah (8); at kabilang din sa mga ito ay ang paghihiling niya sa 
Allah (&) na bubuhayin ang anuman na nais niya na mga namatay at 
pagkatapos ay tumatayo ang mga ito mula sa kanilang mga libingan na mga 
buhay, sa kapahintulutan ng Allah (38). 


“At ang lahat ng mga bagay na ito ay pinagpasiyahan at kagustuhan ng Allah 
(48), na ito ay mga maliwanag na mga himala na nagpapatunay ng pagiging 
Propeta ni ‘Isa (888), pagkatapos ay ipinaaalaala rin ng Allah (48) sa kanya ang 
mga biyaya noong siya ay pinangalagaan ng Allah (8%) mula sa mga angkan ni 
Israd il noong nagpakana sila na siya ay papatayin. 


“At walang pag-aalinlangan, dala-dala niya sa kanila ang mga maliwanag na 
mga katibayan na nagpapatunay ng kanyang pagiging Propeta; at sinabi nila na 
mga walang pananampalataya mula sa kanila (na mga Hudyo): “Katiyakan, ang 
dinala sa amin ni ‘Isa (381) na mga malinaw na mga tanda ay isang malinaw na 
‘Sihr’ (salamangka).” 


111. At alalahanin mo pa rin ang mga biyaya Ko sa iyo (O ‘Isa %4l), noong 
nagpahayag Ako sa iyo at inilagay Ko sa mga puso ng ‘Hawdriyyiin’ — piling- 
piling mga tao na grupo ng mga matatapat na tagasunod mo, na sila ay maniwala 
sa Kaisahan ng Allah (48) at sa iyong pagiging Propeta, na sinabi nila: “Naniwala 
kami, O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at tumestigo Ka na kami ay sumusuko sa 
Ivo at nagpapasailalim sa kagustuhan Mo bilang mga Muslim.” 


112. At alalahanin mo pa rin noong sinabi ng mga ‘Hawdriyyin:’ “O ‘Isa (35) 
na anak ni Maryam, kaya ba ng iyong ‘Rabb,’ kapag hiniling mo sa Kanya, na 
magpababa sa amin ng ‘Al-Mda i-dah’ — lamesa na may mga nakalatag na mga 
pagkain mula sa kalangitan?” At ang naging tugon niya ay inutusan sila na 
maging matakot sa parusa ng Allah (8) kung sila ay tunay na naniniwala. 


113. Sinabi ng mga ‘Hawadriyytin:’ “Nais namin na kumain mula sa ‘Al-Ma‘- 
dah’ na ito at nang sa gayon ay mapanatag ang kalooban namin kapag ito ay 
nakita namin at mabatid namin bilang katiyakan na totoo ka sa iyong pagiging 
Propeta; at kami ay magiging testigo sa palatandaang ito ng Allah (8), na 
Siyang nagpadala nito bilang Kanyang katibayan para sa amin sa Kanyang 
Kaisahan at Kanyang Kapangyarihan, at kakayahan sa anuman na Kanyang 
nais; at iyong katibayan sa pagiging totoo ng iyong pagka-Propeta.” 


[268.] 


Sirah 5. Al-Maidah Juz (Bahagi) 7 


(7 sl) 


5 SGU) 8) gw 





syer etic tor er bat 


EEN Abed iSO sae SE 


7 ed esr F veoh 


EGA GOLA ie 


protere of vy rhethe 


Sea ell pals i156 & ete & 


as Osenscs7i ra ett ag Xe 


ecw ret 


pid tacks cr ee SSE Pe 


0 SKUSE I silyssonsteli As 


a Bier Bree ece SArd yp 


)~s ee tip RES SS ICIS 4 


Gir D walites * NSLS cn Ys us 


oe 


— oF = 
2 5 5555 Sal Uehcha ACY AE 


114. Tumugon si ‘Isa (#8)) na anak 
ni Maryam sa mga ‘Hawadriyytin’ at 
nanalangin siya sa kanyang ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha at nagsasabi: “O 
Allah (8) na aming ‘Rabb,’ 
padalhan Mo kami ng ‘Ma ‘i-dah’ na 
nakahandang pagkain mula sa 
kalangitan; na ipagdiriwang namin 
ang araw ng pagbaba nito at 
dadakilain namin, kami at ang mga 
susunod pa sa amin; at ang ‘Ma %- 
dah’ ay maging tanda at katibayan 
mula sa Iyo, O Allah (8%), sa Ivong 
Kaisahan at sa pagiging totoo ng 


Aking pagka-Propeta; at 
pagkalooban Mo kami ng 
masaganang kabuhayan mula sa 
lyo, sapagka’t Ikaw ang ‘Khayrur 
Raziqeen’ - Ganap at 
Pinakamabuting Tagapagkaloob ng 
mga kabuhayan.” 


BNheky Bs EBUL S oe 


2 Bee pei D Lks sisck RECS a : 
PENT an wSte es 


ani d6 OD Zeal, 5 ANNES is ; 
Nang ftSe dasa : 


my ON Dia a eT \ 
2 us O58 Pies SMe f 





115. Sinabi ng Allah (4): “Ako ay 
magpapadala sa inyo ng ‘Ma ‘%- 
dah,’ at sinuman ang lalabag at hindi maniniwala mula sa inyo sa Aking 
Kaisahan at pagiging Propeta ni ‘Isa (%8\) pagkatapos bumaba ng ‘M4 ‘i-dah,’ 
ay walang pag-aalinlangan na paparusahan Ko siya ng masidhing kaparusahan 
na hindi Ko iginawad sa sinuman sa sangkatauhan.” 


At walang pag-aalinlangan, ay bumaba nga ang ‘Ma‘i-dah’ na tulad ng 
ipinangako ng Allah (48). 


116. Alalahanin mo na sasabihin ng Allah (4) sa Araw ng Muling Pagkabuhay: 
“OQ ‘Isd (388) na anak ni Maryam, ikaw ba, sinabi mo sa mga tao na: ‘Ituring 
ninyo ako at ang aking ina na dalawang sinasamba bukod sa Allah?’” Tumugon 
si ‘Is (%8\) bilang pagluwalhati sa Allah (#8): “Hindi maaaring sasabihin ko sa 
mega tao ang hindi totoo. Kung sinabi ko man ito, tivak na ito ay batid Mo, dahil 
Ikaw ay walang maililihim sa Iyo na anuman, alam Mo kung ano ang kinikimkim 
ko, na kung ano ang nasa aking sarili at hindi ko alam kung ano ang nasa Iyo. 
Katiyakan, Ikaw ang ‘Aleem’ — ang Ganap na Nakaaalam ng lahat ng bagay na 
nakalantad o lihim.” 


117. Sinabi ni ‘isi (#8): “O Allah na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Wala 
akong sinabi sa kanila kundi ang kung ano lamang ang ipinahayag Mo sa akin, 


[269.] 


Sarah 5. Al-Ma@idah Juz (Bahagi) 7 (7s 3! 5 55 8) ge 


at kung ano ang iniutos Mo sa akin na iparating sa kanila na paniniwala sa 
Kaisahan Mo at pagsamba sa Iyo, at ako ay testigo sa kanila habang ako ay 
kasama pa nila, tumitestigo sa kanilang mga ginagawa at kanilang mga sinasabi, 
subali’t noong kinuha Mo ako mula sa kalupaan at iniangat Mo ako patungo sa 
kalangitan na buhay, Ikaw lamang ang Nakamamasid ng anumang inililihim nila 
at Ikaw ang ‘Shaheed’ — Ganap na Saksi at Tagapagmatyag ng lahat ng bagay 
at walang anuman ang maililihim sa Iyo rito sa kalupaan at gayundin sa 
kalangitan. 


118. “Kung paparusahan Mo sila, O Allah (8), sila ay mga alipin Mo, at Ikaw 
ang Nakaaalam ng mga katayuan nila, ginagawa Mo ang anuman na Iyong nais 
sa kanila, sa Ivong pagiging makatarungan; at kung magpapatawad Ka dahil sa 
Iyong awa sa sinumang humarap (o dumulog) sa Ivo na dala-dala niya ang lahat 
ng kadahilanan upang siya ay mapatawad. Walang pag-aalinlangan, Ikaw ay 
‘Al- Azeez’ - ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na 
Makapangyarihan na walang sinuman ang makagagapi sa Iyo, na ‘Al-Hakeem’ 
— ang Ganap na Maalam sa Iyong panukala at sa Ivong pag-aatas.” 


Ang ‘Ayah’ o talatang ito ay papuri sa Allah (48) sa Kanyang pagiging Ganap na 
Maalam, sa Kanyang pagiging Ganap na Makatarungan, sa pagiging Kaganapan 
ng Kanyang Kaalaman. 


119. Sasabihin ng Allah (48) kay ‘Is4 (#41) sa Araw ng Muling Pagkabuhay: “/to 
ang Araw ng Pagbabayad na makikinabang ang mga naniwala sa Kaisahan ng 
kanilang ‘Rabb; at nagpasailalim sa Kanyang batas na mga naging tapat sa 
kanilang layunin, mga salita at mga gawa. Para sa kanila ay mga Hardin na 
umaagos ang mga ilog sa ilalim ng mga Palasyo nito, mananatili sila roon 
magpasawalang-hanggan. Kinalugdan sila ng Allah (8) at tinanggap ang 
kanilang kabutihan, at (gayundin din sila) kinalugdan nila ang Allah (8%) dahil 
sa Kanyang pagkaloob sa kanila ng masaganang gantimpala. Ang kabayarang 
ito at ang pagmamahal na ito ng Allah (%) sa kanila ay siyang dakilang 
tagumpay.” 


120. Pagmamay-ari ng Allah (4) na Nag-iisa na walang katambal ang mga 
kalangitan at ang kalupaan at ang mga nilalaman nito; at Siya, ang Allah (4) ang 
‘Qadeer’ — Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay at Siya ang May 
Kakayahan na gawin ang lahat ng bagay. 


[270.] 


Sarah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 jl) 6 als 8) yw 


6 ala! 3) p0 
VI - Sirat Al-An‘4m 


[Kabanata Al-An‘am — Ang mga Hayop] 
asa Gaal! ail aay 


[Bismillahir Rahmdnir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 


Mapagmahal 
1. Ang lahat ng papuri ay nararapat =! BUEN 
lamang sa Allah (4) na Siyang Qy@yQpe@aQneaQrOrtntatn astro 





lumikha ng mga _ kalangitan at 
kalupaan, at ng mga nilalaman nito; 
am A Keay oa = 

at Siya (rin) ang gumawa ng mga §& ee 

kadiliman at liwanag sa pama-  . jj KB eNGeicinzEos Macchi 

magitan ng pagpapalit-palit ng gabi & i 

soni nero nes ig ug Sel | 
5 SxS. Joe SEE Sle Senbos Kale 


oe SG Nae GSN aeta, D o.K3 
] Sige (tne eis 2 5 


kadakilaan ng Allah (%); at Siya 
lamang ang karapat-dapat na 
sambahin, na hindi maaaring ituon 
ng sinuman ang pagsamba sa iba 
kundi sa Kanya lamang. At kahit na 
ganito na kalinaw (ang lahat) ay 
nagagawa pa rin ng mga walang 
pananampalataya na ipantay ang iba 
sa Allah (8) at sumamba sa iba 
bukod sa Kanya. 


D chins Dssduscis Et 


Slinists D aateelgiost & 


aeowtts 


& NDE Sal CO SS REG ox 
& SON 3 AEE 5k KIS = 
SB NiciaKhy GIS § 
O52 .ttih 34, Xi nes & 
drt Cae Gs Oasn § 


: UII DARN ia Hse s ef 
: ee i BEC ita cs 


2. Siya rin ang lumikha sa inyong 
ama na si Adam (#£\) mula sa 
alabok at kayo (naman) ay nagmula Ses SORES RR 
sa kanyang lahi; at pagkatapos ay itinakda Niya ang haba o eel ng inyong 
buhay dito sa daigdig at itinakda rin Niya ang katapusan nito (ng daigdig) at ang 
Araw ng Muling Pagkabuhay, na walang sinuman ang nakaaalam nito bukod sa 
Kanya na Kataas-taasan; subali’t pagkatapos ng lahat ng ito ay nagdududa pa rin 
kayo sa kakayahan ng Allah (8) na kayo ay muli Niyang bubuhayin pagkatapos 
ninyong mamatay. 





3. At ang Allah (4), Siya lamang ang tunay na sinasamba sa mga kalangitan at sa 
kalupaan. At kabilang sa mga palatandaan ng Kanyang pagiging ‘//ah’ (Diyos na 
sinasamba), ay batid Niya ang lahat ng inyong mga inililihim at mga inihahayag, 
at batid Niya ang lahat ng inyong mga ginagawa, mabuti man ito o masama; at 


[271.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 5 po 


dahil sa ganitong kadahilanan Siya lamang ang Bukod-Tangi na ‘//ah’ na karapat- 
dapat sambahin. 


4. Dumating sa kanila na mga walang pananampalataya na naglalagay ng 
katambal sa pagsamba sa Allah — ang tinatawag na mga ‘Mushriktn,’ ang 
malinaw na mga katibayan at mga palatandaan hinggil sa Kaisahan ng Allah (4); 
at ang pagpapatunay ng pagiging Propeta ni Propeta Muhammad (3), at sa 
anuman na kanyang dinala. Subali’t pagkatapos nitong dumating sa kanila ay 
tinanggihan nila ito at hindi nila ito pinaniwalaan. 


5. Katiyakan, sila na mga walang pananampalataya ay tinanggihan ang 
katotohanan na dinala para sa kanila ni Propeta Muhammad (28); at nilait nila ang 
mga tagapagpahayag nito, dahil sa hindi nila tunay na nakikilala ang Allah (4%); 
na dahil sa sila ay pinagbibigyan lamang ng Allah (4) ay nalinlang na sila. 


At walang pag-aalinlangan, ipamumukha sa kanila ang ginawa nilang pag- 
aalipusta, na yaon pala ang katotohanan na kanilang nilalait-lait; at ipapakita (rin) 
ng Allah (4) ang kasinungalingan ng mga nagsinungaling at sila ay tutumbasan 
para rito. 


6. Hindi ba batid ng mga yaong tumatanggi sa Kaisahan ng Allah (4) at sa 
Kanyang karapatan bilang ‘//ah’ o Diyos na sinasamba at pinapasinungalingan 
ang Kanyang Sugo na si Muhammad (#); na kung ano ang naganap na 
pagkawasak sa mga nauna sa kanila na mga sambayanan dahil sa di-paniniwala ng 
mga ito, na kung saan ay pinagkalooban Namin sila ng kapangyarihan na hindi 
Namin ipinagkaloob sa inyo na mga walang pananampalataya, at biniyayaan 
Namin sila sa pamamagitan ng ulan at pag-agos ng mga ilog sa ilalim ng kanilang 
mga tahanan, subali’t hindi pa rin sila naniwala at pinasinungalingan (pa rin) nila 
ang mga Sugo; na kung kaya, winasak Namin sila, dahil sa kanilang mga 
kasalanan. At lumikha Kami pagkatapos nila ng panibagong mga sambayanan na 
siyang humalili sa kanila upang itaguyod ang buhay sa daigdig? 


7. At kahit na magpahayag pa Kami sa iyo, O Muhammad (%) ng aklat na mula sa 
kalangitan na nakasulat sa mga pahina upang mapanghawakan nila, ay sasabihin 
pa rin nila: “Katiyakan, ang anumang dala-dala mo, O Muhammad, ay isang 
malinaw na ‘Sihr’ (salamangka).” 


8. At sinabi nila na mga walang pananampalataya: “Bakit hindi magpadala ang 
Allah kay Muhammad ng anghel mula sa kalangitan, upang mapatunayan na ang 
anumang dala-dala niya ay katibayan ng kanyang pagiging Propeta?” At kahit na 
magpadala pa Kami ng anghel mula sa kalangitan, bilang tugon sa kanilang 
kahilingan ay magaganap pa rin ang pagkawasak nila, na pagkatapos nito ay hindi 
na sila pagbibigyang humingi pa ng kapatawaran, dahil nauna na sa kaalaman ng 
Allah (8) na sila ay hindi maaaring maniwala. 


[272.] 


Sarah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 jl) 6 als 8) yw 


NI eet 9. At kahit na gawin pa Naming 
‘ < : anghel ang Sugo na ipapadala sa 
kanila dahil sa hindi nila pagiging 
kuntento kay Muhammad (3), ay 
gagawin pa rin Namin ang anghel 
na yaon na isang anyong tao, upang 
makayanan nila ang pakikinig sa 
kanya at pakikipag-usap; dahil sa 
wala silang kakayahan na makita 
ang anghel sa pinakatunay nitong 
kaanyuan, at kapag dumating sa 
kanila ang anghel na kamukha ng 
tao ay pagdududahan pa rin nila ito 
na katulad ng _ ginawa _nilang 
pagdududa kay Muhammad (38). 









1 wre ett e SF go srerrs Brigass so ae 
y Gog ae Me I; 
‘ epee Lederer - |e 
SSSA BALES Pls YY yt F 
WH Rc ree tA Ae tse i Oe 
Rye sede wl lool, gusly ses TL 
4 4. ve Ain . 2 4c4 tie oe + ie 
Hae R aly BIS Sighs I 
Oe ee ey eee ee - tones 
BAG PYG SSIs OD si 
Meet Ateneo oe erie 407% : 
i BAS SA SSN EOS 3 
*2 S Gods ott Ft < are oer 
4 ENG NGS Sr ascoy 
Atte sytese Ste Fe ee ak ae 
3 ables LAG INE SOO OD : 
co SAS eRe | cree hie 8 EF 2a°0ct Of aim 
] ae VSS LEAL & 
y Aen’ eter 46 A Fetch ‘_n. 
WANS Ga ANI S a Aa; 
RR rie Bia) Di hey oe) 
% Zee GES sy) ESN SS E 


- ber ered 


‘ LM =< ae mee ee 
: Ais hice nce branes Q) pases scolic ds 











10. At dahil sa kanilang kahilingan 
na magpadala ng anghel bilang 
pang-iinsulto kay Muhammad (3), 
ay ipinaliwanag ng Allah (4) sa 
kanya (Muhammad #8) na ang pang- 
iinsulto sa mga Sugo ay isang bagay 
na hindi bagong pangyayari, 
sapagka’t ito ay ginawa rin ng mga 
walang pananampalataya noon sa kanilang mga Propeta. At sinakluban sila ng 
kaparusahan na walang sinuman ang nakaligtas sa kanila, dahil sa kanilang pag- 
aalipusta at pagpapasinungaling. 


oF 93 


sce oer et stern co, FO 
Pea wol sy As bless ates Be 
a yer bC we o a, Ci AN “7 ee 

a -* ers ENC es ate 1 7 


= 


O25 
aaron < 


“wera 


Pert © cece < ee 
SAID ales alta; D225 









+ a a ee) 
Oe) Pee PT Pe cs 
5 . 5 





11. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (2): “Maglakbay kayo sa ibabaw ng 
kalupaan at pagmasdan ninyo kung paano winakasan ng Allah (&%) ang mga hindi 
naniwala, sa pamamagitan ng paghamak at pagwasak sa kanila. Na kung kaya, 
ingatan ninyo na huwag mangyari sa inyo ang mga nangyari sa kanila.” 


12. Sabihin mo, O Muhammad (#8), sa kanila na mga naglalagay ng katambal sa 
pagsamba sa Allah — ang mga ‘Mushrikin:’ “Sino ba ang nagmamay-ari ng mga 
kalangitan, kalupaan at ng mga nasa loob nito?” Sabihin mo: “/to ay pagmamay- 
ari ng Allah (&) na katulad ng pagkakabatid ninyo at pag-amin ninyo; na kung 
kaya, sambahin lamang ninyo Siya nang Bukod-Tangi at Nag-iisa.” Itinakda ng 
Allah (4%) sa Kanyang Sarili ang pagkaawa, na kung kaya, hindi Niya minamadali 
ang pagpaparusa sa _Kanyang mga alipin. 


Walang pag-aalinlangan, titipunin Niya kayo sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na 
roon ay katiyakan (na magaganap) ang pagkukuwenta (paghuhukom) at 
pagbabayad. Yaong mga naglagay ng katambal sa pagsamba sa Allah ay winasak 


[273.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 5) po 


nila ang kanilang mga sarili, dahil hindi nila sinamba ang Allah (4) sa Kanyang 
Kaisahan, at hindi sila naniwala sa Kanyang mga pangako na tulad ng ‘A/- 
Jannah’ (Hardin isinaling Paraiso), at mga babala na tulad ng kaparusahan sa 
naglalagablab na Impiyernong-Apoy, at hindi (rin) sila naniwala sa pagiging 
Propeta ni Propeta Muhammad (24). 


13. At bukod-tanging pagmamay-ari lamang ng Allah (4), ang lahat ng mga nasa 
kalangitan at kalupaan, nakatigil man ito o gumagalaw, lihim man ito o lantad, 
lahat sila ay mga alipin Niya at Kanyang nilikha, at nasa ilalim ng Kanyang 
Kapangyarihan at Pangangalaga. At Siya ay ‘As-Samee’’ — ang Ganap na 
Nakakarinig sa mga sinasabi ng Kanyang mga alipin, na ‘Al-‘Aleem’ — ang Ganap 
na Nakaaalam sa kanilang mga ikinikilos at sa kanilang mga kalooban. 


14. Sabihin mo, O Muhammad (2%), sa mga yaong naglalagay ng katambal sa 
pagsamba sa Allah: “Kukuha pa ba ako ng iba bukod sa Allah (&) bilang 
Tagapangalaga at Tagapagtaguyod, samantalang Siva ang lumikha ng mga 
kalangitan at kalupaan at sa anumang mga nasa loob nito; at Siya rin ang 
nagkakaloob ng kabuhayan sa sinuman na Kanyang nilikha at walang sinuman 
ang nagkakaloob nito bukod sa Kanya?” 


Sabihin mo, O Muhammad (2): “Katiyakan, inutusan ako na ako ang maging 
kauna-unahang magpasailalim at sumunod sa Kanya bilang Muslim na 
sumasamba sa Kanya nang tunay mula sa sambayanang ito, at pinagbawalan 
Niya ako na maging kabilang sa mga ‘Mushrikiin? — mga nagtatambal o 
sumasamba ng iba bukod sa Allah.” 


15. Sabihin mo, O Muhammad (%), sa kanila na sumasamba sa iba bukod sa 
Allah: “Katiyakan, ako ay natatakot na kapag nilabag ko ang aking ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha (Allah %§) at hindi ko sinunod ang Kanyang kagustuhan, at 
sumamba ako sa iba bukod sa Kanya; ay ipapataw Niya sa akin ang Kanyang 
matinding kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay.” 


16. At sinuman ang iniligtas ng Allah (%) mula sa matinding kaparusahan ay 
tiyak na kinaawaan Niya, at ang pagkakalayo niya mula roon ang siyang tunay na 
tagumpay at kaligtasan mula sa masidhing kaparusahan. 


17. At kapag sinanhi ng Allah (4) na ikaw, O tao, ay masaktan na tulad ng 
kahirapan at sakit, walang sinuman ang makapagbibigay ng lunas nito maliban sa 
Kanya, at kapag sinanhi naman Niya ang kabutihan na katulad ng yaman at 
kalusugan ay wala ring sinuman ang maaaring makapigil sa Kanyang 
kagandahang-loob at maaaring humadlang sa Kanyang pinagpasiyahan, dahil Siya 
ang ‘Qadeer’ — Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay. 


18. At ang Allah (4), Siya ay ‘Al-Qahir’ — ang Tagapagpuwersa sa Kanyang mga 
alipin, kusang nagpapasailalim sa Kanya ang lahat, sa Kanyang Kapangyarihan, 


[274.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 5 po 


Kadakilaan at Kataas-Taasan; at nagpapakumbaba sa Kanya ang lahat ng 
Kanyang mga nilikha, maging ang mga mapagmataas sa ayaw at sa gusto nila. 
Siya ay ‘Al-Hakeem’ — ang Ganap na Maalam sa lahat, na inilalagay Niya ang 
lahat sa dapat nitong paglagyan ayon sa Kanyang karunungan; na Siya ay ‘AI- 
Khabeer’ — Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid at Nakikita Niya ang 
lahat at walang anuman ang naililihim sa Kanya. 


Paliwanag: Sinuman ang nagtataglay ng ganitong katangian ay hindi karapat- 
dapat na tambalan ng kahit na sinuman. Ang ‘Ayah’ (0 talatang) ito ay patunay ng 
Kanyang pagiging Kataas-taasan na wala nang tataas pa kaysa sa Kanya, na Siya 
ay nasa ibabaw ng lahat ng Kanyang mga nilikha na angkop na angkop sa 
Kanyang Kadakilaan at Kamaharlikaan. 


[275.] 


Sdrah 6. Al-An‘4m 





19. Sabihin mo, O Muhammad (38), 
sa kanila na _ nagtatambal sa 
pagsamba sa Allah — na mga 
‘“Mushriktin: “Sino ba ang pinaka- 
dakilang testigo na magpapatunay 
na ako ay totoo sa aking sinasabi sa 
inyo, na ako ay Sugo ng Allah?” 


Sabihin mo (O Muhammad #) sa 
kanila: “Ang Allah (8) ay Siyang 
testigo sa pagitan ko at sa inyo, na 
Siya ang Nakaaalam kung ano ang 
dinala ko sa inyo at kung ano ang 
itutugon ninyo sa akin. At inihayag 
ng Allah (&) sa akin ang Dakilang 
Qur'an na ito upang sa pama- 
magitan nito ay mabalaan ko kayo 
hinggil sa Kanyang kaparusahan na 
magaganap sa inyo, at binabalaan 
ko rin sa pamamagitan nito ang 


Juz (Bahagi) 7 


NIG 


I cc piers Bas @ Seep zy tog BPA 
BE NGA SIO 4 Sasa 
c 


(7 sl) 


6 awd! 5) gw 


oc e Re Baere of ccee Boe rcmen ttt 
GPAs SES5 se ail pie Slit le 


ware 


oh 2t por 


. Pere ee 2 ch Ber ee ee | 
Cees 5 sib tei all aS] PASTY oes plage 

7 Eee sesacecie < fe dm 4 2 r 

y Sp wlSaign och oll Wy os 


G wB% eho Sete 


> 


"Gere oa - ab 3 BS 5 
Bw Dog eal red Syst aalsl 


43°54 35, 


ca < bane tee cen rie sc 

: SAL Ae p86 O55) (Saal Pua yt 
4 gerbe nge % A7oh ee eal Os tel \ 

yf ANT aS SA ees OD 


eek ee ware, 22454 dmc sSrtd te Fe 
Nal Voids SSIS GD bn29 SGall 
S53 i tN, SES DES UGE F 


4c ice ILO7# Bee gee 


as E g 
: ere AMS Lee So ae et 
Hikes Mii es D EN Gore i 


ye FA. fore Sere oie cB SE Fite 4 
MIAN obs Popes tetas ff 


Mme ere, Sek Beech dA gee Ze% AF i 
BRS GM I GSI eHIERY B 


as =< aot 
sper arers Sor corece he 2 RIA 4G 
YG LG 5 Ae SE oh BD QTL 


feat Rede cate ghteee AOR SRE he on 
sinumang sambayanan na maaabot NEC tess WY, ae 
nito. At katiyakan na kayo ay aamin & fe FRE LG IONS ACIS 3 
na bukod sa Allah (3%) ay mayroon & Desh Goce QL oe 





pa rin kayong ibang sinasamba.” 


Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (8): “Kativyakan, ako ay hindi titestigo sa 
anumang inamin ninyo, sapagka’t ang Allah (8) ay Bukod-Tangi na Nag-iisang 
‘lah’ o Diyos na sinasamba na walang katambal at kativakan na ako ay walang 
pananagutan sa anumang itinambal ninyo na iba sa Allah.” 


20. Ang mga yaong pinagkalooban Namin ng ‘Tawrah’ at ‘Injeel,’ ay kilala nila si 
Muhammad (#) dahil sa kanyang mga katangian na nabanggit sa kanilang 
Kasulatan, na katulad ng pagkakakilala nila sa kani-kanilang mga sariling anak, 
na kung gaano nila kakilala ang kanilang mga anak na wala silang pag- 
aalinlangan ay ganoon din nila kakilala si Propeta Muhammad (8) dahil sa ito ay 
ganap na nakasaad sa kanilang kasulatan; magkagayunpaman, ang sinunod pa rin 
nila ay ang kanilang sariling pagnanasa, na kung kaya, naging talunan ang 
kanilang mga sarili noong hindi nila pinaniwalaan si Muhammad (#) at ang 
anuman na kanyang dinala. 


21. At wala nang hihigit pang pinakamasama kaysa sa isa na nag-imbento ng 
kasinungalingan laban sa Allah, 0 pag-aangkin na ang Allah (4%) ay may mga 
kahanay o katambal sa Kanyang pagiging Bukod-Tangi na sinasamba, o di kaya 
ay pag-aangkin na Siya ay mayroong anak o may asawa, o di kaya ay 
pinasinungalingan ang mga katibayan at mga palatandaan na nagpapatunay sa 
Kanyang mga Sugo. Katiyakan, hindi magtatagumpay ang mga masasama, ang 


[276.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 5) po 


mga ‘dzdlimin’ na nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allah, na hindi nila 
makakamtan ang anuman na kanilang hangarin dito sa daigdig at sa Kabilang- 
Buhay. 


22. At mag-ingat sila na mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah — ‘Mushriktin,’ 
na hindi naniniwala sa mga talata o palatandaan ng Allah, sa Araw na titipunin 
Namin sila at pagkatapos ay sasabihin Namin sa kanila: “Nasaan ang invong mga 
sinasamba, na inaangkin ninyo na sila ay mga katambal ng Allah upang sila ay 
mamagitan para sa inyo?” 


23. Pagkatapos ay wala silang maisasagot kapag sila ay tinanong na hinggil sa 
kanilang mga inihanay o itinambal sa Allah, bagkus ay itatanggi nila ang mga 
sinamba nila; at susumpa sila sa Allah (4) na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, 
na kailanman ay hindi sila nagtambal ng iba sa pagsamba sa Kanya. 


24. Pagmasdan mo, O Muhammad (3), kung paano sila nagsinungaling laban sa 
kanilang mga sarili! Na sila sa Kabilang-Buhay ay itatanggi ang ginawa nilang 
pagtatambal sa Allah? At maglalaho ang kanilang mga sinasamba na inaasahan 
nila na ito ay mamagitan sa kanila. 


25. Mayroon sa kanila na mga ‘Mushrikin,’ na pinakikinggan nila sa iyo, O 
Muhammad (%), ang Dakilang Qur’an; subali’t hindi ito tumatalab sa kanilang 
mga puso, dahil sa kanilang pagsunod sa kanilang pagnanasa; na kung kaya, 
nilagyan Namin ng takip ang kanilang mga puso, upang hindi nila maintindihan 
ang Qur’an, at sinanhi Namin na hindi makarinig ang kanilang mga tainga, kahit 
na makita pa nila ang maraming talata o palatandaan na nagpapatunay sa iyo ay 
hindi pa rin nila ito paniniwalaan, hanggang sa umabot sa punto na sila ay 
pupunta sa iyo, O Muhammad (3), upang makipagtalo pagkatapos nilang 
mapatunayan ang mga palatandaang nagpapatunay sa iyo; at sasabihin ng mga 
tumanggi sa mga talata ng Allah: “Jto ay mga kuwento lamang na mula sa mga 
naunang tao na walang katotohanan.” 


26. At sila na mga ‘Mushriktn’ ay pinipigilan nila ang mga tao na sumunod kay 
Muhammad (#) at makinig sa kanya, at sila rin mismo ay inilalayo nila ang 
kanilang mga sarili sa kanya; gayong sa ginagawa nilang pagpigil o pagharang sa 
daan patungo sa Allah (4), ay wala silang pinipinsala o winawasak kundi ang 
kanila lamang mga sarili subali’t ito ay hindi nila namamalayan. 


27. At kung makikita mo lamang, O Muhammad (3%), ang mga ‘Mushrikin’ sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay, ay makakakita ka ng kagimbal-gimbal na 
pangyayari, at ito ay kapag ikinulong na sila sa Impiyerno at makikita ang mga 
nasa loob nito na nakakadena at nakapamatok sa leeg, na nakikita ng kanilang 
mga sariling mata ang kagimbal-gimbal na mga pangyayari at saka pa lamang nila 
sasabihin: “Kung maibabalik lamang kami sa buhay sa daigdig upang 
mapaniwalaan namin ang mga talata ng Allah upang masunod namin at 
mapabilang kami sa mga mananampalataya!” 


[277.] 


Sdrah 6. Al-An‘4m 






SESS ses 


See) 









Eo 










; ib 

ae! eres ct eres hs ae her 2 BERR GE ice ae 
BH SAU UH od ae SOE AIG 
Sot sree 


f AGC aged awa, 


> 


oa 
= Srehk st 


a 


fol 4 nee Aire SoM So, Stes ZoeBn te yp 7 
BAe slog oi se FSI gh Ca) 
y sPhe oats 


oy fet ester Ate Ke <e- 9< ie 
By CRY alec MARI Gye 


s| 


EES 


4 A Acti 


A GS See Ons & 

BGS NSM SE AUS, I 

By ata at Salsa sO 

PaiNiLe ath ol LE ICES F 

FCA aod D bsiyl ov ie hide 8 
z 


2 21h Si AACS nA e4ce-n- 
SSD Or Z MBE GNSS, f 


Juz (Bahagi) 7 


a 


(7 sl) 


6 awd! 5) gw 


SS) 28. Subali’t ang katotohanan ay 


hindi ang yaong kanilang inaangkin, 
bagkus sa Kabilang-Buhay ay lilitaw 
sa kanila ang anuman na alam nila 
na nasa kanilang mga sarili, na ang 
anumang dinala ng mga Sugo sa 
daigdig ay katotohanan, kahit pa ang 
pinalilitaw nila sa kanilang mga 
tagasunod ay salungat hinggil dito. 


At kahit na pagbigyan pa sila at 
pabalikin sa daigdig ay manunum- 
balik pa rin sila sa_ kanilang 
pagmamatigas, paglabag at pagsisi- 
nungaling. Na sila ay sinungaling sa 
kanilang mga sinasabi na: “Kung 







> a 


oA “GE cred Reeheler fr8 sere 7 0r 
i CaicedtSelys Vyin5Sl Mel ys ahs os 
s eg Ue ee me ea 
NON Sid tI YS 


pababalikin lamang kami sa daigdig 
ay hindi namin pasisinungalingan 
ang mga talata ng aming ‘Rabb’ at 




































noc Fico og. oan ery ae Pee we yo gle : ’ 

BS PEACE SVE ATE SS ols * mapabilang kami sa mga 
ee ee, peter wy Sea tk tee & ” 

Be Asya, qakcs ele EN Gt ALN gts “= mananampalataya. 

bas s Bien Sorte vert + 4s ogre “(see eS 7 7 td 

“4 S Shel FSS CINE aces cil = 29. At sinabi nila na mga 
eee, «= Mushrikin’ na hindi naniniwala sa 


Araw ng Muling Pagkabuhay: 
“Walang totoong buhay kundi ang buhay lamang na ito sa daigdig, at tayo ay 
hindi na bubuhayin pang mag-uli pagkatapos nating mamatay.” 


30. At kung makikita mo lamang, O Muhammad (#), ang mga hindi naniwala sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay, kapag sila ay tumindig na sa harapan ng Allah (48), 
para sa Kanyang paghuhukom sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay; 
katiyakan na makikita mo ang napakasama nilang kalagayan, kapag sasabihin na 
ng Allah (4) na Kataas-taasan: “Hindi ba ito ang katotohanan,” na ang ibig 
sabihin, “Hindi ba ang Araw ng Muling Pagkabuhay na ito na inyong tinanggihan 
sa daigdig ay isang katotohanan?” 


Sasabihin nila: “Oo nga po, O aming ‘Rabb,’ ito ang katotohanan.” Sasabihin ng 
Allah (48): “Kung gayon, lasapin ninyo ang kaparusahan dahil sa inyong 
pagtanggi,” na ang ibig sabihin, “Ang kaparusahan na hindi ninyo pinaniwalaan 
sa daigdig, dahil sa inyong pagtanggi sa Allah (8%) at sa Kanyang Sugo na si 
Propeta Muhammad (3).” 


31. Katiyakan, ang talunan ay ang mga walang pananampalataya, na hindi 
naniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli pagkatapos mamatay, hanggang sa ito ay 
maganap sa kanila at sila ay mabibigla na lamang sa masama nilang kahihinatnan, 
at magsisisigaw sila sa kanilang kapighatian sa kanilang mga sarili dahil sa ito ay 
binalewala nila noong sila ay nabubuhay pa sa daigdig, at pasan-pasan nila sa 


[278.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 5 po 


kanilang mga likuran ang kanilang mga kasalanan, at walang pag-aalinlangan na 
napakasama ang mabibigat nilang mga pasanin na mga kasalanan! 


32. Kadalasan na ang buhay dito sa daigdig ay walang iba kundi libangan lamang, 
walang kabuluhan at panlilinlang; gayong ang mabuting gawa sa Kabilang-Buhay 
ay higit na nakabubuti sa mga yaong mayroong takot sa Allah (4), at inililigtas 
nila ang kanilang mga sarili mula sa Kanyang kaparusahan sa pamamagitan ng 
pagsunod sa Kanya at pag-iwas sa mga kasalanan. Hindi ba ninyo naiisip, O 
kayong mga ‘Mushrikin,’ na nalilinlang sa kinang ng buhay sa daigdig, na inuuna 
pa ninyo ay ang anumang naglalaho kaysa sa isang nananatili magpasawalang- 
hanggan? 


33. Katiyakan, alam Namin na nakapagpapalungkot sa iyo, O Muhammad, ang 
ipinapakita ng mga taong nagpasinungaling sa iyo, na kung kaya, tiisin mo ito at 
mapanatag ka; dahil sa katotohanan, hindi ka nila tinatanggihan sa kanilang mga 
sarili, bagkus dahil sa kanilang sukdulang kasamaan at paghihimagsik ay 
tinanggihan nila ang mga malilinaw na katibayan, na ikaw ay totoo; na kung kaya, 
pinapasinungalingan ka nila sa mensahe na iyong dala-dala. 


34. At katiyakan, tinanggihan ng mga walang pananampalataya ang mga naunang 
Sugo kaysa sa tyo, na ipinadala ng Allah (48) sa kani-kanilang mga sambayanan; 
at sila ay pinahirapan dahil sa kanilang pagiging Sugo, subali’t natiis nila ito at 
pinagpatuloy nila ang kanilang pagpapahayag at ang kanilang pakikipaglaban, 
hanggang dumating sa kanila ang tulong ng Allah (4%). At walang pagbabago sa 
mga salita ng Allah (4), na ito ay ang anuman na Kanyang ipinahayag sa 
Kanyang Propeta na si Muhammad (%) bilang pangako sa kanya na tagumpay 
laban sa sinuman na kakalaban sa kanya. 


At katiyakan, dumating sa iyo, O Muhammad (#8), ang kuwento hinggil sa mga 
Sugo na nauna sa iyo; at ang anumang tulong ng Allah (4) na naganap sa kanila, 
at sa anuman na nangyari na kaparusahan at poot ng Allah (4) sa mga hindi 
naniwala mula sa kanila; na kung kaya, sila na naunang mga Sugo ang mga 
halimbawa para sa iyo. Ang ‘Ayah’ o talatang ito ay bilang pampalubag-loob sa 
Sugo ng Allah na si Propeta Muhammad (24). 


35. At kung nahihirapan ka sa ginagawa nilang pagsalungat at pagtanggi sa tyong 
pamamahayag; samakatuwid, kung makakayanan mong maghanap ng ‘tunnel’ sa 
ilalim ng kalupaan o maglagay ng hagdan patungo sa kalangitan upang 
makapagdala ka ng katibayan na nagpapatunay sa mensahe mo bukod diyan sa 
dala-dala mong katibayan ay gawin mo, para mabigyan mo sila ng maliwanag na 
palatandaan na totoo ang ityong sinasabi sa kanila, at kung nanaisin lamang ng 
Allah (%) na tipunin sila sa patnubay na kung saan ito ay nasa sa iyo, bilang 
gabay sa tunay na paniniwala ay magagawa Niya ito; subali’t hindi Niya ito 
ninais, dahil bilang isang ‘Hikmah’ (o karunungan) na Siya lamang ang 
Nakaaalam; na kung kaya, huwag mong itulad ang iyong sarili sa mga walang 
kaalaman na nalulungkot at naghihinagpis. 


[279.] 


Sarah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7s jl) 6 als 8) yw 


36. Ang tumutugon lamang sa iyo, “==! Belt 
O Muhammad (3), sa iyong mga ASae eae peat peas ; OIG, 
pamamahayag ng patnubay ay 
yaong pinakikinggan ang iyong 
mga salita at  pinaniniwalaan, 
subali’t ang mga _ walang 
pananampalataya ay itinuturing na 
mga patay dahil sa ang tunay na 
pagkabuhay ay sa pamamagitan 
lamang ng Islam — ang pagsamba, 
pagtalima sa Allah (4) at pagsunod 
sa Kanyang kautusan. 






















4 2 Hh 

4 oe hace thrm Corres fo wn “Ses cone IG 
$3) eal rn ga} lyOsrnnn cdl ooewale] © ie 
Bey esr “ed ‘aie ve 


Po ce AC LS Aa ot hic, dim - mn 
% BIZ) Passos ales le IZY S65 Qy jee 


te 2 Bee LOPE © RE nr Se Wd & ae GS “ 
DS LY ar alE Gl olde jal 
Mm ARH EGA op oe Bye ee ok te. cee 4 
B Neate ne DU AVGG lo f 


: +o eae 

rao Pirhe er 4 GA Bg ter .crenc E 

= ea ie ah “4 Af ¥5332 F017 12% ~ Ny 13 
§ NSA ABE Feel Sot ff 


. 
27 3ae, oS 


as ac by aegerectces ep 
cere rZs s34-4 5 cen tbe fe ote 
MAMAS MONE A Sas IE 
orn 7 "Za,0, - se - “ 
] CASSEL Dero ssoeee | 
el ee 6 on im <% =f 4204.27 AS 727s Te 
2 CoA SSS Eola SS yes fs 
: Sree oye whee Breer er or 4 4 t 
foe AWS UL Sib scl! & 
De sstt enc cae sore SR Awe R51 OS 
By eeoee ilies l ade TG LD ff 
4% ome At Octn, S Be Ff 445 See 
f CEOS SecA Ag 3s 
“7 cers 


ee ee ne, Fe 
: wi Sa OP eles wl SSas tis 


- 
> 


At ang hinggil sa mga patay, sila ay 
bubuhayin na mag-uli ng Allah (4) 
mula sa kanilang mga _ libingan, 
pagkatapos sila ay ibabalik sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay para 
ipatupad sa kanila ang paghuhukom 
at pagbabayad. 

| Doe aapes SHIR Se f 


aes 5 


- vos 
Sn Pde en Pn I 2 


37. At sinabi ng mga ‘Mushrikiin’ 
bilang pagmamatigas at pagma- 
mataas: “Bakit hindi magpadala 
ang Allah ng tanda bilang himala na magpapatunay kay Muhammad?” Sabihin 
mo sa kanila, O Muhammad (3): “Katiyakan, ang Allah (4%), kaya Niyang 
magpadala sa kanila ng tanda, subali’t ang karamihan sa kanila ay hindi 
nakababatid na ang pagpapadala ng mga palatandaan ay nababatay lamang sa 
‘Hikmah’ (o karunungan) ng Allah (&%).” 












‘ A 3 A > 
bine 2 PS PS PS SP) 


38. At walang anumang hayop na gumagapang sa kalupaan o ibon na lumilipad sa 
himpapawid sa pamamagitan ng dalawa nitong pakpak, kundi ito ay mga grupo ng 
mga nilikha na katulad din ninyo. Wala Kaming kinaligtaan sa talaan ng ‘A/-Lawh 
Al-Mahfoudh’ (ang Talaan ng Pagkakatakda ng lahat) na anumang bagay nang 
hindi Namin itinala; pagkatapos sila ay titipunin ng Allah (4) na kanilang ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha sa Araw ng Muling Pagkabuhay at huhukuman sila sa anuman na 
kanilang nagawa. 


39. At yaong mga tinanggihan ang mga palatandaan ng Allah (4) ay may 
kabingihan sa kanilang pandinig na hindi nila napapakinggan ang anuman na 
nakabubuti para sa kanila, at mga pipi na hindi nagsasabi ng katotohanan; na kung 
kaya, sila ay nalilito sa kadiliman, at hindi nila pinili ang Matuwid na Landas. 
Sinuman ang naisin ng Allah (4) na maligaw ay maliligaw (na ang Kanyang 


[280.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 5 pw 


inililigaw lamang ay ang mga karapat-dapat na iligaw), at ang sinuman ang naisin 
Niyang gabayan ay mapapatnubayan sa Matuwid na Landas. 


40. Sabihin mo, O Muhammad (#8), sa mga ‘Mushrikin:’ “Sabihin nga ninyo sa 
akin na kapag dumating ang kaparusahan ng Allah (&&) sa inyo rito sa daigdig o 
dumating sa inyo ang pagkagunaw ng daigdig na pagkatapos ay bubuhayin kayo 
na mag-uli; mayroong bang iba bukod sa Allah na inyong tatawagin para kayo ay 
iligtas sa anuman na dumating sa inyo na mga pangyayari, kung kayo ay totoo sa 
inyong pag-aangkin sa ginagawa ninyong pagsamba sa mga diyus-diyusan bukod 
sa Allah, na sila ay makapagbibigay ng kapakinabangan o kapinsalaan?” 


41. Hindi ang inyong inaakala ang siyang katotohanan! Katiyakan, ang tatawagin 
ninyo roon ay ang inyong ‘Rabb’ (Allah 4%) na Lumikha sa inyo, walang iba 
kundi Siya at kayo ay hihingi ng saklolo sa Kanya, at kung Kanyang nanaisin ay 
ililigtas Niya kayo sa matinding pangyayari dahil sa Siya ay Ganap na 
Makapangyarihan sa lahat ng bagay; at babalewalain ninyo sa pagkakataong yaon 
ang inyong mga sinamba na mga rebulto at ang inyong mga sinunod na mga tao. 


42. At katiyakan, nagpadala Kami, O Muhammad (3), ng mga Sugo sa mga grupo 
ng mga tao na mga nauna sa iyo, upang hikayatin sila patungo sa Allah (48), 
subali’t hindi nila pinaniwalaan ang mga Sugo; na kung kaya, sinubok Namin sila 
sa kanilang mga kayamanan ng matinding kahirapan, at sinubok (din) Namin sila 
sa kanilang mga katawan ng mga sakit; nang sa gayon ay maniwala sila sa 
kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha nang may pagpapakumbaba at ituon lamang nila 
ang pagsamba sa Kanya. 


43. Subali’t noong dumating sa kanila ang mga ganitong pagsubok, bakit hindi 
sila nagpakumbaba sa kanilang mga sarili, kung gayon? Bagkus ay mas lalo pang 
tumigas ang kanilang mga puso at ginawa ni ‘Shaytdn’ (Satanas) na maging 
kaiga-igaya sa kanila ang kanilang mga masasamang gawain, at ang ginagawa 
nilang pagsamba sa iba. 


44. Samakatuwid, noong kinalimutan nila ang pagsagawa ng mga ipinag-uutos ng 
Allah (4%) at ito ay kanilang tinanggihan, ay binuksan Namin sa kanila ang mga 
pintuan ng lahat ng kabuhayan at pinalitan Namin ang kanilang paghihirap ng 
kaginhawahan sa buhay, ang kanilang mga karamdaman ng kalusugan; upang 
pabayaan sila pansamantala sa kanilang mga ginagawa hanggang sa kalagitnaan 
ng kanilang kasiyahan at pagkalulong sa anumang ipinagkaloob Namin sa kanila 
na kabutihan at biyaya, ay biglang-bigla na lamang Namin silang pinarusahan, na 
sila ay inilublob sa pagkawasak na may kasamang matinding pagsisisi at 
pagdadalamhati. 


[281.] 


Sdrah 6. Al-An‘4m 


ne oe le bots “2 7 fe ree > Js es 
Oiisisacihit gi atyseuti 


Ske ogc Samay es i 


~ RS Tre stere BE rile, Rit ae IS oe 
e HG KIAED Ba Sas 


er ea a a 


Fi4he 


BO Sava AI ate Ss Bp geal dy eo 


4 eter eis ert 7 ost 


Chelvcsale Sse dt okey nari} ; 


ver oS Are 


cs SSE | SA aig SEs 
ij 12% SSO (14) Obi IGE 215i malian fe 


46 SG YSIS CBIAT, Lpatiexe C 


vet - 3 


Meee E5553 APIO AS 


(eo eh pee 6 ESE 
$42 Mos ZSI 4 jah O ie Os 


“ye 


ae 


pwr 


iste? gtallss pas GSeu SAME D @y) 


seep “25 > 


- —e sige a lio Seago Ge 


Juz (Bahagi) 7 


ald ees s. MoD And 


(7 srl) 


6 awd! 5) gw 





45. Samakatuwid, pinutol (Namin) 
ang mga ugat ng kasamaan ng mga 
tao at sila ay pinuksa dahil sa 
kanilang paglabag sa Allah (4) at 
di-paniniwala sa Kanyang mga 
Sugo, walang sinuman ang nalabi 
sa kanila (sila ay  lubusang 
winasak). Na kung kaya, ang 
pasasalamat at papuri ay sa Allah 
(48) lamang na Siyang Lumikha at 
Nagmamay-ari ng lahat ng bagay, 
sa Kanyang pagtulong sa Kanyang 
mga ‘awliyad’’ (mga alipin Niya na 
malalapit sa Kanya) at pagwasak sa 
kalaban. 


46. Sabihin mo, O Muhammad (38), 
sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ 
“Sabihin ninyo nga sa akin, kapag 
inalis ng Allah (8%) sa inyo ang 
inyong mga pandinig at naging 


bingi kayo; at gayundin ang inyong 
mga paningin at hindi na kayo 
makakakita, at isasara ang inyong 
mga puso at wala na kayong maiintindihan, sino pa kaya ang ‘ilah’ (diyos na 
sinasamba) bukod sa Allah (&&) na Kataas-taasan, ang may kakayahan na ibalik 
ito sa inyo? Na kung kaya, pagmasdan mo, O Muhammad, kung paano Namin 
ipinaliliwanag sa iba’t ibang paraan ang mga katibayan sa kanila, subali’t 
pagkatapos nito ay tumatalikod pa rin sila at hindi nila ito iniintindi at hindi ito 
nagsilbing aral sa kanila?” 


sie {7.7 4 Jie ae 





47. Sabihin mo, O Muhammad (38), sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ “Sabihin ninyo 
nga sa akin, kapag biglaang dumating sa inyo ang kaparusahan ng Allah () 
nang wala kayong kamalay-malay, o di kaya ay maliwanag na kitang-kita ninyo 
ito sa pamamagitan ng inyong mga mata, mayroon kayang mawawasak maliban 
sa kanila na mga ‘dzdlimiin’ — taong sukdulan ang kasamaan, dahil sa pagtuon 
nila ng kanilang pagsamba sa iba bukod sa Allah at sa pagtanggi nila sa mga 
Sugo ng Allah?” 


48. At hindi Kami nagpapadala ng mga Sugo kundi bilang tagapagbigay ng 
magandang balita, sa mga susunod sa Amin, na sila ay magkakamit ng walang 
hanggang kaligayahan; at bilang tagapagbabala sa mga makasalanan hinggil sa 
masidhing kaparusahang naghihintay sa kanila. 


[282.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 5 po 


Samakatuwid, sinuman ang maniwala at sumunod sa Kanyang mga Sugo at 
gumawa ng kabutihan, ay wala silang dapat na ipangamba sa_ kanilang 
pakikipagharap sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at wala silang dapat na 
ikalungkot sa anuman na hindi nila nakamtan na makamundong buhay. 


49. Subali’t ang mga yaong tumanggi sa Aming mga talata mula sa Dakilang 
Qur’an at mga himala, ay ipapataw sa kanila ang kaparusahan sa Kabilang-Buhay 
dahil sa kanilang pagtanggi at paglabas sa kautusan ng Allah (48). 


50. Sabihin mo, O Muhammad (3), sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ “Katotohanan 
na hindi ko inaangkin na pagmamay-ari ko ang mga kayamanan sa mga 
kalangitan at kalupaan, na ito ay aking pinapangasiwaan; at hindi ko rin 
inaangkin na ako ang nakaaalam ng mga bagay na lihim, at hindi ko rin 
inaangkin na ako ay anghel. Kundi ako ay Sugo lamang na nagmula sa Allah 
(48), sinusunod ko ang anumang ipinahayag ng Allah (4) sa akin at ipinararating 
ko ang kapahayagan ng Allah (8) sa mga tao.” 


Sabihin mo, O Muhammad (3), sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ “Maaari ba na 
maging magkaparehas ang walang pananampalataya na bulag, na hindi niya 
nakikita ang mga talata ng Allah (4%) at hindi niya ito pinaniniwalaan; at ang 
mananampalataya na nakikita niya ang mga talata ng Allah (88) at ito ay kanyang 
pinaniniwalaan? Hindi ba ninyo pinagtutuunan ng pansin ang mga talata ng 
Allah (4%) upang makita ninyo ang katotohanan at nang sa gayon ito ay inyong 
mapaniwalaan?” 


51. Balaan mo, O Muhammad (#8), sa pamamagitan ng Dakilang Qur’an, ang mga 
yaong batid nila sa sila ay titipunin sa harapan ng kanilang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, at pinaniniwalaan nila ang Pangako ng Allah (%) at ang Kanyang 
babala, na sila ay walang tagapangalaga na tutulong sa kanila bukod sa Allah (48), 
na walang sinuman ang maaaring mamagitan sa kanila sa Allah (4) — maliban sa 
sinumang pahintulutan ng Allah (4) — upang sila ay iligtas sa Kanyang 
kaparusahan; nang sa gayon ay magkaroon sila ng takot sa Allah (4) sa 
pamamagitan ng pagsasagawa sa mga ipinag-uutos at pag-iwas sa mga 
ipinagbabawal. 


52. At huwag mong ilayo sa iyo, O Muhammad (3), ang mga mahihinang Muslim 
na sinasamba nila ang kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa umaga’t hapon, na 
dahil sa kanilang mga mabubuting gawa ay naghahangad silang makaharap ang 
Allah (4) (sa Kabilang-Buhay). Hindi ka mananagot sa kanila na mga mahihirap 
sa anumang bagay, subali’t ang bahala sa kanila ay ang Allah (#8); at ganoon din 
sila sa iyo, wala rin silang pananagutan sa iyo, nguni’t kapag inilayo mo sila sa 
iyo ay magiging kabilang ka sa mga taong sukdulan ang kanilang paglabag sa 
batas ng Allah (8). 


[283.] 


Sdrah 6. Al-An‘4m 


53. Sa ganito Namin sinusubukan 
ang iba’t iba sa kanila dahil sa iba’t 
iba nilang katayuan sa_ buhay, 
kaya’t ginawa Niyang mayaman 
ang iba at ang iba naman ay 
mahirap, ang iba’y malakas at ang 
iba nama’y mahina; at 
nangangailangan ang iba sa kanila 
sa iba, bilang pagsubok sa kanila; at 
upang masabi ng mga _ walang 
pananampalataya na mayayaman: 
“Tyan ba ang mga mahihina na 
pinagkalooban ng Allah ng gabay 
tungo sa Islam mula sa atin?” 
Hindi ba ang Allah (8) ay Ganap 
na Nakaaalam sa mga tumatanaw 
ng utang na loob sa Kanyang 
biyaya, at ginagabayan sila tungo sa 
Kanyang ‘Deen’ o Relihiyon? 


54. At kapag dumating sa iyo, O 
Muhammad (8), ang mga yaong 


Juz (Bahagi) 7 


HEISE 


(7 sl) 


rant BAses, |B 


Ktree 


AES 


‘Bic: Dei Cua tis: 4k ‘ 
a as Kichic ae S 


w- 47 


iy te oe Sols BES 


CHAT 46 


B oesseticich aoc R 
; S epee k as SLBA 3 
: FU onckE AILS £5 — 


se kg 


12 Dac c Meee seas 


i Gsacelaa, phe Asc bik es 


4 e- t 


= seents Boi AEBS chests 3 


rsh ore 


= ca sits St cre NG SD D Geli 


Sue ent gags 


3 Tel Byes Gp ANT i 


wo Ss mse Ret OF8A hee ge 


‘ Ss AGA eas sa 


oztertir 


AGG Sie L563 FG Ai te 


e Dui SN wo eTects 
naniwala sa mga talata ng Allah, na a SaaS SE 
nagpapatotoo hinggil sa iyo mula sa 
Dakilang Qur’an at iba pa, na nagtatanong hinggil sa kung paano sila 
mapapatawad sa kanilang mga nagawang kasalanan, igalang mo sila sa 
pamamagitan ng pagtugon ng ‘Saldm’ sa kanila, at ibalita mo sa kanila ang 
magandang balita hinggil sa napakalawak na habag ng Allah (4); at katiyakan, 
itinala ng Allah (4%) na Kataas-taasan sa Kanyang Sarili ang habag para sa 
Kanyang mga alipin bilang kagandahang-loob na ang sinumang nakagawa ng 
kasalanan na may kamangmangan na hindi niya alam ang magiging bunga nito ay 
magiging sanhi ng pagkapoot ng Allah (4), na pagkatapos ay nagbalik-loob siya 
sa Allah (&), at nagpatuloy sa pagsasagawa ng mabubuting gawa; katiyakan, 
patatawarin siya ng Allah (4) sa kanyang mga kasalanan, dahil Siya ang 
‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa Kanyang mga alipin na nagsisisi, na 
‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 





[Ang sinumang nagkasala sa Allah, sinadya man ito o hindi, dahil sa kanyang 
kamangmangan hinggil sa kaparusuhan nito at sa pagdudulot nito ng poot sa Allah 
(48), ay ituturing siyang mangmang kung hindi niya alam ang kaparusahan nito, 
kahit na ito pa ay alam niya na ipinagbabawal. | 


55. At sa ganitong pamamaraan ng pagpapahayag Namin sa iyo, O Muhammad 
(8), ipinaliliwanag ang mga malilinaw na katibayan sa lahat ng katotohanan, na 


[284.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 5 po 


tinatanggihan ng mga nasa kamalian; nang sa gayon ay lumitaw ang katotohanan 
at lumantad ang daan ng mga gumagawa ng mga kasamaan na lumalabag sa mga 
Sugo. 


56. Sabihin mo, O Muhammad (8), sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ “Katiyakan, 
ang Allah (&) na Kataas-taasan, ay pinagbawalan ako na sumamba sa mga 
rebultong inyong sinasamba bukod sa Kanya.” At sabihin mo sa kanila: “Hindi 
ako susunod sa inyong mga walang kabuluhan na pagnanasa. Dahil kapag 
sinunod ko ang inyong kagustuhan, katiyakan na maliligaw ako mula sa Tamang 
Landas, at hindi ako mapapabilang sa mga ginabayan.” 


57. Sabihin mo, O Muhammad (3), sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ “Ako ay nasa 
malinaw na katibayan, bilang batas ng Allah (4%) na ipinahayag sa akin, na ito ay 
bukod-tangi na pagsamba lamang sa Kanya subali’t ito ay inyong tinanggihan, at 
wala akong kakayahan na ibaba sa inyo ang kaparusahan na inyong minamadali, 
at walang sinuman ang nagpasiya ng pag-aantala nito kundi ang Allah (38), 
sapagka’t ang pagpapasiya ay sa Allah (&) lamang, inihahayag Niya ang 
katotohanan at Siya ang ‘Khayrul Fasileen’ - Pinakamagaling sa mga hukom na 
nagpapahiwalay ng tama sa kamalian.” 


58. Sabihin mo, O Muhammad (28), sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ “Kung kaya ko 
lamang na ibaba sa inyo ang kaparusahan na inyong minamadali ay gagawin ko 
at nang sa gayon ay matapos na ang anumang namamagitan sa akin at sa inyo, 
kaya nga lamang ang Tagapagpasiya nito ay ang Allah (&&) lamang, at Siya ang 
Ganap na Nakaaalam sa sinumang sukdulan ang kasamaan at sa kanila na mga 
‘“Mushriktin’ — nagtambal sa pagsamba sa Allah o sumamba sa iba bukod sa 
Allah.” 


59. At nasa Allah (4) na Kataas-taasan ang mga susi ng lahat ng lihim, at walang 
sinuman ang Nakaaalam nito bukod sa Kanya, at kabilang sa mga kaalamang ito 
ay ang kaalaman hinggil sa ‘As-sa‘ah’ (ang Oras ng katapusan ng sandaigdigan), 
ang pagpapababa ng tubig-ulan, at kung ano ang katayuan ng mga sanggol na nasa 
mga sinapupunan ng ina, at kung ano ang iyong kikitain at mangyayari 
kinabukasan, at ang lugar na kung saan ang tao ay mamamatay, alam Niya kung 
ano ang nasa kalupaan at nasa karagatan, at walang anumang dahon na nalalagas 
nang hindi Niya ito nalalaman, maging ang lahat ng butil na nasa ilalim ng 
kalupaan, at ang lahat ng sariwa at tuyo; ay nakatala sa Kanyang Aklat, na isang 
Malinaw na Talaan na ito ay tinatawag na ‘A/-Lawh Al-Mahfoudh.’ 


[285.] 


Sdrah 6. Al-An‘4m 


Nias Bey 


ORE DRE Di han ore 
Nba A 


ON ae 


fl SB oe f/f A ere ae 2 Zeer Bert Ig 
y Awl Al Le Dh Set cills 


ott wr oe ZAtty LAMPE 2 od 4 Aver 
* 4% 4 ha wie . , 
mo ASS oe del yea] 43 


Be ord 4 45,.3¢h 


z°rh 


es m tuf-3- a ~ Cart Red 
BLS lS D SSeS ee 


ar 247 


* gh presi hine 7c é ene a 
f SG LIMES ESL 


a 


74% 


ont. Sore e-ssce 2 2 Soar or et 
f SRE aps shes | 


A Ge 


£40 ae oe FGI IS 2 eo 4 re A424 
BB) Wie ileal SODSyS als I 
Ml Ser Se fr ode RAR Pe PS ator - © 
A) San ob et LN Set NS 504 3 
he Borst Spe Aecd ces eh eb TD 
Ios SN SS SE cs 


‘ea t tees 3 Mews Ute 
f KID IG MELA L ST L5 45S 


or F872 04 oe 


BM a 4, 2h MN ON 71S Z 

x) Bape OM M Ly ay Opeld Sng Bont ls en 
Fi Sr BS ce OS 7 ut BBS Sr wher » of a7 ioe 
BD Lp eee Slee eRe 


“2 { 


ee e 4 470 hn “<3 
CSN LBW 


SAS ea eis eA 


Juz (Bahagi) 7 


Kotcchgs il 


v. ad 1h 3c gi Z Secs . 
es eas MIG 2 Woke at, : 
= ode ot ot wr Ir RIS 

or OG SEA Sas! & 


Ge thrahk os Shee seh 


i ve oe peper ree ss 
Ra] oo Dac lotlod dad lo paid gob ellos § 


(7s 3H) 6 plu! 8) pw 
60. At Siya, ang Allah (4) — 
Luwalhati sa Kanya at Kataas- 
Taasan, ang kumukuha ng mga 
kaluluwa sa gabi (kapag kayo ay 
natutulog) na katulad ng pagkuha 
nito sa oras ng kamatayan, at batid 
Niya kung ano ang inyong kikitain 
at kung ano ang inyong ginagawa sa 
araw; pagkatapos ay ibinabalik Niya 
ang inyong mga kaluluwa sa inyong 
mga katawan pagkagising ninyo 
mula sa pagtulog, na katulad ng 
magaganap sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay pagkatapos ninyong 
mamatay; upang mabuo ninyo ang 
itinakdang buhay dito sa daigdig, 
pagkatapos (sa dakong huli) sa 
Allah (4) kayo ay magbabalik 
pagkatapos kayong buhaying muli 
mula sa inyong mga _libingan. 
Pagkatapos sasabihin Niya sa inyo 
kung ano ang inyong ginawa sa 
buhay dito sa daigdig, pagkatapos 





kayo ay tutumbasan ayon doon. 


61. At ang Allah (&), Siya ay ‘Al-Qahir’ — ang Ganap na Tagapagpuwersa sa 
Kanyang mga alipin, na Siya ang Ganap na Nangingibabaw sa lahat na angkop na 
angkop sa Kanyang Kadakilaan. Lahat ng bagay ay nagpapasailalim sa Kanyang 
Kadakilaan at Kamaharlikaan, at nagpapadala Siya sa Kanyang mga alipin ng mga 
anghel na siyang nagtatala ng kanilang mga gawain, hanggang sa kapag naganap 
ang kamatayan sa isa sa kanila ay kukunin ng anghel-ng-kamatayan at ng mga 
kasamahan nito ang kanyang kaluluwa, at hindi nila ipinagsasawalang-bahala ang 
ipinag-utos sa kanila. 


62. Pagkatapos sila na mga namatay ay ibabalik sa Allah (), ang tunay na 
‘Mawla@’ — ang Tagapangalaga, ang Makatarungang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. Na 
karapat-dapat mabatid na walang pag-aaliniangang Siya lamang ang 
Maghuhukom sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa pagitan ng Kanyang mga alipin, 
at Siya ang ‘Asra‘ul Haseeb’ — Pinakamabilis sa Pagsasagawa ng Paghahatol. 


63. Sabihin mo, O Muhammad (3%), sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ “Sino ba ang 
nagligtas sa inyo mula sa mga nakatatakot na kadiliman sa kalupaan at 
karagatan? Di ba Siva, ang Allah (&&) ang inyong dinadalanginan, sa mga oras 
ng inyong kagipitan na may pagpapakumbaba, lantad man ito o lihim?” Sinasabi 


[286.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 8) po 


ninyo: “Kapag iniligtas kami ng aming ‘Rabb’ sa mga nakatatakot na ito ay 
magiging kabilang kami sa mga tumatanaw ng utang na loob, sa pamamagitan ng 
pagsamba sa Kanya na Kataas-taasan, na Bukod-Tangi na walang katambal.” 


64. Sabihin mo, O Muhammad (#4), sa kanila na mga ‘Mushrikin: “Ang Allah (8%) 
ay Siyang Bukod-Tangi na magliligtas sa inyo mula sa mga nakatatakot na ito at 
sa lahat ng kagipitan, samantalang kayo ay naglalagay (pa rin) ng katambal sa 
pagsamba sa Allah (&8).” 


65. Sabihin mo (pa rin), O Muhammad (3), sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ “Ang 
Allah (4%) na Kataas-taasan na Siyang Bukod-Tangi na Makapangyarihan ang 
magpapadala sa inyo ng kaparusahan mula itaas ninyo na tulad ng pagbagsak ng 
mga bato, o pagbagsak ng malakas na ulan o anupamang mga katulad nito, o di 
kaya ay mula sa ilalim ng inyong mga paanan na katulad ng lindol o paglamon 
ng kalupaan, o di kaya ay magkagulu-gulo kayo at magiging mga grupo na hindi 
nagkakasundo’ t nagpapatayan, o di kaya ay ipapatikim sa inyo ang karahasan ng 
isa’t isa.” 


Pagmasdan mo, O Muhammad (#8), kung paano Namin ipinapakita sa iba’t ibang 
pamamaraan ang mga malilinaw na katibayan, sa kanila na mga ‘Mushrikin’ 
upang ito ay kanilang maintindihan at mapagkunan ng aral. 


66. At tinanggihan ng mga walang pananampalataya, O Muhammad (#8), mula sa 
iyong sambayanan ang Dakilang Qur’an; samantalang ito ay dalisay na Aklat at 
totoo sa lahat ng ipinapahayag nito. Sabihin mo sa kanila: “Hindi ako ang 
tagapangalaga sa inyo at tagapagmasid, kundi ako ay Sugo lamang ng Allah na 
ipinararating sa inyo ang anuman na mensahe na ipinag-utos sa akin.” 


67. Lahat ng balita ay mayroong hangganan bilang katotohanan na kung saan ito 
na ang pagpapanatilihan nito; na kung kaya, lilitaw ang katotohanan mula sa 
kamalian; at walang pag-aalinlangang ito ay mababatid ninyo, O kayong mga 
walang pananampalataya, bilang bunga ng kung ano ang inyong ginawa kapag 
dumating ang kaparusahan ng Allah (4) sa inyo. 


68. At kapag nakita mo, O Muhammad (#8), ang mga ‘Mushrikin,’ na nagsasalita 
laban sa mga talata ng Dakilang Qur’an na mga kasinungalingan at pag-alipusta, 
ay lumayo ka sa kanila hanggang sa ibahin nila ang kanilang usapan, at kung 
sinanhi ni ‘Shaytdn’ na makalimutan mo ang bagay na ito, subali’t pagkatapos ay 
naalaala mo ito, samakatuwid ay huwag ka nang umupo sa mga taong ‘dzdlimin’ 
(masasama), mga nagsasalita ng mga kasinungalingan laban sa mga talata ng 
Dakilang Qur’an. 


[287.] 


Sarah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 jl) 6 als 8) wo 





69. Walang anumang pananagutan ‘2=!i* Bea 
ang mga mananampalatayang MSIE DK es aad a aad oc oad ad Sd a 
natatakot sa Allah, sinusunod nila © i 
ang Kanyang mga ipinag-uutos at 


= o < ee Brace 
Se tetet gle Sst od 


ys 42 <r ie Bie dee 
iniiwasan nila ang Kanyang } Se err ? 
ipinagbabawal, sa mga taong }) -« a jot a 
nagsasalita laban sa talata ng & GSES Beice S 
Dakilang Qur’dn at hinahamak ito, 2 
samantalang ang dapat nilang gawin © Syed Lestat 
ay pagpayuhan ang mga ito na @) G\icy a: se xBleest eee 
tumigil sa mga maling paratang nila, A Sesdosl iz “hy KO I ENS bets 
upang sila ay matakot sa Allah (4). a 22 oy cece Cee ae bebe Bb Aah e On 

es ee ee 
70. Pabayaan mo, O Muhammad Sasol aschtts es Ale 
ee SiGiih Sse PE CMM Ii es " 
nagtuturing sa ‘Deen’ ng Islam fy _ eu Rae “yy yea: I 
bilang laruan at libangan, at @& veal 2313 D Sasi SAobat > le 
kanilang hinahamak ang mga talata & — 531385 © aye 3 a Ayce Gh5 288 a 
ng Allah, na kung saan sila ay By) sce MN aNb esa st 


nalinlang ng makamundong buhay @ Rieaees 4 ceptor Ss 


at ng mga _ kinang nito, at @ Srl RAEI, Sia v=o 
paalalahanan mo sa pamamagitan © Nae res cy 
ng Kabanal-banalan na Qur’4n ang ome iG 
mga yaong ‘Mushrikin’ at iba pa; 
upang hindi mawasak ng sinuman ang kanyang sarili sa pamamagitan ng 
pagsagawa ng kasalanan at paglabag sa Kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at 
walang sinuman ang makatutulong sa kanya kundi ang Allah (48), na ililigtas siya 
mula sa kaparusahan, at walang sinumang tagapamagitan ang maaaring 
mamagitan sa kanya, at kahit na anumang bagay ang kanyang ipantubos ay hindi 
ito tatanggapin sa kanya. 





Sila ang mga yaong winasak dahil sa kanilang mga kasalanan, at ang para sa 
kanila sa Impiyerno bilang inumin ay kumukulong tubig at masidhing 
kaparusahan; dahil sa kanilang paglabag sa Allah (4) at sa Kanyang Sugo na si 
Muhammad (38) at sa ‘Deen’ o Relihiyong Islam. 


71. Sabihin mo, O Muhammad (8), sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ “Sasamba ba 
tayo sa iba bukod sa Allah, ng mga rebulto na hindi man lamang makapagbibigay 
ng kapakinabangan at walang maidudulot na anumang pinsala? At babalik ba 
tayo sa pagtanggi pagkatapos tayong gabayan ng Allah (&) tungo sa Islam? Ang 
magiging katulad natin sa ating pagbabalik sa pagtanggi ay katulad ng iniligaw 
ng mga ‘Shaytan, na kung kaya, siva ay gagala-gala nang nasa kalituhan sa 
ibabaw ng kalupaan, at mayroon sivang mga kasamahan na mga matitino na 


[288.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 5 pw 


naniniwala sa Allah at nag-aakay tungo sa Matuwid na Landas na kanilang 
tinatahak, magkagayunpama’y siya ay tumanggi.” 


Sabihin mo, O Muhammad (3), sa kanila na mga ‘Mushrikin: “Kativakan, ang 
patnubay ng Allah (4%) na kung saan ako ay Kanyang ipinadala para rito, ang 
Siyang tunay na patnubay, at inutusan tayong lahat na sumuko sa Allah (&&) na 
‘Rabb’ ng ‘Al-‘Alamin,’ sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya nang Bukod- 
Tangi na walang katambal, dahil Siya ang ‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha at 
Nagmamay-ari ng lahat.” 


72. At ganoon din, inutusan din Niya tayo na isagawa ang kabuuan ng ‘Salah’ at 
maging matatakutin sa Kanya sa pamamagitan ng pagsasagawa sa Kanyang 
ipinag-uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal. At Siya na Kataas-taasan ay 
sa Kanya titipunin ang lahat ng mga nilikha sa Araw ng Muling Pagkabuhay. 


73. At ang Allah (8) na Luwalhati sa Kanya, ay Siyang lumikha ng mga 
kalangitan at ng kalupaan nang makatotohanan; na kung kaya, alalahanin mo, O 
Muhammad (#2), ang Araw ng Muling Pagkabuhay, na kung saan, sasabihin ng 
Allah (8) na: ‘Kun fayakin!’ — mangyari at kaagad na mangyayari ang Kanyang 
kagustuhan sa isang iglap lamang o mas mabilis pa kaysa rito. Ang Kanyang 
Salita ay Ganap na Katotohanan. 


Siya lamang ang Bukod-Tanging Nagmamay-ari ng lahat, sa Araw na hihipan ng 
anghel ang ‘As-Sur’ (Trumpeta), sa ikalawang pag-ihip na kung saan kapag ito ay 
naganap ay magbabalikan ang mga kaluluwa sa kani-kanilang mga katawan. 


At Siya na Luwalhati sa Kanya, ay ‘Al-Hakeem’ — ang Ganap na Maalam, O mga 
tao, kung anuman ang bagay na hindi ninyo alam at maging ang mga bagay na 
inyong nakikita, na inilalagay Niya ang lahat ng bagay sa tamang dapat nitong 
paglagyan; na Siya ay ‘Al-Khabeer’ — Ganap ang Kanyang Kagalingan na 
Nababatid Niya ang lahat sa Kanyang mga nilikha. 


At ang Allah (4), Siya lamang ang Bukod-Tanging nagtatangan ng mga bagay na 
ito at ng iba pang mga katangian na angkop na angkop lamang sa Kanya, sa 
umpisa pa lamang ng paglikha ng lahat at sa katapusan nito, at kung paano ito 
nagsimula at saan ito tutungo, at Siya ang Bukod-Tangi na karapat-dapat lamang 
na sambahin; at nararapat na sundin ang Kanyang batas, na ang pagsunod sa 
Kanyang batas ay pag-aasam ng Kanyang Pagmamahal at Kapatawaran. 


[289.] 


Sarah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 jl) 6 als! 8) yo 





dee ee! 74. At alalahanin mo, O Muhammad 
: : : : ; ; ey «= (48), ang pakikipagtalo ni Ibrahim 
(se) sa kanyang ama na si Azar, 
zs. = noong sinabi niya sa_ kanya: 
JME Dnt espa ©, “Itinuturing mo ba ang mga idolo 
i Sykes Sess Kt ™, bilang ‘dlihah’ (mga diyos) na 
CG Gis SBCERIS jin & sinasamba bukod sa Allah? Dahil 
per © nakikita kita at ang inyong mga 
IGE aus sone esd se kasamahan na nasa malinaw 
*) pagkaligaw at pagkalihis mula sa 

Sea i Matuwid na Landas.” 


Cte 4c an Lai JG 135@ 4 5 


snr ets, Ceres 


os Slee 23} sp Sa ~ 75. At katulad ng paggabay Namin 
NG ecg = kay Ibrahim (#8) tungo sa 
- Seiipdates Ogi ats = katotohanan hinggil sa pagsamba, ay 
= piace. Poveda (4 ried *, ipinakita (rin) Namin sa kanya ang 
8S PBL SEIS oie 5 oor" T) anumang mga nasa kalangitan at 
SACL AIR HWE AASV > kalupaan, bilang dakilang kaharian 
be z aoe BO a 42595 Ff ices a “ kamangha-manghang kapangya- 
Cg ESCH LE » rihan, upang siya ay maging 
a r ee ps set - ous S ss abies & kabilang sa mga matatag at may 
bs ae i. dle We Nyala, ae sat ~ katiyakang Pananampalataya. 





76. Noong dumilim na ang gabi kay 
Ibrahim (s¢#!) at hindi na siya nakikita ng kanyang sambayanan; na upang 
mapatunayan niya sa kanila na ang kanilang relihiyon ay mali at sila ay 
sumasamba sa mga bituin. Nang nakita ni Ibrahim (#¢#\) ang bituin ay sinabi niya 
sa kanyang sambayanan — upang patunayan niya nang paunti-unti ang hinggil sa 
Kaisahan ng Allah (4): “/to ang aking ‘Rabb,’” subali’t noong lumubog (o 
naglaho na) ang bituin, kanyang sinabi: “Hindi ko gusto sa mga sinasamba ang 
mga lumulubog.” 


77. Noong nakita ni Ibrahim (#¢%|) ang buwan na lumitaw, sabi niya sa kanyang 
sambayanan, para lamang pagbigyan sila: “/to ang aking ‘Rabb.’” Subali’t noong 
ito ay lumubog na, sinabi niya, bilang pag-aasam sa gabay ng Kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha: “Kung hindi ako gagabayan ng aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
tungo sa katotohanan sa Kanyang Kaisahan ay magiging kabilang ako sa mga 
taong naligaw mula sa Tamang Daan na sumamba ng iba bukod sa Allah.” 


78. Noong nakita niyang sumikat ang araw, sinabi niya sa kanyang sambayanan: 
“Tto ang aking ‘Rabb,’ ito ay mas malaki kaysa sa bituin at buwan,” subali’t 
noong lumubog na ang araw, sinabi niya sa kanyang sambayanan: “Katiyakan, 
ako ay walang pananagutan sa anumang mga itinatambal ninyo na iba sa 
pagsamba sa Allah, na mga rebulto, mga bituin at mga imahen.” 


[290.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 553!) 6 ali! 5 po 


79. Katiyakan, iniharap ko ang aking mukha sa pagsamba sa Allah (4) na Kataas- 
taasan na Bukod-Tangi at Nag-iisa, na Siyang lumikha ng mga kalangitan at 
kalupaan bilang pagdadalisay (paglilinis) mula sa ‘Shirk’ (pagtatambal o 
pagsamba ng iba), at ako ay hindi kabilang sa mga sumasamba ng iba bukod sa 
Allah. 


80. At nakipagtalo ang kanyang sambayanan sa kanya hinggil sa Kaisahan ng 
Allah (48), sinabi niya: “Nakikipagtalo ba kayo sa akin hinggil sa pagsamba ko sa 
Allah (8) na Bukod-Tangi at Nag-iisa, samantalang ginabayan Niya ako tungo sa 
pagkakakilala sa Kanyang Kaisahan? 


“At kung tinatakot ninyo ako na kaya akong ipahamak ng inyong mga sinasamba, 
walang pag-aalinlangan na_ hindi ako natatakot, at ito ay _ hindi 
makapagpapahamak sa akin, maliban na lamang kung gugustuhin ng aking 
‘Rabb’ na mangyari ang anumang bagay. Saklaw ng aking ‘Rabb’ sa Kanyang 
Kaalaman ang lahat ng bagay. Hindi ba kayo nakaaalaala kung gayon, nang sa 
gayon ay malaman ninyo na Siya lamang ang Bukod-Tangi na karapat-dapat 
sambahin?” 


81. “At paano ako matatakot sa mga rebulto na inyong sinasamba samantalang 
kayo ay hindi natatakot sa aking ‘Rabb’ na Siyang Lumikha sa inyo at sa inyong 
mga rebulto na inyong itinatambal sa pagsamba sa Kanya, gayong wala naman 
kayong anumang katibayan? Sino ba sa dalawang grupo — ang grupo ng mga 
sumasamba ng iba bukod sa Allah at ang grupo na tanging sumasamba lamang 
sa Allah (&), sino ba ang mas may karapatan na maging mapanatag, mapayapa 
at ligtas sa kaparusahan ng Allah (4%)? Kung alam ninyo na kayo ay totoo sa 
inyong sinasabi ay sabihin ninyo sa akin.” 


[291.] 


Sdrah 6. Al-An‘4m 


Juz (Bahagi) 7 


(7 srl) 


6 awd! 5) gu 





82. Ang mga yaong naniwala sa 
Allah at sumunod sa Kanyang Sugo, 
na hindi nila hinaluan ang kanilang 
paniniwala ng ‘Shirk? 0 
pagtatambal, ang para sa kanila ay 
kapanatagan at kapayapaan, at sila 
ang ginabayan tungo sa Matuwid na 
Landas. 


83. At yaon ang katibayan na 
Aming ipinagkaloob kay Ibrahim 
(se8\) na siyang ginawa niyang 
katwiran sa kanyang pakikipagtalo 


sa kanyang mga _ sambayanan, 
hangang sa nagapi niya ang 
kanilang katibayan. 


Iniaangat Namin ng antas ang 
sinuman na Aming nais mula sa 
Aming mga alipin, dito sa daigdig at 
sa Kabilang-Buhay. Katiyakan, ang 
iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang 
‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa 
pangangasiwa sa Kanyang mga 


ssasibss 


Oye TOUT tors S Bom a 














Ses 


yeaa te 
FS Foe DT 4 





I ee Oe ee eee 
SAA AST Ue, GOo (2b Ts lake Gall 
Pg ne f8e Ae Fs vi7 ec Ar rh AY 
Sea ES Ess GS 5 BO Op _44 ay 
4, 
BRR ES SH E-CE TF 5 COAG 
DAES Sse eytes 3 
eAckcers $48 GA ere oe ieee BA 
Lap glo ne Wes Sgt Gort) Lays IG 


ue 
AA RECO ok hee cece 
S35 SG 3 lo S53 Sosa |B 








Pate 
A 






c 
ae - ost 2% Ae Bos De ASC 
BD Sc FAIS S55 153 G28 
ae a7 eA Ae “+ rel eee ie 
DB Set SEO a IES B 
DR ae Se fe One We eee | a 
ey de GLa Ne gloss rp saul intact’ 
yy Breese oe ve wrtce j\-° - Ame 717i ‘ 
Ba) Peara legis ptrds gable css Ay nell! i 
~~ 6+ 73-7 -2 04 4, eB teree 
Sr ails Ds BD ps5 25 beeal| aia 
Bie sor 4 oad] ark So Oe ee 
: PEE pe bedi SA19 5 sal ce 52 soy 
BY terest ee etesacee < Sew ok leo hone 
GB) SEG SI el HAS | Se 
Me Psat ect xp ie tee 
~ Sept DAU, UB 5a V5 fSGob r 
ui AR 22s 3 7 acSee 7 - fe 4 ge 
Yous Soli gil sao MAS3 » 
er > ithe MAE e vA eo Pa Wee Ae & 
a ky nab bee S3Y) aj et a sie “ les | 
kK KG DRS Doe Doe Dc 





oft ein 










+ 
eB) 






=, 












ot, EIT os, PRAT os, PRS 3, 8) 


nilikha, na ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam at Nakababatid sa kanila. 


84. At biniyayaan Namin si Ibrahim (8!) sa pamamagitan ng pagkakaloob Namin 
sa kanya ng anak na si Ishaq (#8!) at inapo na si Ya'qib (Jacob #8\), at silang 
dalawa ay ginabayan ng Allah (4) sa Daan ng Patnubay; at bago kay Ibrahim, 
Ishaq at Ya'qub, ay ginabayan din Namin si Nth (Noah #8); at ganoon din, 
kabilang sa kanyang inapo na ginabayan ay sina Dawood (David), Sulayman 
(Solomon), Ayytb (Job), Yasuf (Joseph), Mousa (Moises) at Haroun (Aaron) 
(‘‘Alayhimus salam’). At ganoon ang paggantimpala Namin sa kanila na mga 
Propeta sa kanilang kabutihan, na ginagantimpalaan Namin ang lahat ng 


mabubuti. 


85. At ginabayan din Namin sina Zakariya (#8), Yahya (Juan #8), ‘Isi (Hesus 
ye) at Ilyas (881), na lahat sila ay mga Propeta na kabilang sa mga matatapat. 


86. At ginabayan din Namin sina Isma‘il (Ishmael 4), Al-Yasa’ (Elisha ¥&l), 
Yunus (Jonah #2\) at saka si Lut (Lot #81); at lahat sila ay mga Sugo mula sa mga 
Propeta, na mas pinili Namin kaysa sa ibang mga tao, sa_ kani-kanilang 


kapanahunan. 


[292.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 5 po 


87. At ginabayan din Namin sa katotohanan ang sinuman na Aming nais na 
gabayan mula sa kanilang mga magulang, sa kanilang mga pamilya at sa kanilang 
mga kapatid; at pinili Namin sila sa Aming ‘Deen’ para sila ang magparating ng 
Aming mensahe sa mga tao na kung saan sila ay ipinadala, at ginabayan Namin 
sila sa Tamang Landas nang walang kamalian, na ito ay hinggil sa Kaisahan ng 
Allah (8) at paglalayo sa Kanya mula sa lahat ng uri ng ‘Shirk’ (pagtatambal o 
pagsamba ng iba). 


88. At ang patnubay na ito ay ang Patnubay ng Allah (4), na iginagabay Niya sa 
sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin. At kahit na sila pa ay mga 
Propeta, kung sakali na sila ay sasamba ng iba bukod sa Allah ay mawawalan ng 
saysay ang lahat ng kanilang ginawa; sapagka’t ang Allah (%), hindi Niya 
tinatanggap ang anumang gawa na may kahalong ‘Shirk.’ 


89. Sila na mga Propeta, na biniyayaan Namin ng patnubay at pagiging Propeta, 
na sila ang mga yaong pinagkalooban Namin ng Aklat na katulad ng ‘Suhuf ni 
Ibrahim (s¢2!), ‘Tawrah’ ni Mousa (2\), ‘Zabour’? ni Dawood (David I) at 
‘Injeel’ ni ‘isi (Hesus #8); at pinagkalooban Namin sila ng kagalingan sa 
pagkakaunawa sa mga Aklat na ito, at pinili Namin sila para iparating ang Aming 
‘Wahi’ (0 Rebelasyon). 


Na kung kaya, kung lalabagin ng mga walang pananampalataya mula sa iyong 
sambayanan ang mga talata ng Dakilang Qur’4an, O Muhammad (3), katiyakan 
ipinagkatiwala Namin ito sa ibang mga tao — ang ibig sabihin ay sa mga 
‘Muhdjireen’ at mga ‘Ansar,’ at ang mga tagasunod nila hanggang sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay — na sila ay hindi lalabag, kundi ito ay paniniwalaan nila at 
tutuparin nila kung anuman ang kanilang pinaniwalaan. 


90. Sila na mga Propetang nabanggit ay ang mga yaong ginabayan ng Allah (4) 
tungo sa Kanyang Tunay na ‘Deen’ (0 Relihiyon); na kung kaya, tahakin mo ang 
kanilang mga Daan, O Muhammad (38). 


Sabihin mo sa mga ‘Mushrikin’ “Hindi ako humihingi sa inyo ng kapalit na 
makamundong bagay sa aking pagpaparating sa inyo ng Islam, dahil ang aking 
gantimpala ay mula lamang sa Allah (&&). At walang anumang mensahe ang 
Islam kundi hikayatin ang lahat ng tao tungo sa Matuwid na Daan, at 
paalalahanan kayo at lahat ng katulad ninyo na nananatili sa kamalian; nang sa 
gayon, ay makaalaala kayo sa anumang bagay na kapaki-pakinabang sa inyo.” 


[293.] 


Sarah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 jl) 6 alu 8) yw 


eis Bea 


$5040 


1 SEMI BASS; ‘ 


2 tie VA.42 


ADS aslip ase gnaty KucM SHITE S & 


+2 $e bos 


DVS Ae eh BGC abpae 


cay Dark merase 555 Sie 


LEB Pde 


Ar ere fee 


Saar oS 52 BAT ALS 1355 2 


ee ae aed Ara c 


dorad STL Bist ss 35 26 Sita c 
FeAl D Di weeks B 


: JOB ArFale. 


pies coir itz 


sarc hs 


LS AGAINSA 
. Sei pully SNTOS, read 
; pS CG E 
MEAG SHS eMac oY 
pees a DaKencstoes 

seb Di SARE S| SEIS 2 


91. Hindi nila iginalang ang Allah 
(48) nang karapat-dapat na 
paggalang para sa Kanya, noong 
sila ay hindi naniwala na ang Allah 
(48) ay nagpahayag ng anumang 
kapayahagan sa sinumang tao. 


Sabihin mo sa_ kanila, O 
Muhammad (8): “Kung ang katulad 
ng inyong inaangkin ay 
katotohanan, sino kung gayon, ang 
nagpahayag ng Aklat na dala-dala 
ni Mousa sa kanyang sambayanan 
bilang Liwanag sa sangkatauhan at 
Gabay sa kanila?” Pagkatapos ay 
inihayag niya ang mga salita sa mga 
Hudyo para pigilan sila sa kanilang 
maling gawain, sa pagsasabi sa 
kanila ng: “Pinaghiwa-hiwalay 
ninyo ang Aklat sa pira-pirasong 


“4 6 tf wets 508 a, Zz eae Se 
ns S 4) = ea Panes or pahina, at pagkatapos_ inilantad 
“2 of25 oe 2% eto 33 4Gs te . . . 

2 ih et a %, ninyo ang iba at ang karamihan 
FEKE EKA DLA : “9 dito ay inilihim ninyo, at kabilang 
sa inyong inilihim ay ang 
kapahayagan hinggil sa katangian ni Muhammad (#8) at ang kanyang pagiging 
Propeta. 





“At tinuruan kayo ng Allah (&&), O kayong mga Arabo, ng Dakilang Qur’an, na 
Kanyang ipinahayag sa inyo, na kung saan nandoroon ang mga kuwento ng mga 
nauna sa inyo at ng mga susunod pa sa inyo pagkatapos ninyong mamatay, na ito 
ay wala kayong kaalam-alam, kayo at ang inyong mga ninuno.” Sabihin mo: “Ang 
Allah (4%) ang Siyang nagpahayag nito.” Pagkatapos ay pabayaan mo na sila sa 
kanilang mga walang kabuluhan na sinasabi at pakikipagtalo. 


92. At ang Aklat na ito na Qur’4n na Aming ipinahayag sa iyo, O Muhammad 
(8), ay isang mabiyayang Aklat, na nagpapatunay sa mga naunang Aklat kaysa 
rito, na ipinahayag Namin ito upang balaan ang mga taga-Makkah mula sa 
kaparusahan ng Allah (48) at ang mga nasa palibot doon na mula sa iba’t ibang 
dako ng daigdig. At ang yaong mga naniwala sa Kabilang-Buhay, na 
pinaniniwalaan nila na ang Dakilang Qur’an na ito ay salita ng Allah (4), at 
pinangangalagaan ang pagsagawa ng ‘Salah’ sa tamang oras. 


93. At sino pa ba ang higit na di-makatarungan kaysa sa isa na nag-iimbento ng 
kasinungalingan laban sa Allah, at inaangkin niya na walang sinuman ang 


[294.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 3) po 


ipinadala sa mga tao bilang Sugo; o inaangkin niya bilang pagsisinungaling laban 
sa Allah, na ang Allah (4) ay nagpahayag sa kanya, gayong walang anumang 
ipinahayag sa kanya; o inaangkin niya na kaya niyang magpahayag na tulad ng 
ipinahayag ng Allah (4) na Qur’an? 


At kung makikita mo, O Muhammad (#8), sila na mga sukdulan ang kanilang 
kasamaan, habang sila ay naghihirap sa oras ng kanilang kamatayan, at ang mga 
anghel na humahablot ng kanilang mga kaluluwa ay nakalahad ang kanilang mga 
kamay sa pagpaparusa, na kanilang sinasabi sa kanila (na masasama): “//abas 
ninyo ang inyong mga kaluluwa, dahil ngayon ay ipapahamak kayo nang 
matinding pagkapahamak, na katulad ng ginawa ninyo noon na pagsisinungaling 
laban sa Allah; at ang kinagawian ninyong pagtanggi at pagmamataas sa 
pagsunod sa mga talata ng Allah at sa Kanyang mga Sugo.” 


94. At katiyakan, dumating na kayo sa Amin para sa paghuhukom at pagbabayad 
na isa-isa; na katulad ng pagkakalikha Namin sa inyo rito sa daigdig sa unang 
pagkakataon, na mga nakayapak at wala na kahit na anumang kasuotan. 


At iniwan na ninyo ang anumang Aming ipinagkaloob sa inyo na inyong 
ipinagmamalaki na yaman dito sa daigdig, at hindi na Namin nakikita na kasama 
ninyo sa Kabilang-Buhay ang inyong mga rebulto 0 mga imahen na inyong 
pinaniniwalaan na siyang (inaasahan ninyong) magliligtas sa inyo, at inaangkin 
ninyo na ito ay mga katambal na sinasamba ninyo kasama sa Allah. 


Katiyakan, na nawala na ang inyong kumunikasyon sa kanila na katulad ng 
ginawa ninyong pakikipag-kumunikasyon sa kanila sa daigdig, at naglaho na sa 
inyong mga sarili ang mga dati ninyong inaangkin at sinasamba na mga diyus- 
diyusan, at pinaniniwalaan ninyo na ang mga ito ay katambal ng Allah sa 
pagsamba sa Kanya; at naging malinaw na sa inyo na kayo ay talunan na wala 
nang pakinabang sa inyong mga sarili, sa inyong mga pamilya at mga kayamanan. 


[295.] 


Sarah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 jl) 6 als 8) yw 





95. Katiyakan, ang Allah (4), = Bes 
sinasanhi Niya na mabiyak ang (Rgygip@aqipeadipsadcatent pease 
butil, upang sumibol mula roon ang ‘ os AE Zo Dib aiSy ~ 
punla, at sinasanhi rin Niya na Fe a User Ce ace See ogee 
: : BW NBD KG5 SE SUS eli cist & 
mabiyak ang buto upang sumibol Jy) G*'-*s~° PO eee wow FF 
mula roon ang puno, at inilalabas EASA, bi Joie, & 
(Niya) ang buhay mula sa walang eee peg Sus 5 o asta ; 
buhay na katulad ng tao at hayop na srssue hl aces watidae seacecheett, at aia 
mula sa semilya; at inilalabas Niya & Sipbegalcaei es pa Ab Se 
Be nr op Beredle 2. |, tts 4. fease 
ang walang buhay mula sa buhay na @9) $3556) Spey oi 6 ical! SO 
bagay, na katulad ng semilya mula 


sa tao at hayop. 













eit O oath wosilos 
AES FE A KSC we Kae, § 
Bb Sse E 2 rot | 
BM GLEE IG IR Gos 
A SS Sess ii, SAPs ff 
| LE rt eh SIGS AISES 
BOLI NG ab Omi 


SSE 


PRS PMNS oP MIS oe MRIS cat Meni Go Mads! 






At ganito ang Allah (4%), na ang ibig 
sabihin: “Ang gumagawa nito ay 
ang Allah (8%) lamang na Bukod- 
Tangi na walang katambal, na Siya 
lamang ang karapat-dapat na 
sambahin, kung gayon paano ninyo 
iniligaw ang inyong mga sarili mula 
sa katotohanan tungo sa kamalian 
at sumamba kayo ng iba bukod sa 
Kanya?” 


96. Ang Allah (4) ay Siyang 
nagsasanhi na pumitak ang liwanag ng umaga mula sa kadiliman ng gabi. At 
ginawa Niya ang gabi bilang pahingahan, tumitigil ang lahat ng mga gumagalaw 
at nananahimik, at ginawa Niya ang araw at buwan na tumatakbo sa mga ‘orbit’ 
(landas o ligiran) nito sa pinakaangkop na ayos na hindi nababago at hindi 
nagkakagulu-gulo. 









Aue 4 42"5 ee 
ee sr Bo) pict Blas Aatenl 


4 
7 + 
¥, 














Ganito ang pagkakatakda ng Allah na ‘Al-‘Azeez’ — ang Kataas-Taasan at 
Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang mga 
Kaharian, na ‘Al-‘Aleem’ — ang Ganap na Nakaaalam sa anumang nakabubuti sa 
Kanyang mga nilikha at Tagapangasiwa sa kanila. Ang ‘Al-‘Azeez’ at ‘Al-‘Aleem’ 
ay kabilang sa mga magagandang Pangalan ng Allah (4) na tumutukoy sa 
kaganapan ng Kanyang pagiging Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan 
na Ganap na Makapangyarihan at pagiging Ganap na Nakaaalam. 


97. At ang Allah (4) na Siyang gumawa para sa inyo, O kayong mga tao, ng mga 
bituin bilang mga palatandaan, na sa pamamagitan nito ay nababatid ninyo ang 
inyong mga pinagdaraanan sa gabi, kapag kayo ay naligaw dahil sa matinding 
kadiliman sa kapatagan o sa karagatan, katiyakang ipinaliliwanag Namin sa inyo 
nang ganap ang mga malilinaw na palatandaan; upang ito ay mawari ng mga 
maalam mula sa inyo, ang hinggil sa Allah (8) at sa Kanyang batas. 


[296.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 5 po 


98. At ang Allah (4) na Siyang nagpanimula ng paglikha sa inyo, O kayong mga 
tao, mula kay Adam (s*4!), noong siya ay nilikha mula sa alabok, at pagkatapos 
kayo naman ay nanggaling sa kanyang lahi, ginawa Niya na kayo ay malagak sa 
isang ligtas na lugar, na pansamantalang inyong pinanatilihan, na ito ay 
sinapupunan ng mga kababaihan at ang lugar ng imbakan na kung saan kayo ay 
pinangalagaan na ito ay sa ‘sulb’ o gulugod (0 ‘backbone’) ng mga kalalakihan. 
Katiyakan, Aming ipinaliliwanag ang mga katibayan at ginawa Naming daan sa 
mga taong nakaiintindi ng mga katibayan at mga aral. 


99. At ang Allah (4) ang Siyang nagbaba mula sa mga ulap ng mga tubig-ulan at 
sa pamamagitan nito ay sumisibol ang mga halamanan at ang lahat ng mga uri ng 
pananim; at sumisibol mula sa mga pananim na ito ang mga gulay, mga puno, 
mga halaman at mga punong luntian, pagkatapos ay sumisibol mula sa mga 
pananim ang mga butil na makakapal, mga butil trigo, palay at iba pa; at 
sumisibol mula sa ubod ng ‘Thamr’ (‘datiles’) ang bunga nito na nakalaylay at 
madaling pitasin. At pinasisibol din ng Allah (%) ang mga halamanan ng mga 
ubas, at ganoon din ang mga puno ng oliba (‘olives’) at ‘rumman’ (granada o 
‘pomegranates’); magkakatulad na mga dahon subali’t magkakaiba ang mga 
bunga, hitsura at lasa, at ang katangian nito. Pagmasdan ninyo, O kayong mga tao, 
ang bunga ng mga pananim kapag ito ay namumunga na, at ang paghinog nito 
pagdating ng panahon ng taghinog nito. Katiyakan, sa mga bagay na ito, O 
kayong mga tao, ay may masasaganang palatandaan sa ganap na kapangyarihan 
ng Lumikha ng mga bagay na ito. At ang Kanyang karunungan at awa sa mga 
taong naniniwala sa Kanya. 


100. Magkagayupaman, inihanay pa rin ng mga ‘Mushriktin? ang mga ‘Jinn’ 
bilang mga katambal sa pagsamba sa Allah; sa paniniwala na ang mga ito ay 
nagdudulot ng pakinabang o kapinsalaan. Walang pag-aalinlangan na nilikha sila 
ng Allah (4) at ang kanilang mga sinasamba mula sa wala, na Siya lamang ang 
tanging Tagapaglikha; na kung kaya, nararapat lamang na Siya ay sambahin nang 
walang katambal. 


At katiyakan, nagparatang ang mga ‘Mushrikin’ ng kasinungalingan laban sa 
Allah (48), na itinatangi nila sa Allah (4) ang mga anak na mga kalalakihan at 
mga kababaihan; dahil sa kanilang kamangmangan sa ganap na katangian ng 
Allah (8%). ‘Sub-had-na-hu wa Ta ‘ala’ — Luwalhati sa Kanya at Kataas-taasan, na 
malayo sa anumang itinatangi ng mga ‘Mushriktin®’ sa Kanya na mga 
kasinungalingan at pag-iimbento (0 haka-haka). 


101. Ang Allah (8), Siya ang ‘Badi’’ — Nagpasimula ng paglikha ng mga 
kalangitan at ng kalupaan at ang anuman na nilalaman ng mga ito, nang wala 
Siyang pinaggayahan; kung gayon, paano Siya magkakaroon ng anak samantalang 
wala naman Siyang asawa? Lubusan na Napakataas ng Allah (4) hinggil sa mga 
maling pag-aangkin ng mga ‘Mushriktin,’ dahil Siya ang Lumikha ng lahat ng 
bagay mula sa wala, at Siya ang ‘“Aleem’ — Ganap na Nakaaalam na walang 
anumang bagay ang naililihim sa Kanya hinggil sa Kanyang mga nilikha. 


[297.] 


Sarah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7s jl) 6 als 8) yw 






Heise Sei 102. Ganito ang Allah (4), O 

sm? kayong mga ‘Mushrikin,’ na inyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha na Kataas- 
taasan, walang sinumang ‘i/dh’ 
(diyos na sinasamba) o bukod- 
tanging may karapatan lamang at 
karapat-dapat na sambahin kundi 
Siya, nilikha Niya ang lahat ng 
bagay. Kung gayon, magpakumbaba 
kayo sa Kanya bilang pagsunod at 
pagsamba. Siya ang ‘Wakeel’ — 
Tagapangalaga ng lahat ng bagay na 
Nangangasiwa sa Kanyang mga 
nilikha. 






OE OR SHORE OTD DOE 
ASAE pis Dar ee ES Rene 









Za 5 4 FES RIA , 
A -AIEUS py SS Sass |g 
“eek “i 4 Aet Cs 


s 3% im op meupgied, 
(25D Looser Peale 
WH sme + Tt 4 Zeer hee 4k orton he ep 

HSS ASG abelll as VID a ey! i 
BM nee eter teen bee ier te 

D5 ad tls nal SSG lin Seles ee 

’ “74 (oo te. bev te nee G3 

fy Spb USS OD eae SEIT GES 
Poll ate Bier ely de he worth bcye | rare Tee 
: 0 ae eee ae 
> Fe eft 4.44.04 og Aan 477 = 40 + 
oe echo a VSS niall ot 

o gon ee Rago tear ame oars 
AM. fe 4 meee tate sot i. of “OC & 

: ress Lip tibial eys Das 2 
ij me ee ci .w- &E 
oe iil : asl 
i 5 BD IS elec Gaba B 


a ie Bowe ter ott Ass of, SD 2 pee foe 
y salty . \ a {i o \: Bate ‘ 
\ C5 MSS ple pay Kea pedal gr Q20geu RR 












103. Ang Allah (48) ay hindi 
maaarok ng lahat ng uri ng 
paningin, dito sa daigdig, subali’t sa 
Kabilang-Buhay ay makikita ng 
mga mananampalataya ang Allah 
(8%) na kanilang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha; at Ganap na Nakikita 
Niya ang lahat ng paningin at 
Nababatid Niya ito, at Ganap na 
Nakaaalam ng lahat ng bagay na kanilang tinataglay; Siya ay ‘Al-Latif’ — ang 
Kapita-Pitagan, ang Pinakadalubhasa, ang Ganap na Tagapangalaga sa mga 
malalapit sa Kanya, na ‘Al-Khabeer’ — Ganap ang Kanyang Kagalingan na 
Nakababatid sa lahat ng mga bagay, di man ito kayang abutin ng kaisipan ng tao. 


OM sae AA Sor Ath Ai AY 3 
a pba gt Kae dle cole al bs Ke 
A fe As re At et ete i 
ieee aod lage sill cals 3. Olen 
nee este, a eases, 2S os of 
SNS aE wile CICS BU SUH 
4 ites See ee ae ace. Tae ae $f ae 
33 fa alge eles BDH YS: > 


wr sen C2e eo AATE 7 or ee tA 
Db sgee cgeb Sem ibss Jalal 










- 









o's 
= 

er aA 
Pans 


104. Sabihin mo, O Muhammad, sa mga ‘Mushrikiin’ na nagtatambal sa 
pagsamba sa Allah: “Katiyakan, dumating sa inyo ang mga malilinaw na 
palatandaan, na sa pamamagitan nito ay makikita ang patnubay mula sa 
pagkaligaw, na ito ay ang anumang nilalaman ng Dakilang Qur’an at ang dala- 
dala ng Sugo (na si Muhammad 8). 


“At sa sinuman na naging malinaw sa kanya ang mga palatandaan at pagkatapos 
ito ay kanyang pinaniwalaan, walang pag-aalinlangan na siya ay nakagawa ng 
kabutihan sa kanyang sarili; at sino naman ang hindi nakita ang patnubay 
pagkatapos naging malinaw sa kanya ang katibayan ay katotohanan na hinamak 
niya ang kanyang sarili. 


“At hindi ako ang tagapagmasid sa inyong mga ginagawa, kundi ako ay 
tagapagpahayag lamang, at ang Allah (4%) ang Siyang gumagabay sa sinuman na 
Kanyang nais at inililigaw ang sinuman na Kanyang nais ayon sa Kanyang 
Ganap na Kaalaman, pagiging Ganap na Makatarungan at Ganap na 
Karunungan.” 


[298.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 3 po 


105. At sa ganito Namin ipinaliliwanag sa Dakilang Qur’an, ang mga malilinaw 
na palatandaan, sa mga ‘Mushrikin’ hinggil sa Kaisahan ng Allah (4) at pagka- 
Propeta ni Propeta Muhammad (2) at sa kanilang patutunguhan. 


Nililiwanag Namin sa kanila ang mga palatandaan sa lahat ng bagay na hindi nila 
alam, subali’t sinasabi nila bilang pagsisinungaling: “/to ay natutunan mo lamang 
mula sa ‘Ahlul Kitab’ — mga nagtatangan ng Kasulatan na mga Hudyo at mga 
Kristiyano,’ at upang maipahayag Namin ang katotohanan sa mga taong 
nakaiintindi nito, at pagkatapos ay kanilang tatanggapin at susundin; na kung 
kaya, sila ang mga naniwala sa Sugo ng Allah na si Propeta Muhammad (2) at 
ang anumang ipinahayag sa kanya. 


106. Sundin mo, O Muhammad (3), ang anumang Aming ipinahayag sa iyo na 
batas na pag-uutos at pagbabawal, na ang pinakadakila sa lahat ng ito ay ang 
hinggil sa Kaisahan ng Allah (4) at ang paghihikayat sa iba hinggil dito, at 
hayaan mo na ang pagmamatigas ng mga ‘Mushrikiin’ at ang kanilang mga 
maling paratang. 


107. At kung nanaisin lamang ng Allah (4) sa mga ‘Mushrikin,’ na hindi sila 
sasamba ng iba bukod sa Kanya ay hindi mangyayari na sila ay sasamba roon, 
subali’t ang Allah (4) ang Siyang Ganap na Nakaaalam sa anumang mangyayari 
na pagpili nila nang mali at sa kanilang pagsunod sa kanilang maling sariling 
kagustuhan. 


At hindi ka Namin ginawa, O Muhammad (3), na tagapagmasid o kanilang 
tagapangalaga upang sila’y pangalagaan sa kanilang mga ginagawa o anumang 
kanilang ikabubuti. 


108. O kayong mga Muslim! Huwag ninyong kutyain (insultuhin) ang mga 
rebulto o anumang sinasamba ng mga ‘Mushrikin,’ upang hindi ito ang maging 
dahilan ng kanilang pangungutya (pang-iinsulto) sa Allah () dahil sa kanilang 
kamangmangan o pagbibigay ng paratang sa Kanya na wala naman silang 
kaalaman. 


At kung paano Namin ginawa na maging kaiga-igaya sa kanila ang kanilang mga 
masasamang gawa bilang kaparusahan sa kanilang maling pagpili, ay ginawa rin 
Naming kaiga-igaya sa bawa’t sambayanan ang kanilang mga ginagawa; 
pagkatapos sila ay magbabalik lahat sa Allah (4) na kanilang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, at sasabihin sa kanila kung ano ang kanilang ginawa rito sa 
daigdig, at pagkatapos ay tutumbasan sila ayon sa mga gawaing kinagawian 
nilang gawin. 


109. At sumumpa sila na mga ‘Mushrikiin’ nang matibay na panunumpa: “Na 


kung magdadala sa amin si Muhammad (28) ng tanda ng himala, ay walang pag- 
aalinlangan na maniniwala kami sa kanyang dala-dala,” sabihin mo sa kanila, O 


[299.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 7 (7 533!) 6 ali! 8) po 


Muhammad (8): “Ang himala na nangyayari ay mula lamang sa Allah (8%), na 
Siya lamang ang may kakayahan na gawin ito, kung ito ay Kanyang nais. At ano 
ang magpapabatid sa inyo, O kayong mga mananampalataya, na kapag dumating 
sa kanila ang mga himalang ito ay hindi pa rin sila maniniwala?” 


110. At Aming ibabaling ang kanilang mga puso at mga paningin, at ilalayo 
Namin sila at hindi na sila makikinabang pa sa mga palatandaan ng Allah (4) at 
sa mga talata ng Dakilang Qur’an; na kung kaya, hindi na sila maniniwala na 
katulad ng hindi nila paniniwala noong una itong ipinahayag, at pababayaan 
Namin sila sa kanilang paglabag sa Allah (#8) na hindi na sila mapapatnubayan pa 
tungo sa katotohanan, na sila ay parang mga gumagala-gala na bulag. 


[300.] 


Sérah 6. Al-An‘4m 


Juz (Bahagi) 8 


(8 541) 


6 awd! 5) gw 





111. At kahit na tugunan pa Namin 
ang  kanilang  kahilingan at 
magpadala Kami sa kanila ng mga 
anghel mula sa _ kalangitan, at 
buhayin pa Namin para sa kanila 
ang mga namatay at makipag-usap 
ang mga ito sa kanila, at pagsama- 
samahin pa Namin ang lahat ng 
kanilang mga kahilingan, at ito ay 
makita nila sa _ kanilang mga 
harapan, ay hindi pa rin sila 
maniniwala sa paghahayag mo ng 
mensahe, O Muhammad (3%); at 
hindi rin nila ito susundin maliban 
na lamang sa sinuman na ninais ng 
Allah (&) na  mapatnubayan, 
subali’t ang karamihan sa kanila na 
mga walang pananampalataya ay 
walang kaalam-alam hinggil sa 
katotohanan na dala-dala mo mula 
sa Allah (48). 


112. At kung paano ka Namin 
sinubukan, O Muhammad (8), dahil 


cs 


PEO aI 


| sins sucise f 
; SS PMABAV ENCES 3G jedi vs 


é 7% . Aosieec’ ue s 
y (5A GENTE AS D m a degeckhen 
oss 


s: Ssh gid edi abet 
os ers oS OF 4iyc “be 2A 


eI RDS pe SST Sts AAs yph sea 
5 PMO LEVS N35 ap N) 
SEA aa sciesastsens 
5 Send Solita 
3 a i Ns ip C SES cs 
By oO Ai aK) 
succes A ois 
PBA wy Di AY AGO GAS 
face eke 


y Sa elie 
Sib HPSS LS a 


SEN Ipof J 



















Sees 


ISN Yie3 









ae OD Suite A 


vee 






sa iyong mga kalaban na ‘Mushrikin;’ ay sinubok din Namin ang lahat ng mga 
Propeta sa kanilang mga kalaban mula sa mga lumabag o naghimagsik mula sa 
kanilang mga sambayanan; at mga kalaban na nagmula sa mga masasamang 
‘Jinn,’ na nag-uudyukan sila sa isa’t isa (0 nagbibigay ng inspirasyon sa isa’t-isa) 
na mga pinagagandang salitang kamalian; upang malinlang ang sinumang 
makarinig nito, at mailigaw mula sa Daan ng Allah. 


Kung ninais lamang ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay haharangan sila at hindi 
sila makikipaglaban, subali’t ito ay mga pagsubok na mula sa Allah (4); na kung 
kaya, pabayaan mo na sila sa kanilang mga maling paratang at kasinungalingan. 


113. At nang sa gayon ay kumiling (o bumaling) sa ganito ang mga puso ng mga 
walang pananampalataya na hindi naniniwala sa Kabilang-Buhay at hindi 
naghahanda para rito, at upang maging kaiga-igaya sa kanilang mga sarili ang 
kamalian, at upang tuluyan nilang magawa ang kasamaan na kanilang ginagawa. 
Na samakatuwid, ito ang matinding babala para sa kanila. 


114. Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ “Ako ba ay 
maghahangad pa ng ibang hukom bukod sa Allah (&) na aking ‘lah’ (Diyos na 
sinasamba) at inyong ‘Ilah’ para maging hukom sa pagitan natin, samantalang 


[301.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 531) 6 ali! 8 po 


ang Allah (&) ang Siyang nagpadala sa inyo ng Dakilang Qur’dn, na ganap na 
naglilinaw ng batas hinggil sa kung ano ang pinagtatalunan ninyo patungkol sa 
akin at sa inyo?” 


At ang mga angkan ni Isra‘il na pinagkalooban ng ‘Tawrah’ at ‘Injeel,’ ay batid 
nila na ang Dakilang Qur’an ay ipinahayag sa iyo, O Muhammad (#8), mula sa 
iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha bilang katotohanan; na kung kaya, huwag na 
huwag kang pabibilang sa mga yaong nag-aalinlangan sa anuman na Aming 
ipinahayag sa iyo. 


115. At ang salita ng iyong ‘Rabb’ na Kabanal-banalan na Qur’an ay 
naisakatuparan, sa pagiging totoo nito sa ibinabalita at inihahayag at sa pagiging 
makatarungan sa Kanyang batas; na kung kaya, walang sinuman ang 
magkakaroon ng kakayahan na baguhin ang Kanyang mga salita at ganap na 
batas. At ang Allah (4) ay ‘As-Samee’’ — ang Ganap na Nakakarinig sa sinasabi 
ng Kanyang mga alipin, na ‘Al-‘Aleem’ — ang Ganap na Nakaaalam sa anuman na 
nakalantad o lihim hinggil sa kanila. 


116. At kung sakali man na sinunod mo, O Muhammad, ang karamihan na mga 
tao sa daigdig, ay tiyak na ililigaw ka nila mula sa ‘Deen’ ng Allah; at wala silang 
sinusunod kundi haka-haka bilang panggagaya sa kanilang mga ninuno at wala 
silang ginagawa kundi pag-iisip lamang ng mga haka-haka at pagsisinungaling. 


117. Katiyakan, ang Allah (4) na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, Siya ang Ganap 
na Nakaaalam ng mga naligaw mula sa Matuwid na Landas, at Ganap na 
Nakaaalam kung sinuman sa inyo o kanila ang nasa Matuwid na Landas at 
Patnubay, walang anuman ang naililihim sa Kanya hinggil sa kanila. 


118. Na kung kaya, kumain kayo mula sa mga kinatay sa Pangalan ng Allah (48), 
kung kayo ay naniniwala sa malilinaw na mga palatandaan ng Allah (4). 


[302.] 


Sarah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 sj+1) 6 ali 8) yo 









SSIS uses 119. At ano ba ang nagbabawal sa 
: inyo, O kayong mga Muslim, na 
kumain sa anumang kinatay sa 
Pangalan ng Allah (38), 
samantalang ipinahayag ng Allah 
(a) ang lahat ng mga 
ipinagbabawal sa inyo? 
Magkagayunpaman, ang anumang 
bagay na napilitan kayo dahil sa 
kagutuman mula sa mga 
ipinagbabawal sa inyo na katulad ng 
‘Maytah,’ ay ipinahihintulot sa inyo 
(sa ganitong pagkakataon). Subali’t 
karamihan sa mga naligaw ay 
nililihis nila mula sa Daan ng Allah 
ang kanilang mga tagasunod, sa 
pagpapahintulot ng ‘Haram’ at 
pagbabawal ng ‘Halal,’ dahil sa 
kanilang sariling pagnanasa, na 
kanilang kamangmangan. 


-> Soden eon 4b ea" 


















> ao 8) ae) 


| LSS eo Ke Ses 
Bb Sacto aia Al 
ANG Regs SY ESS 
fy SIU Dav EoK & 
B Sst tcuchias sisi sc 
I Ossticaciiyscyost 
y Se gto tache nares & 
Bia BAe Kis & 
| SG sete ENE 
| RG Ecorse 
By) MAGIC IA SSS HMI 
Bf estes totic Jontsis & 
: DSS EESE.51565 Sle as = Katiyakan, ang iyong ‘Rabb,’ Siya 
SO, «SC ang:«CGanap-)sna Nakaaalam_sa 
sinumang lumabag sa Kanyang 
batas (na pagpapahintulot at pagbabawal) at Siya rin samakatuwid ang huhukom 


at magtutumbas nito. 





120. At iwasan ninyo, O kayong mga tao, ang lahat ng uri ng kasalanan, maging 
ito man ay nakalantad o lihim. Katiyakan, ang mga yaong gumagawa ng 
kasalanan ay paparusahan sila ng kanilang ‘Rabb’ dahil sa mga kasamaang ito na 
kanilang ginawa. 


121. At huwag kayong kumain, O kayong mga Muslim, mula sa mga kinatay na 
hindi sa Pangalan ng Allah (4); o namatay na hindi binanggit ang Pangalan ng 
Allah (), na katulad ng ‘Maytah’ at anumang kinatay bilang pag-aalay sa mga 
rebulto, pag-aatang (o pag-aalay) sa mga ‘Jinn’ at iba pa. 


At katiyakan, ang pagkain ng mga ganoong uri ng kinatay ay paglabag sa 
kagustuhan ng Allah (48). At katiyakan, iniuudyok ito ng mga masasamang ‘Jinn’ 
sa kanilang mga kaibigan na taong ‘shaytdn,’ upang lituhin sila hinggil sa 
pagbabawal ng pagkain ng ‘Maytah, na kung kaya, uutusan sila (ng mga 
masasamang ‘Jinn’) na sabihin sa mga Muslim sa pamamagitan ng pakikipagtalo 
sa kanila (bilang panlilinlang): “Katiyakan, dahil sa pagbabawal ninyo ng 


[303.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 551) 6 ali! 5) po 


pagkain ng ‘Maytah’ ay hindi ninyo kinakain ang pinatay ng Allah, samantalang 
ang kinatay ninyo ay kinakain ninyo.” 


Samakatuwid, kung susunod kayo sa kanila, O kayong mga Muslim, sa 
pagpapahintulot ng ganitong pagkain ay magiging katulad nila kayo sa pagiging 
‘Mushrik’ (nagtambal sa pagsamba 0 sumamba ng iba bukod sa Allah). 


122. O siya ba na namatay dahil sa pagkaligaw at nawasak sa matinding pag- 
aalinlangan; at pagkatapos ay binuhay Namin ang kanyang puso sa paniniwala, at 
ginabayan Namin tungo rito, at pinatnubayan sa pagsunod sa Kanyang mga Sugo 
at siya ay nabuhay sa mga liwanag ng patnubay; magiging katulad ba siya ng mga 
nasa kamangmangan at pagtanggi, na gumagala-gala na ligaw, na hindi na 
nagabayan tungo sa kaligtasan at wala nang makapagliligtas pa sa kanyang 
kinaroroonan? Hindi maaaring sila ay magkatulad! 


Sa ganoon nalinlang ang walang pananampalatayang ito, na nakikipagtalo sa inyo 
na mga mananampalataya, na naging kaiga-igaya sa kanya ang kanyang 
masamang gawain, na ang tingin niya, ito ay mabuti. Na kung kaya, pinaganda sa 
mga walang pananampalataya ang kanilang mga masasamang gawain upang 
maging karapat-dapat sila sa kaparusahan. 


123. At ganoon ang ginawa (noon) ng mga pinuno ng mga _ walang 
pananampalataya sa Makkah, na pagpigil sa ‘Deen’ o Relihiyon ng Allah, na 
Kami ay naglalagay sa bawa’t bayan ng mga masasama na sila ay pinamunuan ng 
mga nakaaangat sa kanila sa kasamaan upang gumawa ng pakana para pigilan ang 
Relihiyon ng Allah, subali’t wala silang pinipinsala kundi ang kanilang mga sarili 
lamang; magkagayunpaman ay hindi nila ito namamalayan. 


124. At kapag dumating sa kanila na mga ‘Mushrikin’ sa Makkah (noon) ang 
malinaw na katibayan sa pagiging Propeta ni Muhammad (#8), sasabihin ng ilan sa 
kanila na nakatataas: “Kailanman ay hindi kami maniniwala sa kanyang pagiging 
Propeta hangga’t hindi kami pinagkakalooban ng Allah (8%) ng katibayan at mga 
himala na katulad ng Kanyang ipinagkaloob sa mga naunang mga Sugo.” At 
sinagot sila ng Allah (4) at Kanyang sinabi: “Ang Allah (4) ang Siyang Ganap 
na Nakaaalam kung kanino Niya dapat ipagkaloob ang Kanyang mensahe, na ang 
ibig sabihin ay sa mga yaong karapat-dapat sa pagpapahayag ng mensahe at sa 
pagpaparating nito sa mga tao.” 


Walang pag-aalinlangan, makakamtan ng mga sukdulan ang kasamaan ang 


kapahamakan; at para sa kanila ang masidhing kaparusahan sa Impiyernong- 
Apoy, dahil sa kanilang mga pakana laban sa Islam at sa mga tagasunod nito. 


[304.] 


Sarah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 5341) 6 als 8) yo 


125. At sinuman ang ninais ng ‘#=lise Cee 
Allah (4) na gabayan upang Ws NEE 
tanggapin ang katotohanan, ay 
bubuksan Niya ang kalooban nito 
sa Islam; at sinuman ang naisin 
Niya na maligaw ay gagawin Niya 
ang kalooban nito na sarado at 
masikip na siya ay mahihirapan sa 
pagtanggap ng patnubay, na ang 
katulad niya ay ang isa na 
umaakyat paitaas, na nagkakaroon 
ng paninikip sa kanyang paghinga. 














Gb ce 4) 















Bie § ser, © Bre 7 Ort by of Sse 2 oe 
3545 See oa alalapoms IB 

, 4\°Ste 27 Be ee ee 
: $Z SME Ee case td 
Reaches outset hotel A > ein te 
FN SNR Ae NS 
“ee Fd é 


Mm raseter aceS erie tee 4 tiny 
Lassa) bi elites OS SY 


§ Fp ie Mate BESS wesMl | 
f GE BAA SELLA ss B 
| MONG ye Ses lis 
fy es poe ELIS TE | 
ey {Stars Gags RESO 
f SA YG AEs SILK & 
yee 8 Be yr eh ere 4A he Bs GF 
: TASS 5325 gle ale 5 ae SS p 
Petigetpessiarnaaecin vt org 
ND pe Ke ESS 
By Oswecl Minas 


At ganoon ang ginagawa ng Allah 
(45) sa mga kalooban ng mga 
walang pananampalataya na 
paninikip, na  naninikip ang 
kanilang dibdib sa paghinga; na 
ganoon ang ginawang parusa sa 
mga walang pananampalataya. 








126. At ang ipinahayag Naming ito 
sa 1yo, O Muhammad, ang siyang 
Matuwid na Landas na nag-aakay 
tungo sa pagmamahal ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at sa Kanyang ‘A/- 
Jannah’ (Hardin). Katiyakan, nililinaw Namin ang mga katibayan sa sinumang 
nakaaalaala mula sa mga nagmamay-ari ng mga matitinong pag-iisip. 











127. Para sa mga nakaaalaala sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay ang tahanan ng kaligtasan, kapanatagan mula sa anumang 
hindi kanais-nais, na ito ay ‘Al-Jannah’ (Hardin). Ang Allah (4) ang Siyang 
kanilang magiging Tagapagtaguyod at Tagapangalaga bilang gantimpala sa kanila 
dahil sa kanilang mga mabubuting gawa. 


128. At alalahanin mo, O Muhammad (#2), ang Araw na titipunin ng Allah (4%) 
ang mga walang pananampalataya kasama ang kanilang mga kaibigan na mga 
‘Shaytan’ na mga ‘Jinn’ at Kanyang sasabihin: “O Kayong mga ‘Jinn!’ 
Katiyakan, iniligaw ninyo ang maraming tao.” At sasabihin ng kanilang mga 
kaibigan mula sa mga walang pananampalataya na mga tao: “O aming ‘Rabb!’ 
Nakinabang sa amin ang isa’t isa, subali’t ngayon ay narating na namin ang 
hangganang itinakda Mo para sa amin na katapusan ng aming buhay sa 
daigdig.” 


[305.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 53! 6 ali! 8 po 


Sasabihin ng Allah (4) sa kanila: “Ang Impiyerno ang patutunguhan ninyong 
lahat, na kayo ay mananatili roon magpasawalang-hanggan, maliban sa 
sinumang naisin ng Allah (8) na hindi manatili roon mula sa mga makasalanan 
na sumamba sa Kanya nang Bukod-Tangi at Nag-iisa. 


“Katiyakan, ang Allah (&%) na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang ‘Hakeem’ — 
Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa at ginagawa, na ‘Aleem’ — Ganap 
na Nakaaalam sa lahat ng bagay sa Kanyang mga alipin.” 


129. At kung paano Namin ginawa na maakit ng mga ‘Shaytan’ ang mga walang 
pananampalatayang tao, hanggang sa ang mga ito ay ginawa nilang mga ‘awliya”’ 
(tagapangalaga bukod sa Allah); ay ganoon din Namin ginawa na maakit ng mga 
masasamang tao ang isa’t isa mula sa kanila rito sa daigdig, dahil sa kanilang mga 
ginagawang kasamaan. 


130. O kayong mga ‘Mushriktin’ na mga ‘Jinn’ at mga tao! Hindi ba dumating sa 
inyo ang mga Sugo mula sa inyong lahi, na tagapaghatid sa inyo ng Aking mga 
malilinaw na mga talata, na nagsasaad hinggil sa mga ipinag-uutos at 
ipinagbabawal — mabuti at masama; at binabalaan kayo hinggil sa pakikipagharap 
sa Aking kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay? Sasabihin ng mga 
‘“Mushriktin’ na mga tao at mga ‘Jinn:’ “Tumestigo kami laban sa aming mga 
sarili, na ang Iyong mga Sugo ay ipinarating sa amin ang Iyong mga talata, at 
binalaan nila kami hinggil sa pagdating ng Araw na ito, subali’t hindi namin sila 
pinaniwalaan,” at nalinlang ang mga yaong ‘Mushrikin’ sa kinang ng daigdig, at 
tumestigo sila laban sa kanilang mga sarili, na nilabag nila ang Allah (4) at ang 
Kanyang mga Sugo. 


131. At ang pagpapadala Namin ng mga Sugo at pagbababa Namin ng mga Aklat 
sa mga ‘jinn’ at mga tao, ay para wala na silang maikakatwiran pa; dahil hindi 
pinaparusahan ang sinuman sa kanyang kasamaan kung hindi dumating sa kanya 
ang mensahe, at hindi Kami nagpaparusa ng kahit sinuman mula sa iba’t ibang 
sambayanan hangga’t hindi Kami nagpapadala ng Sugo sa kanila. 


[306.] 


Sarah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 





















P ae iSa FP: 4 = OFF, OS. 2 
6427. Zyi-77h4 go B CoN - § 
Ce hate BSL Wy elicce5> Joss 
Bl; Catan cre tes _ |e 

Bo 32 SURO a ie 
ee ate ae eer ore od et) 
} US AE eo GE 85 a i 


| o> SAB we ER 4-4 i 
3 i CED Sy Sli 99553 4 Soll ey 


= 





IQ Spit, MoI asics B 
B OAS Leese Hs F 
SAUNA eI B 
f AVG ia tie sis 
C6055 Ais & 
B KGa & 
f Hea Ae & 
HAVE; B Aeris | 


Sar orl ae o JAA, 


J sa o + Sod 7 -4 i 
2 agilel el) 5 caso nl asl IE 
BGS DSSS LE SS A 


y Poe 
ETON EPO RE SMI e” PRUE E” PORE” DRGI 


* 
ste 
mm N 


GY Shs a) 


{ 
oy 





(8 sl) 6 als! 8) 5 
132. At sa bawa’t isa na gumagawa 
ng pagsunod sa Allah (4) o 
paglabag sa Kanya, ay may mga 
antas batay sa kung ano ang 
kaniyang nagawa, na kung saan 
ipaparating ito sa kanya ng Allah 
(48), at ayon sa nagawang yaon ay 
tutumbasan siya. At kailanman ang 
iyong ‘Rabb,’ O Muhammad (2), 
ay hindi Niya Nakaliligtaan ang 
ginagawa ng sinuman sa Kanyang 
mga alipin. 


133. At ang iyong ‘Rabb, O 
Muhammad (2), ang nag-utos sa 
mga tao na Siya ay sambahin, Siya 
ang Bukod-Tangi na ‘Al-Ghanee’ — 
ang Napakayaman na malaya sa 
lahat ng pangangailangan na Ganap 
at Walang Kakulangan, na ang 
lahat ng Kanyang mga nilikha ay 
nangangailangan sa Kanya sa lahat 
ng  pagkakataon, Siya ang 
Nagmamay-ari ng napakalawak na 


awa at habag, na kung gugustuhin lamang Niya na wasakin kayo ay magagawa 
Niya, at pagkatapos ay palitan kayo ng ibang mga tao pagkatapos ninyong 
mawasak, na sila ay susunod sa Kanya, na katulad ng Kanyang paglikha sa inyo 


mula sa lahi ng mga nauna sa inyo. 


134. Katiyakan, ang ipinangako ng Allah (&) sa inyo, O kayong mga 
‘Mushrikiin,’ na kaparusahan dahil sa inyong paglabag, ay katiyakang magaganap 
sa inyo, at kailanman ay hindi ninyo matatakasan ang inyong ‘Rabb,’ dahil Siya 
ang May Kakayahan na ibalik kayong muli, kahit na naging alabok na kayo o 


naging mga buto na lamang. 


135. Sabihin mo, O Muhammad (3): “O kayong mga tao! Gawin na ninyo ang 
anumang pamamaraan na inyong nais, at katiyakan, na gagawin ko rin ang 
anumang pamamaraan na aking nais ayon sa itinala ng aking ‘Rabb’ sa akin 
bilang batas, at walang pag-aalinlangang mababatid ninyo — sa oras na kayo ay 
paparusahan — kung sino ang mabuti ang kanyang patutunguhan.” 


Katiyakan, hindi magkakamit ng pagmamahal ng Allah (4) at ng Kanyang ‘A/- 
Jannah’ (Hardin) ang sinumang lumabag sa Kanyang batas at gumawa ng 


[307.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 5541) 6 ali! 8) po 


masama, at sumamba ng iba bukod sa Kanya o naglagay ng katambal sa 
pagsamba sa Kanya. 


136. At nagtalaga ang mga ‘Mushriktin’ mula sa mga ilan na mga nilikha ng 
Allah, na katulad ng mga pananim, mga bunga at mga hayop; na ito ay kanilang 
inihahandog sa kanilang mga panauhin at mga mahihirap. At nagtalaga rin sila ng 
ilang bahagi nito para sa kanilang mga sinasamba bukod sa Allah, na tulad ng 
mga imahen at mga rebulto bilang pag-aalay, na kanilang sinasabi: “Ang kanilang 
itinalaga para sa kanilang mga sinasamba bukod sa Allah ay nakakarating sa 
mga ito subali’t hindi nakakarating sa Allah (&)! Samantalang ang itinalaga 
nilang bahagi sa Allah (&) ay nakakarating pa rin sa kanilang tinatawag na ‘mga 
katambal!’” Napakasama ang kanilang pamamaraan ng paghatol at pagbabaha- 
bahagi. 


137. Na kung papaano pinaganda ni ‘Shaytdn’ sa mga ‘Mushrikin, ang 
pagtatalaga nila para sa Allah (8) ng ilang bahagi mula sa kanilang mga inaani at 
mga hayop, at ang ilang bahagi naman nito ay itinalaga nila para sa kanilang mga 
sinasamba bukod sa Allah; ay ganoon din pinaganda ng mga ‘Shaytdn’ sa 
karamihan na mga ‘Mushrikin,’ ang pagpatay nila sa kanilang mga anak dahil sa 
pagkatakot ng kahirapan; upang maipahamak ng mga ‘Shaytan’ ang mga 
magulang sa pamamagitan ng pagpatay ng may buhay na ipinagbawal ng Allah 
($8), maliban na lamang kung sa makatarungang paraan. 


Na sa ganito sila nilito ni ‘Shaytdn’ sa kanilang paniniwala, upang sila ay maligaw 
at mapahamak. 


At kung ninais lamang ng Allah (4) na ito ay hindi mangyari, ay hindi nila ito 
gagawin; subali’t ito ay Kanyang itinakda dahil sa batid Niya kung gaano sila 
kasama at kung saan sila patutungo. Na kung kaya, pabayaan mo sila, O 
Muhammad, mula sa kanilang mga maling pag-aangkin at pag-iimbento ng 
kasinungalingan; at walang pag-aalinlangan, ang Allah (4%) ang Siyang huhukom 
sa pagitan mo at sa pagitan nila. 


[308.] 


Sérah 6. Al-An‘4m 





138. At sinabi ng mga ‘Mushrikin:’ 
“Ang kamelyong ito at ang mga 
pananim ay ipinagbabawal, na 
walang sinuman ang makakakain 
nito maliban na lamang sa kung ito 
ay pahihintulutan ng inaangkin 
nilang batas na nagmula sa mga 
tagapangisawa ng mga rebulto at 
iba pa. 


“Na ang (isa) namang (uri) ng 
kamelyong ito ay ipinagbabawal na 
sakyan sa likuran at hindi 
maaaring lagyan ng mga dalahin 
sa anumang pagkakataon, at ang 
(isa) namang kamelyong ito ay 
hindi binibigkas ang Pangalan ng 
Allah (sa oras na ito ay kinakatay) 
at sa anumang pagkakataon.” 


At ginawa nila ang bagay na ito 
bilang pagsisinungaling laban sa 
Allah (4), walang pag-aalinlangan, 


Juz (Bahagi) 8 


MPA TOG 
G5 & OD yS Lag MeotjihSs "a 


(8 541) 


Ee S$. vase 
: B sites B25 25 AiNG; 


BSIVT aS ABE AGT og atts 


Cw, 


FSi ye eG St 
BSA atods_ s0ifss & — 

, 44 Bg 747 7 

; Se) 5st ele PALE 


Sac o- . rea °c 


hiss erat Mee seb OZ 
, AIF SASASS - 2 ohcns 


“ee gstcrrt (“<- 
FES se pais 
x 


ost 


a Wes .te oe, 


s IEA Ais pret SOS i 


c4.e 47 phe ect 


y PENG aa GN; SEN Lialwe — 


BASEN SIG MSs 25 ye le a : 
Cy) OB ce MNEAUAI STs WA 


eae 


Sipasiteatiss Gos) ek ees; e 


ae 


6 awd! 5) gu 


“ Sess osetia nS tat 





pagbabayarin sila ng Allah (3) 
dahil sa kanilang maling pag-aangkin at kasinungalingan laban sa Kanya. 


139. At sinabi ng mga ‘Mushriktin:’ “Ang anuman na nasa loob ng sinapupunan 
ng hayop na ito na sanggol ay ipinahihintulot sa aming mga kalalakihan at 
ipinagbabawal sa aming mga kababaihan, kapag ito ay ipinanganak na buhay; at 
kapag ito naman ay ipinanganak na patay ay pare-pareho itong ipahihintulot sa 
kanila (na mga kalalakihan at kababaihan).” 


Walang pag-aalinlangan, paparusahan sila ng Allah (4) sa batas na kanilang 
itinala sa pamamagitan ng kanilang mga sarili na pagpapahintulot at pagbabawal, 
na ito ay hindi (naman talagang) ipinahintulot ng Allah (4%) para sa kanila. 


Katiyakan, ang Allah (4) ang ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa pangangasiwa sa 
Kanyang mga nilikha, na ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa kanila. 


140. Katiyakan na isang talunan at hamak ang sinumang pinatay nila ang kanilang 
mga anak dahil sa kahinaan ng kanilang pag-iisip at kamangmangan, at 
pagbabawal sa kung ano ang ipinagkaloob ng Allah (4) sa kanila bilang 
pagsisinungaling laban sa Allah (48). 


[309.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 5541) 6 ali! 8 po 


Katiyakan na lumayo sila mula sa katotohanan, at kailanman ay hindi sila 
magiging kabilang sa mga taong ginabayan at pinatnubayan. 


Paliwanag: Dahil ang pagpapahintulot o pagbabawal ay karapatan lamang ng 
Allah (4) na Nag-iisa at Bukod-Tanging sinasamba na Siyang nagpanukala ng 
batas: ang ipinahihintulot ay ang anumang ipinahintulot ng Allah (4) at ang 
ipinagbabawal ay ang anumang ipinagbawal ng Allah (4), at walang sinuman sa 
Kanyang mga nilikha, isa o grupo man, ang may karapatang magpanukala ng 
batas para sa Kanyang mga alipin na hindi Niya ipinahintulot. 


141. At ang Allah (48), Siya ang lumikha para sa inyo ng mga hardin: mayroon sa 
mga ito ang nakabitin na katulad ng ubas, at mayroon namang hindi, subali’t ito 
ay nakaangat o nakalaylay sa puno nito na katulad ng datiles (“Thamr’ o ‘dates’) 
at mga pananim na iba’t iba ang lasa nito; at ang ‘Zaytun’ (oliba) at ang 
‘Rumman’ (granada o ‘pomegranates’) ay magkatulad ang hugis, subali’t 
magkakaiba ang bunga at lasa. 


Kumain kayo, O kayong mga tao, mula sa mga bunga nito, sa panahon ng anihan 
o kapag ito ay hinog na, at ibigay ninyo ang obligadong ‘Zakah’ (kawanggawa) 
para rito, at huwag ninyo itong sayangin sa pamamagitan ng marangyang 
paggagasta nito o pag-aaksaya at iba pa. Katiyakan, ang Allah (4), hindi Niya 
nais ang sinumang mapag-aksaya. 


142. At Lumikha Siya ng mga hayop na ang iba ay itinalaga para sa paghahakot, 
dahil sa laki at tangkad (0 taas) nito na katulad ng kamelyo, at mayroon namang 
hindi itinalaga para sa pagbubuhat dahil sa lit nito na katulad ng kambing at iba 
pa. 


Kumain kayo sa mga ipinahintulot at ipinagkaloob sa inyo ng Allah (4), mula sa 
mga hayop, at huwag ninyong ipagbabawal ang mga ipinahintulot ng Allah (48) sa 
inyo mula sa mga ito upang sundin lamang ang mga yapak ni ‘Shaytdn’ na katulad 
ng ginawa ng mga ‘Mushrikin.’ Katiyakan, si “Shaytdn’ ay malinaw na lantaran 
ninyong kaaway. 


[310.] 


Sarah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 sj+1) 6 ali! 8) yo 


143. Ang mga hayop na ito na 
> nex ~Qctechaiaeeey § ipinagkaloob ng Allah (48) sa 
‘icici = ssallcalcagsle ics ra Kanyang mga alipin: kamelyo, baka 
a ee e <_«te at ‘ghdnam’ (kambing at tupa) ay 
: he cers Gi GN e oe ale if walong uri, na ang apat mula rito ay 
“A @ Batieoo) Lleodiovite: * ‘ghdnam:’ babae’t lalaking tupa at 
st ss ra s(n Boat ais sat sos a babae’t lalaking kambing. 
RB Sar ap aes! wy * Sabihin mo, O Muhammad (38), sa 
5; * kanila na mga  ‘Mushrikin:’ 
“TIpinagbawal ba ng Allah (8%) ang 
dalawang  lalaking = ‘ghadnam?’” 
Kapag = sinabi_— nilang, “Oo,” 


a 
4 





katiyakan na sila ay 

4, “SHA ASAE ~ nakapagsinungaling hinggil dito; 

i Phere; > dahil hindi nila ipinagbabawal ang 

ys peice essa ga LNeS ™ mga babaing ‘ghdnam’ (tupa at 

ye Bac ies B o Leib e kambing). 

ree ANG Bai Je raf Sabihin mo sa kanila: “/pinagbawal 

eNisst Seasweteoygess * ba sa inyo ang dalawang uri ng 

ma Z cove cc yee eeere @ babaing ‘ghanam?’” Kapag sinabi 
yo ra 42 List & . g 8 . 

ind $ Ss, ‘isl aS > nilang, “Oo, katiyakan na 


: nakapagsinungaling pa rin sila; 
dahil a nila pnneeewl ang lahat ng babaing ipinanganak mula sa mga 
‘ghdnam’ (tupa at kambing). 


Sabihin mo sa kanila: “/pinagbawal ba ng Allah (8) ang anuman na nasa 
sinapupunan ng dalawang uri ng babaing ‘ghanam’ (tupa at kambing)?” Kapag 
sinabi nilang: “Oo,” katiyakan na nakapagsinungaling pa rin sila: dahil sa hindi 
nila ipinagbawal ang anumang nasa sinapupunan noong (dalawang hayop na 


iyon). 


Sabihin nga ninyo sa akin na may kasamang sapat na kaalaman, na tama ang 
inyong inaangkin, kung kayo ay nagsasabi ng katotohanan hinggil sa inyong pag- 
aangkin, na ito ay nagmula sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


144. At ang apat namang uri ng hayop: na ito ay ang babae’t lalaking kamelyo at 
babae’t lalaking baka. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, na mga ‘Mushrikin:’ 
“Tpinagbawal ba ng Allah ang dalawang uri ng lalaking hayop o dalawang uri ng 
babaing hayop na ito? O ang ipinagbawal ba ay ang anuman na nasa 
sinapupunan ng dalawang uri ng hayop na ito, babae man o lalaki? O di kaya, ay 
nandoon ba kayo, O kayo na mga ‘Mushriktin,’ noong ipinag-utos ng Allah ang 
ganitong pagbabawal sa mga hayop? 


[311.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 531) 6 ali! 5 po 


“Samakatuwid, wala nang hihigit pa ang kasamaan kaysa sa sinuman na nag- 
imbento ng kasinungalingan laban sa Allah; upang ilayo ang mga tao sa 
pamamagitan ng kanyang kamangmangan mula sa Daan ng Patnubay. 


“Kativakan, ang Allah (8%), hindi Niya ginagabayan ang sinumang lumampas sa 
Kanyang itinakdang hangganan, na nagsinungaling laban sa Allah, at iniligaw 
niya ang mga tao mula sa Daan ng Patnubay dahil sa kanyang kamangmangan.” 


145. Sabihin mo, O Muhammad (8): “Katiyakan, wala akong nakita mula sa 
ipinahayag sa akin ng Allah, hinggil sa mga nabanggit ninyong ipinagbabawal na 
kainin, na ito ay ipinagbabawal na mga hayop; maliban na lamang kung ito ay 
namatay nang hindi nakatay sa tamang pamamaraan, o dugo na pinatulo, o di 
kaya ito ay laman ng baboy dahil sa ito ay marumi, o di kaya ay yaong kinatay 
bilang pag-aalay sa iba bukod sa Allah na katulad ng kinatay na ang binigkas ay 
hindi Pangalan ng Allah. 


“Neuni’t, ang sinumang napilitang kumain mula sa mga ipinagbabawal na ito 
dahil sa tindi ng kagutuman, na hindi hinahangad na kainin ito para magpasarap 
o mabusog lamang, at hindi niya lalampasan ang hangganan ng tindi ng kanyang 
pangangailangan, ay kativakang pinatatawad siya ng Allah (&) at nagmamahal 
sa kanya sapagka’t Siya ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad, na 
‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmanhal.” 


Paliwanag: katiyakan, naitala sa ‘Sunnah’ ang pagbabawal ng lahat ng mga may 
pangil na katulad ng mga mababangis na hayop o ibon na may mga kuko na 
ginagamit sa pandagit, mga asno na pang-‘domestic’ 0 alagain na ginagamit sa 
paghahanapbuhay at sa ibang pangangailangan, at mga aso.” 


146. At ipaalaala mo, O Muhammad, sa kanila na mga ‘Mushrikin,’ ang anumang 
ipinagbawal Namin sa mga Hudyo na mga hayop at mga ibon: “/to ay ang lahat 
ng mga hindi biyak ang daliri na katulad ng kamelyo, taba ng baka at taba ng 
kambing, maliban sa taba na dumikit sa likuran at bituka nito, o taba na nahalo 
sa buto ng pige at taba sa tagiliran o ang mga katulad nito. 


“Ang pagbabawal na ito na nabanggit sa mga Hudyo ay bilang kaparusahan 
mula sa Amin dahil sa kanilang mga masasamang gawain; at kativakan, Kami ay 
totoo sa Aming mga sinasabi hinggil sa kanila.” 


[312.] 


Sarah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 5341) 6 als! 8) yw 





147. At kapag pinasinungalingan ka 2s lis Ceaies 
nilaj O Muhammad (%), ng mga Qp@gipeadiphaiptaatnaata IRS 
lumabag sa iyo na mga ‘Mushrikin, BS dais eyes et sBa3%e af 


mga Hudyo at iba pa. Sabihinmo sa Wo a espe S 
Wiis iidac me <—e cci at cack 
kanila: “Ang inyong ‘Rabb’ na Ala Ss BD So ell loot ol & 
Kataas-taasan ay nagtatangan ng ™& EAE EIST CLIC AGS 
indi (BEE. RiGee eke ter Gs ee 
malawak na pagkaawa at hindi = taba 5 pe AMOS 
— ath core 


mahahadlangan ang  Kanyang @ - eras A erie 
kaparusahan sa mga taong &@ YowPollerpetseutpS— re dads 


Bal fe etc ate oct me oe GF Aire 
masasama na gumawa ng mga © ax \\aed\ 408 Ky Syo2 Y] asl 5) sss 
kasalanan.” ote Asc tm rei SB 

g) SAE S Doel iss 


Paliwanag: At nandirito ang babala 
sa kanila dahil sa kanilang paglabag 
sa Sugo na si Propeta Muhammad © .. ci eee 
(#). ew ee ee 
ay aS SY Ede Eee Discs Ff 
148. Walang pag-aalinlangan, J Sy eS Lazy Gasih sts ; 
sasabihin ng mga nagtambal 0 BM anyon, lg tte tne, Op 
sumamba ng iba bukod sa Allah: Selle Yo AGL sp Ssaroe Sul fl 
“Kung ninais (lamang) ng Allah na @ GS 7B isiGt 4b 
hindi kami sasamba ng iba bukod sa &) #~ SA Ki Ki x8 sive 
Kanya, kami at ang aming mga ©) setae 
ninuno, at hindi namin ipagbabawal an mn” 
ang anumang bagay maliban sa kung ano ang ipinagbawal Niya, ay hindi namin 
ito magagawa.” 


(en) 


Can) © 


At sinagot sila ng Allah (4), na ang mga panlilinlang na ito ay ginawa na noon ng 
mga walang pananampalataya na nauna kaysa sa kanila, at sa pamamagitan nito 
ay tinanggihan nila ang mga paanyaya ng kanilang mga Sugo at sila ay nanatili sa 
ganoong kalagayan hanggang sa bumaba sa kanila ang kaparusahan ng Allah (4). 


Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (2): “Mayroon ba kayo sa inyong mga 
ipinagbawal na mga hayop at mga pananim, at sa inyong pag-angkin na ang 
Allah (&) ay ginusto Niya na kayo ay lalabag at ito ay Kanyang tinanggap mula 
sa inyo at naibigan Niya, mayroon ba kayong totoong kaalaman at ito ay 
maipapakita ninyo sa Amin? Katiyvakan, wala kayong sinusunod hinggil sa ‘deen’ 
(patungkol sa relihiyon o pananampalataya) na ito, kundi ang mga yaong haka- 
haka lamang ninyo, at kayo ay mga nagsisinungaling lamang.” 


149. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (38): “Sa Allah (4) ang ganap na 


katibayan upang patigilin ang inyong mga haka-haka, o kung ginusto lamang 
Niya ay ginabayan kayo tungo sa Matuwid na Landas.” 


[313.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 55! 6 ali! 5 po 


150. Sabihin mo, O Muhammad (38), sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ “Ipakita ninyo 
ang mga testigo ninyo na magpapatunay na ang Allah (8%) ay Siyang nagbawal 
ng anumang ipinagbawal ninyo na mga pananim at mga hayop. Samakatuwid, 
kapag sila ay tumestigo — bilang kasinungalingan — ay huwag mo _ silang 
paniwalaan at huwag mo silang sang-ayunan, na ang mga sinusunod lamang nila 
ay ang kanilang mga sariling pagnanasa at tinanggihan nila ang mga talata ng 
Allah (&) hinggil sa pagbabawal nila sa ipinahintulot ng Allah (&), at 
pagpapahintulot sa mga ipinagbawal ng Allah (4), at huwag mong sundin ang 
mga yaong hindi naniniwala sa Kabilang-Buhay na hindi gumagawa para roon, 
at yaong mga nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allah.” 


151. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (3): “Halina kayo at basahin ang 
anumang ipinagbawal ng Allah (&) sa inyo: na huwag kayong sumamba bilang 
pagtatambal sa Kanya ng anuman na Kanyang nilikha; bagkus ay ituon ninyo ang 
lahat ng uri ng pagsamba para lamang sa Kanya, katulad ng pagkatakot, pag- 
asa, panalangin at iba pa; at maging mabuti kayo sa inyong mga magulang, 
maging masunurin at manalangin para sa kanila, at iba pa na mga katulad nito 
na kabutihan; at huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahil sa 
pagkatakot na kayo ay maghirap, dahil ang Allah (8%) sa katotohanan ang 
nagbibigay ng kabuhayan sa inyo at ganoon din sa kanila; at huwag ninyong 
lapitan ang anumang malinaw na mga malalaking kasalanan, lantad at gayundin 
ang lihim; at huwag kayong pumatay ng may buhay na ipinagbawal ng Allah (&%) 
maliban na lamang kung ito ay ayon sa batas, na katulad ng pagpatay sa 
sinumang nakapatay o gumawa ng pakikiapid pagkatapos makaranas ng legal na 
pag-aasawa, o di kaya ay nag-‘Murtad’ sa Islam. 


“At ang mga nabanggit na ito ang mahigpit na ipinagbawal ng Allah (&%) sa inyo, 
at inutusan kayo na ito ay inyong ayawan (talikdan); at ito ay kabilang sa mga 
kautusan sa inyo, na ipinayo ng inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa inyo nang sa 
gayon ay maintindihan ninyo ang Kanyang ipinag-uutos at Kanyang 
ipinagbabawal.” 


[314.] 


Sarah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 5541) 6 als 8) yo 





BESS test! «152. “At huwag ninyong lapitan, O 
: ; nmainaatpeeey kayong mga pinagkatiwalaan, ang 
Gass -@ kayamanan ng ulila maliban na 

5a Alsip Sy) cl 
ne re as id scsi % © lamang sa ipinahintulot sa inyo 
CERN Lal SIG KAI * para sa kapakanan ng kanyang 


MpSP SERS BE Big 9 2 | yaman na siya ang makikinabang 


wee 


& ie SLi cz cess sAal e nito, hanggang sa maabot niya ang 
i>. ee cette “_-. (@ tamang edad, tamang pag-iisip; at 
3 Sessa pO got protic © kapag umabot na siya sa ganitong 
2 reals S iesaet agt os im kalagayan ay ibigay na ninyo sa 
Seer LIN ANE 5 5 Ais te kanila ang kanilang yaman; at 
Porn ceore a4 = maging makatarungan kayo sa 
bala Ae) 9.5485 > :P BIS De ee ~ pagsukat at pagtimbang, na ito ang 


D op5b 215 AINES ie; D SD SA3 455 [ tunay na katapatan. At kung nilubos 


a 2SNIMCG EID Spas SIMs; “ ninyo ang anuman na_ inyong 
Box. ey BNE oe ETL e nakayanan ay wala na_ kayong 
2 ee etiaas dpUbsosoralble pananagutan pa sa  anumang 
fino SN sSHee I; Weis Css s1Q = pagkukulang; at hindi Kami 
% (hepa ts ese s nagbibigay ng pabigat sa sinuman 
? maliban sa kanyang makakayanan. 
Be a : 4 At kapag kayo ay nagbitaw ng salita 
4 Pipa ag False Ge ata = ay pawang katotohanan lamang ang 
Pi : : =, inyong sasabihin, na wala kayong 
kikilingan na sinuman sa inyong 
mga sinasabi o pagtestigo o paghatol, kahit ang inyong mga sinasabi ay 
patungkol sa inyong mga kamag-anak, at isagawa ninyo ang anumang ipinag- 
utos sa inyo ng Allah (8) upang maisakatuparan ang Kanyang batas. 


GM fEole i125 Ales SESS AE 





“At ang mga ipinaliliwanag na ito sa inyo ay kabilang sa mga batas na ipinayo ng 
Allah (8) sa inyo; nang sa gayon ay maalaala ninyo kung ano ang inyong 
kahihinatnan.” 


153. “At kabilang sa mga ipinayo ng Allah (8) sa inyo, na ang Islam na ito ang 
Daan na Matuwid tungo sa Allah (8), na kung kaya, ito ang sundin ninyo at 
huwag ninyong sundin ang iba’t ibang daan ng pagkaligaw, dahil magkakawatak- 
watak kayo at ilalayo kayo sa Matuwid na Landas ng Allah (%). Itong 
pamamatnubay na ito ay tungo sa Matuwid na Landas na kung saan ito ang 
iginabay ng Allah (8%) sa inyo upang iligtas kayo sa Kanyang mga kaparusahan, 
sa pamamagitan ng pagsagawa sa Kanyang mga ipinag-uutos at pag-iwas sa 
Kanyang mga ipinagbabawal.” 


154. Pagkatapos ay sabihin mo, O Muhammad (#8), sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ 


“Katiyakan, ang Allah (&) ang Siyang nagkaloob ng ‘Tawrah’ kay Mousa bilang 
kabuuan ng Kanyang mga biyaya sa mga mabubuti na sumunod sa Kanyang 


[315.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 551) 6 ali! 8 po 


‘Deen’ at Kanyang katuruan, at bilang pagsasaad sa lahat ng bagay hinggil sa 
kanilang ‘Deen,’ at gabay tungo sa Matuwid na Landas at pagkaawa sa kanila; 
nang sa gayon, sila ay maniwala sa Araw ng Muling Pagkabuhay at 
Paghuhukom; na samakatuwid, sila ay gagawa para rito.” 


155. At ang Qur’an na ito na Aklat na Aming ipinahayag sa Aming Propeta na si 
Muhammad (3), ay punung-puno ng biyaya; na kung gayon ay sundin ninyo ang 
Kanyang ipinag-uutos at iwasan ang Kanyang ipinagbabawal, at katakutan ninyo 
ang Allah (4) na malabag ninyo ang Kanyang kautusan; nang sa gayon ay 
makaawaan kayo, mailigtas kayo mula sa Kanyang kaparusahan, at makamtan 
ninyo ang Kanyang gantimpala. 


156. At ipinahayag Namin ang Qur’an na ito; upang hindi ninyo masabi, O 
kayong mga paganong (walang pananampalatayang) Arabo: “Jbinaba lamang ang 
Aklat mula sa kalangitan para sa mga Hudyo at mga Kristiyano, na kung kaya, 
binabalewala namin ang pagbabasa ng kanilang Aklat.” 


157. At upang hindi ninyo masabi, O kayo na mga ‘Mushriktin:’ “Kung 
nagpahayag lamang sa amin ng Aklat mula sa kalangitan, na katulad ng 
pagkakapahayag sa mga Hudyo at mga Kristiyano, ay mas higit na 
mapapatnubayan kami sa Tamang Landas kaysa sa kanila.” Samakatuwid, 
katiyakang dumating sa inyo ang Aklat sa inyong sariling wika na salitang 
‘Arabic, na ito ang malinaw na katibayan mula sa inyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha at gabay tungo sa Tamang Landas, at bilang awa (rin) sa 
sambayanan na ito. Dahil wala nang hihigit pa sa pagiging masama kaysa sa 
kanya na tinanggihan ang mga palatandaan ng Allah (48) at tinalikuran! At sila na 
mga tumanggi ay walang pag-aalinlangan na paparusahan Namin nang matinding 
pagpaparusa sa Impiyernong-Apoy; dahil sa kanilang pagtanggi sa Aming mga 
talata at sa kanilang pagharang sa Aming Daan. 


[316.] 


Sdrah 6. Al-An‘4m 





158. Mayroon pa bang inaabangan 
ang mga tumanggi at humarang sa 
Daan ng Allah maliban — sa 
pagdating ng anghel ng kamatayan 
at ang kasamahan nito upang kunin 
ang kanilang mga kaluluwa; o di 
kaya ay ang pagdating’ ng iyong 
‘Rabb’ na_ Tagapaglikha, O 
Muhammad (%&), sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay para hukuman 
ang Kanyang mga alipin; o di kaya 
ay ang pagdating ng ilan sa mga 
palatandaan ng pagkagunaw ng 
daigdig na nagpapatunay na ito ay 
mangyayari, na katulad ng pagsikat 
ng Araw mula sa kanluran? Na 
kapag ito ay nangyari, hindi na 
mapapakinabangan pa ng sinuman 
ang pagtanggap niya ng 
katotohanan kung siya ay walang 
pananampalataya bago naganap 
(ang dakilang palatandaang) ito; at 
hindi rin tatanggapin ang kanyang 


Juz (Bahagi) 8 


BSI 


(8 53+!) 6 pls 8) po 


(vr) >) 
AK A 


2 arent RIS 27% + fe 4257 So ae 
LINAS SEN ITE NV Ses Se 


3 


e - a 
se PCI AN Aes ne BO rer Oe aie Aor 
aCe 5 Sle Saw EERE cShe aw fl 


- 


% hy Bons . erro AOS ocr ste 7K 

By eh POSE SECS onsss 
rs 2 ete Zese thIC + ate < 7 A 

BH ESAS Baler sMy Digger | 
Bac Ast Aye PGE S04 eA et7"S, = 5 2 ote nas 
] SAIC RAMA S tee I 


> 


treo se Ae Rae si rh oa oa 
MAK Geli 


- ous 


SOSA ese rae 


<<< a, tae inc 
VSS SR SnleymE Vice 


“s “oA 


5 Fiber 22 Carole take 
Dea’ ss aplasia ait bred! 


ws Sy 


_ oo \fere Ay « 2, 7% de- 437 
AMG AA SIGNS 5 DOSE 


4 neActete ss A 2 2 cate oe ie 
F AAI HAS IAAI, 


4s a ed de ae ed ee °2 se ce) 
SESH FEMS AMMASED 


é ect 4 Be retce Br 7 3% ace ae4 os 
MSS SIAL bh IG ELS |B 

° ve Str her A oA Oe os OE 
Be) aos NS D Salas aS 
ne LA oh “7 or oee Sererrser ASL 4 xr i 
*, Ay ee 3 ae Ge Saw poeY | ads cf 
os ES ge aL ap a e-s ay a Cale, ms 
; Se NE gk c 





toy S = . 
Doe Kae OSE aD BS CGD DOS Lae > Sit Can > Bes Cate Sos Cag) Ot oe 


mabubuting gawa, maging siya man 
ay mananampalataya maliban na lamang sa kanyang mga naunang nagawa (bago 
naganap ang dakilang palatandaang) ito. 


Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (28): “Hintayin ninvo ang pagdating nito, 
upang mapatunayan ang tama sa mali, ang masama sa mabuti, at kami ay 
kasama rin ninyo na naghihintay.” 


159. Katiyakan, ang mga yaong nagkawatak-watak sila sa kanilang ‘Deen’ (o 
Relihiyon) samantalang ito ay nag-iisang ‘Deen’ lamang sa paniniwala sa 
Kaisahan ng Allah (8) at sa pagsunod sa Kanyang batas, at sila ay naging iba’t 
ibang grupo at mga sekta; katiyakan, ikaw, O Muhammad (#8) ay hindi mananagot 
sa kanila, subali’t ang hatol hinggil sa kanila ay sa Allah (4) lamang, pagkatapos 
ay sasabihin sa kanila ang anuman na kanilang nagawa, at gagantimpalaan ang 
sinumang nagsisi mula sa kanila at naging mabuti dahil sa kanyang kabutihan, at 
paparusahan ang masama dahil sa kanyang kasamaan. 


160. Ang sinuman na makatagpo niya ang kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay na may mga mabubuting gawa, ang gantimpala ng 
bawa’t kabutihan mula sa kanyang mga mabubuting gawa ay katumbas ng 





“Ito ay angkop lamang sa Kanyang Kamaharlikaan. 


[317.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 551) 6 ali! 5 po 


sampung kabutihan na tulad nito, at sino naman ang makatagpo niya ang kanyang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha na may mga masasamang gawa, ang isang kasamaan na 
kanyang nagawa ay paparusahan lamang ng katulad nito (na isa rin), at sila ay 
hindi dadayain kahit katiting na katiting. 


161. Sabihin mo, O Muhammad (3), sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ “Katiyakan 
ako ay pinatnubayan ng aking ‘Rabb’ tungo sa Matuwid na Landas, na 
magpaparating sa akin sa Kanyang ‘Jannah,’ na ito ay ‘Deen Al-Islam,’ na 
nagsasaad ng ganap na pamamaraan ng pamumuhay dito sa daigdig at sa 
Kabilang-Buhay, at ito ang ‘Deen’ ng Kaisahan ng Allah (%) na siyang ‘Deen’ ni 
Ibrahim; at kailanman, si Ibrahim ay hindi kabilang sa mga nagtatambal o 
sumasamba ng iba bukod sa Allah.” 


162. Sabihin mo, O Muhammad (3), sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ “Katiyakan, 
ang aking ‘Salah; ang aking pagsasakripisyo na katulad ng pagkatay ng hayop 
sa Pangalan ng Allah (8) na Nag-iisa at hindi para sa mga rebulto at hindi rin 
para sa mga patay at hindi rin para sa mga ‘Jinn, at hindi rin para sa iba pa na 
mega katulad nito na inyong pinag-aalayan na iba bukod sa Allah, at hindi rin sa 
pangalan ng iba na katulad ng inyong mga ginagawa; ang aking buhay, ang 
aking kamatayan ay Pagmamay-ari lamang ng Allah (&) na ‘Rabb’ ng ‘AI- 
‘Alamin’ (lahat ng mga nilikha).” 


163. “Na Siya ay walang katambal sa Kanyang pagiging ‘Ilah’ (o Diyos na 
sinasamba) at sa Kanyang pagiging ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at wala rin Siyang 
katambal sa Kanyang mga Katangian at mga Pangalan, at sa pamamagitan ng 
Kanyang dalisay na Kaisahan ay inutusan Niya ako, ng aking ‘Rabb’ na Kataas- 
taasan, na ako ang kauna-unahang tumestigo at sumunod at magpasailalim sa 
Kanya mula sa sambayanang ito bilang Muslim.” 


164. Sabihin mo, O Muhammad (28): “Maghahangad pa ba ako ng ibang ‘ilah’ 
bukod sa Allah, samantalang Siya ang Lumikha ng lahat ng bagay, Nagmamay- 
ari at Nangangasiwa nito? At walang sinumang tao na gumagawa ng masama 
kundi sa kanya ipapataw ang kanyang kasalanan, at hindi ipapapasan sa sinuman 
ang kasalanan ng iba, pagkatapos sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha kayo ay 
babalik sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at sasabihin Niya sa inyo kung ano ang 
hindi ninyo pinagkasunduan hinggil sa ‘Deen.’” 


165. At ang Allah (4%) ang Sityang gumawa sa inyo na mga magkakasunud-sunod 
na mga henerasyon, na hinahalinhinan ninyo ang isa’t isa pagkatapos nilang 
mamatay, na kayo ay kinatawan dito sa daigdig upang itaguyod ninyo ang buhay 
dito pagkatapos nila sa pamamagitan ng pagsunod sa inyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha. At iniangat Niya ang iba sa inyo sa kabuhayan at lakas na higit 
kaysa sa iba, sa mga antas nito; upang kayo’y subukin sa anumang ipinagkaloob 
Niya sa inyo na mga biyaya, nang sa gayon ay mapatunayan sa mga tao kung sino 
ang tatanaw ng utang na loob o kung sino ang hindi. 


[318.] 


Sirah 6. Al-An‘4m Juz (Bahagi) 8 (8 5541 6 ali! 8) po 


Katiyakan, ang inyong ‘Rabb’ ay mabilis ang Kanyang parusa sa sinumang 
lumabag sa Kanya, at katiyakan, Siya ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad 
sa sinumang naniwala sa Kanya, gumawa ng kabutihan at pinagsisihan ang 
kanyang nagawang pagkakasala, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal sa kanya, na ang katangiang ‘Al-Ghafour’ at ‘Ar-Raheem’ ay 
kabilang sa mga mararangal at dakilang Pangalan ng Allah (3). 


[319.] 


Sarah 7. Al-A*raf Juz (Bahagi) 8 (8 5341) T Bic by gee 


7 Se by ew 
VII - Sarat Al-A*raf 
[Kabanata Al-A* raf — Ang Mataas na Lugar] 


admoll Crea ll att aan 
[Bismillahir Rahmdnir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


1. Alif-Lam-Mim-Sadd — ang mga “vi case 
titik na ito ng Alpabetong ‘Arabic gagipgadipgatipeatirea eae 
ay nauna nang naipaliwanag sa 
umpisa pa lamang ng ‘Stratul 
Bagqarah,’ 





> — 


“ve 


2. Ang Kabanal-banalan na Qur’an 
na ito ay isang dakilang Aklat na 
ipinahayag sa iyo, O Muhammad 
(#8); na kung kaya, huwag kang 
mag-alinlangan sa iyong kalooban 
hinggil (sa Aklat na) ito, dahil sa 
katiyakang ito ay ibinaba mula sa 
Allah (8); at huwag_ kang 
magdadalawang-isip sa  pagpa- 
pahayag nito at sa pagbibigay ng 
babala sa pamamagitan nito, dahil 
ito ay ibinaba Namin para sa iyo; 
upang balaan ang mga _ walang 
pananampalataya at paalalahanan 
ang mga mananampalataya. 


ag if I ag LA cds g 


‘ BOS DIiSE KSA ESO ci 
, REED 


} ae 65354554 Re 
wy Ds Ses Mihia tenes oie3 e 


2 SAG ateccte aGRisl Sah 3535.53.55 te 
SB SUNK ay O 


wi0% 


EB ASAD CO: Senate ‘ 


Be > oth 


1 fy D afb Jag D Al” 
ve 0 oe oa be vd wt rf 


ai mash AE ENS 3 SSBC ROTIG 


— » 

Kaidh Qapsbesei see, 18 | 
4 2c 4 che — fees 

_- Sinbiiaie can 


<i cba denetc ch ek cree one 


Sipe aL ES, 


“2-7 


3. Sundin ninyo, O kayong mga tao! Ssh os a oY 
Ang anumang ibinaba sa inyo mula QpeepepeDRn Rape Denna 
sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, 

na Qur’an at ‘Sunnah,’ sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ipinag-uutos at 
pag-iwas sa mga ipinagbabawal; at huwag kayong sumunod sa mga ‘awliya”’ 
bukod sa Allah, [na inuutusan kayong maglagay ng katambal sa pagsamba sa 
Allah na katulad ng mga ‘Shaytdn,’ ‘Rabbi,’ ‘Monks’ (mga monghe) at mga pari]. 
Katiyakan, kung susunod kayo sa kanila ay kakaunti lamang ang paalaala na 
inyong makukuha na hindi man lamang maglalagay sa inyo sa katotohanan. 





4. At karamihan sa mga bayan na Aming winasak ay dahil sa kanilang pagsuway 
sa mga Sugo na Aming ipinadala sa kanila at sa pagpapasinungaling nila sa 
kanila; na kung kaya, pinarusahan Namin sila ng kahihiyan dito sa daigdig at 
tuluy-tuloy na kapahamakan sa Kabilang-Buhay; at dumating sa kanila ang 


[320.] 


Sirah 7. Al-A‘raf Juz (Bahagi) 8 (8 554! T Bic 8 gw 


Aming kaparusahan, minsan noong sila ay natutulog sa gabi at minsan naman ay 
habang sila ay nagpapahinga sa araw (na ito ay sa tanghali pagkatapos ng 
‘Dhuhr’). Paliwanag: pinili ng Allah (4) ang dalawang pagkakataong ito, dahil 
sa ito ang mga oras ng kanilang pamamahinga nang sa gayon ay mas maging 
matindi ang pagdating ng kaparusahan sa kanila. 


5. Na kung kaya, wala silang nasabi nang dumating ang kaparusahan sa kanila 
kundi aminin ang kanilang mga pagkakasala at kanilang kasamaan na sila ay 
karapat-dapat sa parusa na ipinataw ng Allah (4) sa kanila. 


6. Katiyakan, tatanungin Namin ang mga tao na sa kanila’y ipinadala ang mga 
Sugo: “Anong itinugon ninyo sa ipinadala Naming mga Sugo sa inyo?” At walang 
pag-aalinlangan na tatanungin (din) Namin ang mga Sugo hinggil sa 
pagpaparating nila sa mga mensahe ng Allah, at hinggil sa kung paano tumugon 
sa kanila ang kanilang mga sambayanan. 


7. Katiyakan, Aming isasalaysay sa lahat ng mga nilalang ang anuman na 
kanilang nagawa rito sa daigdig ayon sa tunay na kaalaman mula sa Amin, hinggil 
sa anumang ipinag-utos Namin at ipinagbawal, ni minsa’y hindi Kami nawala sa 
kanila anumang sandali. 


8. At ang pagtitimbang sa gawain ng mga tao sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang 
tunay na makaturungang pagtitimbang at walang pandaraya; na kung kaya, 
sinuman ang naging mas mabigat ang kinalabasan na timbang ng kanyang 
mabuting gawa ay sila sa katotohanan ang magtatagumpay. 


9, At sino naman ang naging magaan ang timbang sa kanyang kabutihan dahil sa 
rami ng nagawa niyang kasamaan, sila kung gayon, ang mga yaong sinayang nila 
ang kanilang bahagi (parte) mula sa pagmamahal ng Allah (48); dahil sa kanilang 
paglabag sa hangganang itinakda ng Allah (8) at sa pagtanggi sa mga talata ng 
Allah (4) at hindi pagsunod sa mga ito, kaya naging kabilang sila sa mga talunan. 


10. At katiyakan, ibinigay Namin sa inyo ang pangingibabaw dito sa kalupaan at 
ginawa Namin ito sa inyo bilang kapanatagan, at naglikha Kami para sa inyo ng 
inyong mga ikabubuhay: mga pagkain, mga inumin, subali’t pagkatapos ng lahat 
ng ito, ay kakaunti lamang ang pasasalamat na inyong itinutugon sa mga biyayang 
ipinagkaloob sa inyo. 


11. At katiyakan na biniyayaan Namin kayo sa pamamagitan ng paglikha sa 
inyong lahi mula sa inyong ama na si Adam (#1) na nagmula sa wala, at 
pagkatapos ay hinugis Namin kayo sa anyo na nakahihigit kaysa sa maraming 
mga nilikha, pagkatapos ay inutusan Namin ang mga anghel na magpatirapa sa 
kanya (Adam #4!) bilang paggalang at pagpaparangal sa kanyang kakaibang 
katangian. Na samakatuwid ay nagpatirapa silang lahat maliban kay ‘/blees’ na 
kasama nila noon, na siya ay hindi nagpatirapa kay Adam dahil sa panibugho sa 
dakilang pagpaparangal sa kanya (Adam %%)). 


[321.] 


Sarah 7. Al-A*raf Juz (Bahagi) 8 (8 sj+1) T Bic By gee 


HEN ces) = 12. Sinabi ng Allah (4) upang 
Oey: sisihin si ‘/blees’ sa hindi niya 
, on SES PACT: Selecta xé pagpapatirapa: “Ano ang pumigil sa 


m2. 1s saat, Eke exbe wn iyo ue magpatirapa noong EESan 
g) Slats babe nbovailes BA kita? Sinabi ni Iblees: 


410-0 42, FP ti -. 


FSA ed lI DS. Soe % “Nakahihigit ang paglikha sa akin 


S ALN SHIGEO 5 Gli. Ee kaysa sa kanya, dahil sa ako ay 

aa * | nilikha mula sa apoy samantalang 
: birds AS Od + Saibse " siya naman ay nilikha mula sa 
3 WOKS, ET ical th egliss fs alabok.” Na sa kanyang paningin ay 
3 Kei epee ss BS a ang apoy kaysa sa 


Sy 5 LE EET BG AK ID \A tna fe 

SS 55 Gl CSSA AE BE 13. Sinabi ng Allah (4%) kay 
2 Si gissitice, gurl argues’ et 5 Iblees:’ Bumaba ka mula sa ‘Al- 

is ORATOR MESA RARCACCAS *, Jannah’ (Hardin), dahil ikaw ay 
] CSSA SS ITs AB aS GOS §, hindi nararapat na magmataas dito, 
b Oe IN YRcb Deus. ©) at lumabas ka mula sa ‘Al-Jannah,’ 
; BSCR ES (GEE Sseucals ms ay kabilang sa mga 
a re 2c we fe hinamak. 

3 CRAM cassie ool ok ‘ 

e SS SOS 2 1G 14. Sinabi ni ‘iblees’ sa Allah (8), 
tee 5 See noong nawalan na siya ng pag-asa 

mula sa Kanyang (Allah 4) awa: 

“Pahintulutan Mo akong manatili hanggang sa Araw na kapag sila ay binuhay na 


mag-uli upang mailigaw ko ang sinuman na makakayanan kong iligaw mula sa 
lahi ni Adam.” 








15. Sinabi ng Allah (48): “Katiyakan, ikaw ay kabilang sa Aking itinakda na 
mananatiling buhay hanggang sa unang pag-ihip ng trumpeta, na sa araw na 
yaon ay mamamatay ang lahat ng mga nilikha.” 


16. Sinabi ni ‘/blees,’ na isinumpa ng Allah (48): “Dahil sa pagligaw Mo sa akin, 
gagawin ko ang lahat ng makakayanan ko upang iligaw ko ang mga lahi ni Adam 
mula sa Matuwid Mong Landas, at haharangan ko sa kanila ang Islam na 
kanilang ‘Fitrah’ (0 likas na katangian). 


17. “Pagkatapos ay pupuntahan ko sila sa lahat ng dako, at haharangan ko sila 
sa katotohanan, at pagagandahin ko sa kanila ang kamalian, at tutuksuhin ko sila 
na mahumaling sa makamundong bagay, at papagdududahin ko sila hinggil sa 
Kabilang-Buhay, at hindi Mo makikita ang karamihan sa kanila na tatanaw ng 
utang na loob sa Iyong mga biyaya.” 


[322.] 


Sirah 7. Al-A‘raf Juz (Bahagi) 8 (8 5541 T Bic 8) a 


18. Sinabi ng Allah (4) kay ‘Iblees:? “Lumabas ka mula sa Hardin, na 
kinapopootan at ipinagtatabuyan; na walang pag-aalinlangan na pupunuin Ko 
ang Impiyernong-Apoy mula sa iyo, at sa lahat ng susunod sa iyo mula sa lahi ni 
Adam.” 


19. “O Adam (38!), manirahan ka sa Hardin, ikaw at iyong asawa na si Hawwa* 
(Eva), at kumain kayong dalawa mula sa anuman na inyong nais sa mga bungang 
naririto; subali’ t huwag ninyong kakainin ang bunga ng punong iyon, dahil kapag 
ito ay inyong ginawa, magiging kabilang kayo sa mga masasama na lumabag sa 
batas ng Allah.” 


20. Pagkatapos ay tinukso ni ‘Shaytdn’ (‘Iblees’) sina Adam at Hawwa’ upang 
sila ay mahumaling sa paglabag sa Allah sa pamamagitan ng pagkain mula sa 
punong yaon, na ipinagbabawal sa kanila ng Allah (4); na ang magiging bunga 
ng paglabag na ito ay makikita nila ang kanilang ‘Awrah’ (pribadong bahagi) at 
sinabi sa kanilang dalawa bilang panlilinlang: “Katiyakan, ipinagbawal lamang sa 
inyo ng inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang pagkain sa bunga ng punong ito, 
upang kayo ay hindi maging anghel, at upang kayo ay hindi manatili 
magpasawalang-hanggan.” 


21. At sumumpa si ‘Shaytdn’ kina Adam at Hawwa’ sa Pangalan ng Allah (88), na 
siya ay nagpapayo lamang sa kanila, at nagmumungkahi na kumain mula sa 
punong iyon, subali’t siya sa katotohanan ay sinungaling. 


22. Na kung kaya, nailigaw at nalinlang sila ni ‘Shaytdn,’ at sila ay kumain mula 
sa punong ipinagbabawal ng Allah (4) na lapitan, at noong sila ay nakakain ay 
lumantad ang kanilang mga pribadong bahagi at natanggal ang itinakip ng Allah 
(4) dito na pantakip bago sila lumabag. At pagkatapos ay nagsimula nilang 
takpan ang kanilang mga pribadong bahagi ng mga dahon mula sa Hardin, at 
tinawag sila ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha: “Hindi ba pinagbawalan ko 
kayo na kumain mula sa punong iyan, at sinabi Ko sa inyong dalawa: ‘Walang 
pag-aalinlangan, si ‘Shaytan’ ay malinaw ninyong kaaway?’” 


At ang talatang ito ay nagpapatunay na ang paglantad ng ‘Awrah’ ay isang 


matinding bagay, na hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin na hindi katanggap- 
tanggap; at kinamumuhian ng mga may matitinong kaisipan. 


[323.] 


Sérah 7. Al-A‘raf 





23. At sinabi nina Adam at 
Hawwa’: “O Aming ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha! Hinamak namin ang 
Aming mga sarili sa pamamagitan 
ng pagkain mula sa punong yaon, 
at kung hindi Mo kami patatawarin 
at kaaawaan ay mapapabilang 
kami sa mga talunan, dito sa 
daigdig at sa Kabilang-Buhay.” 


Juz (Bahagi) 8 


(8 sj*1) 


6 od be ne en, 


. se RACES CMU IG 
N akbic aXe EOS sl 


eeBre od 


By 3555215 pe STE AN 


thre oe BAM 


: Use Sires BPA SG 55 . 
je Lie BGA BOSE S355 26% : 


7 Sei 5) gu 


2A t-4 


5 BES shoegs Dav ii gk ails 15 
eige gree Ses SAK 


Pacers fAewr e SA Cres, 


[At ito ang mga salita na natagpuan 
ni Adam mula sa kanyang ‘Rabb’ 
at kanyang ipinanalangin upang 
mapatawad sila ng Allah (4)]. 


ree Sindh d 9 2p ee Ee 
Wass QD OQ sotgvodaiouchiciks 4 5 
: BEB CABG CAC 6ihes 3 
a* Spee esate Ie 
| ee Kish Llo | 


24. Sinabi ng Allah (4) bilang 
pakikipag-usap kina Adam, 
Hawwa' at ‘/blees:’ “Bumaba kayo 
mula rito patungo sa kalupaan at 
upang kayo ay mag-away-away sa © \%,% vt 
isa’t isa, at doon sa kalupaan ay 
mayroon kayong tirahan para sa 
inyo at doon kayo magpakaligaya 
hanggang sa matapos ang inyong 
pagkakatakda.” 


DassepteSiwicrett ois K 
SAS Re wre 


= Sub Est is 2PydL aie Le SG Sie es 


3 ag 4 ei 
. Qoter Aor pH Moin a5) Ss 





25. Sinabi ng Allah (8) kay Adam, kay Hawwa’* at sa kanyang pamilya: “Sa 
kalupaan kayo ay mabubuhay, na rito ninyo gugugulin ang inyong makamundong 
buhay at sa kalupaan ding ito kayo ay mamamatay at ibabalik, at mula rito kayo 
ay bubuuin (0 bubuhayin) na mag-uli ng inyong ‘Rabb’ at titipunin kayo sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay.” 


26. O mga angkan ni Adam! Katiyakan, Lumikha Kami para sa inyo ng kasuotan 
na inyong itatakip sa inyong mga ‘Awrah’ (0 pantakip sa mga katawan lalung-lalo 
na sa mga maseselan na bahagi nito) na ang kasuotang ito ay napakahalaga at 
magsisilbi rin ito bilang palamuti at nabibilang sa bahagi ng mga kabuuan sa 
inyong buhay at kasiyahan. At ang kasuotan ng pagkatakot sa Allah (4) sa 
pamamagitan ng pagsasagawa sa mga ipinag-uutos at pag-iwas sa mga 
ipinagbabawal ang siyang tunay na nakahihigit na kasuotan ng_ isang 
mananampalataya. 


At ganito ang ipinagkaloob ng Allah () sa inyo, ang mga palatandaan sa 
Kanyang pagiging ‘Rabb’ na Tagapaglikha at Kaisahan, at sa Kanyang 
kagandahang-loob, at pagkaawa sa Kanyang mga alipin; nang sa gayon ay 
maalaala ninyo ang mga biyayang ito upang Siya ay mapasalamatan ninyo dahil 


[324.] 


Sirah 7. Al-A‘raf Juz (Bahagi) 8 (8 5541) T Sic 8) ae 


dito. Naririto ang pagsasaad ng Allah (4) sa Kanyang mga biyaya sa Kanyang 
mga nilikha. 


27. O mga angkan ni Adam! Huwag ninyong hayaan na malinlang kayo ni 
‘Shaytan,’ na pinagaganda sa inyo ang kasalanan, na katulad ng kanyang ginawa 
sa inyong mga magulang na sina Adam at Hawwa’, na sila ay inilabas niya mula 
sa ‘Al-Jannah’ (Hardin), na dahil doon ay inialis niya sa kanila ang kanilang 
damit na bilang pantakip ng Allah (48) sa kanila upang lumantad ang kanilang 
‘Awrah.’ Katiyakan, si “Shaytdn’ ay nakikita niya kayo, siya at ang kanyang 
pamilya at kalahi, samantalang kayo ay hindi ninyo sila nakikita, na kung kaya, 
maging maingat kayo sa kanila. 


Katiyakan, Kami, ginawa Namin ang mga ‘Shaytdn’ na tagapagtaguyod ng mga 
walang pananampalataya na hindi nila pinaniniwalaan ang Kaisahan ng Allah 
(8), at hindi nila pinaniniwalaan ang Kanyang mga Sugo at hindi sinusunod ang 
Kanyang patnubay. 


28. At kapag nakagawa ang mga walang pananampalataya ng masamang gawain, 
ay nangangatwiran sila sa pagsagawa nila nito na ito raw ay namana nila sa 
kanilang mga ninuno, at ito raw sa katunayan ay ipinag-utos ng Allah (4) sa 
kanila. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (2): “Katiyakan, ang Allah (%) ay 
hindi nag-uutos sa Kanyang alipin ng mga masasamang gawain at mga 
kasalanan, kung gayon, nagsasabi ba kayo, O kayong mga ‘Mushriktin’ ng mga 
bagay na hindi ninyo alam, bilang kasinungalingan at pag-aangkin laban sa 
Allah (&%)?” 


29. Sabihin mo, sa kanila na mga ‘Mushrikin, O Muhammad (3%): “/niutos ng 
Aking ‘Rabb’ ang pagiging makatarungan, at inutusan kayo na maging dalisay 
ang inyong pagsamba sa Kanya sa anumang uri ng pagsamba, at lalung-lalo na 
sa mga ‘Masjid,’ at manalangin kayo sa Kanya bilang taimtim na pagsunod at 
pagsamba, at maniwala kayo sa pagkabuhay na mag-uli pagkatapos na mamatay, 
na katulad ng paglikha ng Allah (8%) sa inyo mula sa wala ay walang pag- 
aalinlangan ang Kanyang kakayahan na ibalik muli ang inyong buhay sa 
ikalawang pagkakataon.” 


30. Ginawa ng Allah (4), ang Kanyang mga alipin na dalawang grupo: grupo na 
ginabayan Niya at pinatnubayan tungo sa Matuwid na Landas, at grupo na 
karapat-dapat maligaw mula sa matuwid na landas dahil sa pagturing nila sa mga 
‘Shaytan’ bilang ‘awliya’’ (tagapagtaguyod) bukod sa Allah, at sila ang sinunod 
nila bilang kamangmangan at pag-aakalang sila ay sumunod sa daan ng patnubay. 


[325.] 


Sarah 7. Al-A*raf Juz (Bahagi) 8 (8 5341) T Bic by gee 





GE st’ 31. O mga angkan ni Adam! Sa 
PAPA aaa a «tuwing kayo ay magsasagawa ng 
Paes a Feoteshits segs ‘Salah’ ay maging malinis kayo at 

o magsuot ng mga malilinis na 
kasuotan bilang pantakip sa inyong 

‘Awrah’ at kumain kayo at uminom 
mula sa mga _ malilinis§ na 
ipinagkaloob ng Allah (4) sa inyo, 
at huwag kayong magsayang sa 
pamamagitan ng pagiging mapag- 
aksaya. Katiyakan, ang Allah (#) 
ay hindi Niya naiibigan ang mga 
mapag-aksaya sa _ pagkain, sa 
inumin at sa iba pa. 











M cet Hee oe A mr. stead 4a, 5% Age ie 
aS pa I Neale oY) ig 
fs oer & SE oo, 7 al"K 74-72% 40 ie 
a oa ba Ne cobholleslsll Be 
nage oth to By pr sereck oye Cottier Hs 

ILE AS Cpe Galiyalia 


free 







Site 246 7 4 74% 


47767 6, 2 im + ser oc 
Ba) shee bt So Salla opp lojls GS Syl n al 
Sy Cope, cheb Oh fe ort) or pecticel tte owe 
Bs psa S Soh ALEC AyGSe 


- 






ey AK Osc ae hae 
I Ooncticwpioaiing & 
ee ee. 
| IGS GE AG CSS A it 
BOR TASES Hes las 
A MSA LA Gosia & 







32. Sabihin mo sa _ kanila, O 
Muhammad (%), na mga 
mangmang mula sa mga 
‘“Mushrikin’ (nagtatambal o suma- 
samba sa iba bukod sa Allah): 
“Sino ba ang nagbabawal sa inyo 
ng mga magagandang kasuotan na 
siyang ginawa ng Allah _ bilang 
palamuti ninyo? At sino ang 
nagbabawal sa inyo na kainin ang mga malilinis na ipinahintulot ng Allah (&%) 
mula sa Kanyang mga ipinagkaloob?” 







at 7 9374707 “A 


WH M+ 4 Be oS Ae hah o 

als des SST SIME CLS fl 
fans PE ate ae Ar \erte eA ie 
“4 0 Crp (Sorel ep nsldeb ays sel Lois x 


ees Y ea ¥ Wee y ys 
(PA) / BIEN (ER (SE (Srey A 





Sabihin mo, O Muhammad (38), sa kanila ng mga ‘Mushrikin: “Katiyakan, ang 
anumang ipinahintulot ng Allah (&) na mga kasuotan at mga malilinis na 
pagkain at inumin, ay karapatan nila na mga naniwala sa Allah dito sa buhay sa 
daigdig na karapatan din ng iba, subali’t ito ay bukod-tangi na para sa kanila na 
mga mananampalataya sa Araw ng Muling Pagkabuhay. Ang katulad ng 
paghahayag na ito ay kapahayagan ng Allah (&) sa Kanyang talata para sa mga 
tao na nakaaalam kung ano ang ipinapahayag sa kanila at ito ay kanilang 
nauunawaan.” 


33. Sabihin mo, O Muhammad (#8), sa kanila na mga ‘Mushrikin:’ “Ang 
ipinagbabawal lamang ng Allah () ay mga ‘Al-Fawdahish’ (mga malalaswang 
gawain), lantad man ito o lihim, lahat ng uri ng kasalanan at kabilang sa mga 
matitinding kasalanan mula rito ay ang pang-aapi sa mga tao dahil ito ay 
pagtapak ng karapatan, at pinagbawalan din kayo na sumamba ng iba bukod sa 
Allah na kailanman ay hindi Siya nagbigay na pahintulot, at ipinagbawal din 
Niya ang pagsasabi ng mga bagay hinggil sa Kanya na wala kayong kaalaman, 
na tulad ng pag-aangkin na ang Allah ay mayroong anak o pagbabawal ng mga 


[326.] 


Sirah 7. Al-A‘raf Juz (Bahagi) 8 (8 554! T Bic 8) gw 


ipinahintulot ng Allah na hindi naman Niya ipinag-utos na katulad ng sa kasuotan 
o sa pagkain.” 


34. At ang bawa’t grupo na nagsasama-sama sa paglabag sa Allah at pagtanggi sa 
Kanyang mga Sugo ay mayroong nakatakdang oras ng pagdating ng parusa sa 
kanila, at kapag dumating ang oras na itinakda ng Allah (4) upang sila ay puksain 
ay hindi nila ito maaantala nang kahit sandali at hindi nila ito maisusulong (o 
maiuusad). 


35. O mga angkan ni Adam! Kapag dumating sa inyo ang mga Sugo na mula sa 
inyo, na bibigkasin sa inyo ang mga talata ng Aking Aklat, at lilinawin sa inyo 
ang mga palatandaan na nagpapatotoo sa anuman na kanilang dala-dala sa inyo na 
mensahe, ay sundin ninyo sila, na samakatuwid, ang sinumang_ iiwas sa Aking 
poot at itinuwid niya ang kanyang gawa, ay wala siyang dapat na ipangamba sa 
araw ng Muling Pagkabuhay na anumang kaparusahan ng Allah (8), at hindi sila 
manghihinayang sa anumang hindi nila nakamtan na makamundong buhay. 


36. At ang mga walang pananampalataya na tinanggihan ang mga palatandaan ng 
Kaisahan ng Allah (4) at itinuring ito na may pagmamataas, sila ang mga 
maninirahan sa Impiyernong-Apoy na sila ay mananatili roon magpasawalang- 
hanggan na kailanman ay hindi na sila makalalabas pa roon. 


37. Sino pa ba ang higit na matindi ang kanyang kasamaan, kaysa sa isa na 
nagbintang ng mga kasinungalingan laban sa Allah, o di kaya ay 
pinasinungalingan niya ang mga talata na ipinahayag ng Allah (48)? Sa kanila ay 
darating ang anumang nakatakdang parusa na nakatala sa ‘A/-Lawh AI- 
Mahfoudh,’ hanggang sa kapag dumating na sa kanila ang anghel ng kamatayan at 
ang mga kasamahan nito upang kunin ang kanilang mga kaluluwa ay sasabihin 
nila (na mga anghel) sa kanila: “Nasaan na ang mga yaong sinamba ninyo bukod 
sa Allah, na mga katambal, mga ‘awliya’ [mga sinunod nila bukod sa Allah na 
tulad ng mga imahen] at saka mga rebulto upang iligtas kayo sa anumang 
katayuan ninyo ngayon?” At sila ay tutugon: “Sila ay naglaho at nawala na sa 
amin,” at aaminin na nila sa kanilang mga sarili sa Araw na yaon na sila ay mga 
lumabag sa Kaisahan ng Allah noong sila ay nasa daigdig. 


[327.] 


Sarah 7. Al-A*raf Juz (Bahagi) 8 (8 5541) T Bic 8 gee 





38. Sasabihin ng Allah (4), sa seabeiet yale 
kanila na mga ‘Mushrikin’ na @@e@peyct Srna inom 
sinungaling: “Pumasok na kayo sa ol seeilepals a 65,4 al esi 

Impiyerno na kabilang sa mga & acest 

grupo na_ katulad  ninyo sa i caleasiaygetctecitlcies gig rf 
paglabag sa Allah, katiyakan, & rel SE LN ie siens S 
nauna na ang mga nauna sa inyo S . Sots Piseiasatcotiic ‘2 


na mga ‘Jinn’ at mga tao,’ na 
tuwing makapapasok ang isang 


ont Biot CS eA Ics ff 


grupo sa Impiyerno mula sa inyo, “EF SMS oss asc es 
isinumpa niya ang kapareha niya, e Sespsteias sigs stn, I 
na siya ay naligaw dahil sa eaeecse tr le 
pagsunod niya rito, hanggang sa W i Scns Scala iol 
sila ay pinagsama-sama na sa pei geeenpeia Dim acll 
Impiyernong-Apoy, ang naunang ¥% i Pa eet Fc! 5O eabiati a PLO 5S ke 
walang pananampalataya at ang ) .~-< PONT <x rate ee 
mga huli, lahat sila, sasabihin ng 4 AAS Sues a if 
mga nahuli na mga tagasunod: “O 4) dédspapiecbless Darsveths 
aming ‘Rabb! Sila ang mga @& ODM ADY EAA onsZ ‘ 


nagligaw sa amin mula sa Sond pin mikes oy 
katotohanan, na kung kaya, @& sesh e rash sx Bt 3 
parusahan Mo sila nang dobleng @& ee fa yc eee . 
parusa sa Impiyernong-Apoy.” JS nak 
Sasabihin ng Allah (4) sa kanila: 

“Kayo at sila ay papatawan nang dobleng kaparusahan sa Impiyerno, subali’t 
hindi ninyo naiintindihan kayo na mga tagasunod ang anumang parusa at mga 
paghihirap na tatamasahin ng bawa’t grupo sa inyo.” 





39. At sasabihin ng mga pinuno sa kanilang mga tagasunod: “Kami at kayo ay 
magkakatulad sa parusa at hindi kayo lalamang sa amin.” Sasabihin ng Allah (4) 
sa kanilang lahat: “Lasapin ninyo ang parusa sa Impiyerno; dahil sa inyong 
nagawang mga kasalanan.” 


40. Katiyakan, ang mga walang pananampalataya, na hindi pinaniwalaan ang 
Aming mga katibayan at mga palatandaan na nagpapatunay hinggil sa Aking 
Kaisahan, at hindi nila sinunod ang Aming batas bilang pagmamataas, ay hindi 
bubuksan ang mga pintuan ng kalangitan, para sa kanilang mga mabubuting gawa 
na ginawa rito sa daigdig; at ganoon din, hindi rin bubuksan ang mga pintuan ng 
kalangitan para sa kanilang mga kaluluwa kapag sila ay namatay na, at kailanman, 
ang mga walang pananampalataya ay hindi maaaring makapasok ng ‘A/-Jannah’ 
(Hardin) sa Araw na kapag sila ay binuhay nang mag-uli, maliban na lamang kung 
makapapasok ang kamelyo sa butas ng karayom at kailanman ito ay di-maaaring 
mangyari. At sa ganito ginagantihan ang sinumang sukdulan ang kanyang 
pagkakasala at matindi ang kanyang paglabag. 


[328.] 


Sirah 7. Al-A‘raf Juz (Bahagi) 8 (8 554! T Bic 8) ge 


41. Sila na mga walang pananampalataya ay mananatili sa Impiyerno, at doon sa 
Impiyerno ay mayroong sapin (higaan) para sa kanila na gawa sa Impiyernong- 
Apoy at para sa kanila pa rin bilang panaklob ay Apoy din. At ang ganitong 
matinding parusa ang ipinapataw ng Allah (4%) sa mga ‘Dzdlimin’ — mga lumabag 
sa hangganang itinakda ng Allah na sila ay hindi naniwala. 


42. At ang mga yaong naniwala sa Allah at gumawa ng mga mabubuting gawa 
ayon sa kanilang nakayanan — hindi Namin inuutusan ang sinuman ng mga 
gawain maliban lamang sa kanyang kakayahan — sila ang mga tao ng Hardin, at 
doon sila’y mananatili magpasawalang-hanggan. 


43. At inalis Namin sa mga dibdib nilang mga nasa Hardin ang inggit at poot, at 
kabilang sa kabuuan ng kanilang kasiyahan doon ay mga ilog na umaagos sa 
ilalim ng mga Hardin. Sasabihin ng mga tao ng Hardin, kapag sila ay nakapasok 
na roon: 


“Ang papuri ay sa Allah (%) lamang na Siyang naggabay sa amin sa paggawa ng 
mabuti na naging sanhi ng patnubay namin dito, na ngayon ay natatamasa namin 
ang kaligayahan dito, at kailanman ay hindi kami magagabayan tungo sa 
Matuwid na Landas kung hindi kami ginabayan ng Allah (&) tungo rito at 
ginabayan kami na maging matatag sa Landas na ito! Kativakan, dumating ang 
mga Sugo ng aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha bilang katotohanan na dala nila ang 
magandang balita sa mga tagasunod ng Allah at babala sa mga lumalabag.” 


At tatawagin sila bilang pagbati sa kanila at paggalang o pagpaparangal: 
“Katiyakan, ang mga Harding ito ay nakamtan ninyo dahil sa awa ng Allah, at 
dahil sa inyong nagawa na paniniwala sa Allah at mabuting gawa.” 


[329.] 


Sarah 7. Al-A*raf Juz (Bahagi) 8 (8 5341) T Bic By gee 





GENIE uals 44. At mananawagan ang mga 
EDA : naninirahan sa Hardin pagkatapos 


Ce ese BA ONG Ashe cug nilang makapasok sa mga 
sities as naninirahan sa  Impiyerno, at 
Sais toth ailele Rse5t 7 a5 kanilang sasabihin sa _ kanila: 


perce ae ctbr gg 


¥ Ce aceis est i) Sabb Gea (a3 
ee 
4 SACLE OLSEN AS 


Sb BL 


“Katiyakan, natagpuan na namin 
ang katotohanan na ipinangako ng 
aming ‘Rabb’ sa amin ayon sa 
sinabi ng Kanyang mga Sugo na 


Sachi Sadicccit spt Capade ; 


nae e® Osx aati gagantimpalaan Niya ang sinumang 
LABED Snail, BASES 5 susunod sa Kanya, kung gayon, 
= * natagpuan na rin ba ninyo ang 
2 ipinangako sa inyo ng_ inyong 
‘Rabb’ na totoo ang sinabi ng 
: *, Kanyang Sugo na _ parusa sa 
signs “ (@} sinumang lalabag sa _ Kanya?” 

yi Bice al ite 5 4 . > oe 
Sasagutin sila ng mga naninirahan 
ei pak oe sa Impiyerno na kanilang sasabihin: 
ISG eaeealsd * “Oo, katiyakan, natagpuan namin 
“s (gsceary +. op carga me ~ na totoo ang anumang Lp gne a: 
, kong kaparusahan sa amin ng 


~s DO SARA GEE Cay Aa aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha.” At 

ey doon ay mananawagan ang 

tagapagpanawagan sa pagitan ng 

mga naninirahan sa Hardin at sa Impiyerno: “Katiyakan, ang sumpa ng Allah ay 

sa mga ‘Dzélimin’ na yaon ay sila na mga lumabag sa batas ng Allah at hindi 
naniwala sa Allah at sa Kanyang mga Sugo.” 


a Kase gi Wipe AAV OIA | 
Pig pena NSD eke S32 565 





45. Sila ang mga walang pananampalataya, na noon ay tinatanggihan nila ang 
Matuwid na Landas ng Allah (4), at pinagbabawalan ang mga tao na ito ay 
kanilang sundin at hinahanapan nila ng paraan para baluktutin ang katuruan upang 
hindi maging malinaw sa sinumang (naghahangad ng katotohanan), at sila hinggil 
sa Kabilang-Buhay at ang anuman na nandoroon ay hindi nila pinaniniwalaan. 


46. At sa pagitan ng mga nanirahan sa ‘A/-Jannah’ (Hardin) at sa mga nanirahan 
sa Impiyerno ang dakilang harang na tinatawag na ‘A ‘raf,’ at nandoroon sa harang 
na yaon ang mga kalalakihan na kilala nila kung sinuman ang maninirahan sa ‘A/- 
Jannah’ at ang maninirahan sa Impiyerno dahil sa mga tanda nito, na katulad ng 
pagiging maputi ang mukha ng mga maninirahan sa Hardin at pagiging maitim 
naman ng mukha ng mga maninirahan sa Impiyerno. 


At ang mga kalalakihang ito ay nagpantay ang kanilang mga kabutihan at mga 


kasamaan na naghahangad sila ng awa ng Allah (). Mananawagan ang mga 
kalalakihan sa ‘A ‘raf na ito sa mga naninirahan sa Hardin (‘Al-Jannah’) bilang 


[330.] 


Sirah 7. Al-A‘raf Juz (Bahagi) 8 (8 554! T Bic 8 a 


pagbati na kanilang sasabihin: “Saldmun ‘alayktim — kapayapaan ay sumainyo,” 
at ang mga nasa ‘A ‘raf’ na ito ay hindi pa sila nakakapasok ng ‘Al-Jannah,’ 
subali’t sila’y naghahangad na makapasok doon. 


47. At kapag nabaling ang paningin ng mga tao na ito, sa mga nanirahan sa 
Impiyerno, kanilang sasabihin: “O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Huwag mo 
kaming gawin na mapabilang sa mga taong ‘dzélimin’ dahil sa _ kanilang 
pagtambal o pagsamba ng iba (bukod sa Allah) at sa kanilang paglabag.” 


48. At tatawagin ng mga nasa ‘A‘raf’ na ito ang mga kalalakihan na kabilang sa 
mga pinuno ng mga walang pananampalataya na nasa Impiyerno, at ito ay 
nakikilala nila dahil sa mga namumukod-tanging tanda, na kanilang sasabihin: 
“Hindi naging kapaki-pakinabang sa inyo ang inyong mga inipon na mga 
kayamanan at mga tagasunod na mga kalalakihan sa daigdig, at hindi rin naging 
kapaki-pakinabang sa inyo ang inyong pagmamataas para hindi paniwalaan ang 
Allah (8%) at hindi tanggapin ang katotohanan.” 


49. Di ba sila na mga mahihina at mga mahihirap, na mga naninirahan sa Hardin, 
na kung saan ay sumumpa kayo noong kayo ay nasa daigdig pa, na ang Allah (3) 
ay hindi sila ibibilang sa Kanyang awa sa Araw ng Muling Pagkabuhay at hindi 
sila makapapasok sa Hardin kailanman? 


(Sasabihin ng Allah 4 sa mga yaon): “Pumasok na kayo sa Hardin, O kayo na 
mga nasa ‘A ‘raf’ dahil katiyakang kayo ay pinatawad na ng Allah (&%), na kayo 
ay walang dapat na katakutan sa parusa ng Allah at wala rin kayong dapat na 
ikalungkot sa anumang hindi ninyo nakamtan na makamundong buhay.” 


50. At hihingi ng saklolo ang mga naninirahan sa Impiyerno sa mga naninirahan 
sa Hardin na kanilang sasabihin: “Bahaginan ninyo kami ng tubig o anumang 
ipinagkaloob ng Allah sa inyo na mga pagkain,” At sasagutin sila: “Walang pag- 
aalinlangan, ipinagbawal pareho ng Allah (&&) ang inumin at pagkain sa mga 
hindi naniwala sa Kanyang Kaisahan at tumanggi sa Kanyang mga Sugo.” 


51. “Ang mga yaong ipinagbawal ng Allah sa kanila ang anumang kasiyahan sa 
Kabilang-Buhay dahil sa pagturing nila bilang laruan at libangan sa ‘Deen’ o 
Relihiyon na ipinag-utos ng Allah, at hindi nila ito pinahalagahan, at nilinlang 
sila ng makamundong buhay at naging abala sila dahil sa kinang nito na 
nakalimutan nila ang gawain para sa Kabilang-Buhay.” 


Sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay pababayaan sila ng Allah (4) at sila ay 
itatapon sa masidhing kaparusahan, na katulad ng pagpapabaya nila sa gawain 
para sa pakikipagtagpo sa Araw na ito, at dahil sa kinagawian nilang pagtanggi sa 
mga katibayan at mga palatandaan ng Allah (4). 


[331.] 





Sarah 7. Al-A*raf Juz (Bahagi) 8 (8 5341 T Bt cM by gee 
52. At katiyakan, dinala Namin sa Gv Casi 
mga walang pananampalataya ang ; poe 
Dakilang Qur'an na Aming vere © ae areas fe 


ipinahayag sa iyo, O Muhammad 
(8), na ipinaliwanag Namin ito 
nang ganap na may kasamang 
dakilang kaalaman, na bilang gabay 
mula sa pagkaligaw tungo sa 
patnubay at awa sa mga taong 
naniniwala sa Allah at isinasagawa 
ang Kanyang batas. 


Paliwanag: Binukod-Tangi ng Allah 
(4%) ang pagturing sa mga 
mananampalataya rito sa 
kadahilanang sila lamang ang 
makikinabang nito. 


53. May hinihintay ba ang mga 
walang pananampalataya maliban 
sa kung ano ang ipinangako sa 
kanila sa Dakilang Qur’an na parusa 


PADS ESS ARS “ 


es ISG O CRS! 


4 Ard, 


es dubs AL Wo BD 53 = 


of Sor 


Gy AIG; He 4 SA 155M md 


Ss ore. tree 47 see fers ~ssp 
ASM CAs 2 lati cys 

a - por S reese P85 (2 on 

DRAPE el Spree 


deb AGE say ia re 


o BPA Ge orhe Ar 


ay as ANI be E ES ead 


aa 


she 


Wehbe Raph ake 


YRS SS eID NSEC A 


ere 


Kn aAnaaacits 


Ae Ee eyen eer a Boge 


» slo > Sea GL oN 


SD, 


Isis Oa Sine 22, 3 if 
yO rie ge: 6 ren ETA capi 
= Fon wept hes aan cs 


Ze 


n> Js i 


e Sete sun AES Ai 





na walang pag-aalinlangang 
maisasakatuparan sa kanila? Sa 
Araw na mangyayari ang paghuhukom, pagbabayad at pagpaparusa sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay, sasabihin ng mga walang pananampalataya na tinalikuran 
nila ang Dakilang Qur’an, na hindi nila pinaniwalaan sa daigdig: “Tunay na 
maliwanag na sa amin ngayon, na ang mga Sugo ng aming ‘Rabb’ ay sila ang 
nagdala ng katotohanan, at pinayuhan nila kami, na kung kaya, mayroon ba 
kaming mga kaibigan at tagapamagitan na mamagitan sa amin sa aming ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha o di kaya ay muli kaming ibabalik sa mundo upang matupad 
namin ang gawain na kasiya-siya sa Allah (&) mula sa amin?” 


Katiyakan, winasak nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagpasok nila 
sa Impiyerno at pananatili nila roon, at naglaho na ang sinumang sinamba nila 
bukod sa Allah, at mga kasinungalingan sa daigdig na mga ipinangako sa kanila ni 
‘Shaytan.’ 


54. Katiyakan, ang inyong ‘Rabb,’ O kayong mga tao ay ang Allah (4) na Siyang 
Lumikha ng mga kalangitan at ng kalupaan mula sa wala sa loob ng Anim na 
Araw, pagkatapos Siya ay nag-‘/stawd’ — pumaroon sa taas ng Kanyang ‘Arsh’ 
(isinaling Trono) na angkop na angkop sa Kanyang Kadakilaan at Kamaharlikaan, 
ipinapasok Niya ang gabi sa araw hanggang sa ito ay sumanib sa araw hanggang 
sa mawala ang liwanag nito, at ipinapasok Niya ang araw sa gabi upang mawala 
ang kadiliman nito, at bawa’t isa rito ay nangyayari nang napakadali, Siya ang 


[332.] 


Sirah 7. Al-A‘raf Juz (Bahagi) 8 (8 554! T Bic 8) ge 


Allah (4), ang Lumikha ng araw at ng buwan at mga bituin at ipinapasailalim 
Niya ang mga ito sa Kanyang pag-aatas, na ipinapasunod Niya sa kung ano ang 
Kanyang nais, at ang mga ito ay kabilang sa mga dakilang palatandaan ng Allah 
(8). Na kung kaya, dapat ninyong mabatid na Siya lamang ang Bukod-Tanging 
Lumikha ng lahat at gayundin ang lahat ng Pag-aatas. Luwalhati sa Allah (4), ang 
Napakadakila na Siya ay malayo sa anumang pagkukulang, na Siya ang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang. 


55. Manalangin kayo sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O kayong mga 
mananampalataya, nang buong kataimtiman at kapakumbabaan at palihim, at 
maging ang inyong panalangin ay may ‘khushoo’ na malayo sa pagpapakitang-tao 
o pagkukunwari. Katiyakan, ang Allah (#8) ay hindi Niya naiibigan ang sinumang 
lumalabag sa Kanyang batas, at ang pinakamatindi sa lahat ng paglabag ay ang 
‘Shirk’ (pagtatambal sa pagsamba sa Allah 0 pagsamba ng iba bukod sa Allah) na 
tulad ng panalangin sa mga namatay, mga rebulto at iba na mga kapareho nito. 


56. At huwag kayong gumawa ng kapinsalaan sa kalupaan, kahit anumang uri 
nito, pagkatapos itong mailagay sa kaayusan sa pamamagitan ng pagpapadala ng 
mga Sugo at pagtaguyod nito sa pamamagitan ng pagsunod sa Allah (48), at 
manalangin kayo sa Kanya nang taimtim na panalangin; bilang pagkatakot sa 
Kanyang kaparusahan at paghahangad ng Kanyang gantimpala. Katiyakan, ang 
Awa ng Allah (4) ay malapit sa mga mabubuti. 


57. At Siya ang Allah (4), ang nagpapadala ng mga banayad na hangin na 
nagpapahiwatig ng pagdating ng ulan sa kagustuhan ng Allah (4), na siyang 
nagpapagalak sa mga tao ng pagdating nito, na kung kaya, nasisiyahan ang mga 
nilikha ng Allah dahil sa Kanyang habag. Hanggang kapag dinala na ng hangin 
ang ulap na nagdadala ng ulan para buhayin ang kalupaan na tuyot, mga puno at 
pananim na natuyo; at pagkatapos ay sinanhi na ng Allah (4) na ibaba ang ulan, 
na sa pamamagitan nito ay nagsisisibol ang mga damuhan, mga puno at mga 
pananim, at nagkakaroon ng mga bunga ang mga punungkahoy at mga pananim. 


Samakatuwid, ganoon Namin bubuhayin na mag-uli ang mga patay mula sa 
kanilang libingan na sila ay mabubuhay na mag-uli pagkatapos nilang maagnas; 
na katulad ng pagbuhay Namin sa tuyot na kalupaan upang ito ay maging aral at 
maging tanda sa inyo hinggil sa Kaisahan ng Allah (4) at sa Kanyang Ganap na 
Kapangyarihan sa pagbuhay na mag-uli ng mga namatay. 


[333.] 


Sarah 7. Al-A*raf Juz (Bahagi) 8 (8 5341) T Bic By gee 


GEN cet 58. At ang mga masaganang 
IE IEEE a kalupaan kapag nabuhusan ng ulan 
: wrete . 4er*op veeae H soe 

ys BOSE sity. Soh ACRES an afi * ay sumisibol mula roon ang mga 


ie ee , pananim sa kapahintulutan ng Allah 
aps, ae; SAI SKSSY F (48), bilang mga magaganda at 
‘ Kiuat yee as SSE A5gs malalago, at ganoon ang isang 


by or ot i ipl 
SONS See: mananampalataya kapag _ ipina- 
‘ Sees = te SES Sloat sShis ™ hayag ang mga talata ng Allah (4) 


“ 


1 69; Cnt LS BS Whee 9 oe SNS © ay nagiging kapaki-pakinabang ito 


| Sais 295 sa kanya at magkakabunga ng 
¥ {35 ie ¥ “=; 
ih Sa NN SS cet dete LSD WE 


mabuting pamumuhay, subali’t ang 
*’ hindi mabuting kalupaan ay hindi 

ESS ilies Bove * nagpapasibol ng mga _ pananim 
$3553 SSG Bsc i leo > |< kundi bibihira lamang at hindi pa 
ec AE villiginalient % magaganda at wala _ pang 
: pakinabang at hindi nagpapasibol 


aulcdoe D 1) rb li pipla— 4] es, . ng mga magagandang pananim, 
Ace <4 gee x 


SSeS) 33 SAIL AEI6A © gayundin ang walang 
DS Blea cals PSs Nise pananampalataya kung gayon, di 
se ~ |  naging kapaki-pakinabang sa kanya 

ang mga talata ng Allah (48). 


reer CRG LM ae 


So srr Jb x Dns = GHG aes, ie 
wy satis sista ~ ; 
ee tae = > Ang pagpapaliwanag ng mga 

PDO DO DO DODO katulad nito, na iba’t ibang 
more ante Sie ay see ng Allah (4) ang mga katibayan at 
palatandaan upang patunayan ang katotohanan sa mga taong nagpapasalamat sa 
mga biyaya ng Allah (4) at sumusunod sa Kanya. 





59. Katiyakan, ipinadala Namin si Nth (<8) sa kanyang sambayanan upang 
hikayatin sila tungo sa Kaisahan ng Allah (4) at taos-puso na pagsamba lamang 
sa Kanya, na kanyang sinabi: “O aking sambayanan! Sambahin ninyo ang Allah 
(&) nang Nag-iisa, magpasailalim kayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagsunod, 
dahil wala kayong ‘ilah’ o diyos na dapat sambahin bukod sa Kanya, at kapag 
hindi kayo sumunod at nanatili kayo kung gayon sa pagsamba sa mga rebulto, 
katiyakan, natatakot ako na mangyari sa inyo ang kaparusahan sa Dakilang 
Araw, na roon ay mayroong masidhing paghihirap para sa inyo, na ito ay sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay.” 


60. Sinabi sa kanya ng kanilang mga pinuno at mga matataas na antas na mga tao 
mula sa kanila: “Katiyakan, nakikita namin na kayo ay nasa malinaw na 
pagkaligaw mula sa Tamang Daan.” 

61. Sinabi ni Nth (88): “O aking sambayanan! Walang kamalian sa akin at 


hindi ako ligaw sa anumang kaparaanan, kundi ako ay Sugo na mula sa Allah 


[334.] 


Sirah 7. Al-A‘raf Juz (Bahagi) 8 (8 554! T Sic 8) ae 


(8) — na Sivang aking ‘Rabb’ at inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at Siyang 
‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha.” 


62. “Ipinararating ko sa inyo ang mensahe na ipinarating sa akin mula sa aking 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, at pinapayuhan ko kayo nang taos-puso at binabalaan 
mula sa parusa ng Allah (4%) at ibinabalita ang Kanyang gantimpala, at batid ko 
ang Kanyang batas subali’t kayo ay hindi ninyo ito batid.” 


63. “At kataka-taka ba sa inyo, na magpadala ang Allah (8) ng magpapaalaala 
hinggil sa anumang makabubuti sa inyo, sa pamamagitan ng isang tao na mula sa 
inyo, na kilala ninyo ang kanyang lahi at kanyang katapatan; upang mabalaan 
kayo sa kaparusahan ng Allah (4%) at upang ilayo kayo sa Kanyang poot sa 
pamamagitan ng paniniwala sa Kanya at pag-asam na makamtan ninyo sa 
pamamagitan ng Kanyang awa ang Kanyang masaganang gantimpala? ” 


64. Subali’t pinasinungalingan nila si Nth (#4), na kung kaya, iniligtas Namin 
siya at ang ilan na naniwala sa kanya sa Arka (‘Safeenah’— malaking sasakyang 
pantubig), at nilunod Namin ang mga walang pananampalataya na tinanggihan 
ang Aming mga malinaw na katibayan. Katiyakan, bulag ang kanilang mga puso 
sa pagkakakita ng katotohanan. 


65. At katiyakan, ipinadala Namin sa sambayanan ni ‘Ad ang kanilang kapatid na 
si Hud (#8!), noong sila ay sumamba sa mga rebulto bukod sa Allah, at sinabi niya 
sa kanila: “Sambahin ninyo ang Allah (8) nang bukod-tangi, dahil wala kayong 
‘ilah’ o diyos na karapat-dapat sambahin bukod sa Kanya, na kung kaya, hindi ba 
kayo natatakot sa kaparusahan ng Alléh (&%) at sa Kanyang galit sa inyo?” 


66. Sinabi ng mga pinuno na hindi naniwala mula sa sambayanan ni Hid (#51): 
“Katiyakan, nakikita namin na ikaw ay may kakulangan sa pag-iisip sa 
pamamagitan ng paghikayat mo sa amin na umiwas sa mga diyus-diyusan na 
aming sinasamba at sambahin lamang ang Allah nang bukod-tangi, at walang 
pag-aalinlangang iniisip namin na ikaw ay kabilang sa mga sinungaling na 
nagsisinungaling laban sa Allah.” 


67. Sinabi ni Hid (#8): “O aking sambayanan! Walang pagkukulang sa aking 


kaisipan kundi ako ay Sugo sa inyo mula sa Allah (4) na Sivang ‘Rabb’ ng lahat 
ng nilikha.” 


[335.] 


Sarah 7. Al-A*raf Juz (Bahagi) 8 (8 5541) T Bic by gee 
68. “Ipinararating ko sa inyo ang G29 asl 
mensaheng ipinag-utos ng aking yay pers OuOuses: 

‘Rabb’ na _ Tagapaglikha na eh us.- cams eee ee ce He 

eo el eeb SIG colt Saal 

iparating sa inyo, at katiyakang sa Pia ie ath eae Z oe 
paghihikayat ko sa inyo hinggil sa SAKES Hawes ra 
Kaisahan ng Allah (8%) at pagsunod  & S5\55 eo pe pdookys aE Kies ype > 


sa Kanyang batas ay _bilang 3 Seis Kis sAnctZe “4 ces Ig ; 
tagapagpayo na_ pinagkatiwalaan 


Pee Pe ea SI OmL Pome US Ze SO 
ASSIA AM: 5 





se ae te ee teres ice 
ng Rebelasyon ng Allah.” 3 BESO 5S Ai aI IR EIIED ie 
A isxate.cS Msc chouxs § 
ce _ a a Pe om tH, S50 G6 7G0 95 4 ame 
69. “At kataka-taka ba sa inyo ang @& * “ hema: te 55560 | 
pagpapadala ng Allah (3) ng ‘yn ie aoe hy AC 
Tagapagpaalaala ng kabutihan,na & ales sss = — — Se ind 
ang nagpapahayag nito ay tao na & Sip as GIF sb hl al, ail JU os 
5 . é : oF, Gxecerihee tayids za i ee Jw ey) 
mula rin sa inyo, na kilala ninyo S Gara M52 BO <b iif 
ang kanyang lahi at kanyang & seen 


) See Pipe stele ass, fl 


katapatan, upang mabalaan kayo 
hinggil sa kaparusahan ng Allah 


ee eb ceeeee oA “G- 44,-a~ 
MN AA, eS SCE abs AS 5 ~ 
(4%)? At alalahanin ninyo ang @ .%s-- 22453323052 ic 

BS) / my tA eS ase L 
Spe wpe g Load 


ae 


biyaya ng Allah (8) sa inyo, na “@ -« 245451074 ate 36 


ginawa Niya kayo bilang kahalili ¥& ee a ae Sig 
(ng mga naunang henerasyon) na & ANS, LG Fol, SYjail wie & 
nauna sa inyo na mangangasiwa eX EX pe Deke 
rito sa  kalupaan  pagkatapos 

puksain ng Allah (88) ang sambayanan ni Nuh (8#8\), at ginawa Niya kayong 
malalakas, matataas at matitipuno sa pangangatawan, at alalahanin ninyo ang 
mga masasaganang biyaya ng Allah (4%) sa inyo, nang sa gayon ay makamtan 
ninyo ang dakilang tagumpay dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay.” 


+ en a : ny 
PS) Set Sm eit oe rt Soe 


70. At sinabi ng sambayanan ni ‘Ad kay Hiid (#8): “Hinihikayat mo ba kami na 
sambahin ang Allah nang bukod-tangi at ipinapaiwas mo na ipasamba sa amin 
ang mga rebulto na siyang natutunan naming sambahin ito sa aming mga 
magulang? Kung gayon, dalhin mo ang ipinapanakot mong parusa sa amin kung 
ikaw ay totoo sa iyong mga sinasabi.” 


71. Sinabi ni Hid (#8!) sa kanyang sambayanan: “Katiyakan, naganap na ang 
parusa at galit sa inyo mula sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Kataas-taasan, 
na kung kaya, makikipagtalo pa ba kayo sa akin hinggil sa mga diyus-diyusang 
ito na kayo lamang ang nagbigay ng mga pangalan, kayo at ang inyong mga 
ninuno, na kailanma’y hindi nagpadala ang Allah (&) ng anumang katibayan at 
kapahintulutan para ito ay inyong sambahin; dahil sa ito ay nilikha lamang na 
hindi makapipinsala at hindi makapagbibigay ng anumang kapakinabangan? 
Gayong ang dapat ninyong sambahin ay ang Allah (&) na Bukod-Tanging 
Tagapaglikha, kaya hintayin ninyo ang pagbaba ng parusa sa inyo dahil kami rin 


[336.] 


Sirah 7. Al-A‘raf Juz (Bahagi) 8 (8 5541 T Bic) 8) a 


ay kasama ninyo sa paghihintay, at ito ang pinakamatinding babala at 
paghamon.” 


72. At nangyari sa kanila ang kaparusahan ng Allah (4) sa pamamagitan ng 
pagpapadala sa kanila ng malakas na hangin, iniligtas ng Allah (8) si Had (341) at 
ang mga yaong naniwala na kasama niya bilang dakilang awa mula sa Kanya, at 
pinuksa ang mga walang pananampalataya mula sa kanyang sambayanan, lahat 
sila ay winasak hanggang sa kahuli-hulihan sa kanila, at hindi sila kailanman 
naniwala dahil sabay ang kanilang pagtanggi sa mga talata ng Allah (4) at pag- 
iwas sa mabuting gawa. 


73. At katiyakan, ipinadala Namin sa sambayanan ni Thamoud ang kanilang 
kapatid na si Saleh (#4), noong sila ay sumamba ng mga rebulto bukod sa Allah, 
at sinabi ni Saleh (##2\) sa kanila: 


“O aking sambayanan! Sambahin ninyo ang Allah (&) nang bukod-tangi! Wala 
kayong ‘ilah’ o diyos na karapat-dapat sambahin bukod sa Kanya. Katiyakan, 
dala-dala ko sa inyo ang katibayan na totoo ang aking hinihikayat sa inyo, noong 
ako ay nanalangin sa Allah (&) sa harap ninyo, at pinalitaw Niya sa inyo mula sa 
malaking bato ang dakilang kamelyo na katulad ng inyong hiniling, na kung kaya, 
pabayaan ninyo siya na kumain sa ibabaw ng kalupaan mula sa pastulan, at 
huwag ninyo itong pinsalain, dahil tatamaan kayo ng matinding kaparusahan 
mula sa Allah (&%) kung ito ay inyong gagawin.” 


[337.] 


Sérah 7. Al-A‘raf 


GENIE 


pa > 4or- -- anh are ttsst ct Ef 
i pale aaie Ge sleet 


ware Dd 


i igh aS asl Gh sae pes NTS ; 


c+ <4 


; AMIE AAT ees Ital : 


{ Ire 


BEA TEDL I 
es Spl Beh Sle GS 
shdlcopesisiateas ci 3 
g Se NSAI Sts 


22,2,\73 42-7 ae - 


SAEZ SON Ss OD ye Sosy ails eS 


By 5 -C Sul PISS ceesiIl55 2 439,51 


gays HAL obs Soa i 


PN AERIS Oy et 


oo7 ee 


u atta AF - ied 
Sole SANS GRIEG SAC, a 


ZA 


= il 5% Lox SMe bss S 


S OC aiWicany, 8 


a LPrr oP 


hy a 2Ag Ease 


Juz (Bahagi) 8 


(8 s 5+ 7 B51 8) gw 
74. “At alalahanin ninyo ang 
biyaya ng Allah (&) sa inyo, na 
ginawa Niya kayo bilang kahalili 
ng mga nauna, upang mangasiwa 
rito sa kalupaan pagkatapos ng 
sambayanan ni “Ad at pinag- 
kalooban kayo ng magandang 
kabuhayan at tirahan dito sa 
kalupaan, na nagtatayo kayo sa 
inyong mga sarili ng mga 
magagarang palasyo Sa 
kapatagan, at iniuukit ninyo ang 
mga batong bundok upang gawin 
ninyong tahanan, na kung kaya, 
alalahanin ninyo ang mga biyaya 
ng Allah (&) sa inyo at huwag 
kayong magsitungo sa mga 
kalupaan upang magsagawa ng 
mega kasiraan.” 


75. Sinabi ng mga pinuno at mga 
matataas mula sa mga yaong 
nagmamataas sa sambayanan ni 





Saleh (#\), sa kanila na mga 
mananampalataya na kanilang minamaliit at hinahamak: “Alam ba ninyo kung si 
Saleh ay tunay na ipinadala ng Allah (&) sa inyo?” Sinabi ng mga 
mananampalataya: “Katiyakan, kami ay naniniwala sa kung ano ang ipinag-utos 
ng Allah (4%) sa kanya, na kami ay sumusunod sa Kanyang batas.” 


76. Sinabi ng mga nagmataas: “Walang pag-aalinlangang tinatanggihan namin 
ang hinggil sa kung ano ang inyong pinaniniwalaan at sinusunod na pagiging 
Propeta ni Saleh.” 


77. Na samakatuwid ay pinatay nila ang babaing kamelyo bilang pagmamaliit sa 
ibinigay na babala sa kanila ni Propeta Saleh (##8\), at nagmataas sila sa 
pamamagitan ng pagtanggi sa anumang ipinag-utos ng kanilang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, at kanilang sinabi bilang pangungutya at bilang di-paniniwala sa 
kaparusahan: “O Saleh! Dalhin mo sa amin ang ipinapanakot mong kaparusahan, 
kung ikaw ay kabilang sa mga Sugo ng Allah.” 


78. Kaya, pinuksa ang mga walang pananampalataya sa pamamagitan ng 
matinding paglindol na naging kasindak-sindak sa kanilang mga puso, na kung 
kaya, sila ay namatay na nakasubsob ang kanilang mga mukha sa kalupaan at 
walang sinuman ang nakaligtas sa kanila. 


[338.] 


Sirah 7. Al-A‘raf Juz (Bahagi) 8 (8 5541) T Bic 8) ge 


79. At pagkatapos ay iniwan ni Saleh ang kanyang sambayanan, noong pinatay 
nila ang babaing kamelyo at noong natiyak na niya ang pagpuksa sa kanila at 
kanyang sinabi sa kanila: “O aking sambayanan! Katiyakang naiparating ko sa 
inyo ang anumang inatas ng aking ‘Rabb’ na iparating sa inyo na mga pag-uutos 
at pagbabawal, at ginawa ko sa abot ng aking kakayahan ang pagpapayo sa inyo 
upang maibigan ninyo ang Islam at matakot kayo sa ipaparusa sa mga tatanggi 
rito, subali’t ayaw ninyo sa mga nagbibigay ng payo at ibinabalik ninyo sa kanila 
ang kanilang mga ipinapayo at sa halip ang sinunod ninyo ay ang lahat ng 
pagbubuyo ni Satanas na isinumpa.” 


80. At alalahanin mo, O Muhammad (2%), si Lut (s#\), noong sinabi niya sa 
kanyang sambayanan: “Gumagawa ba kayo ng mga karumal-dumal na kasalanan 
na sukdulan ang pagiging nakadidiri nito na walang sinuman ang nakagawa nito 
sa mga nauna sa inyo na mga nilikha?” 


81. “Dahil sa walang pag-aalinlangan na kayo ay gumagawa ng mga pagnanasa 
sa inyong kapuwa kalalakihan na wala kayong pakialaman sa kadirihan nito, at 
binabalewala ninyo ang ipinahintulot ng Allah (&%) sa inyo na inyong mga asawa 
at sa halip ay lumalabag kayo sa batas ng Allah (48).” 


Paliwanag: Dahil ang pagsagawa ng kahalayan ng mga kalalakihan sa kanilang 
kapuwa kalalakihan sa halip na sa mga asawa nilang kababaihan ay kabilang sa 
mga karumal-dumal na kasalanan na sinimulan ng sambayanan ni Lit (#4!) na 
walang sinuman na nakagawa nito sa mga nauna sa kanila. 


[339.] 


Sérah 7. Al-A‘raf 


Juz (Bahagi) 8 


(8 53+) T Bic By gue 





82. At walang anumang naisagot 
ang sambayanan ni Lit (#8!) noong 
pinagbawalan sila sa mga karumal- 
dumal na gawain, kundi sinabi ng 
ilan sa kanila sa iba: “Palayasin 
ninyo si Lit at ang kanyang 
pamilya sa inyong bayan, dahil sila 
ay mga taong  maliilinis na 
inaayawan ang mga nakadidiring 
bagay.” 


83. Na kung kaya, iniligtas ng 


GEES 











3 Vr Sle SIE; 
BED oH SO Breas 
a els D Etc KATY & 
8 Oc lie cre wire & 
ALS Ast SSA Ss 


a. or tind 4,06 
B35 SS So I) eS 
te roe ¢. 


a ferns 7 ee h 4, i oso 2: 
i) SNOT Leal pit aoa) 







SR eSB A A 
SS ible breS aN LEY DB 
BSA acm naa & 
9) BG EGS EERIE OSS 
TALKS Sr ieee SKS | 
BF SIGS .5,2Lietl sci rons 


oy 5 ¥o7,8 
et Pat 2 Wee OP is (CPt Pe 0 PS PC as 


Allah (8) si Lat (888) at ang 
kanyang pamilya mula sa parusa 
noong siya ay inutusan na umalis sa 
bayan na yaon maliban sa kanyang 
asawa, dahil siya sa katunayan ay 
naging kabilang sa mga pinuksa na 
pinanatili sa kaparusahan ng Allah. 

















84. At pinarusahan ng Allah (4) 
ang mga walang pananampalataya 
mula sa sambayanan ni Lut (88!) sa 
pamamagitan ng pagpapadala sa 
kanila ng ulan na mga bato at itinaob ang kanilang bayan na ang ibabaw nito ay 
napunta sa ilalim, na kung kaya, pagmasdan, O Muhammad (%), kung ano ang 
naging kinahinatnan ng mga yaong malalakas ang loob sa pagsagawa ng 
kasalanan sa Allah (4%) at pagtanggi sa mga Sugo. 


85. At katiyakan, ipinadala Namin sa sambayanan ni Madyan ang kanilang 
kapatid na si Shu‘ayb (s¢!) at sinabi sa kanila: “O aking sambayanan! Sambahin 
ninyo ang Allah () nang bukod-tangi na walang katambal; dahil wala kayong 
‘ilah’ o diyos na karapat-dapat sambahin bukod sa Kanya! Katiyakan, dumating 
sa inyo ang malinaw na palatandaan mula sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na 
totoo ang thinihikayat ko sa inyo, na kung kaya, ibigay ninyo sa mga tao ang 
kanilang mga karapatan sa pamamagitan ng pagbigay ng tamang sukat at 
tamang timbang at huwag ninyong dayain ang kanilang mga karapatan, dahil 
maaapi ninyo sila, huwag kayong magkalat ng kasiraan dito sa kalupaan sa 
pamamagitan ng pagtanggi at pang-aapi, pagkatapos ilagay ito sa tamang 
kaayusan sa pamamagitan ng mga kautusan at batas na ibinigay sa mga naunang 
mga Propeta. 


[340.] 


Sirah 7. Al-A‘raf Juz (Bahagi) 8 (8 554! T Bic) 8) a 


“Dahil ang pagpapahayag na ito sa inyo ay nakabubuti sa inyo rito sa daigdig at 
sa Kabilang-Buhay, kung kayo ay naniniwala sa aking pagpapahayag at 
sumusunod sa batas ng Allah (&%).” 


86. “At huwag mag-abang sa bawa’t daan upang pagbantaan ang mga tao ng 
kamatayan, kung hindi nila ibibigay sa inyo ang kanilang mga kayamanan, at 
huwag ninyong harangan ang Matuwid na Daan ng Allah sa_ sinumang 
naniniwala sa Allah at gumagawa ng kabutihan, at naghahangad kayo na 
baluktutin ang Matuwid na Daan tungo sa Allah (8), na ito ay inililihis ninyo 
upang masunod ang inyong kagustuhan upang ilayo ang mga tao sa pagsunod 
nito. At alalahanin ninyo ang biyaya ng Allah (4%) sa inyo noong kakaunti pa 
lamang ang inyong bilang, at pagkatapos ay pinarami Niya kayo at naging mga 
malalakas kayo na mga makapangyarihan. At tingnan ninyo kung ano ang naging 
kinahinatnan ng mga gumagawa ng kasamaan dito sa kalupaan, at kung paano 
ang pagkawasak at kapahamakan na nangyari sa kanila?” 


87. “At kapag may isang grupo na naniwala sa kung ano ang ipinag-utos ng Allah 
na mensahe sa akin at ang isang grupo naman ay hindi naniwala, samakatuwid 
ay magtiis kayo at abangan ninyo, O kayong mga hindi naniniwala sa 
paghuhukom ng Allah, ang paghahatol sa pagitan namin at sa pagitan ninyo, sa 
oras na mangyari ang Kanyang parusa sa inyo na siyang aking ibinabala. At ang 
Allah (4), Siva ang ‘Khayrul Haékimeen’ — ang Pinakamagaling sa mga hukom 
na Siyang maghuhukom sa pagitan ng Kanyang mga alipin.” 


[341.] 


Sirah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 9 sir) T BV By yew 


ey e488. Sinabi ng mga pinuno at mga 
DETTE DEDEDE DE = matataas mula sa sambayanan ni 
Shu'ayb (i) na mga nagmataas, 
mevepravasiroues |e upang tanggihan ang paniniwala sa 
; ssi opiclgat A @ Allah at pagsunod sa Kanyang 
= uate i PA EDin SE *, Sugo na si Shu'ayb: “Walang pag- 
: EN BRID Kees NB 5o e aalilangan, itataboy ka namin, O 
Marie teens Panes: : > Shu ayb at ang mga kasama mo na 
: CBI EG AKL APE Me vail & naniwala mula sa ating bayan, 
: SOG DSC GILES AIEEE > maliban na lamang kung sasama 
, se NIA eng one eerste © kayo sa aming relihiyon.” Sinabi ni 
H te adds * Shu'ayb bilang  pagtanggi at 
2 O= Supe clpecb airs * ( pagkamangha sa kanilang sinabi: 
Py Ck CS Aca & “Susunod ba kami sa_inyong 
i hee Slaps is S — Cn W NSE =, relihiyon na kamalian kahit kami 
Ei ate Be, ie oo © ay napipilitan lamang dahil sa 
] wel AE AEE SATE Year ™ alam naming ito ay mali?” 
Vgloss Hales Dah 5& e 
Bi Z mines Als Lap cutGk ialtict er 89. ] sinabi pa : Saeed 
eS Bene vez. / Sa kanyang sambayanan: ung 
xo ee = gayon, walang pag-aalinlangan, 
4 Soe ~ ay nag-imbento kami ng 
. Ee, ae S = kasinungalingan laban sa Allah 
kung kami ay bumalik sa inyong 
relihivon pagkatapos kaming iligtas ng Allah (8) mula rito. At hindi kami 
maaaring lumipat sa ibang relihiyon bukod sa ‘Deen’ o (Relihiyon) ng aming 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, maliban na lamang kung ito ay nanaisin ng Allah (4) 
na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha. At katiyakan, saklaw ng kaalaman ng Allah 
(8) ang lahat ng bagay, na kung kaya, alam Niva kung ano ang makabubuti sa 
Kanyang mga alipin, samakatuwid, sa Allah (3%) lamang namin inilalalagay ang 
aming pagtitiwala na Siva ay Bukod-Tangi sa Kanyang gabay at tulong. O aming 
‘Rabb’ na Tagapaglikha! Hukuman mo kami (na mga naniwala) at sila (na mga 
hindi naniwala) nang makatarungan, dahil Ikaw ang ‘Khayrul Fatiheen’ — ang 
Pinakamagaling sa mga nagbibigay ng paghahatol.” 


Zz 


+. 





90. At sinabi sa kanila ng mga pinuno at mga matataas na mga tumatanggi sa 
paanyaya sa Kaisahan ng Allah (4) bilang pagpupumilit sa paglabag at pagtanggi 
at bilang pagbabala na huwag sumunod kay Shu'ayb: “Kapag sinunod ninyo si 
Shwayb ay walang pag-aalinlangang mapapabilang kayo sa _ mga 
mapapahamak.” 


91. Na kung kaya, pinuksa sila sa pamamagitan ng kasindak-sindak na lindol, 
kaya sila ay nangamatay na nakahandusay sa kanilang mga tahanan. 


[342.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 9 sje 7 BVM 8) gw 


92. Yaong mga tumanggi kay Shu'ayb (#8!) ay para bagang hindi sila nanatili sa 
kanilang tahanan at parang hindi man lamang sila nakapagsaya noon dahil sila ay 
pinuksa na walang anumang nalabing bakas sa kanila, at dumating sa kanila ang 
pagkatalo at pagkawasak dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay. 


93. Na kung kaya, pinabayaan na sila ni Shu'ayb (#8!) noong nakatiyak siya na 
darating ang kaparusahan sa kanila at kanyang sinabi: “O aking sambayanan! 
Katiyakang naiparating ko sa inyo ang mga mensahe ng aking ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, at pinagpayuhan ko kayo na pumasok sa ‘Deen’ (o Relihiyon) ng 
Allah at umalis sa kung ano ang relihiyon na kinaroroonan ninyo, subali’t hindi 
kayo nakinig at hindi kayo sumunod, na kung kaya, paano pa ako malulungkot at 
maaawa sa mga tao na nilabag nila ang Kaisahan ng Allah (4) at tinanggihan 
nila ang mga Sugo?” 


94. At walang sinumang Propeta na Aming ipinadala sa bawa’t sambayanan 
upang sila ay hikayatin sa pagsamba sa Allah (%) at pagbawalan sa anumang 
pagsamba na kanilang ginagawa bilang pagtatambal sa Allah at pagkatapos Siya 
ay kanilang tinanggihan, kundi susubukin Namin sila na dumanas ng matinding 
sakuna, mga sakit sa kanilang mga katawan, mga kalamidad, at mga paghihirap 
bilang kawalan ng kayamanan, nang sa gayon ay maliitin nila ang kanilang mga 
sarili at magbalik-loob sila sa Allah nang nagsisisi at magbalik sa katotohanan. 


95. Pagkatapos, noong pinalitan Namin ng magandang kalagayan ang kanilang 
kahirapan, at nagkaroon sila ng kalusugan sa kanilang pangangatawan, at 
kaluwagan sa kanilang pamumuhay bilang pagpapaluwag sa kanila upang sila ay 
magpasalamat, subali’t walang pagbabagong nangyari sa kanila sa lahat ng ito, 
dahil hindi pa rin ito naging aral sa kanila at hindi pa rin sila tumigil sa kanilang 
maling pinaggagawa, at kanilang sinabi “Ganito na ang takbo ng panahon, 
minsan ay mabuting panahon at minsan naman ay hindi, kaya ganoon ang 
nangyari sa aming mga ninuno noon,” na kung kaya, pinarusahan Namin sila 
nang biglaan habang sila ay namumuhay nang nasa kahibangan, at hindi man 
lamang nila naisip na ito’y mangyayari sa kanila. 


[343.] 


Sarah 7. Al-A*raf Juz (Bahagi) 9 O s+ T Bic 8 gee 


96. At kung ang lahat ng mga tao «EN fae 

sa bawa’t bayan ay naniwala, (g@gepeadineaiediaaaca 
; ; ; ; ; Sie sae eee Moca ae 

pinaniwalaan nila ang mga Sugo na Al Ss mest Bij Lone A ais; 


ipinadala sa kanila at nagkaraoon |e ee ae a a 

: A : : ME IZ, as inlalodS Soho, ony le clecesls 

sila ng ‘Tagwd’ — sinunod nila ang gf ples geil 2S SS NG Ks 
“4 


ipinag-utos at iniwasan ang 2% CAINE Osis 2 | 
anumang ipinagbawal ng Allah say) af etl DB 3A6 35 
kanila, walang pag-aalinlangang 8 2c + cea <u eres s 
bubuksan Namin sa kanila ang mga on brat eens Lente ~ Carat rhage 
pintuan ng mga biyaya mula sa © SW rGI1 D LASS yy) aha ; 


2 
2 


kalangitan at kalupaan, subali’t @ Aelia BNI AS, Ss 


pinasinungalingan nila (ang mga 
< ose ©, whin aap B40 rAvere ee 
BD) ctlesepale Aas lal Se tile cases alas f 


7 


ee prec Gedin Abae seer, AA Me 
GDS ete ete seo ff 


-<4- 


Sugo). Na kung kaya, pinarusahan 
Namin sila nang = masidhing ¢ 
kaparusahan dahil sa kanilang @ (3. & 


“- 


pagtanggi at paglabag. e cS one ei A pats, ANS y 
97. Iniisip ba ng mga tao sa bawa’t © Shia) ap Salb 0) 5 ei area 
bayan na sila ay ligtas mula sa © ApS Ghee A ess © & 
pagdating ng kaparusahan ng Allah = S ins seNias SESE iis 
(4) sa gabi habang sila ay & ' 


es feet Mac t sere ea ace 1B 
GD OLS ed 5 lose ee SES 


= 


natutulog? 





98. O nakatitiyak ba ang mga tao sa 

bawa’t sandali na sila’y ligtas sa pagdating ng kaparusahan ng Allah (4) sa 
umaga habang sila ay walang kamalay-malay na abalang-abala sa makamundong 
buhay? 


Paliwanag: Itinangi ng Allah (4) ang pagbanggit sa dalawang panahong ito: dahil 
sa lalong matindi ang kawalang-malay ng tao sa dalawang pagkataong ito, kaya 
kapag dumating ang parusa sa ganitong mga pagkakataon ay nagiging lalong 
matindi. 


99. Nakatitiyak ba ang mga taong hindi naniwala sa bawa’t bayan na sila ay ligtas 
sa Panukala (Plano) ng Allah (8); na niluluwagan sila ng Allah (&) sa 
pamamagitan ng pagkakaloob sa kanila ng makamundong buhay bilang parusang 
pinaplano sa kanila? Subali’t walang sinuman ang nakararamdam na ligtas sila sa 
gayong kalagayan mula sa kaparusahan ng Allah (4%) maliban doon sa mga taong 
talunan. 


100. Hindi ba napatunayan ng mga taong humalili rito sa kalupaan pagkatapos 
wasakin ang mga naunang mga tao sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan, na 
kung kaya, ginawa pa rin nila kung ano ang ginawa ng nauna sa kanila, na kung 
nanaisin Namin ay paparusahan Namin sila dahil sa kanilang mga kasalanan, na 


[344.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 9 sje 7 BVM 8 gw 


katulad ng ginawa Namin sa mga nauna sa kanila, at isasara Namin ang kanilang 
mga puso kaya ito ay hindi na tatanggap ng katotohanan at hindi na makikinig sa 
mga payo at paalaala? 


101. Yaong mga bayan na nabanggit ay sambayanan nina Noth, Hid, Saleh, Lut at 
Shu'‘ayb, na ikinukuwento Namin sa iyo, O Muhammad (#8), ang mga pangyayari 
sa kanila, at kung ano ang nangyari sa mga Sugo ng Allah na ipinadala sa kanila, 
upang ito ay maging aral sa mga nakaiintindi at babala sa mga ‘dzdlimin’ — (mga 
masasama at tumanggi). At katiyakan, dumating sa mga tao sa mga bayang yaon 
ang Aming Sugo na dala-dala nila ang mga malilinaw na mga palatandaan na 
nagpapatunay sa kanila, subali’t hindi sila naniwala sa anumang dala-dala ng mga 
Sugo; dahil sa kanilang matinding paglabag at pagtanggi sa katotohanan, na kung 
kaya, kung paano isinara ng Allah (4) ang mga puso nila na mga hindi naniwala 
ay ganoon ding isasara ng Allah (4) ang mga puso ng mga hindi naniwala kay 
Propeta Muhammad (2). 


102. At wala Kaming nakita sa karamihan sa mga naunang mga tao na yaon, na 
pagiging tapat at pagtupad sa kasunduan, at wala Kaming nakita sa karamihan sa 
kanila kundi naghimagsik at lumabag sa kagustuhan ng Allah (4%) at sa Kanyang 
kautusan. 


103. Pagkatapos ng mga Sugong yaon ay ipinadala Namin si Mousa (#¢4\) na anak 
ni ‘Imran na kasama ang mga malilinaw na Himala tungo kay Fir dawn (Pharaon) 
at sa kanyang sambayanan, subali’t tinanggihan nila at hindi sila naniwala bilang 
sukdulang kasamaan at matinding pagtanggi, na kung kaya, pagmasdan mo, O 
Muhammad, kung ano ang ginawa Namin sa kanila, kung paano sila nalunod 
hanggang sa kahuli-hulihan sa kanila sa harapan ni Mousa at ng kanyang mga 
tagasunod? At ganoon ang katapusan ng mga naghimagsik. 


104. At sinabi ni Mousa (#8!) kay Fir'awn, sa kanyang pakikipag-usap sa paghatid 
ng mensahe: “‘Kativakan, ako ay Sugo na mula sa Allah (8), na Siyvang Lumikha 
ng lahat ng mga nilikha, Nangangasiwa sa kanila sa lahat ng kanilang mga 
pangangailangan at sa kanilang patutunguhan.” 


[345.] 


Sérah 7. Al-A‘raf 


GEN GA 


omen wr 4 CC 80510 — eB 
) ASSO 
Avlesce 


p p LAGOS SATIS, 


Juz (Bahagi) 9 


T Bic 8) gee 


O sjH) 





105. “Kaya nararapat lamang na 
ako’y hindi magsalita ng anumang 
hinggil sa Allah (&) kundi pawang 
katotohanan lamang, at nararapat 
lamang na ito ay aking panindigan. 
Katiyakang dala-dala ko sa inyo 
ang palatandaan at malinaw na 
katibayan mula sa inyong ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha na nagpapatunay 
sa anumang sinasabi ko sa inyo, na 


iy. Oaths Bie REAL ace be k k / 
ithe die Lachaise Re Ms haya, pa ayain mo, O 
AD Da osiss. 2 ’ Fir‘adwn, na kasama ko, ang mga 
3 Aye PAIMES D angkan ni Isra@il mula sa iyong 
‘ Kops i imeseec eae = pang-aalipin ; a in sila 

412\<-si4 ecae~ 4 ( upang masamba lamang nila an 
Maye AbD BS oyttlos o Allah ( #) nang eee ° 
SaaS Is OS aalkiiiZa5s 
106. Sinabi ni Fir'awn kay Mousa 
(8): “Kung ikaw ay may 
katibayan, na katulad ng inaangkin 
mo ay ipakita mo, at iharap mo sa 


upang mapatunayan ang 


Catster ota 
Garcia cba eae ep SES o 

f Sosa Fe 
3 Skeaiab@e action Re otn 
Doe NAD aso ibs > inyong inaangkin, kung ikaw ay 
om sia totoo na Sugo ng ‘Rabb’ ng lahat 





ng mga nilikha.” 


107. Na kung kaya, binitiwan ni Mousa (<i) ang kanyang tungkod, na ito ay 
naging dambuhalang ahas na kitang-kita mismo ng kanilang mga mata. 


108. At hinugot ni Mousa (#8!) ang kanyang kamay mula sa kanyang kili-kili na 
ito ay maputing-maputi samantalang ito ay hindi sakit na katulad ng ketong bilang 
katibayan para kay Fir’ awn, at kapag ito ay kanyang isinukbit (ipinasok muli sa 
loob ng kanyang kasuotan) ay bumabalik ito sa tunay nitong kaanyuan na katulad 
ng kulay ng kanyang katawan. 


109. Sinabi ng mga matataas mula sa sambayanan ni Fir’awn: “Katiyakan, si 
Mousa ay salamangkero at nililinlang niya ang mga mata ng tao, hanggang sa 
isipin nila na ang tungkod ay ahas at ang bagay ay nababago niya mula sa tunay 
nitong anyo, na siya ay may malawak at magaling ang kanyang kaalaman sa 
salamangka.” 


110. “Nais niya na alisin kayong lahat mula sa inyong bayan,” sinabi ni Fir’ awn: 


“Kung gayon, ano ang maipapayo ninyo sa akin, O kayong mga tao, hinggil kay 
Mousa?” 


[346.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 O sje 7 BVM 3 gw 


111. Sinabi ng sinumang nakadalo sa pakikipagtunggali ni Mousa mula sa mga 
pinuno ng mga tauhan ni Fir‘awn at ang kanilang mga matataas: “Panatilihin mo 
muna si Mousa (38\) at si Haroun (382\), at mag-utos ka sa bawa’t lunsod ng mga 
kawal (sundalo), upang tipunin ang mga tao. 


112. “At dadalhin nila sa iyo ang bawa’t salamangkero na may malawak na 
kaalaman sa salamangka.” 


113. At dumating ang mga salamangkero kay Fir awn at kanilang sinabi: 
“Katiyakan, kung gayon, ay mayroon ba kaming magandang gantimpala bilang 
kabayaran kung matatalo namin si Mousa?” 


114. Sinabi ni Fir'awn: “Oo, mayroon kayong gantimpala at kayo ay magiging 
malapit sa akin kung matatalo ninyo siya.” 


115. Sinabi ng mga salamangkero ni Fir'4wn kay Mousa, bilang pagmamataas at 
walang pasubali: “O Mousa! Pumili ka, ikaw ang unang magbitiw ng iyong 
tungkod o di kaya ay kami ang unang magbitiw ng aming mga salamangka.” 


116. Sinabi ni Mousa (#8) sa mga salamangkero: “Kayo muna ang unang 
maghagis ng inyong mga salamangka.” Na kung kaya, noong inihagis nila ang 
kanilang mga lubid at mga tungkod ay nalinlang nila ang mga mata ng mga tao, 
kaya naisip ng mga tao na ang nakikita ng kanilang mga mata ay katotohanan, 
subali’t wala silang ginawa kundi panlilinlang lamang, at tinakot nila nang 
matinding pananakot ang mga tao, at nagdala sila ng matitindi at maraming 
salamangka. 


117. At ipinahayag ng Allah (4%) sa Kanyang alipin at Sugo na si Mousa (s#5\) 
roon sa dakilang pangyayaring yaon na kung saan inihiwalay ng Allah (8) ang 
tama sa kamalian na inutusan siya na ihagis ang kanyang hawak-hawak na 
tungkod na nasa kanyang kanang kamay, na kung kaya, ito ay kanyang inihagis at 
kaagad nitong nilamon ang anuman na kanilang mga pinaghahagis, na nilinlang 
nila ang mga tao na ito ay totoo samantalang hindi naman. 


118. Na kung kaya, lumitaw ang katotohanan at naging malinaw sa sinumang 
naging testigo at dumalo roon sa pangyayari kay Mousa (s#\), at katiyakang siya 
ay Sugo ng Allah na nag-aanyaya tungo sa katotohanan, at nawalan ng saysay ang 
kanilang mga kasinungalingan na pinaggagawa. 


119. Na kung kaya, natalo ang lahat ng mga salamangkero roon sa lugar na 
kanilang pinagtipunan, at umalis si Fir dwn at ang kanyang tagasunod na mga 
talunan at abang-aba. 


120. At nagpatirapa ang mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang mga 


mukha bilang pagsuko sa Allah (4) na ‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha, dahil 
kanilang napatunayan na Dakila ang Kapangyarihan ng Allah (3). 


[347.] 


Sirah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 9 sir) T BV By ye 


121. At kanilang sinabi: “Naniwala Sev eal 
na kami sa Allah na ‘Rabb’ ng g 
lahat ng mga nilikha.” 




















CAPS 2g C88 > og CNP > og C8 > pn COPD pte le 





EME Deka ee 3 ; : 
sdee tien acgimonere-tacttc il 

A SDI er SOS eiye IB 
. a ie 
‘4 SS yn 525, 450 ES A richore, iA 
i SSA 'SS ie SISM S54 ledges ie 


0 


seethe 2 fee 7 ele Gere t creat oh. * 
y NGS SG hilp sels B 
ow 2G Rick 4 eo tts et 
‘ DA SLY Abs Seb essl te 





122. Na siyang ‘Rabb’ nina Mousa 
(se8\) at Haroun (s¢2\), at Siya ay 
Bukod-Tangi at Siya lamang ang 


karapat-dapat na sambahin at wala Ss Sete ane ona 
eS 7 ‘ ES EID ined GIN 


Scie SAID & 
f senate i Na 
Bese gS SS eke 
} cpa MO cabo fl 
GeO uthinds seis § 
y Scie wists & 
; Nia “te BEES 5 pec TG ol is 
] SIMI, Gat aeks i 
a o tosh y . <-4ytre Se csh 2 


Pee 
eAT-T “16 ste 
Jy S13 64 pats 
eb? XE DIE a Dont 


123. Sinabi ni Firadwn sa mga 
salamangkero: “Pinaniwalaan ba 
ninyo ang Allah bago ko kayo 
pinahintulutang  maniwala — sa 
Kanya? Katiyakan, ang inyong 
paniniwala sa Allah at paniniwala 
kay Mousa at pagtanggap sa 
kanyang pagiging Propeta ay isang 
pakana na binalak ninyo, kayo at 
saka si Mousa; upang paalisin 
ninyo ang mga nanirahan sa inyong 
bayan tungo sa disyerto para kayo 
ang makinabang sa mga kabuhayan 
sa bayang ito, na kung kaya, 
katiyakan na mababatid ninyo, O kayong mga salamangkero, ang anumang 
mangyayaring kaparusahan sa inyo. 


7 


sz 
oS 





ae 
Le SF) a ee a a 


124. “Walang pag-aalinlangan, puputulin ko ang magkabila ninyong mga kamay 
at mga paa — na puputulin ang kamay na kanan at kaliwang paa o di kaya ay ang 
kabaligtaran nito — pagkatapos ay ibibitin ko kayong lahat sa mga puno ng 
palmera bilang parusa sa inyo at pananakot sa mga tao.” 


125. Sinabi ng mga salamangkero ni Fir'adwn: “Walang pag-aalinlangan, 
nakatitiyak kami na magbalik-loob sa Allah (4%), at ang Kanyang parusa ay mas 
matindi kaysa sa iyong parusa, na kung kaya, walang pag-aalinlangan, titiisin 
namin ang iyong parusa upang kami ay makaligtas sa parusa ng Allah (&%) sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay. 


126. “At wala kang karapatan na paghigantihan kami, O Fir ‘awn, dahil lamang 
sa kami ay naniwala at tinanggap namin ang mga katibayan ng aming ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha na siyang dala ni Mousa, noong ito ay dumating sa amin, 
samantalang ikaw ay hindi mo kayang tapatan, at kahit na sinuman bukod sa 
Allah, na Siyang Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan! O aming ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha! Pagkalooban Mo kami ng matinding pagtitiis at pagiging 


[348.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 O sje 7 BVM 8) gw 


matatag dito, at gawin Mo kami na mamatay bilang mga Muslim — na sumusunod 
o nagpapasailalim sa Iyong kagustuhan at sumusunod sa Iyong Sugo.” 


127. At sinabi ng mga pinuno at matataas na mga tauhan ni Fir'dwn kay Fir‘awn: 
“Pababayaan mo ba si Mousa at ang kanyang mga tagasunod mula sa 
angkan ni Israd ‘il upang maipahamak ang mga tao rito sa bayan ng Ehipto dahil 
sa pagbabago ng kanilang relihiyon, upang masamba lamang nila ang Allah nang 
bukod-tangi na walang katambal, at itigil ang pagsamba sa iyo at pagsamba sa 
iyong mga diyus-diyusan?” Sinabi ni Fir'adwn: “Walang pag-aalinlangan, 
papatayin namin ang mga anak na kalalakihan ng mga angkan ni Isr@ il, at 
pananatilihin naming buhay ang kanilang mga kababaihan upang manilbihan, at 
walang pag-aalinlangan, kami ay mangingibabaw sa kanila sa pamamagitan ng 
aming mahigpit na kapangyarihan.” 


128. Sinabi ni Mousa sa kanyang mga tagasunod mula sa angkan ni Isra‘il: 
“Humingi kayo ng tulong sa Allah (8) laban kay Fir’adwn at sa kanyang mga 
tagasunod, at tiisin ninyo ang parusa na ginagawa ni Fir'dwn sa inyo at sa 
inyong mga anak. Dahil katiyakan, ang buong kalupaan ay Pagmamay-ari 
lamang ng Allah (8) na Kanyang ipinagkakatiwala sa sinuman na Kanyang nais 
mula sa Kanyang mga alipin. Subali’t ang pinakamagandang huling hantungan 
ay para lamang sa sinumang natatakot sa Allah (&) sa pamamagitan ng 
pagsunod sa mga ipinag-utos at pag-iwas sa mga ipinagbawal.” 


129. Sinabi ng mga tagasunod ni Mousa (#4) na mga angkan ni Isra‘il sa kanilang 
Propeta na si Mousa: “Sinubok na kami at pinarusahan sa pamamagitan ng 
pagpatay sa aming mga anak na kalalakihan at pagpapanatili sa aming mga 
kababaihan sa pamamagitan ni Fir'dwn at ng kanyang mga tagasunod noong 
bago ka pa dumating sa amin at ngayon pagdating mo sa amin.” Sinabi ni Mousa 
sa kanila: “Maaari na ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay pupuksain Niya ang 
inyong kalaban na si Fir'dwn at ang kanyang mga tagasunod, at kayo ang 
hahalili sa kanila na mangangasiwa sa kalupaan pagkawasak nila, upang sa 
pamamagitan nito ay palitawin ng Allah (&) kung ano ang inyong gagawin at 
kung kayo ba ay tatanaw ng utang na loob sa Kanya o lalabag?” 


130. At katiyakan, sinubok Namin si Fir'awn at ang kanyang mga tagasunod ng 
maraming tagtuyot at kakulangan sa mga bunga at mga pananim; upang sila ay 
makaalaala, at upang sila ay magising sa kanilang pagkaligaw at upang pagsisihan 
nila ang kanilang mga ginawa. 


[349.] 


Sirah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 9 53-1) T BV By pe 





ELEN tel =6«131. At kapag may dumating na 
ne Puy : Bat Oat Paton Paton NS kabutihan sa kanila at  biyaya, 
Ra iSeicc di 5ac66 x kanilang sasabihin: “Ito ay karapat- 

sex pp thee 2 res i dapat na para sa amin,” at kapag 

B SSoailic an sy Vaal ei csels “= | sila naman ay sinalanta ng tagtuyot 
30 tins cel) 65 “ ALN AASSi [at taggutom ay kanilang sinasabing 

cae7 ©, ito ay dahil kay Mousa (##\) at sa 


b | i e wD las Cv 
; 2 tet @ S Sosy lal, spell kanyang tagasunod. 


a SacI AE Dh Sal shG 56,1 “| 
. Age Gt B uA raGlisert * Dapat ninyong mabatid! Walang 
Siecle Sei esse al 


pag-aalinlangan na ang anumang 
: re “2 (> pangyayari na katulad ng tagtuyot 
Dep OCA pe Cis Bay mula sa itinakda ng Allah (88), 


- 


“a ers (Cie LE S3 = eel = at dahil sa kanilang kasalanan at 
oe Ck a uc pees - 4 pagtanggi subali’t karamihan sa 

= 2 prnlsdesnriges * mga tagasunod ni Fir’ dwn ay hindi 

B csp 2513 FP nila ito batid, dahil sa kanilang 


Ss rects “2 


L5 FES ia KM pace; e seen Searles sa kamang- 
sae Kessitalses SING 5M => mangan at pagkaligaw. 





; cies 3 RreAcan eranr havee| > 132. At sinabi ng mga tagasunod ni 
SoA NLS eee © Fir'awn kay Mousa (#8#!): “Anuman 

- - * ang mga tanda na dala-dala mo sa 
amin, _bilang  katibayan at 


palatandaan na_ ipinamalas mo sa amin upang alisin mo kami sa aming 
kinatatayuan na relihiyon ni Fir awn ay hindi mo kami mapapaniwala sa iyo.” 


133. Na kung kaya, ipinadala Namin sa kanila ang baha na nilunod ang kanilang 
mga pananim at ang kanilang mga halaman; at gayundin ang mga tipaklong na 
kinakain ang kanilang mga pananim, halaman at mga bunga, ang kanilang 
pintuan, mga bubungan at mga damit; nagpadala rin Kami ng mga kulisap na 
sinisira ang mga bunga ng kanilang mga pananim at pinapatay ang kanilang mga 
hayop at mga halaman; nagpadala rin Kami ng mga palaka na pinupuno ang 
kanilang mga lalagyan, mga pagkain at mga tulugan; at ganoon din nagpadala rin 
Kami ng mga dugo na ang kanilang mga ilog at balon ay nagiging dugo na kung 
kaya wala na silang tubig na maaaring inumin. 


Kaya ito ay mga palatandaan na mula sa mga palatandaan ng Allah (4) na walang 
sinuman ang makagagawa nito kundi Siya lamang. At ito ay magkakasunod na 
mga palatandaan, subali’?t magkagayunpaman ay nagmataas pa rin ang mga 
tagasunod ni Fir’ awn at tumanggi na maniwala sa Allah (4), kaya sila ang mga 
tao na sukdulan ang kasamaan at paghihimagsik 


134. At noong naganap ang kaparusahan kay Firdwn at sa kanyang mga 
tagasunod ay agad-agad silang nagtungo kay Mousa (s&\) at sinabi: “O Mousa, 


[350.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 O sir T BVM 8 gw 


idalangin mo sa Allah na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha para sa amin ayon sa 
ipinahayag sa iyo na hindi paparusahan ang sinumang nagsisi, dahil kapag 
nawala ang kaparusahang ito sa amin, ay katiyakan na maniniwala kami sa dala- 
dala mong mensahe at susunod kami sa iyong paanyaya, at palalayain namin 
kasama sa iyo ang mga angkan ni Isra‘il, na kung kaya, hindi na namin sila 
pagbabawalang magtungo kung saan nila nais.” 


135. Subali’t noong inalis Namin sa kanila ang parusa batay sa itinakdang 
panahon, na walang pag-aalinlangang ito ay umabot ayon sa pagkakatakdang 
yaon, gayon pa man ay hindi pa rin naging kapaki-pakinabang sa kanila ang 
ibinigay sa kanilang palugit at pag-alis sa kanila ng parusa, dahil sinira pa rin nila 
ang kanilang mga pangako na ipinangako nila sa kanilang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha at kay Mousa (s#4\), at nanatili pa rin sila sa kanilang paglabag at 
pagkaligaw. 


136. Na kung kaya, ginantihan Namin sila at pinarusahan noong dumating ang 
nakatakdang pagpuksa sa kanila, kaya nangyari ang sumpa sa kanila, na ito ay 
pagkalunod nila sa karagatan; dahil sa kanilang pagtanggi sa mga himala ni 
Mousa (s#8\), at ito ay kanilang binalewala sa pamamagitan ng 
pagpapasinungaling (sa mga himalang) ito. 


137. At ipinamana Namin sa mga angkan ni Isra‘il na kung saan sila’y inaapi sa 
pamamagitan ng pang-aalipin sa kanila, ang silangan at kanlurang bahagi na 
kalupaan, na ang tinutukoy dito ay yaong lugar ng ‘Sham,’ na ito ay Aming 
biniyayaan sa pagsibol ng mga pananim at mga bunga, pagdaloy ng mga ilog, at 
natupad ang mabuting pangako ng iyong ‘Rabb,’ O Muhammad (2), sa mga 
angkan ni Isra‘il sa pamamagitan ng pangingibabaw nila sa kalupaan dahil sa 
kanilang pagtitiis sa mga pang-aapi ni Fir’ dwn at ng kanyang mga tagasunod, at 
winasak Namin ang mga nagawa ni Fir'awn at ng kanyang mga tauhan, na mga 
gusali at mga pananim, at ang anuman na kanilang naitayo na mga palasyo at iba 


pa. 


[351.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 O sx T Bic 8 gee 





138. At dinala Namin ang mga 
angkan ni Isra‘il na ligtas na 


nakatawid sa_ karagatan, at = rere 
. 3 & aa “i < 

napadaan sila sa mga tao na 2 oer — me aes 
patuloy na isinasagawa ang # Lace Gal oie AG 02 { 
cages kanilang mga aah By] Nijascals PE SYS eta os 
aya sinabi ng mga angkan ni Yager st src SEB acute B 
Isra‘il: “Zgawa mo kami, O Mousa, = Lele £31; ooo ee 
ng rebulto na sasambahin namin © Als Sole eal = 
na katulad ng mga rebulto na  Ssaxeo\slese Apr oe 3 
kanilang sinasamba.” Sinabi ni © .- Its Ey 

~ : . Hp alia52 ac act & 
Mousa (£8!) sa kanila: “Katiyakan, a) a naee Fa <f 
kayo ay mga tao na_ hindi 2 cet ties, @ D Abe eas 
nakaiintindi sa Kadakilaan ng J) SGS% AS ithe EES FO GQET, 
Allah (&), at hindi ninyo alam na 2 EM arbrs sous ses f 
ang tunay na pagsamba ay hindi & pa aee XOSs 43 So aie ee 
maaari para kaninuman kundi © abieslan nal Ad, OB or 
para lamang sa Alléh (%) na & MI Goi SICH petals 56 
ry i na Ganap na e Rb SE Aah j 
akapangyarihan. 2 siltbliansest Eastics yi28 


139. (Idinagdag ni Mousa %e&\): Si 
“Katiyvakan, sila na mga iniuukol 
ang pagsamba sa kanilang mga 
rebulto ay mawawasak ang kanilang ginawang pagsamba bilang ‘Shirk’ at ang 
kanilang mga sinasambang mga rebulto ay mawawalan ng saysay, na hindi sila 
ililigtas sa kaparusahan ng Allah kapag ito ay naganap sa kanila.” 


au 5S sie 


Byes 22438 4) 





140. Sinabi ni Mousa (#8!) sa kanyang sambayanan: “Maghahangad pa ba ako 
para sa inyo ng ibang sasambahin bukod sa Allah (8%), samantalang ang Allah 
(&) ang Sivang Lumikha sa inyo, at itinangi Niya kayo sa ibang sangkatauhan sa 
inyong kapanahunan sa rami ng mga Propeta na ipinadala sa inyo, at sa 
pagkawasak ng inyong kalaban, at iba pang mga palatandaan at mga himala na 
para lamang sa inyo?.” 


141. At alalahanin ninyo, O kayong mga angkan ni Isra‘il, ang Aming mga biyaya 
sa inyo at kagandahang-loob, noong iniligtas Namin kayo mula sa paglupig ni 
Fir awn at ng kanyang pamilya (mga tagasunod), at mula sa paghamak at pang- 
aapi na ginagawa sa inyo, na pinapatay ang inyong mga anak na kalalakihan at 
pinananatili ang inyong mga anak na kababaihan upang manilbihan, at sa pag- 
ahon sa inyo mula sa matindi at malupit na pagpaparusa, na pagkatapos ay 
iniligtas kayo mula rito, at ang mga ito ay isang pagsubok na mula sa Allah (4) 
para sa inyo at dakilang biyaya. 


[352.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 9 sje T BVM 8) ge 


142. At Aming itinalaga kay Mousa na siya ay makipag-usap sa kanyang ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha nang tatlumpung gabi at karagdagan pa na sampung gabi, at 
natupad ang itinalaga ng Allah (%) kay Mousa (s¢#!) na kanyang pakikipag-usap 
nang apatnapung gabi. At sinabi ni Mousa (|) sa kanyang kapatid na si Haroun 
(38), noong nais na niyang gawin ang pakikipag-usap: “Halinhinan mo ako sa 
pangangasiwa sa aking sambayanan hanggang sa ako ay makabalik, at dalhin mo 
sila sa pagsunod sa Allah (4%) at pagsamba sa Kanya nang bukod-tangi, at huwag 
ninyong sundin ang daan ng mga masasama, na nagkakalat ng kasamaan sa 
kalupaan.” 


143. At nang dumating si Mousa (3¢#|) sa nakatakdang oras na pagkabuo ng 
apatnapung gabi at nakipag-usap sa kanya ang Allah (&&) na ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, ng pakikipag-usap bilang Rebelasyon, at pagbibigay ng utos at 
pagbabawal, ay naghangad siya na makita niya ang Allah (%), na kung kaya, 
hiniling niya ito sa Kanya, sinabi ng Allah (4%) sa kanya: “Hindi mo Ako makikita 
(na ang ibig sabihin ay hindi mo makakayanang makita Ako rito sa daigdig), 
subali’t masdan mo ang bundok, at kapag nanatili ito sa kinalalagyan nito ay 
katiyakang makikita mo Ako.” 


Noong nagpakita ang kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa bundok ay pumatag ito 
sa kalupaan na naging alabok, at nawalan ng malay si Mousa, at noong siya ay 
nagkamalay (mula sa kanyang pagkahilo) ay sinabi niya: “Luwalhati sa iyo, O 
aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Dakila Ka at malayo Ka sa anumang hindi 
karapat-dapat sa Iyong Kamaharlikaan, katiyakan, ako ay humihingi ng 
kapatawaran sa lyo, sa paghiling ko na Ikaw ay makita ko rito sa daigdig, at ako 
ang kauna-unahan sa mga mananampalataya mula sa aking sambayanan.” 


[353.] 


Sdrah 7. Al-A‘raf 


GE 


Tors bows ob) ToT OwE CS) Soe RS Pes 
rN AGL ? 


: Kip git yp Ae CLT od6 ff 


B eG astiasds 


«ae woe hI os git ee 806 IF 
Y Wai ibe tee clWVIGw § 


“ Ae, ett FAR nat wake ZA ye tht on 
B colccclthans hymna 


Sigere Ee er tet ee. See Ke 
) Se SSEN GEG Baas § 


ore 


Sy os 3% Ss * rectors lar: i 
DOSY Dh Solos Sdlwovle ff 
fer +f 42-4 2204 Seer des 
Yo) Sats V EN Slo, f 


, Z 44% -,2* A Ge eter ‘ 
BSE NASAL AS ss I 


seit Ar SGC TP ON 
HASSE Sos BD Wat GIG & 
© ss Le 


(POY aA he lens § 


Pe . fe et ob Sek TE te atm D 
Be ee Ssetisioy pPAFI) YY Soglan Ff 


<2 4 Sh ter EES Serr her 


eva NM SO VSM cose ff 


= 


: ae, 4 +h 2 4AYZnte i 
‘ bec; WA Znbbiste_ joss 


~~ 


I pA Seis Sihscpdies | 


- 2 te Gt Ss A4 Mahe er cE 
BS Ni Bea Le) ae 95 


Juz (Bahagi) 9 


O sey T B51 8) gw 
144. Sinabi ng Allah (4) kay 
Mousa (#8): “Katiyakang  pinili 
kita higit sa ibang sangkatauhan sa 
Aking mga mensahe tungo sa Aking 
mga nilikha, na kung saan, sa 
kanila kita ay ipinadala, at pinili rin 
kita sa pamamagitan ng tuwirang 
pakikipag-usap Ko sa iyo nang 
walang tagapamagitan. Na kung 
kaya, panghawakan mo_ ang 
anumang Aking ibinigay sa iyo na 
utos at pagbabawal, at ito ay iyong 
sundin at isagawa, at maging 
kabilang ka sa mga tumatanaw ng 
utang na  loob sa _ Aking 
ipinagkaloob sa iyo na mensahe at 
sa pagpili Ko sa iyo bilang Aking 
kausap.” 


145. At isinulat Namin kay Mousa 
(se2\) sa ‘Tawrah’ ang lahat ng 
kanyang kakailanganin hinggil sa 
kanyang ‘Deen’ (o Relihiyon) na 





mga panuntunan bilang pagpapayo 
upang maging maingat at mapagkunan ng mga aral at ganap na mga 
kapaliwanagan hinggil sa mga ‘halal’ (pagpapahintulot), ‘haram’ (pagbabawal), 
pag-uutos, pagbabawal, mga kuwento, kapahayagan, paniniwala at mga ‘ghayb’ 
(mga kapahayagan hinggil sa mga bagay na di-nakikita), na sinabi ng Allah (4) sa 
kanya: “Hawakan mo ito nang mahigpit, na ang ibig sabihin ay ipatupad mo ang 
‘Tawrah’ nang ganap at iutos mo sa mga tao na sundin nila ang anumang ipinag- 
utos ng Allah (4) (sa Aklat na) ito; at kung sinuman ang sumamba ng iba mula sa 
kanila at sa iba pang mga tao, walang pag-aalinlangan, ipapakita Ko sa kanila sa 
Kabilang-Buhay ang tahanan ng mga ‘Fasigin’ — mga masasama, naghimagsik — 
na ito ay Impiyerno na inihanda ng Allah sa sinumang lumabag sa Kanya at hindi 
sumunod. 


146. Ilalayo Ko sa pagkakaunawa ng mga palatandaan, mga katibayan, na 
nagpapatunay sa Aking Kadakilaan; at sa Aking batas at alituntunin, ang mga 
puso ng mapagmataas sa pagsunod sa Akin, at mapagmataas sa sangkatauhan 
nang wala silang karapatan, na kung kaya, hindi na sila susunod pa sa 
kaninumang Propeta at hindi na nila ito pakikinggan dahil sa kanilang 
pagmamataas, at kahit pa makita ng mga mapagmataas na yaon ang lahat ng 
palatandaan ay hindi pa rin nila ito paniniwalaan dahil sa kanilang pagtalikod at 
pagbabalewala sa Allah (4) at sa Kanyang Sugo, at kahit na makita pa nila ang 


[354.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 9 sje 7 BVM 8) gw 


Daan ng Kabutihan ay hindi nila ito susundin, subali’t kapag nakita nila ang daan 
ng pagkaligaw na daan ng paglabag, ito ang kanilang susundin at ituturing na 
tunay na Relihiyon; dahil sa kanilang pagpapasinungaling sa mga talata ng Allah 
at sa pagbabalewala nila nito at sa di nila pagtutuon ng pansin at di pinag-iisipan 
ang kahulugan nito. 


147. At yaong pinasinungalingan ang mga talata ng Allah at ang Kanyang mga 
katibayan, at ang pakikipagharap sa Allah (4) sa Kabilang-Buhay, ay mawawalan 
ng saysay ang kanilang mga mabuting gawa; dahil nawala ang pangunahing 
panuntunan nito; na ito ay paniniwala sa Allah (4) at paniniwala sa Kanyang 
gantimpala, samakatuwid, hindi sila gagantimpalaan sa Kabilang-Buhay kundi 
ang anuman na karapat-dapat para sa kanilang nagawa rito sa daigdig na 
pagtanggi at paglabag; na ito ay ang pananatili sa Impiyernong-Apoy. 


148. At nagsagawa ang mga tauhan ni Mousa (*#\) ng ibang sinasamba mula sa 
gawang inanyuang baka na mula sa kanilang pinagsama-samang mga ginto, 
pagkatapos niyang mapalayo sa kanila sa pagtungo sa kanyang pakikipag-usap sa 
Allah (4) na kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na ito ay anyo lamang na walang 
kaluluwa subali’t nagbibigay ng tinig. Hindi ba nila alam na ito ay hindi 
nakikipag-usap, at hindi sila ginagabayan tungo sa kabutihan? Na kung kaya, 
ginawa nila ang ganitong karumal-dumal na gawain, na ipinapahamak nila ang 
kanilang mga sarili sa pagsagawa ng bagay na hindi karapat-dapat. 


149. At noong nagsisi ang mga yaong sumamba sa inanyuang baka bukod sa 
Allah, pagkabalik ni Mousa (#8!) sa kanila at pagkakita nila na sila ay naligaw sa 
tamang daan at napalayo sila sa ‘Deen’ ng Allah, ay saka lamang nila napagtanto 
ang bukod-tanging pagsamba sa Allah (48) at paghingi ng kapatawaran, na sinabi 
nila: “Kung hindi tayo kaaawaan ng ating ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at tanggapin 
ang ating pagsisisi, at pagtakpan ang ating mga pagkakasala ay magiging 
kabilang tayo sa mga napahamak at mga talunan.” 


[355.] 


Sirah 7. Al-A*raf Juz (Bahagi) 9 O se T Bic By gw 








150. At noong bumalik si Mousaé sa ENS GediAt 
kanyang sambayanan, na mula sa Wore: : VOPIGEPES 
angkan ni Isra il na may galit at Me EGE Pi duces 
lungkot; dahil sa ipinaalam sa W °, ~, 













kanya ng Allah (48) na ang kanyang 
sambayanan ay  nalinilang at 
naligaw, at katiyakang, si As- 
Samiri ang nagligaw sa_kanila, 
sinabi ni Mousa (s#8\): “Anong 
sukdulang kasamaan ang inyong 
nagawa pagkatapos ko kayong 
pagkatiwalaan, minamadali ba 
ninyo at pinapangunahan ang 
hinggil sa bagay na patungkol sa 
Allah (8), na ang ibig sabihin ay 
nagmadali ba kayo na ako ay 
makarating sa inyo samantalang ito 
ay itinatakda ng Allah (&)?” At 
itinapon ni Mousa (s¢|) ang mga 
Tableta ng ‘Zawrah’ dahil sa 
kanyang galit sa  kanyang 
sambayanan na sumamba_ sa 
inanyuang baka at sa _ kanyang 
kapatid na si Haroun (sé) at 
hinawakan niya ito sa ulo at kanyang hinila, at sinabi naman ni Haroun bilang 
pagmamakaawa: “O anak ng aking ina! Katiyakan, minaliit ako ng mga tao at 
itinuring na mahina at muntik na nila akong patayin, na kung kaya, huwag mong 
pahintulutan na pagtawanan tayo ng ating mga kalaban dahil sa ginagawa mo sa 
akin, at huwag mo akong idamay sa galit mo sa sambayanan na lumabag sa iyo 
sa pamamagitan ng pagsamba nila sa bakang inanyuan.” 


j Se LeT AS BITE E 
EE Nid able dé Bow 
BAS OD cuitciehas g 
4 insists sted 


r Oe 17 24 27.40 mt fran wh WAS 
f ROE ALE SI BD CAT AAS, f 
a SPATS Hoe ACS tee et < 
ee Ra 5 he D5 STF leg be [ SE 
we ot 8G errs rete» bo +e cel ge iG 
W soc Vi She ke Sys 
one ithe ec bee ed 7 Aeeeeee sae cA Te 
: MSN RD Sree) ee EW de san lats r 
oot 


IEEE <4 Shr r er Arts 


Aes rE BA ae - ren 
RBS Fea Lai) Ste panda B35 5 


} ASV ac 4s SA e"neR RK Soe er Ge ic 
MSL Soe SIE SE Ef 
“A Rr gine Bg td eG 5 eet pes 
say Sal Js DY) Ca SGT 


taper Cer ete (he ett Bot Sey 
~s\4145- 
wile * 


Awe er - 44 It Ac 
S &sdle al bal,U aches, 





ie?) (eS Pe a Pa 


Sve Ec Sn eect Sm eat ye 





151. Sinabi ni Mousa (#8!) noong napatunayan niya ang katwiran ng kanyang 
kapatid at napatunayan din niya na ang kanyang kapatid ay hindi nagkulang sa 
anumang tungkulin niya sa Allah (4): “O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! 
Patawarin Mo ako dahil sa aking pagkagalit, at patawarin Mo ang aking kapatid 
sa anumang nangyari sa kanya, sa pagitan niya at sa mga angkan ni Isr@ il, at 
ipasakop Mo kami sa Iyong malawak na awa, dahil katiyakang Ikaw ang Ganap 
na Maawain sa amin sa lahat ng maawain.” 


152. Katiyakan, ang mga yaong sumamba sa inanyuang baka, walang pag- 
aalinlangang mangyayari sa kanila ang matinding sumpa mula sa kanilang ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha at pagkapahamak dito sa daigdig; dahil sa kanilang pagtanggi sa 
kanilang ‘Rabb,’ at kung anuman ang Aming parusa na ginawa sa kanila ay 
gagawin din Namin sa mga gumagawa ng kasinungalingan sa pamamagitan ng 


[356.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 9 sje T BVM 8) gw 


pag-limbento ng anumang patungkol sa ‘Deen’ ng Allah, na kung kaya, 
mapapahamak ang sinumang gagawa nito. 


153. At yaong mga gumawa ng kasamaan bilang pagtanggi sa Allah (4) at 
gumawa ng mga kasalanan, pagkatapos sila ay nagbalik-loob sa paniniwala sa 
Allah (4) at pagsagawa ng kabutihan, katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha pagkatapos ng makatotohanang pagsisisi, ang “Ghafour’ — Ganap 
na Mapagpatawad sa anuman na kanilang nagawa at hindi sila ipapahiya, na 
‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila at sa lahat ng 
katulad nila na mga nagsisisi. 


154. At noong humupa na ang galit ni Mousa (##2\), ay kinuha niya ang mga 
Tableta na kanyang itinapon sa lupa, na nakapaloob doon ang mga kapaliwanagan 
sa katotohanan at awa sa mga yaong natatakot sa Allah at sa Kanyang 
kaparusahan. 


155. At pumili si Mousa (#¢8|) ng pitumpumg kalalakihan (na pinakamagaling) 
mula sa kanyang sambayanan, at sila ay inilabas niya patungo sa bundok ng Tir 
sa Sinai para sa itinakdang oras na kanyang ipinangako sa Allah (8) na siya ay 
makikipagtagpo kasama sila upang mapatawad ang anumang ginawa ng mga may 
kakulangan sa pag-iisip mula sa angkan ni Isra‘il na pagsamba sa inanyuang baka, 
at noong sila ay nakarating na roon sa lugar, kanilang sinabi: “Hindi kami 
maniniwala sa iyo, O Mousa, hangga’t hindi namin makikita ang Allah nang 
harapan, dahil ikaw ay nakipag-usap sa Kanya, kaya ipakita mo Siya sa amin.” 
Na kung kaya, tinamaan sila ng matinding pagyanig kaya namatay silang lahat, sa 
ganitong kadahilanan ay tumayo si Mousa, na nagsusumamo na nananalangin sa 
Allah (48) at kanyang sinasabi: 


“O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Ano ang aking sasabihin sa mga angkan ni 
Israil kapag ako ay dumating sa kanila, dahil sa pinatay Mo ang mga piling- 
piling tao mula sa kanila? Kung ninais Mo lamang ay pinatay Mo na silang lahat 
bago pa dumating sa ganitong pagkakataon na kasama ako, dahil katiyakang mas 
magaan ang gayon sa akin, kaya pupuksain Mo ba kami dahil sa ginawa ng mga 
may kakulangan sa pag-iisip mula sa amin? 


“Gayunpaman, ang anumang kasalanan na nagawa ng aking sambayanan na 
pagsamba nila sa inanyuang baka ay pagsubok lamang, na_ naliligaw sa 
pamamagitan nito ang sinuman na Iyong nais mula sa Iyong nilikha at 
napapatnubayan ang sinumang Iyong nais na mapatnubayan, Ikaw ang aming 
Tagapangalaga na Tagapagtulong sa amin, na kung kaya, patawarin Mo ang 
aming mga pagkakasala at ipagkaloob Mo sa amin ang Iyong Awa, dahil Ikaw 
ang Ganap na Mapagpatawad sa anumang kasalanan at Mapagtakip ng anumang 
mga pagkakamali.” 


[357.] 


Sirah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 9 sir) T BVM By pe 





GENIE SNA 156. “At gawin Mo kami na 
OIG DODO okabilang sa sinumang itinala sa 
kanila ang  pagsagawa_ ng 
kabutihan dito sa _ daigdig at 
i * gantimpala sa _ Kabilang-Buhay 
i) Sete ee ay ¢ * dahil katiyakang nanumbalik na 
; SANG os Sse en kami sa Ivo.” Sinabi ng Allah (35) 
shi cence We kay Mousd (88): “Ang Aking 
Lead AA MATA dx)! ic parusa ay iginagawad Ko sa 


z eh py At aybasilg * sinuman na Aking nais sa Aking 
¥ mee SOA 45 aie ~ mga nilikha, na katulad ng Aking 

ae § Weliaeoeek. cccae ‘ ~ iginawad sa kanila 0 sa mga yaong 

; eit si laprmrel rene Cees r © mula sa iyong sambayanan, subali’t 

i ee Selina - (& ang Aking habag ay saklaw nito 
“4 SO Saawirasiicife: : ang lahat ng Aking nilikha, na 


za 14 ati, me , kung kaya, itatala Ko ito (ang 
silaks ANI A5 5) Ht “ * \, Kanyang Awa) sa mga _ yaong 


ede 4 rea Te 


: Sid ~ Maeve scat Ut ie §) natatakot sa Allah (48), sa Kanyang 
A Gt Bs A ral (cpt Arnall & kaparusahan, at kaya isinagawa 

: =» nila ang mga kautusan at iniwasan 
nila ang mga kasalanan, at sa mga 
yaong  naniniwala sa mga 
palatandaan at mga katibayan ng 
Kaisahan ng Allah (8). 


ae pleas ehh Ore 
NA) < 
ar gh 





157. Ang Aking Awa na ito ay Aking itatala sa mga yaong may takot [sa Allah 
(&%)] at umiwas sa mga kasalanan, at sumunod sa Sugo, ang Propetang hindi 
marunong bumasa’t sumulat at siya ay si Muhammad (2), na kanilang 
matatagpuan ang kanyang mga katangian at mga bagay na patungkol sa kanya, na 
naipahayag sa Aklat ng ‘Tawrah’ at ‘Injeel,’ — at inuutusan sila ng paniniwala sa 
Kaisahan ng Allah (4%) at pagsunod sa Kanya at sa lahat ng mga nakabubuti, at 
pinagbabawalan sila ng ‘Shirk,’ pagkakasala at lahat ng karumal-dumal na bagay; 
at ipinahihintulot sa kanila ang lahat ng mga malilinis na mga pagkain, mga 
inumin at mga mabubuting gawain na katulad ng tamang pamamaraan sa pag- 
aasawa; at ipinagbabawal sa kanila ang lahat ng marurumi na katulad ng laman ng 
baboy at lahat ng ipinahintulot nila na mga pagkain at inumin na ipinagbabawal 
naman ng Allah (48), at inialis sa kanila ang anumang mahihirap na dating ipinag- 
utos sa kanila na katulad ng pagputol sa narumihang damit o ng pagsunog sa mga 
bagay na nakuha sa labanan™* at pagpatay sa sinumang nakapatay, sinadya man o 
hindi. 


“Tsinalaysay ni Jabir Ibn ‘Abdullah, na sinabi ng Sugo ng Allah (28): “Ako ay pinagkalooban ng 
limang bagay na hindi ipinagkaloob kaninuman sa mga nauna kaysa sa akin: Una, ginawa ng 
Allah na ako ay mapagtagumpay sa pamamagitan ng pagsanhi Niya na masindak (ang aking mga 
kaaway sa labanan) sa layo o distansiya na isang buwan na paglalakbay; ikalawa, ang kalupaan 


[358.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 O sje 7 BVM 8 gw 





Na kung kaya, sinumang naniwala sa kanya, ang Propetang hindi marunong 
bumasa’t sumulat na ito ay si Propeta Muhammad (2) at tinanggap ang kanyang 
pagiging Propeta, na kanilang iginalang, dinakila at tinulungan, at sumunod sila sa 
Dakilang Qur’an na ipinahayag para sa kanila, at sumunod sila sa kanyang 
‘Sunnah,’ sila ang mga yaong magkakamit ng tagumpay na ipinangako ng Allah 
(4) sa Kanyang mga alipin na mga mananampalataya. 


158. Sabihin mo, O Muhammad (#8), sa mga tao, lahat sila: “‘Katiyakan, ako ay 
Sugo ng Allah sa inyong lahat, na ito ay para sa lahat-lahat at hindi sa iilan 
lamang — na Siya, ang Allah (&) ang Nagmamay-ari ng buong kalangitan at ng 
kalupaan at ng anumang mga nasa loob nito. Walang sinuman ang ‘ilah’ o diyos 
na sinasamba o dapat na pag-ukulan ng bukod-tanging pagsamba kundi Siya 
lamang, Siva lamang ang may karapatan nito at karapat-dapat para rito, ang 
Kapuri-puri at Kataas-taasan, na Makapangyarihan sa pagsagawa ng Kanyang 
nilikha, na Siya ang nagbibigay ng buhay at nagsasanhi ng kamatayan at 
magbubuhay na mag-uli (sa lahat). 


“Na kung kaya, maniwala kayo sa Allah (8) at tanggapin ninyo ang Kanyang 
Kaisahan sa pamamagitan ng pagsamba sa Kanya nang bukod-tangi at sundin 
ninyo ang Kanyang Sugo na si Muhammad (), ang Propetang hindi marunong 
bumasa’t sumulat, na siya (Muhammad %) ay naniwala sa Allah (&%) at sa 
anumang ipinahayag Niya sa kanya, at sa anumang ipinahayag sa mga Propeta 
na nauna kaysa sa kanya, at sundin ninyo ang Sugong ito at ipatupad ninyo ang 
pagsagawa ng lahat ng anumang ipinag-utos niya sa inyo bilang pagsunod sa 
Allah (8); at paghahangad na kayo ay gabayan sa Matuwid na Landas.” 

159. At sa angkan ni Isra‘il na sambayanan ni Mousa (<4!) ay mayroong grupo na 
nagpapatupad ng katotohanan at ginabayan nila tungo rito ang mga tao at itinatag 
nila ang katarungan sa kanilang paghahatol at sa anumang pangyayari sa kanilang 
sambayanan. 





ay ginawa para sa akin (at sa aking mga tagasunod) bilang lugar ng ‘Salah’-an (dasalan), na 
kung kaya, sinuman sa aking tagasunod ay maaaring magsagawa ng ‘Salah’ kahit nasaan siya, sa 
oras ng ‘Salah;’ ikatlo, ang ‘Ghanimah’ ay ipinahintulot sa akin samantalang hindi ito 
ipinahintulot sa kaninuman na nauna kaysa sa akin; ikaapat, pinagkalooban ako ng karapatan ng 
‘Shafa‘ah’ (pamamagitan) sa Araw ng Muling Pagkabuhay; ikalima, ang bawa’t Propeta ay 
ipinadala sa kani-kaniyang nasyon subali’t ako ay ipinadala sa lahat ng sangkatauhan.” Batay sa 
pagkakasalin ng kahulugan, na naitala sa ‘Sahih Al-Bukhari,’ Tomo I, ‘Hadith’ bilang 331. 


[359.] 


Sérah 7. Al-A‘raf 





160. At pinaghiwa-hiwalay Namin 
ang sambayanan ng mga angkan ni 
Isr€ il na labingdalawang angkan, 
na tulad ong _ Obilang ng 
labingdalawang anak ni Ya‘qub 
(#8!) at bawa’t angkan ay nakikilala 
sa pangalan ng kanilang pinuno. At 
ipinahayag Namin kay Mousa (#5!) 
na kapag hiniling sa kanya ng 
kanyang sambayanan ang_tubig- 
inumin kapag sila ay nauhaw noong 
sila ay gagala-gala at nasa 
pagkaligaw: “Na ihampas niya ang 
kanyang tungkod sa_ bato,” at 
bumulwak mula roon ang 
labingdalawang bukal na tubig, at 
katiyakang nalaman ng_ bawa’t 
angkan sa labingdalawang angkan 
kung saan sila inom, na_ hindi 
mapapakialaman ng bawa’t angkan 
ang iinuman ng iba, at nililiman 


Juz (Bahagi) 9 


srdl casi beste 5 eeu 


O sj*H) 


~~ = SEPA vce 


y 3 gar x 4 fete cs 

te SSS spel Ayes Realy 

arte to ots wort 
sls 


iia weet si Pht eco 


< 
fi aes 47-77 Ci eS: 


CS Aoeaiegdetiibs 4575s 
oe ‘ht 2: 
Oa mats SISAL fs 


* 


a eras sss 3 


eas 


pales CCIE SG 85 ek 


s 
tes. ais Ss > 
On SNe 5 fe Sat 
ase i 


s Ip AGS EA 


ie, Keath op ELE 
Na Sao il: oF pale 255 BH ye 2H 


: KeGlicitlacsin alee : 


Greece Dos tts . 
SAN EE Ie BE i 


Barth 


7 Sic 5) gw 


Namin sila ng ulap, at nagbaba 
Kami sa kanila ng ‘A/-Manna,’ na 
ito ay parang ‘gum’ na lasang pulut- 
pukyutan at gayundin ang ‘As-Salwa’ na ito ay katulad ng pugo, at sinabi Namin 
sa kanila: “Kumain kayo mula sa mga malilinis na Aming ipinagkaloob sa inyo 
bilang inyong kabuhayan,” subali’t ito ay kanilang pinagsawaan dahil sa ito 
lamang ang kanilang patuloy na kinakain, at kanilang sinabi: “Kailanman ay hindi 
namin matitiis na isang uri lamang ang aming kinakain,” kaya hiniling nila na ito 
ay palitan ng mababang uri. At kailanman, ay hindi Namin sila inapi o dinaya 
noong sila ay hindi nagpasalamat sa Allah (4) at hindi nila ginawa ang anumang 
ipinag-utos ng Allah (4) sa kanila, subali’t sila mismo ang naminsala sa kanilang 
mga sarili; dahil sa sinayang nila ang lahat ng kabutihan at ipinahamak nila ang 
kanilang sarili sa kasamaan at parusa. 


© agency Ci adie sy 7 





161. At alalahanin mo, O Muhammad (#8), ang paglabag ng mga angkan ni Isra‘il 
sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at sa kanilang Propeta na si Mousa (#¢5!), at sa 
pagpapalit nila ng salita na ipinag-utos sa kanila, na kanilang sinabi noong sinabi 
ng Allah (4) sa kanila: “Manirahan kayo sa bayan na ito, na ang tinutukoy ay 
ang ‘“Baytul Maqdis’ at kumain kayo mula sa mga bunga, mga butil at anumang 
mga sumisibol na luntian mula rito, saan man at kailan ninyo gusto, at sabihin 
ninyo, ‘Patawarin Mo kami sa aming mga kasalanan;’ at pumasok sa pinto na 
nakayuko na may kasamang pagpapakumbaba, upang pagtakpan Namin ang 
inyong mga pagkakasala, at hindi na Namin kayo paparusahan, at bukod pa rito 


[360.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 9 sje T BVM 8) ge 


ay patuloy Naming daragdagan ang mga mabubuting tao ng kabutihan dito sa 
daigdig at sa Kabilang-Buhay.” 


162. Subali’t pinalitan ng mga walang pananampalataya mula sa kanila ang 
anumang ipinag-utos sa kanila, at sila ay pumasok nang pasadsad, at sinabi nila: 
“Tsang butil sa isang hiblang buhok,’ na kung kaya, pinuksa Namin sila sa 
pamamagitan ng kaparusahan mula sa kalangitan dahil sa kanilang paghihimagsik 
at paglabag sa kagustuhan ng Allah (3). 


163. At tanungin mo sila na mga Hudyo, O Muhammad (#2), hinggil sa bayan na 
malapit sa tabi ng dagat, noong lumabag sila sa araw ng ‘Sabbath’ (Sabado), 
nilabag nila sa araw ng ‘Sabbath’ ang mga hangganang itinakda ng Allah (4) na 
Kanyang ipinagbawal, dahil inutusan sila na igalang ang araw ng Sabado 
(‘Sabbath’) at huwag silang manghuhuli ng isda, subali’t sinubukan sila ng Allah 
(38); kaya dumarating ang napakarami at malalaking isda na lumulutang sa 
karagatan sa araw ng Sabado, at kapag lumipas na ang araw ng Sabado ay 
nawawala naman ang mga ito at wala na silang nakikita (mula sa mga isda), na 
kung kaya, sila ay nagpakana na mahuli nila sa araw ng Sabado ang mga isda sa 
pamamagitan ng paglalagay nila ng lambat bago mag-Sabado at saka nila kukunin 
pagkatapos ng Sabado. 


At katulad ng pagsasalarawan Namin nito ay ganoon Namin sila sinubok sa 
pagpapalitaw ng isda na lumulutang sa ibabaw ng tubig sa araw na ipinagbabawal 
sa kanila ang mangisda at nawawala naman sa araw na ipinahihintulot sa kanila 
ang pangigisda, sa ganito Namin sila sinubukan dahil sa hindi nila pagsunod sa 
Kautusan ng Allah (4%) at paglabag sa Kanyang kagustuhan. 


[361.] 


Sirah 7. Al-A‘raf Juz (Bahagi) 9 


GEIS 










eS 
A. 


cS OEE PAK Ka Pe 
< ag BA 
Bh Ad t SD Sete op scien cl 4. 2-4 Are Al 
SF ge US bes J gut Ae 
E ore 





are 
MARE EA 
eA iy 
Steals 
As < “ 
2 AS SiG 


hOGA ISiciohaus 
Se SSCA esis 
SHE pA LOME 
BS SSA SAGES Be 
ye Say kes & 
YEA LSI_Ac Os & 
) RSA SACRO NOES SOAL 
Beenie och B 
NPL SNi Sra, 


G £ 

DD cei eel ee ale 

Ss AS ce pe-ate Sy) rebalareebols 

BM A Sith Cee et pene O- 84 4, ceerts sre <4 

a SV Wy aslo, SSI Y) dil del, wo Yol b 

. Bee ana Sao Oe: 2 42, AAger Pag 
SSSI D GEST AVE 


2.7424 












O sey 7 B51 8) ye 
164. At alalahanin mo pa rin, O 
Muhammad (#4), noong sinabi ng 
isang grupo sa ibang grupo na 
nagpapayo roon sa mga lumalabag 
sa araw ng Sabado (‘Sabbath’) at 
tagapangaral na huwag gumawa ng 
paglabag sa Allah (4) sa araw na 
yaon: “Bakit pa ninyo pinapayuhan 
ang mga tao na tiyak namang 
pupuksain ng Allah dito sa daigdig 
dahil sa kanilang paglabag sa 
Allah o di kaya ay paparusahan din 
naman sila ng Allah ng matinding 


parusa sa _ Kabilang-Buhay?” 
Sinabi ng mga yaong tagapangaral: 
“Pinapayuhan namin sila at 


pinipigilan upang maging ligtas 
kami sa pananagutan sa kanila, at 
maisagawa namin ang ipinag-utos 
ng Allah (&) sa amin na pag-uutos 
ng kabutihan at pagbabawal ng 
kasalanan, at naghahangad kami 


ws | oSTioF AF ITA F 
A Gp Goda sie Wal) 


Sit By 
ste CaaS ES ans Ee Cant eee, ra manumbalik sila at magkaroon 
ng takot sa _ Allah (8). At 
pagsisihan nila ang kanilang nagawang kasalanan sa kanilang ‘Rabb’ na 


Tagapaglikha at paglabag sa Kanyang mga ipinagbawal.” 


. 
(exo a 


ee) 















165. At noong kinalimutan ng grupo ng mga lumabag sa araw ng ‘Sabbath’ ang 
paalaala sa kanila, at nagpatuloy sila sa kanilang pagkaligaw at paglabag, at hindi 
pinakinggan ang payo ng mga grupong nagpapayo, iniligtas ng Allah (4) ang 
mga yaong nagbabawal ng paglabag sa Allah (4), at pinuksa ang mga yaong 
lumabag sa araw ng ‘Sabbath’ ng matinding kaparusahan dahil sa kanilang 
pagsalungat sa Kautusan ng Allah (#) at hindi pagsunod sa Kanya. 


166. At noong naghimagsik ang grupo na yaon, at sinuway nila ang pagbabawal 
ng Allah (4) na huwag mangisda sa araw ng ‘Sabbath,’ sinabi sa kanila ng Allah 
(8): “Maging unggoy kayo, hinamak at malayo sa anumang kabutihan,” kaya ito 
ay nangyari sa kanila (na naging mga unggoy sila). 


167. At alalahanin mo, O Muhammad (3%), noong inihayag ng iyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, nang tuwirang pagpapahayag, na Siya ay walang pag-aalinlangan 
na patuloy na magpapadala sa mga Hudyo ng magpaparanas sa kanila ng 
masidhing kaparusahan at kapahamakan hanggang sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay. Katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad (#8), 
ay ‘As-Saree ul Iqgab’ — ang Mabilis sa Kanyang pagpaparusa sa sinumang 


[362.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 O sje 7 BVM 8 gw 


karapat-dapat dahil sa pagtanggi at paglabag nito (sa Allah *%), at 
(magkagayunpaman, dapat na mabatid na) katiyakan, Siya ang ‘Ghafour’ — 
Ganap na Mapagpatawad sa kasalanan ng mga nagsisisi, na ‘Raheem’ — 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 


168. At pinagwatak-watak Namin na mga grupu-grupo ang mga angkan ni Isra‘il 
dito sa kalupaan, mayroon sa kanila ang mga matatapat na sumusunod na 
isinasagawa nila ang kanilang tungkulin sa Allah () at kanilang tungkulin sa 
mga tao, mayroon naman sa kanila ang malayo sa ganoon na hinahamak nila ang 
kanilang mga sarili. 


At sinubok Namin sila ng maluluwag na pamumuhay at mga biyaya, at sinubok 
din Namin sila ng kahirapan sa pamumuhay at mga kalamidad; upang sila ay 
manumbalik sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at pagsisihan ang kanilang mga 
nagawang kasalanan. 


169. Pagkatapos nila ay humalili ang panibagong henerasyon na ang mga uri ng 
tao ay masasama, na kanilang minana ang Aklat mula sa kanilang mga ninuno at 
ito ay kanilang binasa at natutunan, subali’t nilabag nila ang batas nito at 
tumatanggap sila ng anumang iniaalok sa kanila na makamundong kasiyahan na 
mababang uri na pinagkakakitaan na katulad ng suhol at iba pa; dahil sa tindi ng 
kanilang pagiging gahaman, at magkagayunpaman ay kanilang  sinasabi: 
“Katiyakan, ang Allah ay patatawarin kami sa aming mga kasalanan,” na ito ay 
maling paghahangad sa Allah (4), at kapag dumating naman sa kanila ang 
makamundong kasiyahan na mga ipinagbabawal ay tatanggapin nila ito at 
pakikinabangan at kanilang ipahihintulot, dahil sa kanilang pagdidiin sa paggawa 
ng pagkakasala at pagsagawa ng mga ipinagbabawal. 


Hindi ba mayroon silang binitiwan na kasunduan na sila ay nangako na susundin 
nila ang ‘Tawrah’ at kanilang ipatutupad ang anumang nasa loob nito, at hindi sila 
magsasabi ng anuman patungkol sa Allah (4) kundi pawang katotohanan lamang 
at hindi sila magsisinungaling, at batid nila kung ano ang nasa loob ng Aklat 
nguni’t binalewala nila ito na hindi nila ipinatupad, at nilabag nila ang kanilang 
pangako sa Allah (4)? 


Subali’t ang tahanan sa Kabilang-Buhay ay higit na nakabubuti sa mga yaong 
natatakot sa Allah (48), na sinusunod ang Kanyang ipinag-utos at initwasan ang 
Kanyang ipinagbawal. Hindi ba naisip ng mga yaong tumatanggap ng mababang 
uri na pinagkakakitaan, na ang anumang nasa Allah (4) ay higit na nakabubuti at 
nananatili para sa mga yaong may takot (sa Allah 4)? 


170. At yaong mga pinanghahawakan ang Aklat at ipinatutupad ang nasa loob 
nito na mga paniniwala at batas, at pinapangalagaan ang pagsasagawa ng ‘Salah’ 
sa tamang kaparaanan nito at hindi nila pinababayaan na isagawa sa takdang oras 
nito, katiyakang ang Allah (4) ay gagantimpalaan sila sa kanilang mga 
mabubuting gawa at hindi ito babalewalain sa kanila. 


[363.] 


Sarah 7. Al-A*raf Juz (Bahagi) 9 O sr T Bic 8 yew 





171. At alalahanin mo, O GA facile 
Muhammad (3), noong itinaas EWE RED RERGaPad had Mad : ‘ g 
Namin ang bundok sa ibabaw ng Ye - eos “23 czeity 
ae ee reat Vb 243 £755 fa 3156 
ulunan ng mga angkan ni Isra‘il na ; ¥ 
parang mga ulap na nililiman sila at & S bye5 SL) aalel ZS3i ity joe SSIES . 
natiyak nila na walang pag- & RS bt chclnSNi ™ 
aalinlangang ito ay babagsak sa 3 rah bas TEs ASN 36 ACF Acie 4h ie 


kanila kung hindi nila tatanggapin i a : 
ang batas ng ‘Tawrah,’ at sinabi & ish I S1gD YS itis ego 


Namin sa kanila: “Tanggapin ninyo 5 is EK suse GG % 
ang anumang ibinigay Namin sa is ons lal ee ra GO 6 ithe 5 
inyo at  panghawakan nang & 
mahigpit, na _ ibig sabihin ay *© ; 
isagawa ninyo ang utos na ibinigay Fe es S BS stl seeker Bic? ek 


770% 


sa inyo nang buo ninyong lakas, at & AG specsb el Si, SIN EE) 


alalahanin ninyo ang nakapaloob & se tA oe A 
sa Aklat na mga pangako na inyong a FN 4b acl Le So) Tei yes iS 
binitiwan sa Amin na ito ay inyong & ast ise's pS SAL IS ans oak 

ipatutupad; upang kayo ay © Swill aati 6S 95. 5 ANS aaa 
magkaroon ng takot sa inyong © Becca esenee 1 
‘Rabb’ na_ Tagapaglikha at & aleo BY @ 5sbibe2 pL lyiS ie 
mailigtas kayo sa  Kanyang ) & Sei Sensi cAI56 

kaparusahan. oF 


{74 7izh eA LPS neha waren 


maw BS eSicoIts 





172. At alalahanin mo, O Muhammad (28), noong inilabas ng iyong ‘Rabb’ ang 
mga anak ni Adam (s¢8\) mula sa ‘sulb’ (o gulugod ng mga kalalakihan) ng 
kanilang mga ama at pinasaksi sila sa Kanyang Kaisahan, na itinanim ito (o 
inilagay) sa kanilang mga likas na katangian (na tinatawag na ‘Fitrah’), at 
pinatestigo sila sa pamamagitan ng kanilang mga sarili na Siya [ang Allah (4)] 
ang kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at Nagmamay-ari sa kanila, na sinabing: 
“Hindi ba Ako ang inyong Rabb?” Sila ay tumugon: “Oo, kami ay tumitestigo,” na 
baka ito ay itatanggi ninyo sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na sasabihin ninyong: 
“Katiyakan, hindi namin batid ang hinggil diyan,” — na hindi nila ito aaminin at 
aangkinin nila na walang katibayan sa kanila ang Allah (%) at wala silang 
kaalaman sa mga bagay na ito, na ito ay hindi nila nababatid. 


173. O di kaya ay sasabihin ninyo: “Dahil sa sumamba ng iba bukod sa Allah 
ang aming mga ninuno na nauna kaysa sa amin, at nilabag nila ang kasunduan, 
na kami ay mga salinlahi lamang pagkatapos nila, na kung kaya, sinunod namin 
sila, dahil ba rito ay paparusahan Mo kami sa ginawa ng mga yaong sinira nila 
ang kanilang mga gawain sa pamamagitan ng pagsamba nila ng iba bilang 
pagtatambal (sa Allah)?” 


[364.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 9 sir T BVM 8) ge 


174. Kung paano Namin ipinaliliwanag ang mga talata at isinasalaysay ang 
Aming ginawa sa mga naunang sambayanan, ay ganoon din Namin ipinaliliwanag 
ang mga talata at nililinaw Namin sa iyong sambayanan, O Muhammad (2); 
upang sila ay umiwas sa pagsamba ng iba at sila ay magbalik-loob sa iyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


175. At isalaysay mo, O Muhammad (2), sa tyong sambayanan ang kuwento ng 
isang tao na mula sa angkan ni Isra‘il, na Aming pinagkalooban ng mga katibayan 
at mga palatandaan, ito ay kanyang napag-aralan, at pagkatapos ito ay kanyang 
nilabag at kanyang itinapon sa kanyang likuran (winalang-halaga niya), na kung 
kaya, nalinlang siya ni ‘Shaytdn,’ kaya siya ay naging kabilang sa mga ligaw na 
nangapahamak; dahil sa kanyang paglabag sa kagustuhan ng Allah at pagsunod 
niya kay ‘Shaytan.’ 


176. At kung ginusto Naming maiangat ang kanyang katayuan sa pamamagitan ng 
ipinagkaloob Namin sa kanya na mga talata ay gagawin Namin, subali’t siya ay 
nagpakalulong sa makamundo at sinunod niya ang kanyang pagnanasa at 
ipinagpalit niya ang buhay sa Kabilang-Buhay sa sarap ng buhay dito sa daigdig 
at kanyang pagnanasa, kaya nilabag niya ang kagustuhan ng Allah (3). 


Na kung kaya, ang katulad ng taong ito ay parang aso, na kahit ipagtabuyan mo pa 
o pabayaan mo lang ay patuloy pa ring nakalaylay ang dila nito bilang pagkasabik 
(na parang walang kakuntentuhan), kaya gayundin ang katulad ng taong 
tinanggihan ang mga talata ng Allah (4), na nananatili sa kanyang paglabag at 
pagtanggi, na kahit gawin mo pa ang makakaya mo para siya ay hikayating 
bumalik o di kaya ay pababayaan mo na lamang siya ay ganoon pa rin — walang 
pagkakaiba kahit alin ang piliin mo sa dalawa, hindi pa rin siya maniniwala. 


Ang paglalarawang ito, O Muhammad (3), ay paglalarawan sa mga tao na ligaw, 
bago mo ipinarating sa kanila ang patnubay o mensahe, kaya isalaysay mo, O 
Muhammad (3%), ang mga kuwento ng mga naunang tao, dahil sa ang 
pagsasalaysay mo ay isang dakilang tanda, na ang ibig sabihin ay upang ang iyong 
sambayanan ay magkakaroon ng aral sa dala-dala mong mensahe at ito ay 
kanilang paniwalaan. 


177. Napakasama ng halimbawa na inihalintulad ang mga yaong tinanggihan ang 
mga katibayan at mga palatandaang mula sa Allah (%), at kanilang hinamak ang 
kanilang mga sarili dahil sa kanilang pagtanggi at pagpapasinungaling sa mga 
katibayan at mga palatandaan. 


178. Na sinuman ang gagabayan ng Allah (4) sa paniniwala at pagsunod sa 
Kanya, siya samakatuwid ang napatnubayan, at sino man ang Kanyang pabayaan 
at hindi gagabayan ay siya kung gayon ang magiging talunan at hamak, dahil ang 
gabay at pagkaligaw ay mula lamang sa Allah (4) na Nag-iisa. 


[365.] 


Sirah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 9 sir) T BVM By ye 


Gieyiist 4 179. At katiyakan, Lumikha Kami 
















DOIG Ge ooe ora eraeoaeeraeey §«ng mga mapupunta sa Impiyerno — 
a ASG shisiteee SB caine hes ai- a Sic aaa ng Allah (8) sa 
B) wee es a Geeet.c-- 2 aceg fae Impiyerno ay ang sinuman na 
mal GleebelGec Vl Ogee 

Be) SVAN hag Oa men'y nel ohare Osea karapat-dapat parusahan sa 


BF Sais pS Aa, 
Face MG LAA ANA; 
@ Lit Qatar & 
Bie Sb Odes SE § 


4 (S34 Ap et ES 
I ahi @ stilts dhe G 
Shs ee euie <i 
viper lal SGb I I ccs ff 


ee fener % ByS7 9°% £ 4975-5 Te 
] SMOKE gives SID aAbsys f 
Bl ire 50 ee Reefs ot tt A 
B) SS Si Glg cis toll f 
6 2 os v Za sre 0 tT eAA se ey 
B) SOU Ler Bergen scli eel & 
Mt ete es foe ret 0330er5er 7 TM 

AN PEI ra abs me dydele IB 
ose 


aver pete Bre ge 76, o8) > ofA Sh 
YS AY TSIEN Geel seo oul § 
Pr sss eee eee 
ns 2s DRG AEN) SA NG ala 3 
Ais OS Sere 
A Dicks OSG Mela se & 


as 
ie Pee Fr Pht ~ Pam e~ P) 


Kabilang-Buhay — maraming mga 
‘jinn’ at tao, na sila ay mayroong 
mga puso subali’t hindi nila ito 
ginagamit sa pang-unawa, kaya 
hindi sila naghahangad ng 
gantimpala at hindi rin _ sila 
natatakot sa parusa; at mayroon 
silang mga mata subali’t hindi nila 
ginagamit sa pagmamasid sa mga 
palatandaan ng Allah (%) at ng 
Kanyang mga_ katibayan; at 
mayroon silang mga tainga subali’t 
hindi nila ito ginagamit sa pakikinig 
sa mga talata ng Dakilang Qur’an 
para ito ay unawain, sila ay katulad 
ng mga hayop na hindi nakaiintindi 
sa anumang sinasabi at hindi rin 
nakaiintindi sa anuman na kanyang 
nakikita, at hindi rin nauunawaan 
ng kanyang puso ang mabuti at masama para mabatid niya ang pagkakaiba nito o 
di kaya sila ay mas ligaw pa kaysa sa hayop; dahil ang mga hayop ay nakikita ng 
mga ito kung ano ang napapakinabangan at kung ano ang nakapipinsala kaya 
sumusunod ang mga ito sa kanilang tagapag-alaga, subali’t ang mga tao na 
katulad nila ay wala silang mga katangian na ganoon, kaya sila ang mga pabaya 
na hindi nila pinagtutuunan ng pansin ang paniniwala sa Allah (4) at pagsunod sa 
Kanya. 








180. At ang Allah (4) ay nagtataglay ng mga Pinakamagagandang Pangalan na 
nagpapatunay sa pagiging ganap ng Kanyang Kadakilaan, at lahat ng Pangalan ng 
Allah (4) ay mabubuti, na kung kaya, humiling kayo sa Kanya ng anuman na 
inyong nais sa pamamagitan ng mga Pangalan na ito, at iwasan ninyo ang mga 
yaong binabago nila ang mga Pangalan ng Allah (4) sa pamamagitan ng 
pagdaragdag, pagbabawas o pagbibigay ng ibang pakahulugan nito, na katulad ng 
pagbibigay ng pangalan na hindi angkop sa Kanya, na tulad ng mga ipinapangalan 
ng mga ‘Mushrikin’ sa kanilang mga sinasamba, o di kaya ay pagbibigay ng 
kahulugan na hindi ito pakahulugan sa ipinahayag ng Allah (4%) at ng Kanyang 
Sugo. At walang pag-aalinlangan, sila ay mananagot sa kanilang mga masamang 
nagawa na ginawa nila rito sa daigdig na paglabag at pagtanggi sa Allah (4) at 
pagbago sa Kanyang mga Pangalan at pagpapasinungaling sa Kanyang Sugo. 


[366.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 O sir T BVM 8) ge 


181. At kabilang sa mga yaong nilikha Namin ay mga mabubuting grupo na sila 
ay ginabayan sa katotohanan at hinihikayat din ang iba para rito; at sa 
pamamagitan ng katotohanang ito, sila ay makatarungan na nakikitungo sa mga 
tao, na sila ang mga nangunguna sa pamamatnubay na biniyayaan ng Allah (4) 
ng tamang paniniwala at mabuting gawa. 


182. At ang yaong pinasinungalingan ang Aming mga talata at mga palatandaan 
at hindi tinablan ng paalaala, walang pag-aalinlangang bubuksan Namin sa kanila 
ang mga pintuan ng biyaya at iba’t ibang kasaganaan ng pamumuhay dito sa 
daigdig; na sila ay luluwagan upang sila’y malinlang sa kanilang kalagayan, na 
iisipin nila na sila ay nasa tama o magandang kinalalagyan, pagkatapos ay 
paparusahan Namin sila nang biglaan nang hindi nila namamalayan. At ganito 
ang parusa ng Allah (4) sa nagpasinungaling sa Kanyang mga katibayan at mga 
palatandaan. 


183. At pababayaan Ko ang mga yaong tinanggihan ang Aking mga palatandaan 
hanggang sa iisipin nila na sila ay hindi paparusahan, kaya mas lalo pa nilang 
daragdagan ang kanilang pagtanggi at pagmamalabis, at nang sa gayon ay maging 
doble para sa kanila ang parusa, dahil walang pag-aalinlangang ang Aking 
Panukala ay matibay, na ang ibig sabihin ay matatag na walang sinuman ang 
makakasalag nito nang kahit anumang lakas at pamamaraan. 


184. O di kaya, hindi ba naisip ng mga yaong pinasinungalingan at tinanggihan 
ang mga talata ng Allah (4) na ito ay kanilang pag-aralan para maisaalang-alang 
ng kanilang mga kaisipan, at mabatid nila na si Muhammad (2) ay hindi nasiraan 
ng bait? Kundi siya ay tagapagbabala lamang sa kanila at malinaw na tagapayo 
mula sa kaparusahan ng Allah (4) sa kanilang pagtanggi at hindi paniniwala sa 
Allah (8). 


185. O di kaya, hindi ba nakikita ng mga yaong pinasinungalingan ang mga 
palatandaan ng Allah () sa pamamagitan ng Kanyang dakilang kaharian at 
pagiging Ganap na Makapangyarihan na kumukuntrol sa mga kalangitan at 
kalupaan at anumang nilikha ng Allah (4) na nasa pagitan ng mga ito, na kusang 
nagpapasailalim sa Kanya ang lahat, sa Kanyang Kapangyarihan, Kadakilaan at 
Kataas-Taasan, para ito ay kanilang isaalang-alang at pagkunan ng aral; at pag- 
isipan nila na baka ang katapusan ng kanilang buhay ay nalalapit na, na sila ay 
mamamatay na tumanggi at walang pananampalataya, at sila ay mapupunta sa 
parusa ng Allah (4) at Kanyang masidhing pagpapahirap? Sa anong pananakot o 
babala ang paniniwalaan nila at tumugon pagkatapos nito sa babala ng Dakilang 
Qur’ an? 


186. Ang sinumang inilihis ng Allah (4%) mula sa Daan ng Patnubay ay wala nang 


makagagabay pa sa kanya, na kung kaya, pababayaan Niya sila na gumagala-gala 
na bulag sa kanyang pagtanggi at pagmamalabis. 


[367.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 9 sje T BVM 3) ge 


187. Tinatanong ka, O Muhammad (2), ng mga walang pananampalataya sa 
Makkah hinggil sa ‘As-sa‘ah’ (ang Oras ng pagkagunaw ng sandaigdigan) kung 
kailan ito mangyayari? Sabihin mo sa kanila: “Ang kaalaman hinggil dito ay sa 
Allah (8%) lamang na walang sinuman ang makapagpapahayag nito bukod sa 
Kanya, na dahil sa bigat ng kaalamang ito ay hindi ito kayang arukin ng 
anumang nasa kalangitan at kalupaan, na kung kaya, walang sinuman ang 
nakaaalam ng oras ng pagdating nito, kahit na ang pinakamalapit na anghel at 
kahit na sinumang Propeta na Sugo, na hindi darating ang ‘As-sa ah’ kundi ito ay 
biglaan.” 


Tinatanong ka nila hinggil dito na parang sa iyo nagmumula ang kaalaman, 
sabihin mo sa kanila: “Katiyakan, ang kaalaman hinggil dito ay sa Allah (8) 
lamang na Sivang Ganap na Nakaaalam ng anumang lihim sa mga kalangitan at 
kalupaan, subali’t ang karamihan sa mga tao ay hindi nila batid na ang bagay na 
ito ay walang sinuman ang Nakaaalam kundi ang Allah (&%) lamang.” 


[368.] 


Sirah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 O s+ T Bic 8) gee 


188. Sabihin mo sa kanilaj O Gee Gaia 
Muhammad (88): “Hindi ako nagta- re f 3 

taglay ng  kapangyarihan na 
magdudulot ng kabutihan sa aking 
sarili o ilayo ang kapahamakan na 
mangyayari maliban na lamang sa 
kagustuhan ng Allah (4%), at kung 
ako ay may kaalaman sa lihim na 
bagay ay gagawin ko ang lahat ng 
kaparaanan na alam ko upang ito 
ay makapagdulot ng maraming 
kabutihan at kapakinabangan sa 
akin, at maiiwasan ko ang anumang 
kapahamakan bago ito mangyari sa 
akin, na kung kaya, ako ay Sugo 
lamang ng Allah na ipinadala sa 
inyo, binabalaan ko kayo mula sa 
Kanyang kaparusahan, at 
ibinabalita ko ang gantimpala sa 
mga taong naniniwala na ako ay 
Sugo ng Allah at sumunod sa 
Kanyang batas.” 





















(eo. CORY we 
ee NDSE AS 


LSPA EG EE AA SF 
A Sgt AN CREE Cal BR 
| Kihuiie Das Aeon & 


we Galt we etre st i etre 7 = 


| SBA Merwe gsc 
Spe B EE SEN GSS SN S a Bec eal 
y Seiko Sahel yhoo 
D Mossporsedlty @ Sprexil § 
Go Lvipcubsteleite & 
BSc cy tte tbe | 


Pe ee tt ett ter tee 
a open, ASZ webs Wal Blood 
Re NE OMAR ONT DET PL CONS Daca 


Aid Bosc Bhor aie ec 








189. Siya ang Lumikha sa inyo, O 
kayong mga tao, mula sa isang tao lamang, na ito ay si Adam (38), at mula sa 
kanya ay nilikha ng Allah (4%) ang kanyang asawa na si Hawwa’ (Eva); upang 
madama niya ang kaligayahan at kapanatagan, at noong nakipagtalik ang 
sinumang mag-asawa mula sa angkan ni Adam at nadala ng babae ang kaunting 
punla (semilya), at nang naglaon siya ay nagdalang-tao, noong malapit na ang 
kanyang panganganak at malaki na ang kanyang dinadala, nanalangin silang mag- 
asawa sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na: “Kapag pinagkalooban Mo kami 
ng mabuting sanggol ay pasasalamatan Ka namin nang lubusan sa anumang 
ipinagkaloob Mo sa amin na mabuting anak.” 


190. Nang pinagkalooban sila ng Allah () ng mabuting anak ay nagkaroon sila 
ng katambal sa pagsamba sa Allah sa katauhan ng kanilang anak na Bukod-Tangi 
lamang ang Allah (8) sa paglikha nito, kaya ito ay sinamba nila bukod sa Allah 
sa pamamagitan ng labis-labis nilang pagmamahal sa sanggol, na nakalimutan nila 
ang kanilang tungkulin sa Allah (4). Napakataas ng Allah (4) at napakalayo 
Niya sa anumang uri ng pagtatambal. 


191. Nagtatangi ba ang mga walang pananampalataya ng katambal sa kanilang 
pagsamba sa Allah mula sa Kanyang mga nilikha, samantalang ito ay wala ni 
katiting na kapangyarihan na lumikha ng anumang bagay kundi siya mismo ay 
nilikha lamang? 


[369.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 9 sir 7 BVM 8) gw 


192. At hindi nito kayang itaguyod o tulungan ang sinumang sumasamba sa kanya 
o ilalayo ang sarili nito sa anumang kapahamakan, na kung kaya, kung ito ay 
hindi nakalilikha ng anumang bagay kundi bagkus siya ay nilikha lamang at hindi 
mailalayo sa anumang kapahamakan ang sinumang sumasamba sa kanya ni 
maging ang kanyang sarili mismo, samakatuwid, paano ituturing ang mga ito na 
sinasamba bilang katambal ng Allah? Samakatuwid, ito ay isang sukdulang 
kasamaan at kasiraan sa pag-iisip. 


193. At kung aanyayahan ninyo, O kayong mga nagtatambal, ang mga rebultong 
ito na inyong sinasamba bukod sa Allah, tungo sa patnubay ay hindi nila maririnig 
ang inyong paanyaya, na kung kaya, hindi sila susunod sa inyo, samakatuwid, 
walang pagkakaiba ang inyong paanyaya o inyong pananahimik dahil ito ay hindi 
nakakarinig at hindi nakakakita, at hindi nakagagabay at hindi nagagabayan. 


194. Katiyakan, ang mga yaong sinasamba ninyo bukod sa Allah, O kayong mga 
walang pananampalataya, ay pagmamay-ari lamang ng inyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha na katulad din ninyo na pagmamay-ari kayo ng inyong ‘Rabb.’ Na 
kung kaya, kung kayo ay totoo sa inyong pag-aangkin na ang mga ito ay may 
karapatang sambahin, manalangin kayo sa kanila upang tugunan kayo, kung 
tutugunan nga kayo at mangyari ang kahilingan ninyo, kung hindi ay napatunayan 
na kayo ay mga sinungaling na nag-aangkin, na nagkasala ng matinding 
pagsisinungaling laban sa Allah. 


195. Ang mga diyus-diyusan bang ito ay mayroong mga paa para asikasuhin ang 
inyong mga pangangailangan na kasama kayo? O mayroon ba silang mga kamay 
bilang panangga alang-alang sa inyo at tutulong sa inyo laban sa sinuman na 
naghahangad ng masama sa inyo? O di kaya ay mayroon ba silang mga mata na 
nakakakita para malaman nila kung ano ang nasa harap nila at makita nila ang 
anumang inilihim sa inyo na hindi ninyo nakikita? O di kaya ay mayroon ba 
silang mga tainga na nakakarinig para iparating sa inyo ang anuman na hindi 
ninyo naririnig? 


Samakatuwid, kung ang sinasamba ninyo na mga diyus-diyusan ay wala sa kanila 
ang mga ganitong katangian, ano ang dahilan ng pagsamba ninyo sa kanila, 
samantalang wala sa kanila ang mga bagay na ito upang magdulot ng 
kapakinabangan o ilayo ang kapahamakan? Sabihin mo, O Muhammad (3), sa 
kanila na mga nagtatambal na sumasamba ng mga diyus-diyusan: 


“Tawagin ninyo ang inyong mga sinasamba na itinuturing ninyong katambal sa 
pagsamba sa Allah, pagkatapos ay magsama-sama kayong lahat upang ako ay 
inyong ipahamak, at huwag ninyo itong ipagpaliban pa at madaliin ninyo, dahil 
ako ay walang pakialam sa inyong mga diyus-diyusan; dahil ako ay ganap na 
nagtitiwala sa bukod-tanging Pangangalaga ng Allah.” 


[370.] 


Sérah 7. Al-A‘raf 


ri 


1 > Ossie Ae cI Staas5 cn 
Y Soper arial cats 45.99 cy 9h Orly G3 


pacoartt I 


r eA Sedans D » opened 


All D Spe Aa as F 
SE 


teiccait Sd 


4 seuss 


3? Bares 


oe BMaoesoGe5 OD i-D Syren ali ke 


“4 704 


GEES 6 Sls arnt 


gree 


Boras Burd) Kil IS 


Bereee 


Bay nals 515s Date ae cits & 


Vere Ae ieK r 


g ak Quckun bine 


were, 


i HOI 4S a 5S SOLES e 


gs Fie MED uss KT METG 


Juz (Bahagi) 9 


GEA 


aire 


O se T B51 8) ge 
196. Katiyakan, ang aking ‘Walee’ 
(Tagapangalaga) ay ang Allah (48), 
na Siya ang nangangalaga at 
tumutulong sa akin, na Siya rin ang 
nagpahayag sa akin ng Dakilang 
Qur’an bilang katotohanan, at Siya 
ang Tagapangalaga ng mga 
mabubuting tao mula sa Kanyang 
mga alipin at tinutulungan laban sa 
kanilang mga kalaban at hindi Niya 
sila binibigo. 


197. At yaong mga dinadalanginan 
ninyo, O kayong mga sumasamba 
ng iba bukod sa Allah, na mga 
diyus-diyusan ay hindi nila kayang 
tumulong sa inyo ni wala silang 
kapangyarihan na __ ipagtanggol 
mismo ang kanilang mga sarili. 


198. At kung kayo ay manawagan 
sa kanilaj O kayong mga 


4 © teu sai acts spe oad 

a a =? nagsasagawa ng pagtatambal sa 
— pagsamba, tungo sa pagpapatnubay 
at pagpapakatuwid ay hindi nila anes ang inyong panalangin, na kung kaya, 
makikita mo, O Muhammad (#8), ang mga sinasamba nila bukod sa Allah, na ito 
ay nakaharap sa iyo na parang nakatitig o tumitingin sa iyo subali’t sa 
katotohanan ay hindi naman talaga ito nakakakita; dahil ang mga ito ay walang 
paningin at walang pag-iisip. 





199. Magpatawad ka, O Muhammad (#8), at tanggapin mo, ikaw at ang tyong 
mga tagasunod ang mabuting inaasal ng mga tao at ginagawa nang tapat, at huwag 
mong hilingin sa kanila ang anumang bagay na mahirap upang hindi nila layuan 
ang Islam, at ipag-utos mo ang lahat ng mabubuting salita at magagandang gawa, 
at iwasan mo ang pakikipagtalo sa mga mangmang na may kakulangan sa pag- 
lisip. 


200. At kapag dumating sa iyo, O Muhammad (3), mula kay ‘Shaytdn’ ang galit o 
di kaya nakaramdam ka ng pambubuyo at pagpipigil sa pagsagawa ng kabutihan, 
o di kaya ay pag-uutos sa pagsagawa ng kasamaan ay humarap ka sa Allah (4) 
upang hingin ang Kanyang kalinga, dahil katiyakang Siya ang ‘Samee’’ — Ganap 
na Nakakarinig sa lahat ng salita, na ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa lahat ng 
gawa. 


[371.] 


Sarah 7. Al-A’raf Juz (Bahagi) 9 O sje T BVM 3 ge 


201. Katiyakan, ang mga yaong natatakot sa Allah (%) mula sa Kanyang mga 
nilikha, na natakot sa Kanyang kaparusahan kaya ipinapatupad nila ang Kanyang 
mga ipinag-utos at iniiwasan ang Kanyang mga ipinagbawal, na kapag dumating 
sa kanila ang pambubuyo ni ‘Shaytdn’ na magsagawa ng masama ay naaalaala 
nila ang ipinag-utos ng Allah (4) na pagsunod at pagbabalik-loob sa Kanya, na 
kung kaya, sila ay umiiwas sa paglabag sa Allah dahil nakikita nila ang 
pagkatuwid, at sinusunod nila ang kagustuhan ng Allah (8), na kung kaya 
nilalabag nila si ‘“Shaytan.’ 


202. At ang mga kapatid ng mga ‘Shaytdn’ na sila ay ang mga yaong masasama, 
na inilulubog sila ng mga ‘Shaytdan’ na mula sa mga ‘jinn,’ sa pagkaligaw at 
pagkatukso, at walang sinasayang na panahon ang mga ‘Shaytdn’ na mga ‘jinn’ sa 
anuman na kanilang kakayahan sa pagtukso sa mga tao, at gayundin ang mga 
masasamang tao ay wala rin silang sinasayang na panahon, na ginagawa nila ang 
lahat ng kanilang kakayahan, masunod lamang ang mga panlilinilang o 
pambubuyo ni ‘Shaytdn’ na mula sa mga ‘jinn.’ 


203. At kung wala kang maipakita, O Muhammad (3), sa mga ‘Mushrikin’ (na 
sila ay ang mga yaong naglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah o 
sumasamba ng iba bukod sa Allah) na anumang palatandaan ay kanilang 
sasabihin: “Bakit hindi ka na lamang mag-imbento mula sa iyong sarili?” Sabihin 
mo sa kanila: “Katiyakan, ito ay wala sa aking karapatan at ito ay hindi ko 
maaaring gawin; dahil ang ipinag-utos lamang sa akin ng Allah (8%) ay sundin 
kung ano ang ipinahayag Niya sa akin mula sa Kanya, at ito ay ang Dakilang 
Qur’dn na binabasa ko sa inyo bilang mga katibayan at mga palatandaan na ito 
ay mula sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at ang pagpapahayag na ito ay 
upang gabayan ang mga mananampalataya tungo sa Matuwid na Landas, at awa 
na ipinagkakaloob ng Allah (3%) sa Kanyang mga alipin na mga 
mananampalataya.” 


204. At kapag binigkas ang Kabanal-banalan na Qur’an ay pakinggan ninyo, O 
kayong mga tao at maging tahimik kayo; upang ito ay inyong maintindihan sa 
paghahangad na kaawaan kayo ng Allah (4%) sa pamamagitan nito. 


205. At alalahanin (purihin at dakilain) mo, O Muhammad (#8), ang tyong ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha sa iyong sarili na may pagkatakot at pagpapakumbaba, at 
manalangin ka sa Kanya nang katamtaman ang lakas ng mga salita, sa umaga at 
hapon, at huwag kang pabibilang sa mga yaong naging pabaya sa pag-aalaala sa 
Allah na naglilibang lamang sa buong oras nila. 


206. Katiyakan, ang mga yaong nasa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na mga 
anghel ay hindi sila nagmamataas upang hindi sumamba sa Allah, kundi sila ay 
buong katapatan na sumusunod sa Kanyang mga ipinag-utos, at sila ay pumupuri 
sa Kanya sa gabi at araw, at niluluwalhati nila ang Kanyang Kapurihan at 
inilalayo sa anumang hindi karapat-dapat sa Kanyang Kadakilaan, at Bukod-Tangi 
na sa Kanya lamang na walang katambal, sila ay nagpapatirapa. 


[372.] 


Sarah 8. Al- Anfal Juz (Bahagi) 9 O s 34H 8 J 3) po 


8 JW! 3, po 
VIII - Sarat Al-Anfal 


[Kabanata Al-Anfal — Ang mga nakuha sa labanan na mga yaman] 


asl! Gaal alll au 
[Bismillahir Rahmdnir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 


Mapagmahal 
1. Tinatanong ka ng iyong mga Jie tell 
‘Sahdbah,’ O Muhammad (3%), ows iowa ee ea yt eos Oe = BO 





hinggil sa ‘“Ghandim’ sa Labanan sa 
Badr, kung papaano mo ito hahatiin 
sa kanila? Sabihin mo sa kanila: & 
“Katiyakan, ang may _ karapatan = MSGI L3G AIG 
ec ; i Se 
lamang hinggil sa bagay na ito ay aya aievhe 
ang Allah (&) at ang Kanyang ie. Bison sl ea. Gee 
Sugo, na kung kaya, ang Sugo ang @) <\=3% SSIS, SN PASHTU] OD Seah ; 
mamamahagi nito ayon sa utos ng © i455 SG OSs cle SS ING oe 
kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha,” @@loosesernc ccc se A mc tee 
samakatuwid, katakutan ninyo ang © retin = — — z “~ 
parusa ng Allah (4), huwag kayong @) Gelso oh peasy) Dine B 
gumawa ng kasalanan sa Kanya, at Fa) God SIUS ta 3553 aks 2 
iwasan ninyo ang pagtatalu-talo at & CAR eel cece ane Ol 
pagkakasalungatan dahil sa & 2 = es oss) (Séle,» Ober beees a 
kayamanan na ito, at ayusin ninyo $y) Sdjost ALk osha Aga fF 
ang hidwaan sa mga pagitan ninyo, 4 Agel eyo’ 45558 6,7 os f 
at ipatupad ninyo ang pagsunod sa @¥ 2% s 42.2 wy ereq tee ee 
Allah (38) at a Kanyang Sugo, 3. a LS re lb zeal Say ve ik 
kung kayo ay tunay na 9) eaNdipbben o Siicecalas; & 
nananampalataya sa Kanya; dahil @& SSAA SPILL AD hs 
ang tunay na paniniwala ay nag- 4} 
aakay sa inyo tungo sa pagsunod sa 
Allah (48) at sa Kanyang Sugo. 


oo Pe Ps 


2. Katiyakan, ang tunay lamang na mananampalataya sa Allah ay ang mga yaong 
kapag binanggit ang patungkol sa Allah (4%) ay nakadarama ng takot sa kanilang 
mga puso, at kapag binigkas sa kanila ang mga talata ng Dakilang Qur’an ay 
nadaragdagan ang kanilang paniniwala, at sa Allah (4) lamang nila ipinauubaya 
ang kanilang mga sarili, na kung kaya, hindi sila naghahangad ng anuman at wala 
silang kinatatakutan na iba. 


[373.] 


Sirah 8. Al- Anfal Juz (Bahagi) 9 9 si 8 SWI 8) pe 


3. Ang mga yaong patuloy ang kanilang pagsagawa ng mga obligadong ‘Salah’ 
sa nakatakdang oras nito, at gumagasta mula sa anumang ipinagkaloob Namin sa 
kanila ayon sa Aming ipinag-utos sa kanila. 


4. Sila na mga yaong nagsasagawa nito ang tunay na mananampalataya, na 
naniniwala sa kung ano ang ipinahayag ng Allah (4%) sa kanila, nakalantad man o 
lihim, na para sa kanila ang matataas na antas sa Allah (8), at pagpapatawad sa 
kanilang mga pagkakasala at masaganang kabuhayan na ito ay ang ‘Al-Jannah’ 
(Hardin). 


5. Na katulad noong kayo ay nagkakasalungatan hinggil sa ‘ghandim,’ kaya inalis 
ng Allah (4) ang karapatan sa inyo, at ginawa Niya na para lamang sa Kanya at 
sa Kanyang Sugo ang pagbabaha-bahagi nito, ay ganoon din na inutusan ka rin ng 
iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad (3), na umalis sa Madinah upang 
harangin ang ‘Caravan’ ng mga Quraysh, na yaon ay utos sa pamamagitan ng 
Rebelasyon na dala-dala ni Anghel Jibril (##8)), samantalang may grupo ng mga 
mananampalataya na ayaw nilang lumabas sa Madinah. 


6. Nakikipagtalo sa iyo, O Muhammad (%), ang isa sa grupo ng mga 
mananampalataya hinggil sa pakikipaglaban pagkatapos mapatunayan sa kanila na 
ito ay walang pag-aalinlangan na mangyayari, para bagang sila ay hinihila tungo 
sa kamatayan, na ito ay nakikita mismo ng kanilang mga sariling mata. 


7. At alalahanin ninyo, O kayo na nakikipagtalo, ang pangako ng Allah (4) sa 
inyo na makamtan ang isa sa dalawang tagumpay: ang ‘Caravan’ at ang dala-dala 
nitong kabuhayan, o di kaya ay ang grupo ng mga kawal, na ito ay pakikipaglaban 
sa mga kalaban at panalo laban sa kanila, samantalang kayo ay gusto ninyo na 
mapasainyo ang ‘Caravan’ nang walang labanan, subali’t nais ng Allah (4) na 
mapangatwiranan ang Islam at ito ay mangingibabaw sa pamamagitan ng pag- 
uutos Niya sa inyo na makipaglaban sa mga walang pananampalataya at upang 
maputol ang ugat ng kasamaan ng mga walang pananampalataya sa pamamagitan 
ng pagwasak sa kanila. 


8. Upang pangibabawin ng Allah () ang Islam at ang mga tagasunod nito, at 


puksain ang ‘Shirk’ at ang mga tagasunod nito, na kahit ito ay kamuhian ng mga 
‘Mujrimin’ — mga masasama na sumasamba ng iba bukod sa Allah. 


[374.] 


Sirah 8. Al- Anfal 


ance 


4 sort 


na Syske 2 Seeks 65h 341 « 


I ws EN pallens iy Hr73 2K ASG 


Be ileeil eile KE Syl a 


~ ee VANE EB Oy ES a 2 
ty yaad AA ATI . ae 


e-, & Ac ( 


picts. Sabla a Jat K 


4A 4, 


Fel) sur Diag di yay ket 
ie PGMS RA NK AI 5 38 ; 
SAR SEAN a dk 
ee ZS OD s) ge Sea relh Sb GN ; 
S A ANGAL55 Mephcoihess aig 
i Spi p 5 Eas NS LGIL.2 F 


a 


‘i Si JOSS G S ENN 5 


Fe seers © Dice Ssoaigs 


“TFG g-as 


RS SiG ARCANE Baye 


Juz (Bahagi) 9 


es s rl) 8 Jw 5) gw 
9, Alalahanin ninyo ang biyaya ng 
Allah (4) sa inyo noong Labanan 
sa Badr noong kayo ay humihiling 
sa Allah (4) na papanalunin laban 
sa inyong mga kalaban, at dininig 
ng Allah (4) ang inyong 
panalangin na Kanyang__ sinabi: 
“Katiyakan, Ako ay tutulong sa inyo 
sa pamamagitan ng pagpapadala 
ng isang libong anghel mula sa 
kalangitan na  magkakasunuda- 
sunod.” 


10. At hindi ginawa ng Allah (4) 
ang pagtulong na ito kundi bilang 
isang magandang balita para sa inyo 
ng pagkapanalo, at  upang 
mapanatag ang inyong mga 
kalooban, at makatiyak sa tulong ng 
Allah (4) sa inyo, at walang 
anumang tulong kundi nagmumula 


lamang sa Allah (4), na ito ang 
nagpapanalo at hindi ang inyong 
tapang at lakas. Katiyakan, ang 
Allah (4%) ang ‘ ‘Azeez’— Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap 
na Makapangyarihan sa Kanyang mga Kaharian, na ‘Hakeem’ — Ganap na 
Maalam sa Kanyang pagpaplano at panukala. 





iS "n) a Ae Si | 


11. Noong tinakluban Namin kayo ng antok bilang kapanatagan mula sa Kanya 
para sa inyo, mula sa inyong takot na matalo kayo ng inyong mga kalaban, at 
ibinaba para sa inyo ang tubig-ulan mula sa ulap; upang linisin kayo mula sa 
pisikal na karumihan, at upang alisin sa inyo ang mga maling pag-aakala sa 
inyong mga kalooban na panlilinlang ni ‘Shaytan,’ at upang mapatibay ang 
inyong mga puso na maging matiisin sa pakikipaglaban, at upang patatagin ang 
mga paa ng mga mananampalataya sa pinasiksik na kalupaan dahil sa ulan, upang 
hindi madulas ang mga paa. 


12. Noong nagpahayag ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad (28), sa 
mga anghel na ipinadala ng Allah (4) sa inyo bilang tulong sa Labanan sa Badr: 
“Walang pag-aalinlangan, Ako ay kasama ninyo sa pamamagitan ng Aking 
Tulong na kayo ay Aking tinutulungan, na kung kaya, patatagin ninyo ang 
kalooban ng mga naniwala sa Akin, at kativakang itatanim Ko sa mga puso ng 
mga walang pananampalataya ang matinding takot at pagkahamak, na kung 
kaya, hampasin ninyo, O kayong mga mananampalataya, ang mga ulo ng mga 


[375.] 


Sirah 8. Al- Anfal Juz (Bahagi) 9 9 se 8 SWI 8) pe 


walang pananampalataya, at ihampas sa kanilang mga daliri at mga pulso o 
“wrist.” 


13. Ang yaong nangyari sa mga walang pananampalataya na paghampas sa 
kanilang mga ulo at pagputol ng kanilang mga leeg at mga daliri; dahil sa 
kanilang paglabag sa kagustuhan ng Allah (4) at ng Kanyang Sugo, at ang 
sinumang lalabag sa kagustuhan ng Allah at ng Sugo, ay walang pag-aalinlangan, 
ang Allah (8) ang ‘Shadeedul “Iqab’ — Matindi ang Kanyang pagpaparusa rito sa 
daigdig at sa Kabilang-Buhay. 


14. Ito ang parusa na inuna Ko sa inyo, O kayo na mga walang pananampalataya 
na lumabag sa kagustuhan ng Allah (4) at ng Kanyang Sugo, rito sa daigdig; na 
kung kaya, lasapin ninyo ito rito sa daigdig, at para sa inyo sa Kabilang-Buhay ay 
parusa sa Impiyernong-Apoy. 


15. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo, kapag 
nakatagpo ninyo ang mga walang pananampalataya sa pakikipaglaban na sila ay 
lumulusob sa inyo ay huwag kayong tatalikod, dahil matatalo kayo sa kanila, 
subali’t magpakatatag kayo, dahil ang Allah (4) ay kasama ninyo at tumutulong 
sa inyo. 


16. At sinumang tumalikod mula sa inyo sa oras ng labanan ay katotohanang siya 
ay karapat-dapat sa sumpa ng Allah, at ang kanyang patutunguhan ay 
Impiyernong-Apoy na napakasamang huling hantungan, maliban kung ito ay 
bilang isang uri ng ‘strategy’ o kaparaanan lamang upang malupig ang mga 
walang pananampalataya, o di kaya ay lumipat lamang sa ibang grupo ng mga 
Muslim na nakikipaglaban at siya ay nakipaglaban na kasama nila. 


[376.] 


Sarah 8. Al- Anfal Juz (Bahagi) 9 O s 4H 8 JW 3) 


17. Hindi ninyo napatay, O kayong = UE aeesiba 


mga mananampalataya ang mga 
walang pananampalataya sa 
Labanan sa Badr kundi ang Allah 
(4) ang pumatay sa kanila, noong 
kayo ay tinulungan Niya, at hindi 
ikaw ang naghagis sa oras ng iyong 
paghahagis, O Muhammad (38), 
kundi ang Allah (8) ang Siyang 
naghagis, dahil Siya ang nagpatama 
ng paghahagis mo sa mga mukha 
ng mga walang pananampalataya; 
upang subukin ang mga naniwala 
sa Allah at ang Kanyang Sugo, at 
upang sila ay  iangat = sa 
pamamagitan ng ‘Jihdd’ sa mga 
matataas na antas, at upang 
ipadama sa kanila ang biyaya ng 
Allah (%), nang sa gayon ay 
pasalamatan nila ang Allah (8) 
para rito. Katiyakan, ang Allah (3) 


By SDs al 
oe Site, ca pt eae Ss ‘2 
% ee » 2b pec aiiay red 


CINE Ma Pe had Gad ee ha 
~ A 





47 'F AP OS 


AS | 


orl yrr © a7: 


On & 


oades 


ms Fics Sesh asouy be IsSols iB 
kg Dingoes Ges ash 3 


BHAA aM ALO B 
deal VE ASSET; D Spc ; 


is Sai alalee HAI 8 Damy mi 


MME Ste DSN 


2 LF Gree 


Salle Dry SSMS =| 


7767 


rea SSI LAH Alt acct ce 


4 ssboaral aa ANAL 
1 wee “ oy 2 i. 


ang ‘Samee’ — Ganap_ na 
Nakakarinig sa inyong mga 
panalangin at inyong mga sinasabi, 
lantad man ito o hindi, na ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa anumang 
nakabubuti sa Kanyang mga alipin. 


ara AS oe 





18. Ang pangyayaring ito, ang pagkamatay ng mga walang pananampalataya 
(‘Mushrikiin’) at pagtama sa kanila ng mga buhangin na inihagis ng Propeta (28) 
noong sila ay natalo, at ang magandang pagsubok na pagkapanalo ng mga 
mananampalataya laban sa kanilang mga kalaban, ito ay mula sa Allah (48) para 
sa mga mananampalataya, at katiyakan, ang Allah (#) ay walang pag- 
aalinlangang pahihinain at pawawalaing-bisa ang pakana ng mga walang 
pananampalataya, hanggang sila ay mapahamak at manliit at magpasailalim sa 
katotohanan o di kaya ay mamatay. 


19. O mga walang pananampalataya, kung hinihiling ninyo sa Allah (4) na 
puksain o parusahan ang mga lumalabag at naghimagsik ay walang pag- 
aalinlangang dininig ng Allah (4%) ang inyong panalangin, noong pinarusahan 
kayo bilang pagbabayad ninyo at bilang aral naman sa mga matatakutin sa Allah 
(4), at kung itigil ninyo ang inyong paglabag at pagtanggi sa Allah (4%) at sa 
Kanyang Sugo at pakikipaglaban sa Kanyang Propeta na si Muhammad (3), ay 
ito ang higit na nakabubuti sa inyo rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at kung 
kayo ay babalik sa pakikipaglaban kay Muhammad (#) at sa kanyang mga 


[377.] 


Sirah 8. Al- Anfal Juz (Bahagi) 9 9 se 8 SWI 8) pe 


tagasunod na mga mananampalataya ay babalik din Kami sa inyo upang kayo ay 
gapiin, na tulad ng pagkatalo ninyo sa Badr, at kailanman ay wala kayong 
pakinabang kahit na anong dami ninyo na katulad din ng di ninyo pakikinabang 
nito sa Labanan sa Badr, marami ang bilang ninyo at ang inyong mga sandata at 
kakaunti naman ang bilang ng mga mananampalataya at ang kanilang sandata, 
katiyakan ang Allah (4) ay kasama sa mga mananampalataya sa pamamagitan ng 
Kanyang pagtaguyod at pagtulong. 


20. O kayong mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, sundin ninyo ang 
Allah (8) at ang Kanyang Sugo sa ipinag-utos Niya at ipinagbawal, at huwag 
suwayin ang Allah (4) at ang Kanyang Sugo, samantalang naririnig ninyo ang 
mga binibigkas sa inyo sa Qur’an na mga katibayan at mga palatandaan. 


21. Huwag ninyong ibilang ang inyong mga sarili, O kayong mga 
mananampalataya, sa lumalabag sa Allah at sa Kanyang Sugo na si Muhammad 
(38), na katulad ng mga ‘“Mushrikin’ at mga ‘Mundfiqin,’ na kapag narinig nila ang 
Aklat ng Allah na binibigkas sa kanila, sinasabi nila: “Narinig ng aming mga 
tainga,” subali’t sila sa katotohanan ay hindi nila iniintindi ang anuman na 
kanilang naririnig, at ito ay hindi nila pinag-1isipan. 


22. Katiyakan, ang pinakamasama na mga gumagapang sa ibabaw ng kalupaan na 
nilikha ng Allah, sa paningin ng Allah (4) ay yaong mga bingi na natatakpan ang 
kanilang mga tainga na di nakakarinig ng katotohanan, at mga pipi na hindi 
nakabibigkas ang kanilang mga dila ng katotohanan, na sila ay yaong hindi iniisip 
ang patungkol sa ipinag-uutos ng Allah (4) at ng Kanyang ipinagbabawal. 


23. At batid ng Allah (4) na kung may kabutihan sa mga yaon ay ipaparinig Niya 
sa kanila ang mga payo ng Dakilang Qur’an at ang mga aral nito hanggang sa 
maintindihan nila ang mga katibayan at mga palatandaan ng Allah (4), subali’t 
ang Allah (4) ay Batid Niya na walang kabutihan na maaasahan sa kanila, at sila 
sa katotohanan ay hindi na maniniwala pa, at kahit na iparinig pa sa kanila kung 
sakali man ay sadyang tatalikuran pa rin nila ang paniniwala bilang pagmamatigas 
pagkatapos nila itong maintindihan, at sila habang tinatalikuran nila ito ay hindi 
na sila lilingon pa sa katotohanan sa anumang kaparaanan. 


24. O kayong mga naniwala sa Allah bilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at kay 
Muhammad (#2) bilang Propeta at Sugo! Tugunan ninyo ang panawagan ng Allah 
(8) at ng Kanyang Sugo, ng pagsunod, kapag Siya [Allah (4)] ay nanawagan sa 
inyo tungo sa katotohanan na ikabubuhay ninyo, dahil ang pagtugon sa 
panawagan ng Allah (4) ay pagtutuwid ng pamumuhay ninyo rito sa daigdig at sa 
Kabilang-Buhay, at dapat ninyong mabatid, O kayong mga mananampalataya, na 
ang Allah (4) ay walang pag-aalinlangang nangangasiwa sa lahat ng bagay, na 
Ganap na Makapangyarihan na kaya Niyang harangan ang tao at sa anumang 
bugso ng kanyang kalooban, na Siya ang ganap na may karapatan na tugunan sa 


[378.] 


Sirah 8. Al- Anfal Juz (Bahagi) 9 9 srl 8 SW 3) pe 


Kanyang paanyaya kapag kayo ay inanyayahan; dahil nasa Kanyang pagtatangan 
ang lahat ng bagay, at dapat ninyong mabatid na kayo ay titipunin sa Araw na 
walang pag-aalinlangan na darating at pagbabayarin ang sinuman ng anumang 
karapat-dapat na kabayaran. 


25. At katakutan ninyo, O kayong mga mananampalataya ang pagsubok at 
kahirapan na tumatama sa sinumang masama at hindi masama, na hindi lang sa 
sinumang gumagawa ng masama, o hindi lang ang mga makasalanan ang 
pinaparusahan o ang sinumang tuwiran na gumawa ng pagkakasala, kundi 
napapahamak kahit ang mga mabubuting tao na kasama nila, kung may 
kakayahan ang mga mabubuti na pigilan ang kasalanan subali’t hindi nila ito 
ginawa, at dapat na mabatid na ang Allah (4%), sa katotohanan ang ‘Shadeedul 
Tqab’ — Matindi ang Kanyang parusa sa sinumang lumabag sa Kanya, sa ipinag- 
utos Niya at sa Kanyang ipinagbawal. 


[379.] 


Sirah 8. Al- Anfal 


Days 


ma AS sil theese BH Fd Fo t~as 2 
a Dpl4 ON Sige ful cil 5] eal, 


bia ce, SG RG AOS I 
wait. apy suse 


‘Aas SCLMSK Beach 
eee eereneries 


I AAT SASS, be ATIZLES 


. as aehian ame eds % 
ip Ki ozal : 


my sass 
EMA D ‘ OPA RO TOK 


ee sioneee £ s a Aer + Ata? 
, S555 — 
eh Kis paeske 50 


By I. HELO oy SiR calyai 


2 Vhs EH ABI Ae | 
DCA SK AHS OD NL 


Cf of #7 + “+e 


IANS Lies EI IS 
eed ail Da OD ALBIS i 


Juz (Bahagi) 9 


es s rl) 8 Jw 5) gw 
26. At alalahanin ninyo, O kayong 
mga mananampalataya, ang mga 
biyaya ng Allah (4) sa inyo, noong 
kayo ay nasa Makkah na kakaunti 
lang ang inyong bilang at inaapi, na 
kinatatakutan ninyo na baka kayo 
ay biglang lupigin ng mga walang 
pananampalataya, na kung kaya, 
pinagkalooban kayo ng _ mata- 
takbuhan na ligtas na lugar na ito ay 
sa Madinah, at pinalakas kayo sa 
pamamagitan ng Kanyang tulong 
na inyong pagkapanalo sa Badr at 
binigyan kayo ng kabuhayan na 
‘ghanimah’ na_ipinahintulot sa 
inyo; upang tumanaw kayo ng 
utang na loob sa _  anumang 
ipinagkaloob Niyang kabuhayan at 
biyaya para sa inyo. 


27. O kayong mga naniwala sa 


Se SE Nee rie ~ Allah at sumunod sa Kanyang 
ee, «=s Sugo,, huwag ipagkanulo ang Allah 

(48) at ang Kanyang Sugo sa 
pamamagitan ng pag-iwas sa Kanyang ipinag-utos sa inyo at pagsagawa ng 
Kanyang ipinagbawal sa inyo, at huwag ninyong ipagkanulo ang ipinagkatiwala 
ng Allah (4) sa inyo, dahil batid ninyo na itong ipinagkatiwala ay nararapat na 
pag-ingatan at isakatuparan. 





28. At dapat ninyong mabatid, O kayong mga mananampalataya, na ang inyong 
mga kayamanan ay ipinagkatiwala ng Allah (48) sa inyo, at gayundin ang inyong 
mga anak ay ipinagkaloob ng Allah sa inyo bilang pagsubok na mula sa Allah (8) 
sa Kanyang mga alipin; upang mapatunayan kung sila ay pasasalamatan ito at 
susundin ang Allah para rito, o ang mga ito ang magiging sanhi ng pagkalimot 
ninyo sa Allah (4). At dapat ninyong mabatid, ang Allah (4) sa katotohanan ay 
nasa Kanya ang ganap at dakilang gantimpala sa sinumang natakot at sumunod sa 
Kanya. 


29. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo, kung kayo 
ay natatakot sa Allah (4) sa pamamagitan ng pagsagawa ng Kanyang ipinag- 
uutos at pag-iwas sa Kanyang ipinagbabawal ay gagawa ang Allah (4) ng 
kaparaanan para sa inyo na kayo ay makalabas sa anumang pagsubok at kahirapan 
dito sa daigdig, at patatawarin sa inyo ang anumang nagawa ninyong kasalanan at 
pagtatakpan ito para sa inyo, na hindi na kayo paparusahan pa. Ang Allah (4%) ang 


[380.] 


Sirah 8. Al- Anfal Juz (Bahagi) 9 9 s+ 8 SWI 8) ye 


Siyang ‘Dhul Fadhlil Adzeem’ — Ganap na Nagmamay-ari ng Napakadakilang 
Biyaya at Kagandahang-Loob. 


30. At alalahanin mo, O Muhammad (#8), noong nagpakana laban sa iyo ang mga 
walang pananampalataya sa Makkah upang ikulong ka, o di kaya ay patayin, o di 
kaya ay ilayo sa iyong bayan; at sila ay gumagawa ng pakana at ang Allah (4%) ay 
ginagantihan ang kanilang mga pakana ng katumbas nito para sa kanila, at 
nagpapanukala ang Allah (8), at ang Allah (4) ang ‘Khayrul Makireen’ — 
Pinakamagaling na Tagapagpanukala na ganap ang Kanyang panukala sa anuman 
na kanilang mga pakana at masamang balakin. 


31. At kapag binigkas sa kanila na mga lumalabag sa Allah, ang mga talata ng 
Dakilang Qur’an, sasabihin nila bilang kamangmangan at pagmamatigas laban sa 
katotohanan: “Katunayan, narinig na namin ito noon pa, at kung nanaisin namin 
ay kaya rin naming magsalita ng katulad ng Dakilang Our’ Gn, at ito na Qur’ dan 
na binibigkas mo sa amin, O Muhammad, ay mga haka-haka na nagmula sa mga 
naunang tao.” 


32. At alalahanin mo, O Muhammad (%), ang sinabi ng mga _ walang 
pananampalataya, mula sa iyong sambayanan na bilang panalangin sa Allah (48): 
“Kung ang dala-dala ni Muhammad ay katotohanan na mula sa Iyo ay paulanan 
Mo kami ng mga bato mula sa kalangitan, o di kaya ay magpadala Ka sa amin ng 
matinding parusa.” 


33. At ang Allah (4%), kailanman ay hindi Niya sila paparusahan habang ikaw, O 


Muhammad (3) ay kasama nila, at hindi sila paparusahan ng Allah hangga’t sila 
ay humihingi ng kapatawaran sa Allah sa kanilang pagkakasala. 


[381.] 


Sirah 8. Al- Anfal 


34. Subali’t paano sila hindi 
magiging karapat-dapat sa parusa 
ng Allah, samantalang pinipigilan 
nila ang ‘awliya’’ ng Allah na mga 
mananampalataya sa pagsagawa ng 
‘tawaf sa ‘Kabah’ at pagsa- 
‘salah’ sa ‘Masjid Al-Hardm’? At 
sila ay hindi kabilang sa ‘awliya’’ 
ng Allah, kaya sa katunayan, ang 
‘awliya’ ng Allah ay ang mga 
yaong kinatatakutan nila ang Allah 
sa pamamagitan ng pagsagawa ng 
Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas 
sa Kanyang ipinagbabawal, subali’t 
ang karamihan sa mga _ walang 
pananampalataya ay hindi nila ito 
batid; na kung kaya, inaangkin nila 
sa kanilang mga sarili ang bagay na 
hindi karapat-dapat sa kanila. 


35. Ang kanilang dasal sa ‘Masjid 
Al-Haram’ ay walang iba kundi 


Juz (Bahagi) 9 


Because 


- SR BSNS 


BB Cs D 


O ss1) 


ont 7 err pet sree 


Sele yt os MESES ay 


J Sey) jo5L35 pened GS 
5 reeks S ‘ 
: CGMS Sky eyale oI elas : 


cEE S {2 


D SpLey passa! ess 


shearer OE 
x Sg panos 
Recher 4 ae i Ane 24 


DSSS et Lo 25 AIGA 


r Grr « S235 ‘tA a tits is 
BENT Ma esis 


< a2 ‘di dard 
2: re id SIG AID oy ts i 
AT cere Avs 


Y therein ot asi x 


a sere 4 


Laps ADSI Gs 3 


see 


~ hip ae ABS ee mt 
Kats, D Oat. ns 
ss iMRI aGtsc OES 
5 Sos DA Soli aA plygal ‘ 


AS Se Ore 


ae 


8 Jw 5) gw 


Asda Kpatiipit I 
pagpipituhan at pagpapalakpakan Ei ea a a a 
ng mga kamay. Na kung kaya, 
lasapin ninyo ang parusang kamatayan o pagkabihag sa Labanan sa Badr; dahil sa 
inyong pagtanggi at sa inyong mga gawain na walang sinuman ang gumagawa 
nito kundi ang mga walang pananampalataya na tumatanggi sa Kaisahan ng Allah 
at mensahe ng kanilang Propeta. 





36. Katiyakan, ang mga yaong hindi naniwala sa Allah at nilabag ang Kanyang 
Sugo ay ginagasta nila ang kanilang mga salapi sa mga katulad nila na mga 
walang pananampalataya at mga ligaw; upang harangan ang Daan ng Allah at 
pigilan ang mga mananampalataya sa paniniwala sa Kaisahan ng Allah (4) at sa 
Kanyang Sugo, na kung gayon, patuloy na nilang gastahin ang kanilang mga 
kayamanan, pagkatapos sa bandang huli ito ay pagsisisihan nila at 
panghihinayangan nila ang kanilang ginasta, dahil masasayang lamang ang 
kanilang kayamanan, at hindi nila makakamtan ang kanilang hinahangad na 
pagpigil sa Liwanag ng Allah () at pagharang sa Kanyang Daan, at malulupig 
din sila ng mga mananampalataya sa dakong huli. At yaong mga walang 
pananampalataya ay pagsasama-samahin sa Impiyernong-Apoy at doon sila ay 
paparusahan. 


37. Pagsasama-samahin ng Allah (8) at ipapahamak ang mga yaong walang 
pananampalataya sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at gumasta ng kanilang 


[382.] 


Sirah 8. Al- Anfal Juz (Bahagi) 9 9 si 8 SWI 8) pe 


kayamanan upang pigilin ang mga tao sa paniniwala sa Allah (4) at harangan ang 
Kanyang Daan, upang paghiwalayin ng Allah (4) ang masama sa mabuti, at 
sasanhiin ng Allah (4) ang masamang kayamanan na ginasta para harangan ang 
‘Deen’ ng Allah, na ito ay pagpapatung-patungin at itatapon sa Impiyernong- 
Apoy, at sila na mga walang pananampalataya ay mga talunan dito sa daigdig at 
sa Kabilang-Buhay. 


38. Sabihin mo, O Muhammad (3), sa mga tumanggi at di naniwala, mula sa mga 
walang pananampalataya sa iyong sambayanan: “Kapag sila ay tumigil mula sa 
‘Kufr’ (pagtanggi) at pakikipaglaban sa Propeta, at sila ay magbalik-loob sa 
paniniwala sa Kaisahan ng Allah (3) at hindi na makipaglaban sa Sugo ng Allah 
at sa mga mananampalataya, ay patatawarin ng Allah (8%) sa kanila ang anuman 
na nagawa nilang mga kasalanan, dahil ang Islam ay nabubura nito ang dating 
kasalanan ng sinumang naniwala. 


“At kung babalik ang mga yaong walang pananampalataya sa pakikipaglaban sa 
iyo, O Muhammad, pagkatapos ng nangyaring Labanan sa Badr ay walang pag- 
aalinlangang nakalipas na ang pamamaraan ng mga naunang tao, na sila ay 
tumanggi at nagpatuloy sila sa kanilang pagtanggi o paglabag, na kung kaya, 
kaagad Namin silang pinarusahan.” 


39. At makipaglaban kayo, O kayong mga mananampalataya sa mga ‘Mushrikin,’ 
hanggang wala nang manatiling ‘shirk’ at pagpigil sa Daan ng Allah, at wala nang 
sasambahin kundi ang Allah (4%) na Bukod-Tangi at walang katambal, na kung 
kaya, mawawala na rin ang mga paghihirap sa mga alipin ng Allah dito sa 
kalupaan, hanggang sa manatili lamang ang ‘Deen,’ pagsunod at pagsamba; na 
lahat ng ito ay para lamang sa Allah (%) at hindi sa iba, at kapag sila ay tumigil sa 
pagpapahirap sa mga mananampalataya at pagsamba ng iba bukod sa Allah at sila 
ay naging kabilang na sa inyo sa ‘Deen’ ng Allah, samakatuwid, ang Allah (4) ay 
walang naililihim sa anuman na kanilang ginagawa na pagtalikod sa maling 
paniniwala at pagpasok sa Islam. 


40. At kapag tinanggihan ng mga walang pananampalataya ang inyong paanyaya 
tungo sa paniniwala sa Allah (%) at sa Kanyang Sugo at pagtigil sa 
pakikipaglaban sa inyo, at tinanggihan nila ang anuman maliban sa pananatili sa 
maling paniniwala at pakikipaglaban sa inyo, na kung gayon, dapat ninyong 
matiyak na ang Allah (4) ang inyong ‘Mawla@’ - Tagapagtaguyod, 
Tagapangalaga. Siya ang ‘Ni mal Mawla@’ — Ganap at Walang-Hanggang 
Tagapagtaguyod, at ang ‘Niiman Naseer’ — Ganap at Walang-Hanggang 
Tagatulong sa inyo at sa mga malalapit sa Kanya laban sa inyong mga kalaban. 


[383.] 


Sirah 8. Al-Anfal Juz (Bahagi) 10 (10 s +1 8 SW! 3) a 


Oat 3 41. At dapat ninyong mabatid, O 
XG PEPE DEEPEN = kayong mga mananampalataya, na 
age EAM choi cs Ae AAI @ B anumang inyong nakamtan 


eee % (Ghénimah’) mula sa inyong 
il aid o 
Hs SIGNS Msi, BP akikipaglaban sa inyong mga 


is aS ali eeu JI wih pte ES = kalaban bilang ‘Jihdd’ (0 
: 1 Osainele Secatgaics oH i > pakikipagpunyagi) sa Daan ng 


OD) ake: scupsawredpeaves odes ros Allah, ang apat na kalima (4/5) nito 
Cs aes (35323 : 
2 ee oo _ Kel ay para sa mga nakipaglaban na 


BW a GJG BEI OalF — © kasama sa labanan at ang 
= & ay ay 


Sper 


fats lel, (Mail Gat KI * panlimang bahagi na natitira ay 
A ct - apace + saeete © hahatiin sa lima: una sa Allah (38) 
whos EOE CARGSI Boe ‘at sa Kanyang Sugo, na kung kaya, 
A SHAS IMLS S Sule Asc) ©, ito ay para sa kapakinabangan ng 
= AN SEAN PNG fe ian Muslim a pang- 
ROR ae * kalahatan; ang pangalawa ay sa 
‘poe Syiste oe Dg ™ mga kamag-anak ng Sugo ng 
3 AEN SLE l5 Ay A a G Allah, na sila ay Banu Hashim at 
Fe sys War oeriaQitzis Be Banu Abdulmutallib, na ito ay 
a2 SU KEO “ ree ~~ (  ginawa bilang kapalit ng ‘Sadaqah’ 
: eC Ss 2*"'? TP (kawanggawa) — dahil_~—_—shhindi 
y oy) DO SHES ee ale et * ipinahihintulot sa kanila ang 
Pie, «9 Sadaqah;’ at ang pangatlo ay para 
sa mga ulila, at ang pang-apat ay 
para sa mga mahihirap, at ang panglima naman ay para sa mga manlalakbay na 
pansamantalang natigil sa isang lugar (0 na-‘stranded’), kung kayo ay tunay na 
naniniwala sa Kaisahan ng Allah (4) at sumusunod sa Kanya at naniniwala sa 
anumang Kanyang ipinahayag sa Kanyang alipin na si Propeta Muhammad (28) na 
mga talata ng Dakilang Qur’dn at pagbaba ng mga tulong sa araw na 
pinaghiwalay ang katotohanan sa kamalian sa Labanan sa Badr, sa araw ng 
pagtagpo ng grupo ng mga mananampalataya at grupo ng mga ‘Mushrikin’ na 
mga walang pananampalataya. At ang Allah (%) ang ‘Qadeer’ — Ganap na 
Makapangyarihan sa lahat ng bagay na walang anumang makapipigil sa Kanya. 





42. At alalahanin ninyo noong kayo ay nasa kabilang dako ng bundok sa gawing 
Madinah at ang kalaban ninyo naman ay nasa kabilang dako ng malayong lambak, 
at ang ‘Caravan’ ng pangangalakal ay nasa gawing ibaba ninyo sa gilid na 
malapit sa tabing dagat — Pulang Dagat — na abot tanaw, na kung gumawa lang 
kayo ng paraan na magkaroon ng pakikipagtipan upang magkatagpo kayo ay hindi 
kayo magkakasundo sa isa’t isa, subali’t ang Allah (4) ay pinagtagpo kayo nang 
walang kasunduan; upang itadhana ng Allah (4) ang pangyayari na tiyak na 
magaganap para itaguyod ang mga malalapit sa Kanya at ipahamak ang Kanyang 
mga kalaban sa pamamagitan ng kanilang pagkamatay o pagkabihag; at yaon ay 
upang mawasak ang sinumang karapat-dapat na mawasak, na ito ay katibayan na 


[384.] 


Sirah 8. Al-Anfal Juz (Bahagi) 10 (LO 5341 8 SW 3) yw 


mula sa Allah (), upang patatagin ang matibay na katibayan mula sa Allah (%) 
at wala na silang idadahilan pa, at upang mabuhay ang karapat-dapat na mabuhay 
sa pamamagitan ng paglitaw ng matibay na katibayan mula sa Allah (4). 
Katiyakan, ang Allah (4) ang ‘Samee’’ — Ganap na Nakakarinig sa dalawang 
grupo, na walang anumang naililihim sa Kanya, na ‘’Aleem’ — Ganap na 
Nakaaalam na Nababatid Niya ang kanilang layunin. 


43. At alalahanin mo, O Muhammad (2), noong ipinakita ng Allah (4%) sa iyo, sa 
pagtulog mo na ang bilang ng kalaban ay kaunti, ito ay ikinuwento mo sa mga 
mananampalataya, kaya lumakas ang kanilang kalooban, at naging magiting sila 
sa pakikipaglaban, at kung ang ipinakita lamang sa iyo ng iyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha ay ang dami ng bilang ng kalaban ay magdadalawang-isip ang 
iyong mga tagasunod sa kanilang pakikipagharap, at matatakot kayo at hindi kayo 
magkakasundo sa pakikipaglaban, subali’t ang Allah (8) ay iniligtas kayo sa 
pagkasawi at sa anumang magiging bunga nito na masama. Katiyakan, Siya ang 
‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa anuman na kinikimkim ng inyong mga puso 
at sa likas na katangian ng inyong mga kalooban. 


44. At alalahanin mo pa rin, noong lumitaw ang mga kalaban sa lugar ng labanan 
ay nakita ninyo sila na kakaunti kaya naging malakas ang inyong loob na lumaban 
at maliit ang tingin nila sa inyo kaya hindi na sila naghanda ng pakikipaglaban sa 
inyo; upang itadhana ng Allah (48) ang bagay na tiyak na mangyayari, nang sa 
gayon ay matupad ang pangako ng Allah (4) sa inyo na tulong at pagkapanalo, 
dahil ang salita ng Allah (4) ay mangingibabaw at ang salita naman ng mga 
walang pananampalataya ay hahamakin. At sa Allah (4) ang Katapusan ng lahat 
ng bagay, at tinutumbasan Niya ang sinuman sa anumang karapat-dapat na para sa 
kanya. 


45. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo, kapag 
nakatagpo ninyo ang mga grupo ng mga walang pananampalataya na nakahanda 
na sa pakikipaglaban sa inyo, ay magpakatatag kayo, huwag kayong magpatalo sa 
kanila at alalahanin ninyo ang Allah (4) at purihin ng marami bilang panalangin 
at pagsusumamo upang ibaba Niya ang Kanyang tulong sa inyo at pagpanalo 
laban sa inyong mga kalaban, nang sa gayon ay magtagumpay kayo. 


[385.] 


Sirah 8. Al-Anfal 


46. At ipagpatuloy ninyo ang 
pagsunod sa Allah (4) at sa 
Kanyang Sugo sa _ lahat ng 
pagkakataon, at huwag kayong 
magkasalungatan upang hindi kayo 
magkahiwa-hiwalay at magkaiba- 
iba ang inyong mga kalooban, dahil 
hihina kayo at mawawalan kayo ng 
lakas at tulong, at magtiis kayo sa 
inyong pagpapakatatag sa inyong 
pakikipagharap sa inyong mga 
kalaban, dahil walang pag- 
aalinlangan na ang Allah (4) ay 
kasama ng mga _ matiisin sa 
pamamagitan ng Kanyang tulong at 
pagtataguyod, at sila ay hindi Niya 
bibiguin. 


47. At huwag kayong maging 
katulad ng mga ‘Mushrikin’ na 
lumabas mula sa kanilang bayan 
bilang pagmamataas at para makita 
lamang ng tao: upang pigilin ang 
mga tao sa pagpasok sa ‘Deen’ ng 


Juz (Bahagi) 10 


(10 s rl) 8 Jw 5) gw 



































OR iSt 


erent es 


SR 









by SGU oN A Lisa abi ie 
I AU KGO caicahyat fl 
ght AMEE SM omy Soenl 55 | 
| Su Rekacaiacs | 


wet he Fy Tee oa ht Lt I 
Spine AYE, 4 ae fi ¥ 
KEM ae bol B 
OMe lipeasts pss 

SS 


o “s pe AZ an 


“we 


eSB EE acolGaascn B 
BO Lich SAENGER | 
3, oR eg NS 65s; & 
BAND stata Sats ss 


vom es eos picited hike See i 
YSN HIGGINS 


BN As eee 
of vlad w2iGs 


> 





= 


wate A AA ase a sa Ache 
ail) Rep dail aie 


5 


a « 





Allah. At ang Allah (4) ang ‘Muheet’ — Kubkob na Kubkob sila at Ganap na 
Nakaaalam sa kanila at wala anumang naililihim o naitatago sa Kanya. 


48. At alalahanin ninyo noong pinaganda ni ‘Shaytdn’ sa mga ‘Mushrikin’ ang 
kanilang mga gawain at ang kanilang balakin, at sinabi sa kanila: “Kailanman ay 
hindi na kayo magagapi ngayon ng sinuman, at ako ay kaagapay ninyo.” Subali’t 
nang nagtagpo ang dalawang grupo: ang mga walang pananampalataya kasama 
nila si ‘shaytdn,’ at ang mga Muslim kasama nila ang mga anghel, siya ay 
tumalilis (‘shaytan’) at kanyang sinabi sa mga ‘Mushrikin,’ “Katiyakan, wala 
akong kinalaman sa inyo, dahil nakikita ko ang hindi ninyo nakikita na mga 
anghel na sila ay dumating bilang tulong sa mga Muslim, katiyakang ako ay 
natatakot sa Allah, kaya sila ay ipinagkanulo niya at tinanggihan. At ang Allah 
(8) ay Matindi ang Kanyang parusa sa sinumang lumabag sa Kanya at hindi 


nagsisisi nang taimtim na pagsisisi.” 


49. At alalahanin ninyo, noong sinabi ng mga mapagkunwari at saka yaong may 
sakit ang puso mula sa pagtanggi, dahil sa nakikita nilang kakaunti ang mga 
Muslim at marami ang kanilang mga kalaban: “dng mga Muslim na ito ay 
nalinlang ng kanilang ‘Deen, na kung kaya sila ay napasubo sa ganitong 
kalagayan.” Subali’t hindi batid ng mga mapagkunwari na yaon na katotohanang 


[386.] 


Sirah 8. Al-Anfal Juz (Bahagi) 10 (10 5341 8 SW 3) pe 


ang sinumang nagtitiwala sa Allah at nakatitiyak sa Kanyang pangako, katiyakang 
hindi siya bibiguin ng Allah (4%), dahil ang Allah (4) ay walang pag-aalinlangang 
ang ‘’Azeez’ — Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na 
Makapangyarihan na walang sinuman ang makatatalo sa Kanya, na ‘Hakeem’ — 
Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa at gawain. 


50. At kung makikita mo lamang, O Muhammad (#8), ang kalagayan sa pagkuha 
ng mga anghel sa mga kaluluwa ng mga walang pananampalataya at sa paghablot 
nito, at hinahampas ang kanilang mga mukha kapag sila ay nakaharap at kapag 
sila naman ay tumatakas ay hinahampas ang kanilang mga likod, at sinasabi ng 
mga anghel sa kanila: “Zasapin ninyo ang kaparusahang nakasusunog na 
lagabgab ng apoy. Na kung kaya, makikita mo ang mga matinding pangyayari.” 


51. “Kung ano man ang nangyari sa mga walang pananampalataya sa Badr ay 
dahil din lamang sa kanilang mga masasamang gawain. At walang pag- 
aalinlangang hindi dinaraya ng Allah (3%) ang sinuman sa kanyang mga nilikha 
na kahit na katiting, kundi Siya ay Pantay sa Kanyang paghatol at hindi 
nandaraya.” 


52. Katiyakan, ang anumang nangyari sa mga walang pananampalataya sa araw 
na yaon ay pamamaraan ng Allah (4) sa pagpaparusa sa mga masasama na mga 
naunang tao na katulad ni Fir'awn at saka sa mga nauna pa kaysa sa kanya, noong 
pinasinungalingan nila ang mga Sugo ng Allah at tinanggihan nila ang Kanyang 
mga talata at mga palatandaan, na kung kaya, katiyakan, inilunsad ng Allah (4%) 
ang parusa sa kanila dahil sa kanilang mga kasalanan. Walang pag-aalinlangan, 
ang Allah (4) ang ‘Qaweeyun Shadeedul ‘Iqab’ — Pinakamalakas na Ganap na 
Makapangyarihan na hindi nagagapi, Matindi ang Kanyang parusa sa sinumang 
lumabag sa Kanya at hindi nito pinagsisihan ang kanyang kasalanan. 


[387.] 


Sirah 8. Al-Anfal Juz (Bahagi) 10 LO s+! 8 SW! 3) a 


Sass B) 53. Na itong masamang kabayaran 
ODOT DOE : : g “eey ay dahil sa ang Allah (4) kapag 
biniyayaan ang mga tao ng biyaya 
ay hindi Niya ito babawiin sa kanila 
hangga’t hindi nila binabago ang 
kanilang mabuting kalagayan tungo 
sa masama, at katiyakan ang Allah 
(48) ang ‘Samee’’ — Ganap na 
Nakakarinig sa mga sinasabi ng 
Kanyang nilikha, na ‘Aleem’ — 
Ganap na Nakaaalam sa sinumang 
karapat-dapat na parusahan 






Bak Ge ee Ae ene 


Sess sieges (ge deda (Nas § 
Ji ghiee D Aedes 
a eee : 

OSs eB aepde C54 El 
& MEE Nat e: 








nfl 2 ai elon de ig \i6 ilssS , 
am - t “7 

& Sse ceil i BN SNE D S 
SALE »5 Boat %5 Wick F 


Me te ee ered, MAGS SISAe ,2 
Rennie ne rene As ae 










54. Ang katulad ng mga walang 
pananampalataya na ito ay katulad 
ng mga tauhan ni Firawn na 
pinasinungalingan nila si Mousa 
(38), at ang katulad nila ay yaong 


eB aaieeass a ae Si inasi lingan ang mga 
pat i Batusigivarzscisy fg ms Pinasinungaling g mg 
pec Sesion AEN? etna _. fe» Sugo mula sa naunang mga tao, na 
Ke D Uspo rales kung kaya, sila’y pinuksa ng Allah 


. eee 5 


(%) dahil sa _ kanilang mga 
kasalanan, at nilunod Niya si 
Firadwn at ang kanyang mga 
tagasunod sa karagatan, at lahat sila ay nakagawa ng hindi karapat-dapat na 
gawain na katulad ng pagtanggi sa mga Sugo ng Allah at sa Kanyang mga 
palatandaan, at sa kanilang pagsamba ng iba bukod sa Allah. 





55. Katiyakan, ang pinakamasama na gumagapang sa ibabaw ng kalupaan sa 
paningin ng Allah (4) ay ang mga walang pananampalataya na patuloy sa 
kanilang pagtanggi, dahil sila ay hindi naniniwala sa mga Sugo ng Allah, at hindi 
nila pinaniniwalaan ang Kaisahan ng Allah (4) at hindi sinusunod ang Kanyang 
batas. 


56. Kabilang sa kanila na mga masasama ay ang mga Hudyo na pumasok sa 
pakikipagkasundo sa iyo na sila ay hindi makikipaglaban sa iyo at hindi sila 
tutulong sa sinuman laban sa iyo, O Muhammad (3), pagkatapos ay nilabag nila 
ang kasunduan nang paulit-ulit, at sila ay hindi natatakot sa Allah. 


57. At kapag nakaharap mo sila, na mga sumira sa kasunduan sa pakikipaglaban, 
ay parusahan mo sila upang magkaroon ng takot ang iba sa kanilang mga puso, at 
upang magkawatak-watak sila sa kanilang samahan; baka sakaling sila ay 
makaalaala, at hindi na magkalakas-loob na gumawa ng katulad ng ginawa ng 
mga nauna sa kanila. 


[388.] 


Sirah 8. Al-Anfal Juz (Bahagi) 10 LO 5341 8 SW 3) pe 


58. At kapag nangamba ka, O Muhammad (38), na baka ipagkanulo ka ng mga tao 
ay ibalik mo sa kanila ang kasunduan; upang malaman ng dalawang panig na wala 
nang kasunduan sa isa’t isa mula ngayon. Katiyakan, ang Allah (48), hindi Niya 
nais ang mga taksil sa kanilang kasunduan at sumisira ng mga kasunduan. 


59. At huwag isipin ng mga yaong tinanggihan ang mga talata at palatandaan ng 
Allah na nakalipas na ang pangyayari sa kanila kaya sila ay ligtas na, at inaakala 
nila na sila ay hindi na magagapi ng Allah (&&), samakatuwid sila ay hindi 
makaliligtas sa parusa ng Allah. 


60. At maghanda, O kayong mga Muslim, sa pakikipagharap sa inyong mga 
kalaban na anumang makakayanan ninyo na bilang at sandata, upang takutin ang 
mga puso ng mga kumakalaban sa Allah at ang inyong mga kalaban na nag- 
aabang sa inyo, at takutin din ang iba na hindi ipinapakita ang kanilang 
pakikipaglaban sa inyo sa ngayon, subali’t ang Allah (4) ay kilala sila at alam 
Niya kung ano ang kinikimkim nila. 


At kung anuman ang inyong ginagasta na kayamanan at iba pa sa Daan ng Allah 
upang ipagtanggol ang Islam ay papalitan ito ng Allah (4) sa inyo, rito sa 
daigdig, at ilalaan sa inyo ang gantimpala sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at 
kailanman ay hindi ito mababawasan nang kahit na kaunti. 


61. At kapag sila ay kumiling sa pag-iwas sa labanan at nais na nila na 
makipagpayapa sa inyo ay sumang-ayon ka, O Muhammad (3), at ipagkatiwala 
mo na ang sarili mo sa Allah (4), at magtiwala ka sa Kanya. Katiyakan, ang Allah 
(88) ay ‘As-Samee’’ — ang Ganap na Nakakarinig sa kanilang mga sinasabi, na 
‘Al-‘Aleem’ — ang Ganap na Nakaaalam sa kanilang mga layunin. 


[389.] 


Sirah 8. Al-Anfal 


Juz (Bahagi) 10 


(10 s rl) 8 Jw 5) gw 





62-63. At kung nais ng mga yaong 
nakipagkasundo sa iyo, na pag- 
taksilan ka ay walang _pag- 
aalinlangang sapat na sa iyo ang 
Allah (4) na gaganti sa kanila; 
dahil sa Siya ang nagbaba ng tulong 
para sa iyo at pinatibay ka sa 
pamamagitan ng mga mananam- 
palataya, na mga ‘Muhdjireen’ at 
mga ‘Ansar,’ at pinagkaisa ang 
kanilang mga puso pagkatapos ng 
kanilang di pagkakasundu-sundo, 
na kahit gastahin mo pa ang buong 
kayamanan ng daigdig para pag- 
isahin mo ang mga puso nila ay 
hindi mo ito makakayanan, kundi 
ang Allah (4) ang Siyang nagpaisa 
nito sa paniniwala sa Kanya, na 
kung kaya, sila ay  naging 
magkakapatid na mga nagma- 
mahalan. Katiyakan, ang Allah (4), 
Siya ang ‘ Azeez’ — Kataas-Taasan 
at Punung-Puno ng Karangalan na 
Ganap na Makapangyarihan sa 


Kanyang nasasakupan, na ‘Hakeem’ — 


OA 


One Sous thous Ska Sea pe a pone bo ae 
OS, AFM, PEP SEEPS AIM PE inca OPP 


















elipiaiacs pases | 
LS REDD Sutlic 
Bf EA te KITE Nt Ff 
| SOLED ea wal 
Wei He KEGAN ME ET 
ESD aS ALS 
DG as Spe Kash Kel I 
f ATER Kallas 


“4 


\ 


SSAA D Sp Biers wily’ 
GNA aR, 
BW BSW Dish ci siLsal; Re 
B mb ouescrit kes aif 


c- 


‘* 
\ 


PR GRAS 


ze Coss tae o 
HA we alsa oth 






~— 





~ ° 





Ganap na Maalam sa pangangasiwa nito. 


64. O Propeta! Katiyakan, ang Allah (4) ay Sapat na para sa iyo at sa mga 
mananampalataya na kasama mo bilang Tagapagtanggol na nagtatanggol laban sa 


kasamaan ng inyong mga kalaban. 


65. O Propeta! Utusan mo ang mga naniwala sa iyo ng pakikipagpalaban (sa mga 
kaaway ng Allah), na kung mayroon sa kanilang dalawampung matiisin, mga 
matatag sa pakikipagharap sa mga kalaban ay matatalo nila ang dalawang daan, at 
kung mayroon sa kanila ang isang daan na mga matiisin na mga matatag na mga 
‘Mujahideen’ (nagpunyagi o nakipaglaban sa mga yaong kumakalaban sa Islam 
nang alang-alang sa Allah) ay matatalo nila ang isang libo na mga walang 
pananampalataya; dahil sa sila ay mga tao na walang kaalaman sa anumang 
inihanda ng Allah sa mga nakikipaglaban alang-alang sa Kanya, samantalang sila 
ay nakipaglaban upang umangat dito sa kalupaan at upang maminsala. 


66. Ngayon ay pinagaan ng Allah (4) sa inyo ang utos, O kayong mga 
mananampalataya dahil sa alam Niya na kayo ay mayroong kahinaan, na kung 
kaya, kung mayroon sa inyo na isang daan na mga matatag at matiisin ay matatalo 
nila ang dalawang daan mula sa mga walang pananampalataya, at kung mayroon 


[390.] 


Sirah 8. Al-Anfal Juz (Bahagi) 10 (LO s+ 8 SWI 8) pw 


naman sa inyo na isang libo ay matatalo nila ang dalawang libo dahil sa 
kapahintulutan ng Allah. At ang Allah (4%) ay kasama ng mga matatapat at mga 
matiisin sa pamamagitan ng Kanyang tulong at pagtaguyod. 


67. Hindi maaari sa isang Propeta na magkaroon ng mga bihag mula sa kanyang 
mga kalaban at palayain ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapatubos sa kanila, 
hangga’t hindi siya nakapapatay ng marami mula sa kanyang mga kalaban; upang 
magkaroon ng takot ang kanilang mga puso at mapatatag ang haligi ng ‘Deen’ ng 
Islam, nais ba ninyo, O kayong mga Muslim, ng makamundong kaligayahan sa 
pamamagitan ng pagtanggap ninyo ng pantubos mula sa mga bihag sa Badr, 
subali’t ang Allah (4) ay nais Niyang mangibabaw ang Kanyang ‘Deen’ upang 
marating ninyo ang buhay sa Kabilang-Buhay. At ang Allah (4) ang ““Azeez’ — 
Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na 
hindi nagagapi, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang batas. 


68. Kung hindi lamang nauna na ang pagkatakda mula sa Allah (4) at pagtatala 
ng kapahintulutan sa sambayanang ito sa pagkuha ng ‘Ghdnimah’ at 
pagpapatubos ng mga bihag, ay nangyari na sa inyo ang matinding kaparusahan 
dahil sa pagkuha ninyo ng ‘Ghdnimah’ at pagtanggap ng pantubos bago 
ipinahayag ang batas hinggil dito. 


69. Na kung kaya, pakinabangan ninyo ang mga ‘Ghandim’ at mga ipinangtubos 
sa mga bihag dahil ito ay ipinahintulot sa inyo, at pangalagaan ninyo ang mga 
batas at mga alituntunin ng ‘Deen’ ng Allah. Katiyakan, ang Allah (4) ang 
‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa Kanyang mga alipin, na ‘Raheem’ — 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 


[391.] 


Sirah 8. Al-Anfal Juz (Bahagi) 10 


















a ates Yi es * S ~ © ~ ys 


eV Ss Je Siee 





gy EBB tas D real f 
y MAS et eh cb tena | 
BR) Soares a bbAgesisiasiian f 
BD Alea ainsi GaGa i 
Be shui SAU pa Cleat f 
Bai aisha sired alah 
4 \ert ae 


as Sats OO ANT 


iy 
f BASS GS A caldes | 
CANES ESS siat lis ot st 
B NI RAS aasss 


Q . a er ‘ 








10 «+1 8 SWAY! 3) po 
70. O Propeta! Sabihin mo sa 
sinuman na nabihag ninyo sa 
Labanan sa Badr: “Huwag kayong 
mangamba sa pantubos na kinuha 
sa inyo, dahil batid ng Allah (8%) 
na kung mabuti ang inyong mga 
puso ay pagkakalooban kayo ng 
kabutihan na higit pa kaysa sa 
nakuha sa inyo, na ito ay bubuksan 
ang inyong mga kalooban para sa 
Islam at patatawarin ang inyong 
mga pagkakasala. At ang Allah 
(48) ang ‘Ghafour’ — Ganap na 
Mapagpatawad sa mga kasalanan 
ng Kanyang mga alipin kapag sila 
ay nagsisi, na ‘Raheem’ — 
Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal sa kanila.” 


71. At kung nais ng mga pinalaya 
ninyo, O Muhammad (3), na mga 
bihag, na pagtaksilan kang muli ay 
huwag kang mawalan ng pag-asa 
dahil walang pag-aalinlangang 


pinagtaksilan na nila noon ang Allah (4) at nakipaglaban sila sa iyo, subali’t 
tinulungan ka ng Allah (&) laban sa kanila. At ang Allah (4) ang Siyang 
‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa anumang niloloob ng sinuman, na ‘Hakeem’ 
— Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa sa Kanyang mga alipin. 


72. Katiyakan, ang mga yaong naniwala sa Allah, sumunod sa Kanyang Sugo, 
nangibang-bayan tungo sa Tahanan ng Islam at nakipaglaban sa Daan ng Allah sa 
pamamagitan ng mga kayamanan at buhay (sarili), at ang mga yaong pinatuloy 
nila ang mga ‘Muhdjireen’ sa kanilang mga tahanan at tinulungan sila sa 
pamamagitan ng kanilang mga kayamanan, at itinaguyod nila ang ‘Deen’ ng 
Allah, sila ang tunay na nakipagtulungan sa isa’t isa. 


Subali’t ang mga yaong naniwala sa Allah at hindi nangibang-bayan para iwan 
ang Tahanan ng ‘Kufr’ (pagtanggi sa Allah) ay hindi na kayo inuubliga na 
pangalagaan sila at tulungan hanggang sila ay mangibang-bayan, at kung nangyari 
sa kanila ang pang-aapi mula sa mga walang pananampalataya at hiniling nila ang 
tulong ninyo ay tugunan ninyo ang kanilang kahilingan, maliban lang kung ang 
magiging kalaban ninyo ay ang mga taong nakipagkasundo sa inyo nang matibay 
na kasunduan at hindi nila ito nilabag; at ang Allah (4) ang ‘Baseer’ — Ganap na 


[392.] 


Sirah 8. Al-Anfal Juz (Bahagi) 10 LO 5341 8 SWI 3) pe 


Nakakakita na Nababatid Niya ang inyong mga ginagawa at gagantihan Niya ang 
sinuman ayon sa kanyang layunin at gawain. 


73. Ang mga yaong walang pananampalataya ay nagtutulungan sila sa isa’t isa, at 
kung hindi kayo magtutulungan sa isa’t isa, O kayong mga mananampalataya ay 
mangyayari ang malaking ‘Fitnah’ (kasiraan) sa mga mananampalataya para 
layuan ang ‘Deen’ ng Allah at malaking kapinsalaan dahil sa pagpigil sa Daan ng 
Allah at pagpapakatatag ng pundasyon ng walang pananampalataya. 


74. At ang mga yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, at iniwan nila ang 
kanilang bayan upang tumungo sa bayan ng Islam at pamahalaan ng mga Muslim, 
at nagpunyagi o nakipaglaban sa mga kumakalaban sa Islam nang alang-alang sa 
Allah upang mangibabaw ang salita ng Allah, at ang mga yaong tinulungan ang 
kanilang mga kapatid na nangibang-bayan na nagtungo sa kanila at pinatuloy nila 
sa kanila at tinulungan sa pamamagitan ng kayamanan at moral na 
pakikipagtulong, sila ang mga tunay na mga mananampalataya na para sa kanila 
ang kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at ‘Rizqgun Kareem’ — Masaganang 
Kabuhayan sa mga Hardin ng walang-hanggang kasiyahan sa ‘A/-Jannah.’ 


75. At ang mga yaong naniwala pagkatapos na nangyari ang pangingibang-bayan 
at pagtutulungan ng mga ‘Muhdjiroun’ at ‘Al-Ansar;’ at sila ay nangibang-bayan 
at nakipaglaban sa Daan ng Allah kasama ninyo, at sila ay kabilang sa inyo, O 
kayong mga mananampalataya, karapatan nila ang anuman na mayroon kayo at 
tungkulin nila ang anumang tungkulin ninyo, at ang mga magkakamag-anak ay 
higit na may karapatan sa isat isa sa pagmamana ayon sa batas ng Allah higit sa 
sinumang mga Muslim. 


Katiyakan, ang Allah (4) ang Siyang ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa lahat ng 
bagay, na batid Niya ang anumang nakabubuti sa Kanyang alipin na katulad ng 
pagmamana ng mga magkakamag-anak sa isa’t isa dahil sa kanilang relasyon sa 
dugo (magkakamag-anak) at hindi yaong pagmamana dahil sa sinumpaang 
pagkakapatiran, at ang iba pa na mga nangyari sa umpisa ng kanilang pagiging 
Muslim. 


[393.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 10 


0 s jl) 9 & gst 5) gw 


Dh 8) ps 
IX - Sarat At-Tawbah 
[Kabanata At-Tawbah — Ang Pagsisisi] 


1. Ito ay paglulunsad mula sa Allah 
(4) at sa Kanyang Sugo na 
pinawawalang-bisa na Niya ang 
ginawang kasunduan sa mga yaong 
nakipagkasunduan sa inyo na mga 
‘“Mushrikin, O kayo na mga 
Muslim! 


2. Na kung kaya, malaya kayong 
maglakbay, O kayong mga 
‘“Mushriktin’ sa kalupaan sa loob 
lamang ng apat na buwan na wala 
kayong pangangambahan na 
anumang panganib na magmumula 
sa mga mananampalataya, subali’t 
dapat ninyong mabatid na walang 
pag-aalinlangang hindi kayo 
makaliligtas sa kaparusahan, at 
katiyakang ang Allah (&) ay 
ipapahamak Niya ang mga walang 
pananampalataya at ipahihiya Niya 
rito sa daigdig, at Impiyernong- 
Apoy ang para sa_ kanila sa 
Kabilang-Buhay. 











Waesss 
Poe Raley sees pee Verte 
BESTE Ai eviulA_s § 
Sarna adths Dope zat 
BS iSNGstes SMA ZEN AiG ANG, | 
Leb ed5 5 
By) Sell ail eee SN 


estegche cpt. tne itd Om I 
Sees AoS NG 592 MND c 


a Sasa cd 
sat tascttres nce Mme tates aces S ce 
PAGANS D ack Aaiy Ey § 
-¢ Ase, Sa Mae, ostee Adee 
4 Barely asks Bess ES OS MINAS 
rea elie & oak ‘4 - Ie 
; SLAP Gh eG obo Ie AI a, ee 
E 
et fer te - aq wate BZ, - tel 
Si BS DENS ETS a 
8 Oos5 







EO Our your Cow rn 
yep <2) tap Pa SE 5 
eee -<al\t. ‘ he ele eh Fa 5 
ee Asie ees | lis 
a oa ane Nd 

7 Bx 


iB 






oer 


2 


t- 


w s42%- 













Gtr ede od oh cH a-- 
Ie 343 Ob, ry EF 


a 


7 


Ssaee 


feb tS as 2 Chee 
2 


Pee ailiyeel cies Eis ff 






Src asd ae ae r\AcA <2- a 
Pecos aca aS oe - 
REINS PAS DEERE Dee pce 


Det oe £ #3 


At ang ‘Ayah’ na ito ay patungkol sa mga nagkaroon ng kasunduan na katulad 
nito na walang limitasyon o roon sa mga nakipagkasundo nang may palugit na 
hindi aabot ng apat na buwan ay bubuuin ito hanggang sa ito ay maging apat na 


buwan. 


3. At ito ay deklarasyon o paglulunsad mula sa Allah (4) at sa Kanyang Sugo 
bilang babala sa sangkatauhan sa dakilang araw ng pagsasakripisyo sa panahon ng 
‘Hajj, na ang Allah (4%) ay wala nang pananagutan sa mga ‘Mushrikin’ at 
gayundin ang Kanyang Sugo — na ang ibig sabihin ay hindi na sila ligtas mula sa 


mga mananampalataya. 


Subali’t kapag kayo ay bumalik sa katotohanan, O kayong mga ‘Mushriktin’ at 
tinalikuran ninyo ang pagsamba ninyo ng iba bukod sa Allah, ito ang 
pinakamabuti para sa inyo, at kapag tinanggihan ninyo ang katotohanan at hindi 


[394.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gS) 8) gw 


kayo pumasok sa ‘Deen’ ng Allah ay dapat ninyong mabatid na kayo ay hindi 
makaliligtas sa parusa ng Allah (8). Na kung kaya, balaan mo, O Muhammad 
(38), sila na mga tumanggi sa Islam hinggil sa masidhing kaparusahan. 


4. Maliban na lamang sa mga ‘Mushrikun’ na nakipagkasundo sa inyo nang may 
hangganan na kasunduan, at hindi nila sinira ang kasunduan, at hindi sila 
nakipagtulungan sa mga kalaban laban sa inyo, kaya buuin ninyo ang inyong mga 
kasunduan sa kanila hanggang sa ito ay matapos. Katiyakan, ang Allah (4) ay 
minamahal Niya ang mga matatakutin (sa Kanya 4), na isinagawa nila ang mga 
ipinag-uutos, na kung kaya, iwasan ninyo ang pagsasagawa ng ‘Shirk’ at ang 
pagkakanulo (pagtatraydor) at iba pang kasalanan. 


5. At kapag natapos na ang apat na buwan bilang palugit ninyo sa mga 
‘“Mushrikin, ay ideklara na ninyo ang pakikipaglaban laban sa mga kalaban ng 
Allah, kahit saan man sila naroroon at magsitungo kayo upang lusubin ang 
kanilang kinalalagyan, at abangan (tambangan) ninyo sila sa kanilang mga 
daanan, at kapag sila ay nanumbalik at pumasok sa Islam at sinunod nila ang batas 
nito, katulad ng pagsasagawa ng ‘Salah,’ at pagbibigay ng ‘Zakah,’ ay pabayaan 
na ninyo sila, dahil sila ay naging kabilang na sa inyong mga kapatid sa Islam. 
Katiyakan, ang Allah (4) ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa sinumang 
nagsisisi at nagbabalik-loob, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal sa kanila. 


6. At kapag ang isa sa mga ‘Mushrikin’ na ipinahintulot sa inyo ang kanilang 
buhay at kayamanan (na ito ay patungkol sa inyong kalaban) ay humingi ng 
proteksiyon sa iyo, O Muhammad (3), ay tanggapin (pangalagaan) ninyo ang 
kanyang kahilingan hanggang marinig niya ang turo at gabay ng Dakilang Qur’4n, 
pagkatapos ay ibalik ninyo siya sa kanyang pinanggalingan; upang magkaroon 
kayo ng katibayan na naiparating ninyo ang mensahe; dahil ang mga walang 
pananampalataya ay mangmang sa katotohanan hinggil sa Islam, at maaaring 
piliin nila ang Islam kapag naglaho ang kamangmangan. 


[395.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gd by gw 


eer “OA 7. Hindi maaari na ang mga 
X % COG ee ‘“Mushriktin’ ay magkaroon ng 
D cep atlice ge nS 525) cee f kasunduan_ sa Allah at sa Kanyang 
Dr ihy cite 2 oe ide *  Sugo, maliban lang sa mga yaong 
po bs errr ae e*22 Ve nakipagkasundo sa inyo sa lugar ng 
By) Sa CARA ESOL ao! ‘Masjid Al-Harém’ ng kasunduan 
SGN EI as LED — sa ‘“Hudhaybiyyah,’ na kung ang 
wanes Se can th -R. ee te aeaee..-. [> sinumang tutupad sa_ kanilang 
KEN; 22 SE ah Ley iB oe 
een na rth? = a . ~ > kasunduan sa inyo ay tuparin din 
a WcSLUS ES ese IG Ss BM ninyo sa kanila ang kasunduan 
2 SENDS cslizu ds Faw ase “4 bilang katumbas ng kanilang 
eke knee Rea 4%. 2 4 4. |e’ pagtupad sa kasunduan. Katiyakan, 
Daye AIN ZY iG ae 
1 paseo " 72S WF ang Allah (4) ay nagmamahal sa 
‘ CEL, Ol ero itt 4,48 1417.0 ; 
ba SS bole; BNI lsGob > mga matatakutin na tumutupad sa 
mM S506 210.3 “SSA 28357a1.2 = kasunduan. 
Dy Qvoglez acyl betrouls i 
4 o% ‘ «fA -\--e oe ort e Ard . : 
AS dlp abs pene psig , *» 8. Katiyakan, ang ugali ng mga 
. 37.7 ODER ph 0 ARG FE, 1 wer t ‘ ee . 
OH AS BESS BASES IB ‘Mushrikin’ ay tumutupad sila ng 
W635 pt aN eSes DEEN D 3 kasunduan kung sila ay nagapt, 
Nee fee eat © subali’t kapag naramdaman nila na 
By 2 inal nee ee e €-—~= mas higit na malakas sila kaysa sa 
Ook Sole pel MAE 54S © mga mananampalataya ay wala 
(ROL LK Smee. silang pakialam kung ang kanilang 
kalaban ay kamag-anak nila 0 mga 
nakipagkasundo sa kanila, na kung kaya, huwag kayong magpadala sa kanilang 
mga magandang pakikitungo sa inyo habang sila ay natatakot sa inyo, dahil sila sa 
katunayan ay pawang mga salita lamang na lumalabas sa kanilang mga bibig 
upang masiyahan kayo sa kanila subali’t sa katunayan ay tumatanggi ang kanilang 
mga puso, at karamihan sa kanila ay naghimagsik laban sa Islam at mga sumira sa 
kasunduan. 


5) LSE Se See ore ss Weare wt 7 
PF s i eP, APF. ur) 





wre ose 7 


fe eee) (tr) O00 Le 


9. Ipinagpalit nila ang mga talata ng Allah o mga katuruan ng Allah sa maliit na 
halaga lamang na makamundo, na kung kaya, pinigilan nila ang sinumang nagnais 
na pumasok sa Islam, kaya napakasama ng kanilang ginawa. 


10. Katiyakan, ang mga ‘Mushrikin’ na iyan ay kalaban na tunay ng mga 
mananampalataya, na kung kaya, walang halaga sa kanila ang relasyon sa dugo at 
ginagawang kasunduan dahil sila ay lumalampas sa hangganan at nang-aapi. 


11. Kung sila ay nagsisi at hindi na sila sumamba ng iba bukod sa Allah at 
binigkas nila ang “Shahddah’ at nagbigay sila ng ‘Zakah’ at sinunod ang batas ng 
Islam hinggil sa pagsasagawa ng ‘Salah’ at pagbibigay ng ‘Zakdah,’ sila ay 
magiging kapatid ninyo sa Islam. At ipinapahayag Namin ang mga talata at 
nililinaw Namin sa mga taong nakaiintindi na makikinabang nito. 


[396.] 


Sirah 9. At-Tawbah = Juz* (Bahagi) 10 (10 + +1 D ds gd By gw 


12. Kapag nilabag ng mga ‘Mushriktin’ ang kasunduan nila sa inyo, at siniraan 
ang inyong ‘Deen’ (o Relihiyon) nang lantaran, ay makipaglaban kayo sa kanila 
dahil sila na mga pinuno ng pagkaligaw ay walang halaga sa kanila ang kanilang 
sinumpaan na kasunduan upang itigil nila ang kanilang paglabag o pakikipaglaban 
sa Islam. 


13. Hindi ba nararapat na hindi kayo magdalawang-isip na makipaglaban sa mga 
taong sumira sa kanilang mga kasunduan sa inyo, at nagbalak na palayasin sa 
Makkah ang Sugo ng Allah, at sila ang nag-umpisa ng pang-aapi sa inyo at pang- 
aatake sa inyo, natatakot ba kayo sa kanila 0 sa pakikipagharap sa kanila sa 
labanan? Subali’t ang Allah (4) ang nararapat ninyong katakutan kung kayo ay 
tunay na naniniwala. 


[397.] 


Sirah 9. At-Tawbah 


14-15. O kayong mga mana- 
nampalataya, makipaglaban kayo 
sa mga kalaban ng Allah dahil sila 
ay pinaparusahan ng Allah sa 
pamamagitan ninyo, at hinahamak 
sa pamamagitan ng pagkatalo nila 
at tinutulungan kayo laban sa 
kanila, at pinangingibabaw Niya 
ang Kanyang salita at ginagamot (0 
pinapalubag) ang inyong mga 
kalooban sa pamamagitan ng 
pagkatalo nila at pinasaya kayo 
dahil sa matagal na _ ninyong 
kalungkutan dahil sa pang-aapi ng 
mga ‘Mushrikin,’ at upang alisin 
ang galit sa kalooban ng mga 
mananampalataya. At sinuman ang 
magbalik-loob mula sa mga 
lumabag, walang pag-aalinlangan, 
ang Allah (4) ay pinatatawad Niya 
ang sinuman na Kanyang nais. At 


Juz (Bahagi) 10 


: Sisal 
= Mle ihail eS CON ST I 35955 


(10 ++! 


ele 


> on O% 
A 


Coe ks 
FREE taal 


“I = peruae as < ie 
3 stil es speck es 


rite 


‘ JaSZG ao DSi spi ie sisi ge Gs 


AP eo, 


se. ASS petals? S155 A DPSS gl Ss 


a 77 


345-5 NAMI EAA CAD ~~ 


CALS ALES Ail ysaoslieco Tye , 
BS see Okan Acahins 
‘ siyaatd Wing sli if Sal ‘ 
| O45 A Glos wiles Ash 


PSN ey lg Ka) 


424 407 


S Hail SE555 RE MGn ss Mare S 


Aleph Je QoQ Vstagy & 
Flees al Al tes <SNite, rat 3 


“7 ire 


Do AmnHt seyret pour 


: Als sbigealinesleaccal Suttle 


9 ds gl 8) gus 


ang Allah (4) ang ‘‘Aleem’ — 
Ganap na Nakaaalam sa sinumang 
tapat sa kanyang pagsisisi, na 
‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang panukala at paglikha at paglalagay ng 
batas para sa Kanyang mga alipin. 





ww SEMA als aa 4 


16. Mula sa panuntunan ng Allah (4) ang pagsubok, na kung kaya, huwag 
ninyong isipin, O kayong mga mananampalataya, na kayo ay pababayaan ng 
Allah (4) na hindi kayo susubukin; upang palitawin ng Allah (4) sa 
pamamagitan nito ang tunay na nagpunyagi sa Kanyang Daan (0 nakipaglaban sa 
mga kumakalaban sa Daan ng Allah) nang taos-puso, at wala silang itinuring na 
‘Walijah’ (kakampi, kaagapay) kundi ang Allah (4), Kanyang Sugo at ang mga 
mananampalataya. At ang Allah (4) ang ‘Khabeer’ — Ganap ang Kanyang 
Kagalingan na Nababatid Niya at Nakikita ang lahat ng inyong mga ginagawa at 
batay doon kayo ay Kanyang gagantihan. 


17. Hindi kinaugalian ng mga ‘Mushrikin’ na magtayo ng Tahanan ng (pagsamba 
sa) Allah, samantalang sila ay lantaran sa kanilang paglabag sa Allah at 
nagtuturing sila ng mga katambal sa Allah na sinasamba nila. Sila na mga 
nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allah ay walang saysay ang anuman na 
kanilang mabuting gawa sa Kabilang-Buhay, at ang kanilang patutunguhan ay 
Impiyernong-Apoy magpasawalang-hanggan. 


[398.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gd 8) gw 


18. At walang sinuman ang nagpapanatili, nangangalaga, nagtatayo, nagtataguyod 
ng mga Tahanan ng (pagsamba sa) Allah maliban sa mga yaong naniwala sa Allah 
at sa Kabilang-Buhay, at isinasagawa nila ang ‘Salah’ at nagbibigay sila ng 
‘Zakah,’ at wala silang kinatatakutan na sinuman kundi ang Allah (4%), at sila ang 
tunay na pinatnubayan tungo sa katotohanan. 


19. Itinuturing ba ninyo, na ang anuman na inyong ginagawa na pagpapainom ng 
mga nagsasagawa ng ‘Hajj’ at pagtataguyod at pangangalaga ng ‘Masjid Al- 
Haram’ ay katulad ng naniwala sa Allah (4) at sa Kabilang-Buhay, at 
nakipaglaban o nagpunyagi sa Daan ng Allah? Hindi maaaring magkaparehas ang 
mga katayuan ng mga mananampalataya at katayuan ng mga walang 
pananampalataya sa paningin ng Allah (4%); dahil katiyakang ang Allah (48), hindi 
katanggap-tanggap sa Kanya ang anumang gawain ng walang pananampalataya. 
At ang Allah (4) ay hindi Niya ginagabayan tungo sa mabuting gawain ang mga 
masasama na hinamak nila ang kanilang mga sarili dahil sa kanilang paglabag. 


20. Yaong mga naniwala sa Allah na iniwan nila ang lugar o bayan ng mga 
walang pananampalataya at nangibang-bayan tungo sa lugar o bayan ng Islam, at 
isinakripisyo nila ang kanilang kayamanan at ang kanilang mga sarili sa 
pakikipagpunyagi sa Daan ng Allah o nakipaglaban sila sa mga kumakalaban sa 
‘Deen’ ng Allah nang taos-puso upang mangibabaw ang Salita ng Allah, sila ang 
may dakilang gantimpala, at sila ang magtatagumpay ng pagmamahal ng Allah 
(38). 


[399.] 


Sirah 9. At-Tawbah 


tee s 
ey GaphgSnsn 54h tere 


gS Se lesae BASCOM Yaa S fs ies 


- 


4 pan esi Sits OD Abe 


eee cana aehees oe 
eee i 


: sb Banas seat 
es ASSO 


4 NAR! SS; es sas dca; 


eee re 


Nerd tnah 


yoo 


- mele 


3 (Nea casrestenagd d 


feck ew rpe 


e AGED pte FEB 2 
_ BIT NE. al saa} dle 


Juz (Bahagi) 10 
as eS ; 


5 sigs laae f 


Ciao Eee § 


, Sets AS CA je and is 


(10 ++! Dh sl By ps 
21. Katiyakan, para sa mga 
mananampalataya na nangibang- 
bayan ang magandang balita mula 
sa Allah (48) na kanilang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha ng masaganang Awa 
mula sa Kanya na pagmamahal na 
walang poot pagkatapos nito, at ang 
kanilang patutunguhan ay mga 
hardin sa “Al-Jannah’ at 
masaganang biyaya na_ walang- 
hanggan. 


22. Mananatili sila roon magpa- 
sawalang-hanggan na patuloy na 
matatamasa ang kasiyahan, at yaon 
ay gantimpala dahil sa kanilang 
mga nagawang pagsunod at 
kabutihan sa buhay nila rito sa 
daigdig. Katiyakan, ang Allah (4) 
ay nasa Kanya ang dakilang 
gantimpala ng sinumang naniwala 


S ic ENS Ses = at gumawa ng_ kabutihan sa 
< pamamagitan ng pagsunod sa 
Kanyang ipinag-uutos at pag-iwas 





sa Kanyang ipinagbabawal. 


23. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo, huwag 
ninyong ituring ang inyong mga kamag-anak, mga magulang, mga kapatid at iba 
pa na ‘awliyd’ (mga sasandalan na pagkakatiwalaan sa inyong mga sarili) na 
ibubunyag ninyo ang mga lihim ng mga Muslim at hihilingin ninyo ang kanilang 
payo hinggil sa mga gawain ninyo, hanggang sila ay nananatili sa di-paniniwala 
(o pagtanggi) sa Allah at pakikipaglaban sa Islam. At kung pinili sila na 
pagkakatiwalaan at pakamamahalin, ay walang pag-aalinlangang nalabag niya ang 
Allah (4%) at minali niya ang kanyang sarili ng matinding pagkakamali. 


24. Sabihin mo, O Muhammad (38), sa mga mananampalataya: “Kung ang inyong 
mga ama, mga anak, mga kapatid, mga asawa at ang mga kamag-anak; at ang 
inyong mga kayamanan na naipon, ang negosyo na kinatatakutan ninyong 
malugi, ang invong mga magagandang tahanan na itinayo ninyo, kung higit ang 
pagmamahal ninyo sa mga ito kaysa sa pagmamahal ninyo sa Allah (8%), sa 
Kanyang Sugo at sa pagkikipaglaban sa Daan ng Allah; samakatuwid hintayin 
ninyo ang parusa ng Allah, ang Kanyang pasiya sa inyo. At ang Allah (8) ay 
hindi Niya ginagabayan ang sinumang lumalabag sa Kanyang kagustuhan.” 


[400.] 


Sirah 9. At-Tawbah = Juz* (Bahagi) 10 (10 s+ D ds gd By ge 


25. Katotohanan, ang Allah (4) ay nagbaba ng tulong sa inyo sa maraming mga 
nangyaring labanan noong ginawa ninyo ang lahat ng kaparaanan ng inyong 
pagkapanalo at nagtiwala kayo sa Allah (4). 


Sa Labanan sa Hunayn, sinabi ninyo: “Hindi na tayo mananalo ngayon kung dahil 
lamang sa maliit na bilang, na kung kaya, nasiyahan kayo na umaasa kayo sa 
inyong dami samantalang wala namang naging pakinabang ito sa inyo, at nang 
lumusob sa inyo ang inyong mga kalaban ay wala kayong natagpuan na 
mapagtataguan dito sa malawak na kalupaan, na kung kaya, tumakas kayo na 
mega talunan.” 


26. Pagkatapos ay nagbaba ang Allah (4) ng kapanatagan sa kalooban ng 
Kanyang Sugo at sa mga mananampalataya, kaya nanatili sila, at nagpadala Siya 
sa kanila na mga sundalong mga anghel na hindi nila nakikita, tinulungan sila 
laban sa kanilang mga kalaban at pinarusahan ng Allah (&) ang mga walang 
pananampalataya, at ganoon magparusa ang Allah (4) sa mga humaharang sa 
Daan patungo sa Kanyang ‘Deen,’ na mga hindi naniwala sa Kanyang Sugo. 


[401.] 


Sarah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 10 (10 «+1 D dy gl by yew 


27. Pagkatapos, ang sinumang Ss) Kelis 
nagbalik-loob mula sa_ maling AAPA PAPI 

paniniwala pagkatapos ng ss ma niche as. ae Pcie Ss 
pangyayari at pumasok sa Islam, renee, * 
katiyakan, ang Allah (4%) ay - SSG Ae Ors os 
tinatanggap Niya ang pagsisisi sa ea abicannn aa peers Be 


: . at A Lert ki of ote. er 
sinuman na Kanyang nais mula sa ol es WS SSH ce stie5 


kanila at pinatatawad Niya ang oune see Ke 
kanyang kasalanan. At ang Allah & MLS D “ sooo ail eis A 


(4) ang ‘Ghafour’ — Ganap na i PEGS 2A DLN & 


eb ana ge psc - 8 iste, MS. Maz Shao & 
apakamaawain a anap na bes 5 aaa ta areca? ca id 
Mapagmahal. we Sapo hs Soe SiN be Ce 

B SNAG SSE ANID os 
28. O kayong mga mananam- . ps SL as ete ahs och a 


palataya! Walang pag-aalinlangan, slne ekn ‘ A 
ang mga ‘Mushriktin’ ay ‘Najas’ — © MEGANE NGS Diece ; 
marumi ang kanilang pananam- © BIA . eh Ws ie 
palataya dahil dinurumihan nila ang %& ‘lee SG i this, 
kadalisayan ng Allah at ang bukod- Ci eee: A 2- as ee 
tanging pagsamba lamang sa Kanya a5 : a ws ete : 

sa pamamagitan ng pagsamba ng 
iba 0 pagtatambal sa pagsamba sa 
Kanya (at dahil din sa marami ang 
hindi marumi sa pananaw ng mga walang pananampalataya na marumi sa 
Paningin ng Allah), na kung kaya, huwag mo silang pahintulutan na makalapit sa 
‘Masjid Al Haram’ pagkatapos ng taong ito na ikasiyam ng ‘Hijrah,’ at kung 
natatakot kayo na maghirap sa pagpigil ng kanilang negosyo sa inyo, walang pag- 
aalinlangan, ang Allah (4) ay pagyayamanin Niya kayo sa ibang kaparaanan, at 
sapat na sa inyo ang kagandahang-loob ng Allah kapag ito ay Kanyang ninais, 
katiyakan, ang Allah (4) ang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa inyong 
kalagayan, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa sa inyo. 


iS ees See k 





29. O kayong mga Muslim, makipaglaban kayo sa (mga kumakalaban sa Allah 
na) mga walang pananampalataya na hindi naniniwala sa Kaisahan ng Allah (3%) 
at hindi naniniwala sa Muling Pagkabuhay at Paghuhukom, at hindi iniiwasan ang 
anumang ipinagbabawal ng Allah at ng Kanyang Sugo, at yaong hindi nila 
tinatanggap ang Tunay na ‘Deen’ o Relihiyon na Al-Islam na hindi nila sinusunod 
ang mga batas nito, na katulad ng mga nagtatangan ng mga naunang Kasulatan na 
mga Hudyo at mga Kristiyano, hanggang sa sila ay magbabayad ng ‘Jizyah’ na 
inyong itatalaga na pag-aatas para sa kanila, na ibibigay sa inyo bilang kanilang 
ganap na pagpapasailalim at pagpapasakop. 


[402.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gd By gw 


30. Walang pag-aalinlangan, nakagawa ng pagtatambal sa Allah ang mga Hudyo, 
noong inangkin nila na si “Uzair (<8) ay anak ng Allah, at gayundin ang mga 
Kristiyano, noong inangkin nila na si ‘Isé (Hesus #4!) ay anak ng Allah, at ang 
pag-aangking ito ay inimbento nilang kasinungalingan mula sa kanilang mga 
sarili, at sila sa pamamagitan nito ay ginagaya nila ang mga sinasabi ng mga 
sumasamba ng iba bukod sa Allah na nauna sa kanila. Na isinumpa ng Allah ang 
lahat ng mga sumasamba ng iba bukod sa Kanya dahil sa kung paano sila lumihis 
sa katotohanan tungo sa kamalian. 


31. Itinuring ng mga Hudyo at mga Kristiyano ang kanilang mga Paham at ang 
mga Relihiyoso nila na mga Diyos na sinasamba at Panginoon, na nagpapanukala 
ng batas sa kanila at ito naman ay kanilang sinusunod, at tinatalikuran nila ang 
batas ng Allah (48), at itinuring nila si ‘Isa Al-Masih (Hesus ang Messiah %8\) na 
anak ni Maryam (Maria) na ‘ilah’ (o diyos na sinasamba), na kung kaya, siya ay 
sinamba nila, gayong sa katotohanan ay inutusan silang lahat ng Allah (4) ng 
paniniwala sa Kanyang Kaisahan at sumamba sa Bukod-Tanging ‘//ah’ na walang 
iba kundi Siya, ang Allah (8) — ‘Ld i-ld-ha il-la Huwa’ (walang sinumang diyos 
na sinasamba o bukod-tanging may karapatan at karapat-dapat lamang na 
sambahin kundi Siya). Luwalhati sa Kanya, Siya ay Malaya sa anumang 
iniimbento ng mga nagtatambal o sumasamba ng iba at mga naligaw. 


[403.] 


Sirah 9. At-Tawbah 


Eb ous a 


ark pb 


38 Yr) iSll8s S55 GS 
BASS oe ci Qi 2i 553 cS 


ae = 


Che Gosia de 


yt 
its 


4 


: - Cas cM cate eye e 


S48 @ ie, AGS 


are 


= Baptists EMCEE Css 
PCAN Ie Us ASA, jf 
HEA Mice, Ait 68 OB Hiss B 


a eicllsaiee Ieee 


fae 


‘Shue Ml austis Las Ge § 


Juz (Bahagi) 10 


* A per Pe 
Naot p55 JIG ANGI es 
< PAS AIIM mt 


(10 s+! Dh sll By ps 
32. Hinahangad ng mga walang 
pananampalataya sa __ kanilang 
pagtanggi upang patayin § ang 
Liwanag ng Allah na ‘Deen Al- 
Islam’ at pawalan ng saysay ang 
Kanyang mga katibayan at mga 
palatandaan sa Kanyang Kaisahan 
na dala-dala ni Muhammad (38), 
subali’t hindi ito pahihintulutan ng 
Allah (4) hanggang sa mabuo ang 
Kanyang ‘Deen,’ — na ang ibig 
sabihin ay hanggang sa maipahayag 
ang buong Rebelasyon ng Dakilang 
Qur’an - at lilitaw at 
mangingibabaw ang Kanyang Salita 
kahit ito ay kamuhian ng mga 
walang pananampalataya. 


33. Siya ang nagpadala ng Kanyang 
Sugo na si Muhammad (#8) na dala- 


3 Ceti nen, Ik iota a dala ang  Kabanal-banalan na 
& S Gali a4 ae a SGA  Qur’dn at ‘Deen’ ng Islam na 
Rica SaaS E Relihiyon ng Katotohanan, upang 
:, pangingibabawin Niya ito at mas 
magiging higit sa kataasan kaysa sa lahat ng mga relihiyon na gawa ng tao, kahit 
na ito ay kamuhian ng mga ‘Mushrikin’ — nagtambal 0 sumamba ng iba bukod sa 
Allah. 





34. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Walang pag- 
aalinlangang marami sa mga paham ng ‘AAlul Kitab’ na mga Hudyo at mga 
Kristiyano, at mga relihiyoso nila, ang kumakamkam sa kayamanan ng mga tao 
nang hindi makatarungan, katulad ng suhol at iba pa; at pinipigilan nila ang mga 
tao na pumasok sa Islam at hinaharangan nila ang Daan ng Allah. At yaong mga 
nagtatago ng kanilang mga kayamanan na hindi nila ibinibigay ang ‘Zakah’ nito, 
at hindi nila inaalis mula rito ang anumang karapat-dapat na ipamahagi sa 
nangangailangan, ipamalita mo sa kanila ang masidhing kaparusahan. 


35. Sa Araw ng Muling Pagkabuhay, ilalagay ang mga pira-pirasong ginto at pilak 
sa Apoy ng Impiyerno, at kapag matindi na ang init nito ay itatatak (o ihihero) ito 
sa mga mukha ng mga nagmamay-ari nito, sa kanilang mga tagiliran at sa 
kanilang mga likuran, at sasabihin sa kanila bilang pag-alipusta sa kanila: “/to ang 
kayamanan na inyong kinamkam sa inyong mga sarili at ginamit ninyo sa 
pagkontrol sa karapatan ng Allah, na kung kaya, lasapin ninyo ang masidhing 
parusa dahil sa kinagawian ninyong pangangamkam at pangunguntrol.” 


[404.] 


Sirah 9. At-Tawbah = Juz* (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gd By ge 


36. Katiyakan, ang bilang ng mga buwan sa batas ng Allah (4%) at sa nakatala sa 
‘Al-Lawh Al-Mahfoudh’ ay labingdalawang buwan, mula sa araw na nilikha ang 
mga kalangitan at ang kalupaan, at kabilang dito ang apat na Sagradong buwan na 
ipinagbabawal ng Allah (8) ang pakikipaglaban, ito ay: “Dhul Qa‘dah,’ ‘Dhul 
Hijjah, ‘Muharram’ at saka ‘Rajab.’ 


At ito ang Matuwid na ‘Deen’ (0 Relihiyon), na kung kaya, huwag maliin ang 
inyong mga sarili; na kayo ay makagawa ng mga kasalanan sa buwan na ito dahil 
mas matindi ang parusa sa mga kasalanan na nagagawa sa mga panahon na ito. At 
ang pagbabawal ng pang-aapi 0 pagsasagawa ng kasamaan sa mga panahong ito 
dahil sa matinding pinsala ang idinudulot nito sa tao ay hindi nangangahulugan na 
ipinahintulot ang pagsagawa nito sa ibang panahon. 


At makipaglaban kayo sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah, sa kanilang 
lahat-lahat, na katulad ng pakikipaglaban nilang lahat sa inyo, at dapat ninyong 
mabatid na ang Allah (4) ay kasama Niya ang mga may takot sa Kanya sa 
pamamagitan ng Kanyang pagtulong at pagtaguyod. 


[405.] 


Sirah 9. At-Tawbah 


37. Katiyakan, ang mga Arabo 
noong kapanahunan ng kamang- 
mangan, ang ginagawa _ nilang 
pagbabawal sa apat na mga 
sagradong buwan sa loob ng isang 
taon ay apat, na sila ang pumipili at 
nagtatakda, na ang mga yaon ay 
hindi batay sa mga itinakda ng 
Allah na mga _ pangalan, kaya 
ipinagpapaliban nila ang iba o di 
kaya ay inuusad naman ang iba, na 
pinaglilipat-lipat nila ayon sa 
kanilang pangangailangan sa 
pakikipaglaban, kaya katiyakang ito 
ay karagdagang paglabag sa Allah, 
na inililigaw ni ‘Shaytan’ sa 
pamamagitan nito ang mga walang 
pananampalataya, kaya  ipahi- 
hintulot nila na makipaglaban kapag 
inantala nila ang apat na buwan na 
ito sa unang taon, at ipagbabawal 
naman nila ang mga ito sa kasunod 
na taon; upang maitugma nila ang 


Juz (Bahagi) 10 


cs USCA aC a 
2 resets Fonte lacie Se isj2 8 
g Sb palScUlhs 
3 SINE Ope Mes Gy : 
A VIA oalp iL scizcn 


; nade 


(10 ++! 


capt peaieet ohsomriie 
@ Ly ps Vacaigcee Balas 


en ere 


a Cp Is Luts ely ety) ce 
a¢-% 4-7 
PJ LAGE eee ne Mie 


¢ a a » 
aes SN yeas aise Jy oO So5 


paca s 


fb basa BASIN. peldns 


335 Satay tials te, Caer 


OH ap os 


es Aa cyl Sa5 
Ki — pains os 


9 ds gl 8) gue 





apat na buwan, at ipahihintulot nila 

ang anumang ipinagbabawal ng Allah (4) sa mga buwang ito. Pinaganda sa 
kanila ni ‘Shaytan’ ang mga masasamang gawain. Ang Allah (4) ay hindi Niya 
ginagabayan ang mga walang pananampalataya tungo sa katotohanan 


38. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Ano ang 
nangyari sa inyo (bakit ganito ang inyong reaksyon) kapag sinabi sa inyo; na kayo 
ay magsitungo sa pakikipaglaban sa Daan ng Allah upang makipaglaban sa 
inyong mga kaaway, ay bakit kayo nagtatamad-tamaran at nananatili sa inyong 
mga tahanan? Higit na gusto ba ninyo ang makamundong buhay kaysa kasiyahan 
sa Kabilang-Buhay? At anuman ang inyong pagsasaya rito sa daigdig ay 
napakaliit na bagay lamang na may katapusan, subali’t ang kasiyahan sa 
Kabilang-Buhay na inihanda ng Allah (4) sa mga mananampalataya na 
nakipaglaban, ang higit na dakila sa pagiging biyaya na walang-hanggan. 


39. Kung kayo ay hindi magsisitungo, O kayong mga mananampalataya, upang 
makipaglaban ay ibababa ng Allah () ang parusa laban sa inyo, at sasanhiin 
Niya na magpalitaw ng ibang mga tao na makikipaglaban kapag sila ay inutusan, 
at susunod sila sa Allah (4) at sa Kanyang Sugo, at kailanman ay hindi ninyo 
mapipinsala ang Allah sa inyong pagtalikod sa pakikipaglaban, dahil Siya ay hindi 


[406.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gd By ge 


nangangailangan sa inyo at kayo naman ay nangangailangan sa Kanya. At anuman 
ang nais ng Allah (4) ay Siyang tiyak na magaganap. 


At ang Allah (4) ang ‘Qadeer’ — Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay sa 
pagtaguyod ng Kanyang ‘Deen’ at pagtulong sa Kanyang Propeta kahit kayo ay 
wala. 


40. O kayong mga kasamahan ng Sugo ng Allah, kung hindi kayo tutungo sa 
pakikipaglaban kasama siya, kapag kayo ay inutusan, at kung hindi kayo tutulong 
sa kanya, walang pag-aalinlangang siya ay pinangalagaan ng Allah (8) at 
Kanyang tinulungan sa araw na pinalayas siya sa kanyang bayan ng Makkah ng 
mga walang pananampalataya na mga Quraysh, siya at si Abu Bakr, sila ay 
nagtago roon sa kuweba sa malaking bundok, at noong sinabi niya sa kanyang 
kasama na si Abu Bakr, noong napuna (0 nakita) niya na ito ay natatakot: “Huwag 
kang mangamba, dahil ang Allah (&) ay katiyakang kasama natin sa Kanyang 
pagtaguyod at pangangalaga.” 


Na kung kaya, ibinaba ng Allah (4%) mula sa Kanya ang kapanatagan sa puso ng 
Sugo ng Allah at Kanyang tinulungan sa pamamagitan ng mga sundalo Niyang 
mga anghel na walang sinumang tao ang nakakakita at Kanyang iniligtas mula sa 
kanyang kalaban, at ipinahamak ng Allah (4) ang kanyang mga kalaban at 
Kanyang inaba (hinamak) ang salita ng mga walang pananampalataya. At 
pangingibabawin Niya ang Kanyang Salita sa pamamagitan ng pangingibabaw ng 
Islam. At ang Allah (4) ang ‘‘Azeez’ — Kataas-Taasan at Punung-Puno ng 
Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang kaharian, na ‘Hakeem’ — 
Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa sa Kanyang mga alipin. 


At sa ‘Ayah’ na ito ang dakilang katangian para kay Abu Bakr (2). 


[407.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 10 


10 +1) 9 ds gl 8) pew 
























Pe oe ag eae 


OO et RO a a as ) 5 
Mad PPS NS det PSE adoe de 


nde, 








< 
fe 


Fee. ‘ PO eagtbyee be 
‘Recipe irstrery (earirea ies) 
on eae Ch gr Ae ore 
or Coanya =. leon )'> ail as 
OIE SEA AIRES eres D570 714K5 





sc4 


CAEN A eas aki 
LMNANKEE SEI IAs Mie 
GM Bes) Das Ite 
ASALAgsed IL hon} 
BEBE EEG ASL ALAN F 
SANIT @ Dossiers 
es NAS a SIM LY 
SAID Son BELLS; 
PS KL a TE SGE 

D Sain wet acs isi 

















Cire Pm) PC Pacem at os PaO PMS 


41. Magsitungo kayo, O kayong 
mga mananampalataya upang 
makipaglaban tungo sa Daan ng 
Allah, mga _ kabataan, mga 
matatanda, sa kahirapan man at 
kaginhawahan at sa anumang 
katayuan ninyo, at gastahin ninyo 
ang inyong mga kayamanan sa 
Daan ng Allah, at makipaglaban 
kayo sa mga kumakalaban sa 
‘Deen’ ng Allah sa pamamagitan ng 
inyong mga kamay  upang 
mangibabaw ang Salita ng Allah, 
itong pagtungo ninyo at paggasta 
ninyo ay lalong nakabubuti kaysa sa 


inyong pagtatamad-tamaran, 
pagkontrol ng kayamanan 
(pagpigil), at ang inyong 


pagpapaiwan at di-pagsama, kung 
kayo ay kabilang sa mga may 
kaalaman hinggil sa kagandahan ng 
‘Jihad’ at ang gantimpala nito sa 
Allah (8), ay gawin ninyo. 


42. Ipinahiya ng Allah (8) ang grupo ng mga ‘Mundfigin’ (mapagkunwari) noong 
humingi sila ng pahintulot sa Sugo ng Allah upang magpaiwan at hindi sumama 
sa Labanan sa Tabuk, na Kanyang sinabi na kung ang kanilang pupuntahan ay 
malapit at madaling mapakinabangan ang ‘ghanimah’ ay susunod sila sa iyo, 
subali’t noong sila ay inanyayahan na makipaglaban sa mga Romano na nasa 
duluhan ng Sham sa Syria at sa panahon ng tag-init ay umatras sila, at hindi sila 
sumama, at tiyak na sila ay mangangatwiran kung bakit hindi sila sumama, na 
sumusumpa sila na sila ay talagang walang kakayahan, kaya, ipinahamak nila ang 
kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagsisinungaling at pagkukunwari, 
subali’t ang Allah (4) ang Siyang Ganap na Nakaaalam sa katotohanan na sila ay 
mga sinungaling sa anuman na kanilang mga ikinakatwiran. 


43. Pinatawad ka ng Allah (4%), O Muhammad (8), sa anumang nangyari sa iyo 
na hindi mo ginawa ang mas lalong nararapat dahil sa pagpapahintulot mo na 
manatili ang mga mapagkunwari at hindi sumama sa pakikipaglaban, ano ba ang 
dahilan kung bakit mo sila pinahintulutan na hindi sumama sa labanan? Ito ba ay 
para mapatunayan mo kung sila nga ay totoo sa kanilang pangangatwiran at 
malaman mo ang kanilang mga kasinungalingan? 


[408.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gd By ge 


44. Hindi ugali ng mga naniwala sa Allah, sa Kanyang Sugo at sa Kabilang- 
Buhay, na humingi ng iyong pahintulot para hindi sumama sa ‘Jihdd’ sa Daan ng 
Allah, sa pamamagitan ng kanilang buhay at kayamanan, kundi ito ay ugali ng 
mga ‘Mundfigin > (mapagkunwari), at ang Allah (4) ang Siyang ‘‘Aleem’ — 
Ganap na Nakaaalam kung sinuman ang tunay na natatakot sa Kanya (4) sa 
pamamagitan ng pagsasagawa sa mga ipinag-uutos at pag-iwas sa mga 
ipinagbabawal. 


45. Ang humihingi lamang ng pahintulot upang hindi sumama sa pakikipaglaban 
ay ang mga yaong hindi naniwala sa Allah at sa Kabilang-Buhay at hindi 
gumagawa ng kabutihan, at nagdududa ang kanilang mga puso hinggil sa 
katotohanan na dala-dala mo, O Muhammad (#2), na ito ay ang Islam at ang Batas 
nito, kaya sila sa kanilang pag-aalinlangan ay gulung-gulo ang kanilang mga 
kaisipan. 


46. At kung ninais lamang ng mga ‘Mundfigin’ na lumabas tungo sa ‘Jihad’ na 
pakikipaglaban na kasama ka nila, O Muhammad (#8), ay naghahanda na sila ng 
kanilang babaunin at pangangailangan, na katulad ng mga baon at mga sasakyan, 
subali’t ayaw ng Allah (4) na sila ay lumabas patungo roon, kaya itinakda Niya 
na magiging mabigat sa kanilang kalooban na sila ay umalis, samantalang ang 
gawaing ito ay ipinag-utos sa kanila, na kung kaya, sinabi sa kanila: “Manatili na 
lamang kayo sa inyong mga tahanan, kasama ng mga nanatili na mga may sakit, 
mga mahihina, mga kababaihan at mga kabataan.” 


47. Kahit lumabas pa sila na kasama ninyo, O kayong mga mananampalataya 
upang magpunyagi sa Daan ng Allah o makipaglaban sa mga kaaway ng Islam ay 
walang silang maidaragdag kundi mga kaguluhan sa inyong samahan at 
pagkahamak, at magmadali sila na magkalat ng mga paninira sa pagitan ninyo at 
pagkakaroon ng alitan sa isa’t isa, kaya nais nila na kayo ay ipahamak sa 
pamamagitan ng kanilang pagpanatili na hindi pagsama sa pakikipaglaban sa 
Daan ng Allah, at kasama ninyo, O kayong mga mananampalataya, ang ilan sa 
mga mapagkunwari na nagmamanman para sa kanila, upang iparating sa grupo 
nila ang mga pangyayari sa inyo. At ang Allah (4) ang ‘Aleem’ — Ganap na 
Nakaaalam ng mga ‘Mundfiq’ (mapagkunwari) at mga masasama, at sila ay 
papagbabayarin ayon dito. 


[409.] 


Sirah 9. At-Tawbah 


48. Katiyakan, ninais ng mga 
‘Mundfiqun’ na siraan ang mga 
mananampalataya sa kanilang 
‘Deen’ at pigilin sila upang ilayo sa 
Daan ng Allah noong Labanan sa 
Tabuk, at lumitaw ang kanilang 
pakana, at nagpakana sila ng mga 
bagay-bagay upang masira ang 
dala-dala mong Islam, na katulad 
ng ginawa nila sa Labanan sa 
~Uhud at sa Al-Khandagq, at patuloy 
ang kanilang mga pakana hanggang 
dumating ang tulong mula sa Allah 
(48), at pinangibabaw Niya ang 
Kanyang sundalo at itinaguyod 
Niya ang Kanyang ‘Deen,’ kahit na 
ito ay kamuhian pa ng mga 
‘“Mundfiqun’ o mapagkunwari. 


49. At mayroon sa mga ‘Mundfigin’ 
ang hihingi ng pahintulot na di 


Juz (Bahagi) 10 


: #D oP) yas Zen sb ee ccyieg 
HW :2 BE IK SESSILIS 


eth “ioe 
aaa 


mtedwolsgxs Be Ces & 
24 NCAR S72 At an C 
BNE EY. A tbl ee f 


(10 ++! 


SAIC 5S é 
OSLER SMe Ei B 
MOTB AY Joi ih5 
CepeaWi_ od ee Coys thic 
A Sols AP Sacs aicsg Kas BAD : 


7 9% 


WAI S163 Geshe : 
Sea roi 5G Sar 54i 


moe cate re sence of 7d 4s 


PNA 6 EME GIp ACH IE 


; eee 


wh -L ot 


SOO, 


“fer 


9 as SN 8) gus 


muna sila sasama sa pakikipaglaban 
sa mga kumakalaban sa Allah at 
kanyang sasabihin: “Huwag mo 
akong ilagay sa mga pagsubok, na katulad ng maaaring makapaglihis sa akin na 
mga kababaihan mula sa mga kalaban kapag nakita ko sila at kayamanan kung 
ako ay sasama sa pakikipaglaban.” Walang pag-aalinlangang sila ay nahulog sa 
malaking pagkasira na ito ay pagkukunwari. At katiyakang Impiyernong-Apoy 
ang nakapalibot sa mga hindi naniwala sa Allah, at sa Kabilang-Buhay ay walang 
sinuman sa kanila ang makaliligtas. 





= S osimnac etal SY 


50. Kung maganap sa iyo, O Muhammad (3), ang kabutihan na ikinatuwa ninyo 
at pagkakaroon ng ‘ghanimah’ ay nalulungkot naman ang mga ‘Munafiqun,’ at 
kapag nangyari naman sa iyo ang hindi kanais-nais na pagkatalo o kahirapan ay 
sasabihin nila: “Pinaplano muna namin ang isang bagay bago namin ito gagawin, 
na kung kaya, nailigtas namin ang aming mga sarili dahil sa hindi kami sumama 
kay Muhammad,” at sila ay aalis (tatalikod) na nagagalak dahil sa kanilang 
ginawa at dahil sa masamang nangyari sa iyo. 


51. Sabihin mo, O Muhammad (#8), sa kanila na hindi sumama sa pakikipaglaban 
sa mga kumakalaban sa Allah bilang pagpapawalang-halaga sa kanila at 
pagpapahiya: “Kailanman ay walang maaaring mangyari sa amin maliban na 
lamang sa kung ano ang itinakda ng Allah (&) sa amin at itinala Niya sa ‘Al- 
Lawh Al-Mahfoudh,’ na Siya ang tutulong sa amin laban sa aming mga kalaban, 


[410.] 


Sirah 9. At-Tawbah = Juz* (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gd By ge 


at sa Kanya lamang na bukod-tangi, ipinauubaya ng mga mananampalataya ang 
kanilang mga sarili.” 


52. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (8): “Naghihintay ba kayo sa amin ng 
anuman maliban sa isa sa dalawa, kami ay mamatay nang alang-alang sa Allah o 
di kaya ay magwagi kami laban sa inyo? Samantalang nag-aabang kami na 
puksain kayo ng Allah (&%) nang daglian na parusa mula sa Kanya o di kaya ay sa 
pamamagitan ng pagpatay namin sa inyo, na kung kaya, mag-abang kayo, dahil 
kami rin ay nag-aabang kasama ninyo, kung ano ang gagawin ng Allah sa amin 
oO Sa inyo.” 


53. Sabihin mo, O Muhammad (#8), sa mga ‘Mundfigin:’ “Gastahin na ninyo ang 
anumang inyong nais mula sa invong mga kayamanan, dahil gustuhin man ninyo 
ito o hindi, ay hindi pa rin tatanggapin ng Allah (8) sa invo ang anuman na 
inyong ginasta; dahil kayo ay mga lumabag sa Kanyang kagustuhan at lumabas 
sa Kanyang ‘Deen.’” 


54. At ang naging dahilan kung bakit hindi tinatanggap sa kanila ang kanilang 
mga ginasta dahil sa ang kinikimkim nila sa kanilang mga kalooban ay paglabag 
sa Allah (4) at pagpasinungaling sa Kanyang Sugo na si Muhammad (22). 


At hindi sila nagsasagawa ng ‘Salah’ kundi nang may katamaran at hindi sila 
gumagasta kundi sapilitan lamang dahil hindi nila hinahangad ang gantimpala ng 
Allah (4) sa mga ipinag-utos na ito at hindi rin sila natatakot sa Kanyang parusa 
dahil hindi naman talaga sila naniniwala sa Allah (8). 


[411.] 


Sirah 9. At-Tawbah 


wy > 


: oes a phn 


4 ny Ke Sit ale 
bey) z o Ayer ed 
: S55 pleaser LS 


AeA 2 Bos 


CLO AZID Cosas 


perretke 


: Tbe Dire sr cdlGi xs 


i BLS Sl bape sialy i 
YAS SKIS ANS SLES F 


Juz (Bahagi) 10 


(10 +1) Da gl 8) pe 
55. Na kung kaya, huwag kang 
mamangha, O Muhammad (2), sa 
kayamanan ng mga ‘Mundfigin’ at 
sa kanilang mga anak; dahil ang 
nais lamang ng Allah (4) ay 
parusahan sila rito sa daigdig sa 
pamamagitan ng kanilang 
pagsusumikap na makamtan ang 
mga ito at sa mga sakuna na 
nangyari rito (na ang ibig sabihin ay 
ang nangyari sa kanilang mga 
kayamanan at pamilya), dahil sa 


. este seca S. o“thiarsiaee : : : 
> — Suen © katunayan ay hindi naman sila 
por 


5 Lalo OSs MI 55 | umaasa ng gantimpala mula sa 
oy Fe ie bassaitycle Ciba: SiN Tah = Allah (4) sa mga  ganoong 
y ay fs 3 GE ©, pangyayari, at sila ay mananatili na 
) Jah a 3 3Su, yey 33 : 


os ee ‘ ganito at mamamatay na walang 
I 5 2 as SGN aia 3 ©} pananampalataya sa Allah at sa 
. od Bah Ares Gis i 


, SESAME »» Kanyang Sugo. 
SS Seah: % Bi his 2 rn > 56. Sumusumpa sila sa Allah (8), 
Sk a Sei EAM \ na mga ‘Mundfigtin’ ng 
yoe% 5 “Gueeen. kasinungalingan na sinasabi nila sa 
inyo na mga mananampalataya na 
sila ay kabilang sa inyo, subali’t hindi sila kabilang sa inyo, kundi sila ang mga 
taong duwag, kaya ang kanilang panunumpa ay para mapangalagaan lamang nila 
ang kanilang mga sarili laban sa inyo. 





57. Na kung kaya, kung may matatagpuan lang silang ligtas na lugar na 
mapapangalagaan sila o di kaya ay kuweba sa bundok na pagtataguan nila, o di 
kaya ay ‘tunnel’ o lagusan sa ilalim ng kalupaan na para mailigtas nila ang 
kanilang mga sarili mula sa inyo, ay tiyak na sila ay tutungo roon nang mabilisan. 


58. At mayroon sa mga mapagkunwari na sinisiraan ka sa pamamahagi mo ng 
kawanggawa (‘sadagah’), subali’t kapag binahaginan mo sila ay titigil sila sa 
kanilang pagsasalita, subali’t kapag wala silang bahagi (0 parte) ay kamumuhian 
ka nila at aakusahan. 


59. At kung sila na nag-akusa sa iyo sa pamamahagi mo ng kawanggawa ay 
nakuntento lamang sa anumang ibinigay ng Allah (4) sa kanila at ng Kanyang 
Sugo, at kanilang sinabi: “Sapat na sa amin ang Allah (8%), na walang pag- 
aalinlangang pagkakalooban kami ng Allah (8) mula sa Kanyang kagandahang- 
loob, at gayundin ng Kanyang Sugo mula sa ipinagkaloob ng Allah (4%) sa kanya, 
at kami sa katotohanan ay naghahangad na paluwagin ng Allah sa aming 


[412.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gS) 8) gw 


pamumuhay, at upang hindi na namin kakailanganin pa ang kawanggawa o 
kabahagi sa mga kawanggawa na ibinibigay sa mga tao.” Kung ganito ang 
gagawin nila ay higit na makakabuti sa kanila. 


60. Katiyakang ipinagkakaloob lamang ang ‘Zakah’ na obligadong kawanggawa 
para sa mga nangangailangan na mahihirap na talagang walang-wala (‘fuqara’), at 
sa mga mahihirap na hindi sapat ang anumang mayroon sa kanila sa kanilang 
pangangailangan (‘masdkin’), at doon sa mga inatasan para mangolekta ng 
‘zakah,’ at para sa mga hinihikayat ninyo ang kanilang mga puso: na tulad ng 
inaasahan na maging Muslim o pinatitibay ang kanyang pananalig o di kaya ay 
inaasahan na magiging kapaki-pakinabang sa mga Muslim, o di kaya ay mailayo 
siya sa masamang balakin laban sa mga Muslim; 


At ibinibigay din ito sa taong tinutubos niya ang kanyang pagkaalipin o 
pinapalaya niya ang kanyang sarili. 


At sa mga nabaon sa pagkakautang: dahil sa nalugi ang kanilang negosyo o di 
kaya ay dahil sa paggagarantiya niya sa utang ng iba sapagka’t hindi nito 
nabayaran ang inutang nito, o di kaya ay sa mga taong nabaon sa utang na hindi 
naman dahil sa kanyang kagagawan o pamiminsala, 0 sa masamang gawain o 
hindi sa kanyang pagiging bulagsak. 


At binibigyan din ng ‘Zakah’ ang mga nagpupunyagi o nakikipaglaban sa Daan 


pagpapalaganap nito at iba pa. 


At para sa manlalakbay na na-‘estranded’ o natigil sa isang lugar, na naubusan 
siya ng panggastos o baon. 


Ang pamamahaging ito ay obligasyon na ipinag-utos ng Allah (8) at Siya ang 
nagtakda nito. At ang Allah (8) ang ‘“Aleem’— Ganap na Nakaaalam kung ano 
ang makabubuti sa Kanyang alipin, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang 
Pangangasiwa at sa Kanyang batas. 


61. At mayroon sa mga mapagkunwari, ang mga tao na pinagsasabihin ang 
Propeta na Sugo ng Allah ng mga masasakit na salita, na kanilang sinasabi: “Siva 
sa katotohanan ay pinaniniwalaan niya kung anuman ang mga salita na kanyang 
naririnig,” sabihin mo sa kanila, O Muhammad (88): “Kativakang si Muhammad 
ay nakikinig, subali’t ang kanyang pinakikinggan lamang ay panay kabutihan, 
naniniwala siya sa Allah (§) at pinaniniwalaan niya ang mga mananampalataya 
sa anuman na kanilang sinasabi, at siya ay habag sa sinumang sumunod sa kanya 
at sa kanyang patnubay,” subali’t ang mga yaong sinisiraan ang Propeta (3) sa 
anumang kaparaanan na pananakit ay masidhing kaparusahan ang para sa kanila. 


[413.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gd) By gw 


LA i, 


62. Sumusumpa ang mga mapag- “i aa 
kunwari ng _ kasinungalingan, at DEDEDE ee 

nangangatwiran ng mga baluktot na 
katwiran upang masiyahan sa kanila 
ang mga mananampalataya, subali’t 
ang Allah (4) at ang Kanyang Sugo 
ay mas may karapatan na pasayahin 
nila sa pamamagitan ng paniniwala 
nila sa Allah (4) at sa Kanyang 
Sugo at sa kanilang pagsunod kung 
sila ay tunay na nananampalataya. 






















MO 47% gh pegs od Body tea Gg + -- fe 
Si ANC Assit 1" Casio ocd is 
“4 Watnesige oe CoN: 2h ayy all pak ter 1° 
8 4 3tis7 2+ ie 


@ Spits AD AUS ia & 
" Biel ire BAG SA tI ISS ‘ 


be! ik 5D Dy BE, Sai al 3 
Boal bes ee aie & 

y SEEN D St yBBK. 4255 
5 aS eae nes JS ealsicg = A 
1 AY ELEM S ATD Su 2 lea ‘A, ce 


iP eferr 7 Corte Rho oy 
wt SH Ny as UPN Ot tan Im 





63. Hindi ba batid ng mga 
mapagkunwari na yaon, na ang 
patutunguhan ng sinumang 
kumakalaban sa Allah (4) at sa 
Kanyang Sugo ay Impiyernong- 
Apoy, na ang para sa kanila ay 
walang-hanggang parusa roon, at ito 
ang matinding pagpapahamak, at 
kabilang sa pakikipaglaban sa Allah 
at sa Kanyang Sugo ay ang paninira 
sa Sugo ng Allah sa pamamagitan 
ng  pag-aalipusta at  paninira 
(pangalagaan nawa tayo ng Allah 4 sa mga ganitong gawain). 


2 wb aoe shes taSogshiMog iS 
ANZ AW) CoA | 2 
% sab aN Sas 4 


amar 735 <5. ea Site oe neh >) 
¥ A ¥, + (a 
a> iq > + 


cai ioe 





64. Nangangamba ang mga mapagkunwari na may ipapahayag na kabanata ang 
Dakilang Qur’an na patungkol sa kanila na nagsasaad ng anumang kinikimkim 
nila sa kanilang mga puso na paglabag sa Allah (8), sabihin mo sa kanila, O 
Muhammad (2): “Jpagpatuloy ninyo ang anumang ginagawa ninyong pag- 
aalipusta at paninira, dahil katiyakang ilalantad ng Allah ang katotohanan na 
kinatatakutan ninyo.” 


65. At kapag tinanong mo sila, O Muhammad (#8), kung ano ang paninira na 
sinasabi nila laban sa iyo, at sa iyong mga ‘Sahabah,’ tiyak na sasabihin nila: 
“Katotohanan, ang pinag-uusapan lamang namin ay mga bagay na wala sa 
aming kalooban ang manira (na ito ay sa salita lamang) at pagbibiruan,” sabihin 
mo sa kanila, O Muhammad (8): “At sa Allah (&&) ba at sa Kanyang mga talata 
at sa Kanyang Sugo ang inyong pag-aalipusta? ” 


66. Huwag na kayong mangatwiran, O kayong mga mapagkunwari, dahil walang 
kahalagahan ang inyong pangangatwiran, dahil katiyakang, nilabag ninyo ang 
Allah sa inyong mga sinasabing pag-aalipusta sa Kanya, kung patawarin Namin 
ang ilan sa inyo na taos-puso na humihingi ng kapatawaran at nagsisisi, ay 


[414.] 


Sirah 9. At-Tawbah = Juz* (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gd by ge 


paparusahan din Namin ang iba dahil sa kanilang sukdulang kasamaan bilang 
pagtanggi sa pamamagitan ng ganitong mga masasamang salita. 


67. Ang mga mapagkunwari na mga kalalakihan at mga kababaihan ay pare- 
pareho lamang sila sa kanilang paglantad ng paniniwala at pagkimkim ng 
pagtanggi sa Allah, ipinag-uutos nila ang pagtanggi sa Allah at paglabag sa 
Kanyang Sugo at ipinagbabawal nila ang paniniwala at pagsunod, at nakasara ang 
kanilang mga kamay bilang pagtanggi sa paggasta sa Daan ng Allah, na 
kinalimutan nila ang Allah (4), kaya hindi na nila pinupuri, na kung kaya, 
kinalimutan din sila ng Allah (8) sa pamamagitan ng pagkakait sa kanila ng 
Kanyang Awa, na kung kaya, hindi na sila ginabayan tungo sa kabutihan. 
Katotohanan, ang mga mapagkunwari ay naghimagsik at lumabag sa paniniwala 
sa Allah at sa Kanyang Sugo. 


68. Pinangakuan ng Allah (4) ang mga mapagkunwari na mga kalalakihan at mga 
kababaihan at ang mga walang pananampalataya, na katiyakang ang kanilang 
patutunguhan ay Impiyernong-Apoy na sila ay mananatili roon magpasawalang- 
hanggan, at ito ay sapat na para sa kanila; bilang parusa sa kanilang pagtanggi sa 
Allah at bilang pagsumpa ng Allah (48) sa kanila, at ang para sa kanila ay walang 
katapusang parusa. 


[415.] 


Sarah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gd) by gw 
eenliee “2 69. Katiyakan, ang mga gawain 


Pe Mee) BY aS Bore <b) By NES a 
‘ rer UCK AMIS Aa 


| stake Ke 


4+ 4 


By Sale: poe BEN i gale leet BLING ISA 


AabS: gles 54a SOG oe SAE 


BG Ghiggaic élsay ified 
ct ead - Sapo Si a OSssas 3M, re 
wy SAP NSS Psp 4 NG eg 
PASE A SIGS SN El 


S55 qaklsete Nps e 


By ACI H IGS SA EE 


5 Kihpssitias yest es % 


, AN garb mie Sila peas som to 


PSN Ds i 


ninyo, O kayong mga mapag- 
kunwari, na mga pag-aalipusta at 
pagtanggi sa Allah ay katulad din ng 
mga taong nauna sa inyo, na sila ay 
pinagkalooban ng lakas, 
kayamanan, mga anak, na mas higit 
kaysa sa inyo, at sila ay nagpaka- 
tamasa sa makamundong buhay at 
nagpakasaya sa anumang_ kapaki- 
nabangan at nagpakasarap. 


Na kung kaya, magpakasaya na rin 
kayo, O kayong mga mapagkunwari 
sa anumang parte o bahagi ninyo na 
kaligayahang may hangganan, na 
katulad din ng pagpapakasaya ng 


mga nauna sa inyo sa _ kanilang 
kasiyahan na may hangganan, at 
magpakahumaling kayo sa _pagsi- 
sinungaling laban sa Allah na 
katulad din ng pagpakahumaling ng 
mga nauna sa inyo, at sila sa ganito 
na kanilang pag-uugali ay nawalan 
ng saysay ang kanilang kabutihan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at sila 
ang mga talunan dahil sa pagpapalit nila ng kasiyahan sa Kabilang-Buhay ng 
kasiyahan sa daigdig. 


, Srschsaeipecasl pages "3 
me WS nasetoes eB a aise 
pore 


. pects sic vi6 Aa GSMS ‘ 
G LA Ress 4 





70. Hindi ba dumating sa kanila, na mga mapagkunwari ang kuwento hinggil sa 
mga naunang tao na katulad ng sambayanan ni Propeta Nth (Noah si), at mga 
angkan ni “Ad, at mga angkan ni Thamoud, at saka sambayanan ni Propeta 
Ibrahim (##2!), at saka yaong mga taga-Madyan at saka yaong mga sambayanan ni 
Propeta Lut (¢#!), nang dumating sa kanila ang mga Sugo, na dala-dala nila ang 
Rebelasyon at mga Talata ng Allah, ay tinanggihan nila, na kung kaya, ibinaba ng 
Allah (4) sa kanilang lahat ang Kanyang parusa, bilang kabayaran sa kanilang 
mga masasamang gawain, at hindi sila dinaya ng Allah (&), kundi sila ang 
nandaya sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagtanggi at paglabag. 


71. Ang mga mananampalataya, na mga kalalakihan at mga kababaihan na 
naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo ay nagtutulungan sila sa isa’t isa, inuutusan 
nila ang mga tao na maniwala at gumawa ng kabutihan, at pinagbabawalan nila 
ang mga tao na lumabag sa Allah at gumawa ng mga kasalanan, at isinasagawa 
nila ang pagsa-‘Salah,’ nagbibigay sila ng ‘Zakdah’ (obligadong kawanggawa), 
sinusunod nila ang Allah (4) at Kanyang Sugo at iniiwasan ang mga 


[416.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gd By ge 


ipinagbabawal sa kanila, sila ang tiyak na pagkakalooban ng Allah (4) ng habag 
sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila mula sa Kanyang parusa at pagpapasok sa 
kanila sa Kanyang ‘A/-Jannah’ (Hardin). Katiyakan, ang Allah (4%) ang ‘“Azeez’ — 
Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa 
Kanyang Kaharian, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang Panukala at 
mga Batas. 


72. Nangako ang Allah (4), sa mga mananampalataya na mga kalalakihan at mga 
kababaihan na naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo ng mga Hardin, na umaagos 
sa ilalim nito ang mga ilog at doon sila ay mananatili magpasawalang-hanggan, 
walang katapusan ang kaligayahan doon, at para (pa rin) sa kanila ay mga 
magagandang mansiyon sa mga Hardin ng ‘*‘Adn’ (Eden) na pananatilihan nila at 
ang Pagmamahal ng Allah (4) na higit at pinakadakila sa anumang kasiyahan na 
kanilang tinataglay. At ang pangakong ito na gantimpala sa Kabilang-Buhay ay 
siyang pinakadakilang tagumpay. 


[417.] 


Sirah 9. At-Tawbah 


73. O Propeta, makipaglaban ka sa 
mga walang pananampalataya (na 
kumakalaban sa Allah 0 
humaharang sa Daan ng Allah) sa 
pamamagitan ng lakas at sandata; at 
sa mga mapagkunwari sa pamama- 
gitan ng mga salitang katotohanan 
at mga katibayan, at maghigpit ka sa 
kanila, at ang kanilang 
patutunguhan ay Impiyernong-Apoy 
na napaka-samang hantungan. 


74. Sumusumpa ang mga mapag- 
kunwari sa Ngalan ng Allah (4) na 
wala silang anumang nasabi na 
nakasasama sa Sugo ng Allah at sa 
mga Muslim, subali’t katiyakang 
sila ay mga sinungaling; dahil 
walang pag-aalinlangang sinabi na 
nila ang mga salita ng pagtanggi sa 


Juz (Bahagi) 10 


(10 ++ 


= sf legate reg es 


A nOscatin ass 
mines , Be Negi iesa, ~ x 


4 ae? 7 {- | AG -- i 
ape AeA AS ‘ Miesusis 285 i 


re dali ols Ave Bp Fob sith f 
O47 4d 


AeA IG Gat aida § 
ap a FOO psi B 


a1 St 4°4404% Z 
Oswalt ep eclocpaea « ahs I, Uy 
Sohal MB. Ararod Sills 
IE? tO i 


Srecee oe 


aT, SL Fe gb ss ee 


Rss co AKolnceic gene es 


ANIM 555 AST € 
Encre EN a SLOT OD O onal § 
WEA AAG SN 3 ie ai & 


gc eroded 


9 ds SN 8) gus 


pagkatapos nilang tanggapin ito, at 3 

gumawa sila ng paraan para (x DeOG peepee 

ipahamak ang Sugo ng Allah na si 

Muhammad (3), subali’t hindi sila pinahintulutan ng Allah (4), at walang nakita 
ang mga mapagkunwari sa anumang ipinipintas nila at iniaakusa sa Propeta, kundi 
ang Allah (4) ay mas pinaburan ang Propeta at ang kanyang mga tagasunod, 
pinayaman sila sa pamamagitan ng pagbubukas ng Allah (4) sa Kanyang Propeta 
ng mga kabutihan at biyaya. 





Allah at tumalikod na sila sa Islam ahs * x 
O Alicea Seems Punts PAG me 


At kung sila na mga walang pananampalataya ay manumbalik lamang sa 
paniniwala at magbalik-loob sa Allah (4) ay ito ang makakabuti para sa kanila, 
subali’t kung sila ay tatalikod at mananatili sa kanilang kalagayan, ay paparusahan 
sila ng Allah ng masidhing parusa rito sa daigdig sa mga kamay ng mga 
mananampalataya, at sa Kabilang-Buhay naman ay Impiyernong-Apoy ang 
kanilang hahantungan, at walang sinuman ang makapagliligtas sa kanila at 
tagapagtaguyod na magpapalayo sa kanila mula sa parusa. 


75. At mayroon sa mga mahihirap na mga mapagkunwari na nangangako sa 
kanyang sarili: “Kung pagkakalooban lamang kami ng Allah ng yaman ay tiyvak 
na magbibigay kami ng ‘sadagah’ (kawanggawa), at gagawin namin ang 
anumang ginagawa ng mga mabubuting tao sa kanilang mga kayamanan, at 
susundin namin ang daan ng kabutihan.” 


[418.] 


Sirah 9. At-Tawbah = Juz* (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gd By gw 


76. Subali’t noong pinagkalooban sila ng Allah (4) mula sa Kanyang 
kagandahang-loob, ay nagmaramot sila sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng 
kawanggawa at hindi paggasta sa kabutihan, at sila ay tumalikod na lumalayo sa 
Islam. 


77. Na kung kaya, ang naging kabayaran ng kanilang gawain at naging bunga 
nito ay mas lalong tumindi ang kanilang pagkamapagkunwari, na hindi na nila 
kayang iligtas ang kanilang sarili mula rito, hanggang sa Araw ng Paghuhukom, 
dahil sa kanilang pagsira ng pangako na ipinangako nila sa kanilang mga sarili at 
dahil sa kanilang pagkukunwari at pagsisinungaling. 


78. Hindi ba nila alam na mga mapagkunwari, na ang Allah (&) ay batid Niya 
kung anuman ang kanilang kinikimkim sa kanilang mga sarili at kung anuman ang 
kanilang pinag-uusapan sa kanilang lihim na pagtitipun-tipon na mga pakana? At 
ang Allah (4) ang ‘‘Allamul Ghuyub’ — Ganap na Ganap ang Kanyang 
Kaalaman sa lahat ng mga lihim. Katiyakan, papagbabayarin sila sa kanilang mga 
ginawa na naitala laban sa kanila. 


79. At bukod sa pagiging maramot ng mga mapagkunwari ay hindi ligtas ang 
mga nagbibigay ng mga kawanggawa sa kanilang paninira at pag-aalipusta; na 
kung kaya, kapag nagbigay ang mga mayayaman na mga Muslim ng maraming 
kawanggawa ay inaakusahan ng mga mapagkunwari sila na mga mayayaman ng 
pagpapakitang-tao lamang, at kapag nagbigay ng kawanggawa ang mga mahihirap 
ayon sa kanilang kakayahan ay minamaliit nila ito, at kanilang sinasabi bilang 
pagmamaliit: “Ano naman ang magagawa nitong kawanggawa_ na _ ibinibigay 
ninyo?” Kaya, mamaliitin din sila ng Allah (4) at ang para sa kanila ay 
masidhing kaparusahan. 


[419.] 


Sirah 9. At-Tawbah 


BANS 
. LOOP Pe 


piso nie fant 


EAE: 
wee A 

s 2 

be! ta ee Sete “4 


p aesh lace palace sab 
i SANE Boe Si Mc evah ; 
WALA Sal Gail) A5 tile eis, k 

BEER AN Gah cos i a 
USS AK cat Sess Bic & 


4 BEIsac5 6 


4O77 36 


1S ae Cie 
BSE SS oS ass “ 


ee 4+ 40 ce 


, sss pa A Sat acest r 


2 AVWNSE GOEIGY aud ie : 
4 Lopes A5N5G3. Asap ath lod 3 wri lee 2856 > 


3 re sactilt ats ais Ala sy; @ “ 
oe save pr exepadite 

3 2} D8 Bie SONG 2 
A 77°34 td “4.4 


; EAA SEU SACOG 5 


~ 


4 


as ene 5 


Juz (Bahagi) 10 


(10 s+! Dh sl By ps 
80. Ihingi mo man ng kapatawaran, 
O Muhammad (%), ang mga 
mapagkunwari o hindi, kailanman 
ay hindi na sila patatawarin pa ng 
Allah (4), kahit na pauli-ulit mo 
silang ihingi ng kapatawaran; dahil 
katiyakang sila ay hindi naniwala sa 
Allah at sa Kanyang Sugo. At hindi 
ginagabayan ng Allah (4) ang 
sinumang naghimagsik at lumabag 
sa Kanyang kagustuhan. 


81. Natuwa ang mga yaong nagpa- 
iwan noong hindi sila sumama sa 
Sugo ng Allah, na sila ay nanatili sa 
Madinah bilang paglabag sa Sugo 
ng Allah at kinamuhian nila ang 
pagpupunyagi at pakikipaglaban 
kasama ang Propeta sa 
pamamagitan ng kanilang mga 
kayamanan at ng kanilang mga 
sarili sa Daan ng Allah, at sinabi 
nila sa isa’t isa: “Huwag kayong 





magsitungo sa kainitan ng araw,” at 
ang Labanan sa Tabuk ay nangyari sa panahon na matindi ang kainitan. Sabihin 
mo sa kanila, O Muhammad (28): “Ang Impiyernong-Apoy ang mas matindi ang 
kainitan kung ito ay naiintindihan lamang nila!” 


82. Hayaan mo sila na mapagkunwari na nagpaiwan, na magtawa nang 
pansamantala dahil sa kanilang di-pagsama sa Labanan sa Tabuk na ito ay bahagi 
ng pansamantalang kasiyahan dito sa buhay sa daigdig na may katapusan, at sila 
ay iiyak nang lubusan sa Impiyernong-Apoy; bilang kabayaran sa kanilang 
nagawa rito sa daigdig na pagkukunwari at paglabag. 


83. At kapag sinanhi ng Allah (4) na ikaw ay makabalik, O Muhammad (3), 
mula sa iyong pakikipaglaban, tungo sa mga mapagkunwari na nanatili sa 
kanilang pagiging ipokrito, at sila ay hihingi ng pahintulot na sumama sa iyo sa 
iba pang labanan pagkatapos ng Labanan sa Tabuk ay sabihin mo sa kanila: 
“Kailanman ay hindi na kayo sasama pa sa akin sa anumang labanan ni 
makipaglaban sa sinumang kaaway na kasama ako; dahil katotohanang higit na 
ginusto ninyo ang magpaiwan sa unang pagkakataon, na kung kaya, manatili na 
kayo, kasama ng mga yaong nagpaiwan na hindi sumama sa pakikipaglaban na 
kasama ang Sugo ng Allah.” 


[420.] 


Sirah 9. At-Tawbah = Juz* (Bahagi) 10 (10 + +1 D ds gd by ge 


84. At huwag mong isagawa ang ‘Salah’ (‘Jandzah’), kailanman, O Muhammad 
(38), sa sinumang mamatay mula sa mga ‘Mundfigin’ 0 mapagkunwari, at huwag 
kang tumayo sa kanyang libingan upang ipanalangin siya; dahil katiyakang sila ay 
hindi naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, at sila ay namatay na mga 
naghimagsik at hindi sumunod sa Allah. At ganito ang batas sa sinumang kilalang 
mapagkunwari. 


85. At huwag kang mamangha, O Muhammad (), sa kayamanan nila na mga 
‘“Mundfiqin’ at sa kanilang mga anak, dahil katiyakang nais lamang ng Allah (4) 
na sila ay parusahan dito sa daigdig dahil sa kanilang matinding pagsusumigasig 
sa paghahangad ng makamundong bagay; at kinamatayan nila ang hindi 
paniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo 


86. At noong ipinahayag ang ‘Surah’ o kabanata ng Dakilang Qur’an kay 
Muhammad (#), na nag-uutos ng paniniwala sa Allah (4) at pagiging dalisay sa 
layunin para rito at pakikipaglaban kasama ang Sugo ng Allah (#), ang mga 
nakaririwasa sa buhay na mga ‘Mundqifin’ ay humingi ng pahintulot sa tyo, O 
Muhammad (3), na kanilang sinabi: “Pabayaan mo na kami na kasama ng mga 
yaong nanatili na hindi kayang sumama sa pakikipaglaban.” 


[421.] 


Sirah 9. At-Tawbah 


87. Kuntento na sila na mga 
‘“Mundfiqun’ ng _ kahiya-hiya sa 
kanilang mga sarili, na sila ay 
manatili sa kanilang mga tahanan 
kasama ang mga kababaihan, mga 
kabataan at saka ang mga yaong 
may kapansanan, at isinara ng 
Allah (4) ang kanilang mga puso; 
dahil sa kanilang pagiging mapag- 
kunwari at hindi pagsama_ sa 
pakikipaglaban kasama ang Sugo 
ng Allah sa Daan ng Allah, dahil sa 
hindi nila naiintindihan kung ano 
ang makabubuti para sa kanila. 


88. Kung hindi man sumama sa 
pakikipaglaban ang mga 
‘Mundfigin, ay  katotohanang 
nakipaglaban ang Sugo ng Allah 
(%) at kasama ang mga 
mananampalataya sa pamamagitan 


Juz (Bahagi) 10 


‘ PN e aly GM ned A55ail Be 


(10 ++ 


Ou S eos ae 
an x 


a 
4 


By cia sih t ih hag 
2 SAID saad; 
| SDI As sass NGS 
BASS ASH OA She 


+ 


74444 Hh 


| NEL SSE GUE ADB 


Ci por sth oe 7 bre AS *-35 
] Ana stl pillar Ati ey B 


myn tA A cet cata ie 
i Nei wis His 


BAAN # Os iscviiaigc & 


S hen Fe ee ete te ed cece Ke ( 
BO) SSbl to 3 eS OT 


9 ds gl 8) gw 


NK EPS 
ni edie Bhar Pr etter Sos) Ft we eS 
, Me ee dee bs MISES ll,S5 : 
4, eer, ter A ae un ze i 
BAAS IAN SID ON 


a 
Steeler oo ites 


le 


ng kanilang kayamanan at kanilang 9 “% Di ea aw 
mga sarili, at sila ay magkakamit Rae 
ng tulong at mga mabubuting 

bagay dito sa daigdig, at Hardin at karangalan naman sa Kabilang-Buhay, at sila 
ang magkakamit ng tunay na tagumpay. 


Sit ee eo 


ES eet 





89. Inihanda ng Allah (#8) para sa kanila sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang mga 
Hardin na may umaagos na mga ilog sa mga ilalim ng mga puno nito, sila ay 
mananatili roon magpasawalang-hanggan. Ito ang dakilang tagumpay. 


90. At dumating ang grupo na mula sa mga Bedouin na Arabo na nakatira sa 
disyerto sa mga karatig ng Madinah na humihingi sila ng pahintulot na 
nangangatwiran sa Sugo ng Allah (8) at isinasaad nila kung anuman ang kahinaan 
nila at kakulangan nila sa lakas upang sumama sa pakikipagdigma, at nanatili 
naman ang ibang grupo ng mga tao nang wala silang kadahilanan na ipinapakita 
kundi pagmamatigas lamang laban sa Sugo ng Allah (%). Walang pag- 
aalinlangan, matatamasa ng mga walang pananampalataya mula sa kanila ang 
masidhing parusa rito sa daigdig na pagkamatay, at sa Kabilang-Buhay naman ay 
Impiyernong-Apoy. 


91. Sa kanila na may mga sapat na kadahilanan na katulad ng mga mahihina, mga 


maysakit, mga mahihirap, na walang kakayahan na tustusan ang kanilang 
pangangailangan sa kanilang pakikipaglaban, ay walang kasalanan ang kanilang 


[422.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 10 (10 «+1 D ds gS By ge 


pagpapaiwan, kapag sila ay taos-puso na naniwala sa Allah (4) at sa Kanyang 
Sugo at isinasagawa ang Kanyang batas. 


Walang anumang batayan upang sila ay pagbintangan o parusahan ang sinuman 
na gumagawa ng kabutihan na hindi niya nakayanan na makipaglaban kasama ang 
Sugo ng Allah (#8), dahil mayroon silang sapat na kadahilanan, hangga’t sila ay 
sumusunod sa Allah (%) at sa Kanyang Sugo. At ang Allah (4) ang ‘Ghafour’— 
Ganap na Mapagpatawad sa mga mabubuti, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at 
Ganap na Mapagmahal sa kanila. 


92. At ganoon din, walang kasalanan ang mga yaong dumating sa iyo, O 
Muhammad (%), na humihingi ng tulong upang matustusan ang kanilang 
pangangailangan sa kanilang pakikipaglaban, na sinabi mo sa kanila: “Wala 
akong kakayahan na matustusan ang inyong mga pangangailangan upang 
makasama kayo sa labanan,” at tumalikod sila na umaapaw ang mga luha sa 
kanilang mga mata sa matinding pagdadalamhati dahil sa hindi nila natamo ang 
malaking karangalan at gantimpala ng pakikipaglaban sa Daan ng Allah, 
sapagka’t wala silang natagpuan na panustos upang sumama sa pakikipaglaban sa 
Daan ng Allah. 


93. Sa katunayan, ang kasalanan at paninisi ay sa kanila na mga mayayaman na 
dumating sa tyo, O Muhammad (#2), na humihingi ng pahintulot na payagan sila 
na hindi sumama, at sila ang mga mapagkunwari na mga mayayaman na pinili 
nila na manatili kasama ang mga kababaihan at ang mga may kapansanan, at 
isinara ng Allah (4) ang kanilang mga puso ng pagka-ipokrito, na kung kaya, 
hindi na ito papasukin ng paniniwala, dahil sa hindi nila batid ang masamang 
idinudulot ng kanilang hindi pagsama sa iyo, at pag-iwas nila sa pakikipaglaban. 


[423.] 


Sarah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 11 Al s+! D ds St By gw 


eal Sekt 94. Mangangatwiran ng mga 
: : kasinungalingan sa inyo, O kayong 
mga mananampalataya, ang mga 
hindi sumama sa_pakikipaglaban, 
laban sa mga walang pananam- 
palataya, sa pagkabalik ninyo mula 
sa inyong pakikipaglaban sa Tabuk, 
sabihin mo sa kanila, O Muhammad 
(3): “Huwag na kayong 
mangatwiran dahil kailan man ay 
hindi namin paniniwalaan ang 
inyong mga_ sinasabi, katiyakan, 
pinauna na sinabi ng Allah (&&) sa 
amin ang hinggil sa inyo bilang 
pagpapatunay sa amin ng inyong 
kasinungalingan. 






rN 
Ps 


a “ CPS 4 ah 
«ft vor % DE xe arr, 3% fee 
SEY SALES YS 
, c orto ssteerec os 27 2 Of 


A AABH B07 Sec css 


ot 74% é - 
i cel Le Use y49 aul ff 
ms od ec Arecestw, 4 ae os 4\¢- 
yale SSMS, Ka GH, 


dosh reeled ot 
g ahs ee es Lele ff 
a MA pes Na pales | 

A NG hia Ge END & 
f SOSA vib Seatac § 
fA Se Bit ke AT f 
| SH OA ei cab sat ik 
B25 SIU ah Bn 
BAN Mea ite tk 


Amy CBAC ZT) Bree aazt a at. oe 537 I 
B: Beara alk oe 24) ~ 







i> A sin C0FY o06 
Peers AES “a ees 




















“Walang pag-aalinlangan, mina- 
matyagan ng Allah (&) at ng 
Kanyang Sugo ang inyong gawain, 
kung kayo ay magbabago at 
magsisisi mula sa inyong pagka- 
mapagkunwari, o di kaya ay 
magpatuloy pa rin kayo, ay walang 
pag-aalinlangan na ilalantad sa mga tao ang inyong mga gawain dito sa daigdig, 
pagkatapos kayo ay ibabalik pagkatapos ng inyong kamatayan tungo sa Kanya na 
walang anumang maililihim sa Kanya mula sa anumang nakatago o nakalantad 
hinggil sa inyo, at isasalaysay Niya sa inyo ang lahat ng inyong mga gawain at 
kayo ay papagbabayarin ayon dito.” 









5 5 La + 1 
Cars > 823 Cand BS Cand SS Cand OS Cap 22 Cand Oh ve 


95. Walang pag-aalinlangan, susumpa sa inyo sa Ngalan ng Allah (4), ang mga 
‘Mundfiqun’ 0 mapagkunwari — na mga nagsisinungaling at nangangatwiran — 
kapag kayo ay nakabalik na sa kanila mula sa labanan; upang pabayaan na ninyo 
sila at hindi na tatanungin, na kung kaya, iwasan ninyo sila at huwag pansinin 
bilang pag-alipusta sa kanila, walang pag-aalinlangan, marurumi ang kanilang 
mga kalooban, at ang kanilang patutunguhan sa Kabilang-Buhay ay Impiyernong- 
Apoy bilang kabayaran sa anuman na kanilang nagawang mga kasalanan at 
pagkakamali. 


96. Sumusumpa sa inyo, O kayong mga mananampalataya, sila na mga 
‘Mundfiqun’ bilang pagsisinungaling; upang masiyahan kayo sa kanila at kung 
masiyahan kayo sa kanila dahil hindi ninyo batid na sila ay nagsisinungaling, ay 
katiyakang ang Allah (4%) ay hindi nasisiyahan sa mga taong naghimagsik at hindi 
sumunod sa Kanya at sa Kanyang Sugo. 


[424.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 11 1 s+ D ds gd) by gw 


97. Ang mga Bedouin na Arabo na nakatira sa mga malalayong lugar ng disyerto 
ay mas matindi ang kanilang pagtanggi at pagkamapagkunwari kaysa sa mga 
nakatira sa lunsod, at ito ay dahil sa katigasan ng kanilang mga puso at pagkalayo 
nila sa anumang kaalaman at sa mga may alam, at gayundin sa mga umpukan ng 
mga pagpapayo at pagpapaalaala, na kung kaya, sila ang mas hindi nakaaalam sa 
hangganang itinakda ng Allah at sa anumang ipinahayag ng Allah (4) na mga 
batas at mga alituntunin. At ang Allah (4) ang Siyang ‘Aleem’ — Ganap na 
Nakaaalam sa kalagayan nilang lahat, ang ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa 
pangangasiwa sa Kanyang mga alipin. 


98. At mayroon sa mga Bedouin ang naghahangad mula sa anumang kanilang 
ginasta sa Daan ng Allah bilang multa at pagkatalo, na hindi naman talaga 
naghahangad ng anumang gantimpala mula sa Allah, at hindi upang mailigtas ang 
kanyang sarili mula sa parusa sa Kabilang-Buhay kundi siya ay nag-aabang na 
mangyari sa inyo ang mga kalamidad at mga kapinsalaan, subali’t ang 
pagkahamak ay sa kanila nangyari at hindi sa mga Muslim. At ang Allah (4) ang 
‘Samee~’ — Ganap na Nakakarinig sa anuman na kanilang mga sinasabi, na 
‘“‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa kanilang mga masamang layunin. 


99. At mayroon din sa mga Bedouin, na naniniwala sa Allah at sa Kanyang 
Kaisahan at naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli pagkatapos ng kamatayan, at 
gayundin sa gantimpala at parusa, at inilaan niya ang kanyang ginagasta sa 
pakikipaglaban sa (mga kumakalaban sa Allah na) mga walang pananampalataya 
bilang paghahangad ng pagmamahal ng Allah (4), at upang ito ay maging daan 
ng pagpapanalangin ng Propeta para sa kanya, dapat mong mabatid na ang mga 
ganitong gawain ang magpapalapit sa kanila sa Allah (4), at magiging dahilan ng 
pagpapapasok ng Allah (4) sa Kanyang ‘Al-Jannah’ (Hardin). Katiyakan, ang 
Allah (4) ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa anuman na nagawa nilang 
mga kasalanan, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa 
kanila. 


[425.] 


Sirah 9. At-Tawbah 


100. At ang mga yaong naunahan 
ang mga tao tungo sa paniniwala sa 
Allah (4%) at sa Kanyang Sugo na 
mga ‘Muhdjiroun’  (nangibang- 
bayan) na iniwan nila ang kanilang 
sambayanan at ang mga pamilya at 
sila ay nagtungo sa Tahanan ng 
Islam, at ang mga Ansar na sila ang 
tumulong sa Sugo ng Allah (3) 
laban sa kanilang mga kalaban na 
mga walang pananampalataya, at 
gayundin ang mga mabubuting 
sumunod sa kanila sa paniniwala at 
mga salita at mga gawa sa 
paghahangad ng pagmamahal ng 
Allah (4), ay sila ang mga yaong 
kinalugdan ng Allah dahil sa 
kanilang pagsunod sa Allah (4) at 
sa Kanyang Sugo at minahal nila 


Juz (Bahagi) 11 


1 +1) 


epter © BK = “ss 
y ‘Seg MagossEM Bh 3 
; : ey 
‘ae Stil 9 ot G5 gS hae ‘ 
> tol Nese yy 


JSG be Sede a 


rivstente - 


Absa ass 


ene oy 


A siti 


i 2 Monee Tee Ate : 
RINSE i Tal 5S det re 


WOES BSICR AH BAUM See 
eS ae a re ee ‘ 


“erer b 


; es 


pst t4¢ 


Oe Sipe aN oleae C or SON Be. iG 


eer 
= lost Lue oe fo ts A cig, 


EeSS Anak valece ual spe aile oF 


eee 


Riera ot 77-4 Seah 85 SD A. 4 AaNoial ral eS 


ey yee Aver 


, MAAR sep Sis r 


D ds SN 8) gue 


ang Allah (4) dahil sa masaganang a 
gantimpala na ipinagkaloob sa AGAS SAD @ shies Be i 
kanila dahil sa kanilang pagsunod at Q 2s Leal ee ~4 
paniniwala. A POLK A 





Inihanda Niya para sa kanila ang 

mga Hardin na may umaagos na mga ilog sa ilalim nito na sila ay mananatili roon 
magpasawalang-hanggan, at ito ang dakilang tagumpay. Sa ‘Ayah’ o talatang ito, 
ang pagpaparangal sa mga ‘Sahdbah’ at papuri sa kanila; na kung kaya, ang 
paggalang sa kanila ay bahagi ng pananampalataya. 


101. Mayroon sa mga taong naninirahan sa palibot ng Madinah ay mga Bedouin 
na mga mapagkunwari at mayroon ding ilan sa mga taga-Madinah ang patuloy na 
nagpumilit sa kanilang pagkukunwari; at lalo pang naging matindi ang kanilang 
paglabag dahil lingid sa iyong kaalaman, O Muhammad (8), ang hinggil sa 
kanila, subali’t Kami ay Ganap na Nababatid Namin, na kung kaya, walang pag- 
aalinlangan, paparusahan Namin sila ng dalawang beses: sa pagpatay sa kanila at 
pagbihag sa kanilang mga kababaihan at pagpapahiya sa kanila rito sa daigdig at 
sa pagpaparusa sa kanila sa kanilang libingan pagkatapos nilang mamatay, 
pagkatapos sila ay ibabalik sa Araw ng Muling Pagkabuhay tungo sa kasindak- 
sindak na kaparusahan sa Impiyernong-Apoy. 


102. At ang iba naman sa kanila na nanirahan sa Madinah at sa mga karatig-pook 
nito, ay mga umamin ng kanilang pagkakasala at ito ay kanilang pinagsisihan at 
nagbalik-loob sila, na magkahalo ang kanilang mabuting gawa na katulad ng 
pagbabalik-loob, pagsisisi at pag-amin ng kasalanan at iba pang mga kabutihan; 
na ang masamang gawain naman nila ay katulad ng hindi nila pagsama sa Propeta 


[426.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 11 1 s+ D ds gd By ge 


sa pakikipaglaban at iba pang mga pagkakamali, na maaaring ang Allah (4) ay 
gabayan sila upang magbalik-loob at ito ay tatanggapin para sa kanila. Katiyakan, 
ang Allah (4) ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa Kanyang mga alipin, 
na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 


103. Tanggapin mo, O Muhammad (#), ang mga kayamanan nila na mga 
nagsipagsisi na naghalo ang kanilang mga mabuting gawa at mga masamang 
gawa bilang kawanggawa mula sa kanila upang sila ay linisin mula sa dungis ng 
kanilang pagkakasala, at sila ay mapalayo mula sa antas ng mga mapagkunwari 
tungo sa antas ng mga malilinis at dalisay, at ihingi mo sila ng kapatawaran sa 
kanilang mga pagkakasala upang sila ay mapatawad, dahil katiyakang ang 
panalangin mo para sa kanila at paghingi mo ng kapatawaran ay bilang habag at 
kapanatagan para sa kanila. At ang Allah (%) ang ‘Samee’’? — Ganap na 
Nakakarinig sa lahat ng panalangin at salita, na ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam 
sa kalagayan ng Kanyang mga alipin at sa kanilang mga layunin, at gagantihan 
ang bawa’t isa ayon sa kanyang gawa. 


104. Hindi ba alam ng yaong hindi sumama sa pakikipagdigma at ng iba pa sa 
kanila, na ang Allah (4) sa katotohanan ang Bukod-Tanging tumatanggap ng 
pagbabalik-loob ng Kanyang mga alipin, at tumatanggap ng mga kawanggawa at 
Kanya itong ginagantimpalaan; at walang pag-aalinlangang ang Allah (8) ang 
Siyang Bukod-Tanging ‘At-Tawwab’ — ang Tagapagpatawad at Tagapagtanggap 
sa Kanyang mga alipin kapag sila ay bumalik sa pagsunod sa Kanya, na ‘Ar- 
Raheem’ — ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila kapag sila ay 
nagbago tungo sa Kanyang kagustuhan? 


105. Sabihin mo, O Muhammad (#8), sa kanila na mga mapagkunwari at sa mga 
katulad nila: “Gawin na ninyo ang anumang nais ninyong gawin! Walang pag- 
aalinlangang makikita ng Allah (4) ang inyong mga gawa at (gayundin) ang 
Kanyang Sugo at ang mga mananampalataya, at lilitaw at lilitaw ang 
katotohanan hinggil sa inyo. At walang pag-aalinlangan, na kayo ay babalik sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay tungo sa Kanya na Ganap na Nakaaalam (Allah 8) 
ng inyong inilihim at inyong inilantad, at isasalaysay sa inyo ang anuman na 
inyong nagawa. At ito ay bilang pagbabanta at babala sa sinumang nanatili sa 
kanyang pagkakamali at paglabag.” 


106. At mayroon sa kanila na mga hindi sumama sa inyo sa Labanan sa Tabuk 
ang pinapaghintay sa kung ano ang magiging Hatol ng Allah (8) para sa kanila; 
upang pagpasiyahan ng Allah (4) ang Kanyang pasiya, at sila ang mga yaong 
pinagsisihan ang kanilang mga gawa, na sila ay sina: Murarah Ibnur Rabi ah, 
Ka‘ab Ibnu Malik, at Hilal Ibnu Umayyah; na sila ay maaaring parusahan ng 
Allah (4%) at maaari rin namang patawarin. At ang Allah (8) ang ‘“‘Aleem’ — 
Ganap na Nakaaalam sa sinumang karapat-dapat na parusahan o patawarin, na 
‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa lahat ng Kanyang mga sinasabi at mga 
ginagawa. 


[427.] 


Sirah 9. At-Tawbah 


107. At ang mga mapagkunwari na 
nagtayo ng Masjid; upang 
ipahamak ang mga mananam- 
palataya at bilang pagtanggi sa 
Allah, at paghihiwa-hiwalayin ang 
mga mananampalataya; upang mag- 
‘Salah’ ang ilan sa kanila roon at 
iwan ang Masjid Quba na 
pinagdarasalan ng mga Muslim, 
nang sa gayon ay magkasalungatan 
ang mga Muslim at magkawatak- 
watak dahil dito; at bilang himpilan 
sa sinumang naghamon ng labanan 
sa Allah at sa Kanyang Sugo noon, 
na ito ay si Abu ‘Amer na 
masamang monghe na gagawin 
niya itong sentro o lugar ng pakana 
laban sa mga Muslim, at 
sumusumpa sila na mga 
mapagkunwari na sila raw sa 
katotohanan, ay walang anumang 


Juz (Bahagi) 11 


GANA 3 


AC AP Ae 
wm Ak 


; Ah sactce 


1 +1) 


‘ Cig ENE Sag e 
a Monti psa otic : 
2 bal on a age Lab GAINES 4 
3 Beachy oye ‘ 
By 44s Sees eS ee : 


mM Ae ehaes 
fk 


AG ~o-i a WSs ce O by 


a apel 


Sy gies al Ks 


Sales Vegsons MN —nE we F 


BS Ae 40 


B san vat Spey JAGR ‘ 


feet 


, oe Baste sal = 


LSS wisi AST cyte fl 
NSM 


BSB ore ce 


‘ea SL CacRKiaInsa : 


Ar hr 


i belies, r 


{ are “ce 


~ bail<n. RU ea, 


9 ds gl 8) gus 


esse 


masamang balakin sa pagtatayo nito 
kundi kabutihan at bilang awa sa 
mga Muslim at upang maluwagan 
ang mga mahihina na hindi nila kayang maglakad tungo sa Masjid Quba’, subali’t 
ang Allah (4) ay tumitestigo na sila ay sinungaling sa kanilang panunumpa. Na 
kung kaya, sinira ang Masjid na yaon at sinunog. 


" SB inf Rel : 


> Karo Ney 





108. Kailanman ay huwag kang titindig, O Muhammad (28), upang magsagawa ng 
‘Salah’ sa Masjid na yaon, dahil walang pag-aalinlangang ang Masjid na itinayo 
batay sa pagkatakot sa Allah (4) sa una pa lamang pagkakataon ay ang Masjid 
Quba’, na rito mo nararapat isagawa ang iyong pagsa-‘Salah,’ dahil nasa Masjid 
na yaon ang mga kalalakihan na nais nilang maglinis sa pamamagitan ng tubig 
mula sa anumang karumihan, na tulad din ng kanilang paglilinis mula sa 
pagkatakot sa Allah (4) at paghingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at 
kasamaan. At ang Allah (4) ay nagmamahal sa mga taong malilinis. At kung ang 
Masjid Quba* ay itinayo batay sa pagkatakot sa Allah () sa unang araw pa 
lamang na ito’y itinayo, gayundin o higit pa ang Masjid ng Sugo ng Allah. 


109. Hindi maaaring magkatulad ang sinumang nagtayo ng kanyang tahanan 
batay sa pagkatakot sa Allah (4), pagsunod sa Kanya at paghahangad ng 
Kanyang pagmamahal, sa sinumang nagtayo ng kanyang tahanan sa dulo ng 
bangin na maaaring bumagsak anumang sandali, kaya itinayo niya ang Masjid ng 
kapahamakan at paglabag sa Allah at para sa pagpapahiwa-hiwalay sa mga 


[428.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 11 AL s+ D ds gd By gw 


Muslim, na kung kaya, ito ang nagdala sa kanya sa pagkabulid sa Impiyernong- 
Apoy. At ang Allah (4) ay hindi Niya ginabayan ang mga taong masasama na 
lumalabag sa Kanyang hangganang itinakda. 


110. At patuloy na itinayo ng mga mapagkunwari ang gusali upang ipahamak ang 
Masjid Quba’, na nanatili ang kanilang pagdududa at ang kanilang pagiging 
ipokrito sa kanilang mga puso maliban na lang kung tadtarin ang kanilang mga 
puso sa pamamagitan ng pagpatay sa kanila, o sa pagdating ng kamatayan nila o 
di kaya ay sa matinding pagsisisi nila at pagbabalik-loob nila sa Allah na kanilang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha at sa kanilang matinding pagkatakot sa kanilang ginawa. 


At ang Allah (4) ang ‘*Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa pagdududa ng mga 
mapagkunwari sa anuman na kanilang layunin, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam 
sa Kanyang pangangasiwa sa Kanyang mga nilikha. 


111. Katiyakan, ang Allah (8) ay binili Niya sa mga mananampalataya ang 
kanilang mga sarili na ang kapalit nito ay ang Hardin (‘A/-Jannah’) at ang 
anumang inihanda ng Allah (4) sa kanila na kaligayahan dahil sa pagsakripisyo 
nila ng kanilang mga sarili at kanilang mga kayamanan sa pakikipaglaban sa 
kalaban ng Allah upang mangibabaw ang Kanyang batas (salita) at mangibabaw 
ang Kanyang ‘Deen,’ nakapapatay sila o sila ay namamatay, ito ay katotohanan na 
ipinangako ng Allah (4) sa kanila ayon sa ‘Tawrah’ na ipinahayag kay Mousa 
(#8) at ‘Injeel’ na ipinahayag kay ‘isd (Hesus ¥4!), at sa Dakilang Qur’an na 
ipinahayag kay Muhammad (#). At walang sinuman ang hihigit pa sa Allah (4) 
sa pagpapatupad Niya ng Kanyang pangako sa sinumang tinupad nito ang 
pangako niya sa Allah (4), na kung kaya, magpakasaya kayo, O kayong mga 
mananampalataya, dahil sa inyong kasunduan sa Allah (4) na inyong tinupad, at 
sa anumang ipinangako Niya sa inyo na Hardin at pagmamahal, at ito ang 
dakilang tagumpay. 


[429.] 


Sarah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 11 Al < +! D ds Sty gw 


112. At kabilang sa katangian nila “+ passeaeal 
na mga mananampalataya na OPE IEP ENE PEED 
pinangakuan ng Allah ng ‘Al- J. wy os eo ey 
. . 2 usr! Jo = yal | - pal 
Jannah’ (Hardin) ay sila ang mga YJ) ~*~ ~~ ie — 3 ot ee 
. ee : 7 bo AE ig eke i ape “aK << i 
yaong nagsipagsisi na tinalikuran By) 22—Sb03-2Y\ytew)) yi)! 
nila ang anumang kinamumuhian ng 3 24/5,45 dh SNe DAA F 
Allah tungo sa anumang gawain na $y) 4s — 4 2, He te wate eee 
NM ORE PILES I 
Kanyang kinalulugdan, na mga 2°? ~~” ot Soro 


3.9% on 
yaong taimtim ang kanilang 


Ors tow. 
a 





PEE ARES A 





Be IIE Fie Lyi Be 
pagsamba sa Allah (#) na Bukod- $ 5B ps Sot wal A AK 
Tangi at sa kanilang pagsunod sa © 
Kanya, yaong pumupuri sa Allah Qe if PE 
(4%) sa lahat ng pagkakataon na ‘jy Ao Ya ielolae Gal saenslsal LN Ie 
sinusubok sila mabuti man ito 0 & Preias Sts jsyat D130 & 


wt 

Ss oer 
masama. aong mga nag-aayuno Mr Mes ie ot sit) Att 47 Los 
TAS ee eee. QD Aue gc PUB eS 

nang alang-alang sa Allah, yaong 5 


gf Gla te,s eyed) 4 a 


= ~ & qyre se pr oA UR Lo et sre ay es 
‘ ye - . ee en be 
mga yumuyuko sa kanilang pagsa- ¢ ip Sd ES A olan 
1 ; Ml {act 2% aie tan. pig ie 
‘Salah’ at mga nagpapatirapa; @) Li Chd OD .sVi djl; 
yaong mga nag-uutos sa mga tao na st cS iM, AN ag? it5- 4 i 


isagawa ang anumang ipinag-uutos 
ng Allah (4) at Kanyang Sugo, at : 

nagbabawal sa anumang ipinagba- YB @t5 35a eons & 
bawal ng Allah (3%) at ng Kanyang + aseeSeepeeeer meee 
Sugo, na isinasagawa nila ang 

ipinag-uutos ng Allah (4) at pinapangalagaan nila ang anumang batas, pag-uutos 
man o pagbabawal, sila ay patuloy sa pagsunod sa Allah (4%), na nananatili sa 
Kanyang batas. Ipamalita mo, O Muhammad (388), sa kanila na mga 
mananampalataya na nagtatangan ng mga ganitong katangian, ang pagmamahal 
ng Allah (4) at ng Kanyang ‘Al-Jannah’ (Hardin). 


obra nti, & 


113. Hindi nararapat kay Propeta Muhammad (38) at sa mga mananampalataya na 
ihingi ng kapatawaran ang mga ‘Mushrikin’ na mga nagtambal o sumamba ng iba 
bukod sa Allah, maging sila man ay mga kamag-anak nila pagkatapos silang 
mamatay na mga walang pananampalataya sa Allah at sumamba ng rebulto, at 
napatunayan nila na ang mga ito ay maninirahan sa Impiyernong-Apoy, dahil sa 
sila ay namatay na hindi naniwala sa Allah, na namatay na nasa kalagayan ng 
‘Shirk’ — pagtatambal o pagsamba ng iba bukod sa Allah. 


At ang Allah (4), hindi Niya pinatatawad ang mga nagtambal o sumamba ng iba 
bukod sa Kanya, na katulad ng Kanyang sinabi: “Katiyakang ang Allah (), hindi 
Niya patatawarin ang sinumang nagtambal sa pagsamba sa Kanya o sumamba ng 
iba bukod sa Kanya.” At sinabi pa rin Niya, “Katiyakan, ang sinumang nagtambal 
o sumamba ng iba bukod sa Allah ay ipinagbawal sa kanya ng Allah (4%) ang ‘Al- 
Jannah’ (Hardin).” 


[430.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 11 AL s+ D ds gS) By gw 


114. At ang panalangin ni Ibrahim (#|) sa kanyang ama na ‘Mushrik’ ay bilang 
pagtupad lamang sa kanyang pangako na kanyang ipinangako sa kanyang ama, na 
kanyang sinabi: “Walang pag-aalinlangan, ihihingi kita ng kapatawaran sa aking 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, dahil Siva ay nagmamahal sa akin.” Subali’t noong 
mapatunayan ni Ibrahim (s¢2\) na ang kanyang ama ay kalaban ng Allah at wala 
nang pakinabang sa kanya ang pagpapayo at pagpapaalaala, at siya’y mamamatay 
na walang pananampalataya, na kung kaya, pinabayaan na siya at hindi na inihingi 
ng kapatawaran at inilayo niya ang kanyang sarili sa kanya (inialis niya ang 
kanyang pananagutan sa kanyang ama). Katiyakan, si Ibrahim ay ‘Awwah’ — 
matindi ang kanyang pagpapakumbaba sa Allah (8), pinupuri at niluluwalhati 
niya ng labis ang Allah (4), napakalawak ang kanyang pang-unawa sa anumang 
pagkakamali ng kanyang sambayanan. 


115. At ang Allah (&) ay hindi Niya ililigaw ang mga tao pagkatapos Niyang 
pagkalooban ng gabay at patnubay hangga’t hindi Niya naipaliliwanag sa kanila 
ang anuman na dapat nilang pag-ingatan at anuman ang kanilang nararapat na 
matutunan sa mga alituntunin ng ‘Deen.’ Katiyakan, ang Allah (4) ang ‘ ‘Aleem’ 
— Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay, na kung kaya, itinuro Niya sa inyo ang 
anuman na hindi ninyo alam at nilinaw Niya sa inyo ang anumang 
kapakinabangan nito, at itinatag Niya sa inyo ang katibayan sa pagpaparating ng 
Kanyang mensahe. 


116. Katiyakan, ang Allah (8), Siya ang ‘Malik’ — Nagmamay-ari ng mga 
kalangitan at kalupaan at ang anumang nilalaman nito at wala Siyang sinumang 
katambal sa paglikha at pangangasiwa nito, sa bukod-tanging pagsamba sa Kanya 
at sa pagbibigay ng batas. Sinasanhi Niya na mabuhay ang sinuman na Kanyang 
nais at mamatay naman ang sinuman na Kanyang nais. At bukod sa Allah (4%) 
wala kayong sinumang ‘Walee’ — Ganap na Tagapangasiwa sa inyo at walang 
sinuman ang tutulong sa inyo laban sa inyong mga kalaban kundi Siya. 


117. Walang pag-aalinlangan, ginabayan ng Allah () ang Kanyang Propeta na si 
Muhammad (3) sa pagsunod sa Kanya upang makamit ang kapatawaran, at 
gayundin ang mga ‘Muhdjireen’ at ang kanilang mga pamilya na mga nangibang- 
bayan tungo sa bayan ng Islam, at gayundin ang mga ‘Ansdr’ — ang tagatulong ng 
Sugo ng Allah (#8) na sila ay sumama sa kanya sa pakikipaglaban sa mga kalaban 
sa Labanan sa Tabuk sa panahon na matindi ang init at matindi ang kahirapan. 


Walang pag-aalinlangan, pinatawad sila ng Allah (48) pagkatapos na muntik nang 
malihis ang puso ng iba sa kanila sa katotohanan, na mas higit na gugustuhin pa 
nilang magmukmok na lamang sa isang tabi at hindi kikilos, subali’t ang Allah 
(8) ay pinatatag sila at pinalakas at pinatawad, dahil Siya ang ‘Raouf? — Punung- 
Puno ng Kabutihan sa kanila, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal. At kabilang sa pagmamahal Niya sa kanila ay ang Kanyang 
pagkakaloob ng kapatawaran sa kanila, at tinanggap sa kanila ang kanilang 
pagbabalik-loob at pinatatag sila. 


[431.] 


Sarah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 11 Al <1! D ds St By gw 


118. At ganoon din, pinatawad ng 
ae EDIE. m Allah (8) ang tatlo na_ hindi 
& ON £ See ae Aas = sumama sa pakikipaglaban mula sa 
ee 5 itt os tAte osc cea, fem mea Ansar na sina: Ka‘ab Ibn 
Pe) loll by eel psecalecrols BY Malik, Hilal Ibn Umayyah, at 
my) SIS alg IR Ate Cb Sac|Y}<0lG. (Be Murarah Ibn Rabi'ah, na nagpaiwan 
©, at hindi sumama sa Propeta na 
3 Geert ar ee ne ae 8 ot he Sugo ng Allah, at nalungkot sila 
By “brindle lolaol pasa ie nang matinding pagkalungkot, 
7) Cg cies gcse 4 vine, oa ' 
a meal Eo al AS oelaloollVevlo: (> hanggang sa sumikip sa kanila ang 
a» aijtu th 2S ay fe mundo na napakalawak dahil sa 
ey nae * kanilang matinding lungkot at 
pagsisisi, dahil sa ginawa nilang di- 
pagsama, at sumikip sa kanila ang 


v7 


“s eee 
oem 


4- 


, + - o- Gr ot .% CER. 
oy) bb sj ail Jo baa; 
477G-s - 


BF SSVI ICH GET B 


" a Beer 


As ite Byala _4 /ey Kanilang kalooban dahil sa kanilang 
os = — pine one eloe v6 ©, matinding pagdadalamhati, at 
SI Syphon Aa Sti, ©, natiyak nila na wala na silang 
: Riesugctate ca AGE yb; © matatakasan mula sa Allah (3) 
Ge as LEN hie Os cs fi kundi sa Kanya rin lamang, kaya 
es nt. séeeetB oes oye,.ce  verace [ ginabayan sila ng Allah (8) sa 
es ool gl eb 15 355 Bo BVH *? pagsunod sa Kanya at pagbabalik 
we ie SES ANAS LEB 3235 © tungo sa anumang ikalulugod ng 
Be! SEE SE © Allah (&). Katiyakan, ang Allah 
, (45) ay ‘At-Tawwaéb’ — ang 
Tagapagpatawad at Tapagtanggap ng mga nagsisisi mula sa Kanyang mga alipin, 
na ‘Ar-Raheem’ — ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 





119. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Katakutan 
ninyo ang Allah (4) at maging maingat kayo sa lahat ng inyong mga ginagawa o 
pag-iwas sa mga dapat ninyong iwasan, at maging kabilang kayo sa mga totoo sa 
kanilang paniniwala at sa kanilang mga pangako at sa lahat ng larangan ng 
pamumuhay. 


120. Hindi nararapat sa mga taga-Madinah at sa mga nakatira sa karatig nito na 
magpaiwan kasama ng kanilang pamilya at hindi sumama sa Sugo ng Allah (#8) sa 
pakikipaglaban, at hindi maaari na mas higit na gugustuhin pa nila sa kanilang 
mga sarili ang pamamahinga samantalang ang Sugo ng Allah (#) ay 
nagsasakripisyo, na mas nanaisin pa nila ang kapakanan ng kanilang mga sarili 
kaysa sa kanyang buhay. 


Sa kadahilanang nangyari sa kanila sa kanilang paglalakbay at pakikipaglaban, na 
pagkauhaw at pagkapagod at anumang kagutuman nang alang-alang sa Allah, at 
walang anumang lugar ang kanilang narating na ikinagalit ng mga walang 
pananampalataya ang pagtungo nila roon, at walang anumang nangyari sa 


[432.] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 11 AL s+ D ds gd) 8) gw 


kanilang kalaban na pinsala o di kaya ay pagkamatay o pagkatalo kundi ang lahat 
ng mga ito ay itatala sa kanila bilang kanilang gantimpala na mga mabubuting 
gawa. Katiyakan, hindi binabalewala ng Allah (4) ang gantimpala ng mga 
mabubuti. 


121. At walang anuman ang kanilang ginasta — maliit man ito o malaking halaga — 
sa Daan ng Allah, at walang anumang lambak na kanilang nadaanan sa kanilang 
paglalakbay kasama ang Sugo ng Allah (3) sa kanyang pakikipaglaban sa Daan 
ng Allah kundi itatala ang gantimpala nito sa kanila; upang sila ay gantimpalaan 
ng Allah (8) ng higit pa kaysa sa anumang karapat-dapat na gantimpala sa 
kanilang mga mabubuting gawa. 


122. At hindi karapat-dapat sa mga mananampalataya na lahat sila ay tutungo sa 
pakikipaglaban sa kanilang mga kalaban, at hindi rin maaari naman na silang lahat 
ay manatili lamang, na kung kaya, di ba nararapat na ang lalabas lamang mula sa 
bawa’t grupo ay ang ilang pinili mula sa kanila na nababatay lamang sa 
pangangailangan ng situwasyon; upang ang mga maiiwan ay makapag-aral ng 
‘Deen’ ng Allah at sa kung anuman ang ipinahayag sa Kanyang Sugo, upang sila 
ay makapagbigay ng babala sa kanilang sambayanan sa anuman na kanilang 
natutunan kapag sila ay nakabalik sa kanila, nang sa gayon ay makapag-ingat sila 
sa parusa sa Allah (4) sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga ipinag- 
uutos at pag-iwas sa Kanyang mga ipinagbabawal. 


[433.] 


Sirah 9. At-Tawbah 


123. O kayong mga naniwala sa 
Allah at sumunod sa Kanyang 
Sugo! Simulan ninyo ang pakiki- 
paglaban sa mga kalaban na mga 
walang pananampalataya na 
malalapit sa inyo (ang kanilang 
lugar), at nararapat na madama ng 
mga walang pananampalataya ang 
inyong tapang at bagsik, at dapat 
ninyong mabatid na ang Allah (4) 
ay katiyakang kasama ng mga 
matatakutin (‘Al-Muttaqin’) sa 
pamamagitan ng Kanyang pagta- 
taguyod at tulong. 


124. At kapag nagpahayag ang 
Allah (&) ng ‘Stirah’ o kabanata 
mula sa Dakilang Qur’an sa 
Kanyang Sugo, ay mayroon sa 
kanila na mga mapagkunwari ang 
magsasabi bilang pagtanggi at pag- 


Juz (Bahagi) 11 


1 +1) 


ioc dele (eK sh 5 


a AEe 


4 pena errr se IC; 
Aah 7 “ of 74 “ a <5 “ 
re SES Eee ly sl TCU ‘ 
eG Sp aos B 


errs 


<i sere ak ae Vapi? 
; BQ Sp Siig Ad) : 


“or t4 » KF 


i eae MZ 6 Jeng Fe » 


AIS S opie pa need E 


Bs 


ideas ab see Bi os 


S20 GIS 


2 Sie leserl see eal ely ies i 


RE Fa A Spee GS ity 


BD nian pst stat | 
i) SMBs ES DAG SS A 


PELE arcs 


eS aN NS BEF 4 SHI) & 


9 ds gl 8) gus 


aalipusta: “Sino nga ba sa inyo ang 
naragdagan ang kanyang 
paniniwala sa Allah Sa 
pamamagitan ng Kanyang talata at kabanatang ito?” Subali’t ang mga yaong 
naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo ay naragdagan ang kanilang pananalig sa 
Allah (4%) noong nalaman nila ang ‘Surah’ na ito na ipinahayag at napag-aralan 
nila, pinaniwalaan nila at isinagawa, at sila ay natutuwa sa anumang ipinagkaloob 
sa kanila ng Allah (4) na paniniwala at kaseguruhan. 





125. Subali’t sa yaong ang puso ay may sakit ng pag-aalinlangan sa ‘Deen’ ng 
Allah at pagkamapagkunwari, ay nakapagdagdag lamang sa_ kanilang 
pagkamapagkunwari at pag-aalinlangan ang pagkapahayag ng kabanatang ito, na 
naging higit pa kaysa sa kung ang mayroon sila na pagkamapagkunwari at pag- 
aalinlangan, hanggang sa sila ay mamatay na tumatanggi sa Allah at sa Kanyang 
mga talata. 


126. Hindi ba nakikita ng mga mapagkunwari, na ang Allah (4) ay walang pag- 
aalinlangang sinusubok sila ng tagtuyot at taggutom nang minsanan o dalawang 
beses taun-taon upang lumitaw ang anumang kinimkim nilang pagkukunwari? 
Subali’t pagkatapos ng mga ganitong pangyayari ay hindi pa rin sila nagsipagsisi 
sa kanilang pagtanggi sa Allah at sa kanilang pagiging mapagkunwari, at hindi 
naging aral sa kanila upang maintindihan nila ang anumang nakikita nila na mga 
talata ng Allah. 


[434,] 


Sirah 9. At-Tawbah Juz (Bahagi) 11 AL s+ D ds gd) By ge 


127. At kapag nagpahayag ng isang kabanata ang Allah (4), ay nagtitinginan sa 
isa’t isa ang mga mapagkunwari bilang pagtatanggi at pag-aalipusta at pagkapoot 
sa pagkapahayag nito; dahil sa naisaad doon ang kanilang mga kapintasan at ang 
kanilang mga ginagawa, pagkatapos sasabihin nila: “Mayroon bang sinumang 
makakikita sa inyo kung kayo ay tatayo at aalis mula roon sa Sugo ng Allah? At 
kung walang nakakita sa inyo ay tumayo at umalis kayo mula sa kanya upang 
hindi kayo mapahiya.” Na kung kaya, inilayo ng Allah (4) ang kanilang mga 
puso sa paniniwala; dahil sa kanilang di pagkakaintindi at di pag-uunawa. 


128. Katiyakan, dumating sa inyo, O kayong mga mananampalataya, ang Sugo na 
mula sa inyo, na naghihirap ang kanyang kalooban sa anumang natatamo ninyong 
kahirapan o kapinsalaan, nagmamalasakit sa inyo upang maituwid ang inyong 
paniniwala at maging mabuti ang inyong kalagayan, at siya ay maawain, ubod ng 
buti at mapagmahal sa mga mananampalataya. 


129. At kapag tumalikod ang mga ‘Mushriktun’ at ang mga ‘Mundfiqun’ sa 
paniniwala sa iyo, O Muhammad (3), sabihin mo sa kanila: “Sapat na sa akin 
ang Allah (%) at sapat na sa akin ang Kanyang pangangalaga sa anumang aking 
mega suliranin, ‘La ilaha illa Huwa’ — walang sinumang diyos na sinasamba o 
bukod-tanging may karapatan at karapat-dapat lamang na sambahin kundi Siya, 
sa Kanya ako nagtitiwala at sa Kanya ko ipinauubaya ang lahat hinggil sa akin; 
dahil Siya sa katotohanan ang aking Tagapangalaga at Siya ang ‘Rabbul “Arshil 
Adzeem’ — ‘Rabb’ na Nagmamay-ari ng Dakilang ‘‘Arsh’ (Trono), na ito ang 
pinakadakila sa lahat ng Kanyang mga nilikha. 


[435.] 


Sarah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 AL s+ 10 ig 8) 


10 p52 8) 
X - Sarat Yanus 
[Kabanata Yanus — (Si Propeta) Ytnus (Jonah #8!)] 


asaall Gaal alll aay 
[Bismillahir Rahmanir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 













Mapagmahal 
1. Alif-Lam-Ré — Ang mga titik na ito Gas fesse 










ng ‘Arabic’ ay nauna nang ipinaliwanag 
sa ‘Stiratul Baqgarah, na ilan sa mga 
himala ng Qur’an, at walang sinuman 
kundi ang Allah (4) (lamang) ang 
Nakaaalam ng mga kahulugan nito. Ito 
ay mga Talata ng Aklat na naglilinaw 
nang ganap, na ipinaliwanag ng Allah 
(48) sa Kanyang mga alipin (ang hinggil 
sa nilalaman ng Aklat na ito). 


‘ IBS, 
A sc sD aissiizsnas a 
fA SOLO IE SIT § 
DA NSE MIE hed Ln f55 3455) 
) NG NSE Alaa D Bo 
Yeo SC eee MS | 
ISS eb EES HSL ff 
BOS BSG Lot 
Lil DORSET | 
8) is abcLa senate aba. Ff 
f SAW isagiuo; § 
| SEG AG GLB D sie f 
0 OA ALS NG alsat & 


s a 
NEOPA E PME! DM EF PRON eS Dott 







2. Nakapagtataka ba sa mga tao ang 
Aming pagpapahayag ng Rebelasyon o 
Kapahayagan ng Dakilang Qur’an sa 
isang tao na mula sa _ kanila, na 
nagbababala sa _ kanila_ hinggil sa 
kaparusahan ng Allah, at binibigyan ng 
Allah (4) ng magandang balita ang 
mga naniwala sa Kanya at sa Kanyang 
mga Sugo, na ang para sa kanila ay 
dakilang gantimpala dahil sa kanilang 
mga nagawang kabutihan? At noong 
dumating sa kanila ang Sugo ng Allah, 
na dala-dala ang ‘Wahi’ o Rebelasyon 
ng Allah at ito ay binasa at binigkas sa kanila, sinabi ng mga tumanggi: “Kativakan, si 
Muhammad ay isang salamangkero, at ang anuman na kanyang dala-dala ay 
salamangka at malinaw sa pagiging kamalian nito.” 






al 








3. Katiyakan, ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ang Allah (%) na Siyang 
lumikha ng mga kalangitan at kalupaan sa loob ng anim na araw, pagkatapos Siya ay 
nag-‘Istawd’ — pumaroon sa taas ng Kanyang ‘ ‘Arsh’ na angkop na angkop sa 
Kanyang Kadakilaan at Kamaharlikaan, pinapangasiwaan Niya ang Kanyang mga 
nilikha at walang sinuman ang makasasalungat sa Kanyang pinagpasiyahan at walang 
sinuman ang maaaring mamagitan sa Kanya sa Araw ng Muling Pagkabuhay, kundi 
ang sinuman na Kanyang pahintulutan lamang na mamagitan, na kung kaya, sambahin 


[436.] 


Sirah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 Al «3 10 5 4: 8) 


ninyo ang Allah (4) na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na nagtatangan ng ganitong 
mga katangian, at maging taimtim kayo sa inyong pagsamba sa Kanya. Samakatuwid, 
hindi ba nagiging aral sa inyo ang mga talata at ang mga katibayang ito? 


4. Sa Kanya na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, kayo ay babalik lahat sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay. Ito ay tunay na pangako ng Allah (4). Siya ang nagpasimula ng 
paglikha at Siya rin ang mag-uulit nito pagkatapos ng kamatayan, at ito ay Kanyang 
ibabalik na buhay na katulad noong una; upang gantimpalaan Niya ang sinumang 
naniwala sa Kanya at sa Kanyang Sugo at gumawa ng mga mabubuting gawa ng 
pinakamabuting gantimpala na makatarungan. Subali’t yaong mga tinanggihan ang 
Kaisahan ng Allah (4) at mensahe ng Kanyang Sugo, ang para sa kanila ay inumin na 
mula sa napakainit na tubig na nakasusunog at nakalalapnos ng mga mukha at 
nakapuputol ng mga bituka, at ang para sa kanila ay masidhing kaparusahan dahil sa 
kanilang pagtanggi at pagkaligaw. 


5. Ang Allah (4) ang Siyang lumikha ng araw na nagbibigay ng liwanag, at maging 
ng buwan na nagbibigay ng tanglaw, at sinukat Niya nang ganap ang kinaroroonan ng 
buwan; upang sa pamamagitan ng araw (‘sun’) ay mabilang mo ang mga araw (‘day’) 
at sa pamamagitan ng buwan ay mabilang mo ang mga buwan (‘month’) at mga taon, 
hindi nilikha ng Allah (8) ang araw at ang buwan kundi sa napakadakilang 
kadahilanan, at nagpapatunay ng Kanyang pagiging ganap na Kakayahan at 
Kaalaman, nililinaw Niya ang mga katibayan at ang mga palatandaan sa mga taong 
naiintindihan nila ang kadahilanan sa pagkalikha ng mga nilikha. 


6. Katiyakan, sa pagpapalit-palit ng gabi at araw at sa paglikha ng mga kalangitan at 
kalupaan ay nandoroon ang mga kamangha-manghang paglikha, at ang anumang nasa 
dalawang bagay na ito na kagandahan at ang nasa pagiging ganap na kaayusan ng 
mga ito, ay mga palatandaan at malinaw na katibayan sa mga taong natatakot sa 
kaparusahan ng Allah (4) at sa Kanyang galit. 


[437.] 


Sarah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 Al s+ 10 ie 8) 


a S24 7. Katiyakan, ang mga yaong hindi 
naghahangad na makipagtagpo sa Amin 
sa Huling Araw sa paghuhukom, at ang 
anumang kasunod nito na pagbabayad 
sa anumang gawain dahil sa kanilang 
pagtanggi at hindi paniniwala_ sa 
Pagkabuhay na Mag-uli, na sila ay 
nakuntento na lamang sa _ maka- 
mundong buhay bilang kapalit ng buhay 
sa Kabilang-Buhay at naging panatag 
na sila rito, at ang mga yaong 
kinalimutan ang Aming mga 
palatandaan at Aming mga batas mula 
sa Aming mga nilikha. 


POW Oa ee ea ee a ea pie aC er es 
Dl aa APP NS Mes. “OS ees “Mars 


‘Bithenneniencceer eric 
Ags esaAt, Y 
BSD oe et 
Boe spi apse LENS 
A Sta Sai & 
B Sidi esas nla § 
BM whch Ocal 
8 AVG Hici aio ees 
B) Hip DAs baie 
By CASES sha SIGs aigcyl 


Be orth 


A ACK Dasher 

















8. Sila, ang kanilang patutunguhan ay 
Impiyernong-Apoy sa Kabilang-Buhay; 
bilang kabayaran sa anuman na 
kanilang natamo rito sa daigdig na mga 
kasalanan at mga pagkakamali. 


¥ 3 Ny 7 

ines  vrertt ek ee er Re 
Sy HT ts as [lb oS; ait wat 
BW SZ Oa ciaysasiny 
Bam te rete ot a. ce I 
D ELSES Eee SVG 


eo) ‘ » 


9. Katiyakan, ang mga yaong naniwala 
sa Allah at sa Kanyang Sugo, at 
gumawa ng mga_ kabutihan ay 
gagantimpalaan sila ng Allah (4) ng dakilang gantimpala dahil sa kanilang 
paniniwala, at gagabayan sila ng Allah (4%) tungo sa Kanyang ‘A/l-Jannah’ (Hardin), 
na umaagos sa ilalim nito ang mga ilog sa mga Hardin ng kaligayahan. 





aa Sy BAN = 
eae e) SRLS ay 





10. Ang kanilang mga panalangin sa ‘A/-Jannah’ (Hardin) ay pagpupuri sa 
pamamagitan ng pagbigkas ng ‘Sub-ha-na-ka Alla-hum-ma’ — Luwalhati sa Iyo na 
aming Allah (4) na Kataas-taasan na Ikaw ay malayo o ligtas sa anumang kakulangan 
at pangangailangan, — at ang pagbati sa kanila ng Allah (4) at ng mga anghel, at ang 
pagbabati nila sa isa’t isa sa ‘Al-Jannah’ ay ‘Salam’ (kapayapaan), at ang dulo ng 
kanilang panalangin ay pagsasabi ng ‘Al-ham-du-lil-la-hi Rab-bil “A-la-min’ — ang 
pasasalamat at papuri ay sa Allah (4%) lamang na lumikha ng lahat ng mga nilalang at 
pinapangasiwaan ito sa pamamagitan ng Kanyang biyaya. 


11. Kung mamadaliin lamang ng Allah (4) ang katugunan sa panalangin ng mga tao 
na masama habang sila ay nagagalit na katulad ng Kanyang pagmamadali sa pagtugon 
sa kanilang mabuting panalangin ay mawawasak sila, na kung kaya, pinababayaan 
Namin ang mga yaong hindi natatakot sa parusa at hindi naniniwala sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay, sa kanilang paghihimagsik at sa kanilang pagmamataas na sila 
ay patuloy sa kanilang pagkaligaw. 


[438.] 


Sirah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 AL «3 10 5 4, 8) 


12. Kapag may nangyaring sakuna sa isang tao ay humihingi siya ng saklolo sa Amin 
upang paginhawahin siya, na nakahigang nakatagilid sa isang bahagi niya, o di kaya 
ay nakaupo o di kaya ay nakatayo, ayon sa kung ano ang kanyang katayuan noong 
dumating sa kanya ang sakuna. 


Subali’t noong inialis Namin sa kanya ang sakuna na dumating sa kanyang buhay ay 
nagpatuloy pa rin siya sa kanyang maling kinaugalian bago dumating sa kanya ang 
sakuna, at nakalimutan niya ang anumang paghihirap at mga pagsubok na nangyari sa 
kanya, at hindi siya nagpasalamat sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na nagligtas sa 
kanya mula sa sakuna na nangyari, na kung paano pinaganda sa taong ito na 
magpatuloy sa kanyang paglabag at pagmamatigas pagkatapos siyang iligtas ng Allah 
(4) sa sakunang nangyari sa kanya ay ganoon din pinaganda sa mga nagmalabis sa 
kanilang pagtanggi sa Allah at sa Kanyang mga Sugo ang kanilang ginagawang 
paglabag at pagsamba ng iba bukod sa Allah. 


13. At katiyakan, pinuksa Namin ang mga sambayanan na tinanggihan ang mga Sugo 
ng Allah na nauna sa inyo, O kayo na mga ‘Mushriktin,’ noong sila ay sumamba ng 
iba, at dumating sa kanila ang mga Sugo na mula sa Allah (4) na dala-dala nila ang 
mga malilinaw na himala at mga katibayan, na nagpapatunay sa kanilang mga dalang 
mensahe, at kailanman ay hindi naniwala ang mga sambayanang yaon sa mga Sugo at 
hindi nila sila pinaniwalaan, na kung kaya, sila ay karapat-dapat sa kapahamakan, 
samakatuwid, ganoon Namin pinuksa ang mga lumabag sa hangganang itinakda ng 
Allah. 


14. Pagkatapos, ginawa Namin kayo, O kayong mga tao, na kahalili rito sa kalupaan 
pagkalipas ng maraming henerasyon; upang mapatunayan kung ano ang inyong 
gagawin: mabuti ba 0 masama, at doon Namin kayo gagantimpalaan ayon sa inyong 
nagawa. 


[439.] 


Sirah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 AL s+ 10 i 2 8) 


15. At kapag binigkas sa mga walang 2s — 
pananampalataya ang mga talata ng Rgagipeadipeadipeatipeaciracipeacipes 
Allah na ipinahayag Namin sa iyo, O is ope seeder ne rary : 
Muhammad (#), na mga malilinaw, WW) ~~; ered ets > 
sasabihin ng mga yaong hindi natatakot 3) G>~ iat gle ec STF rf 
sa Araw ng Paghuhukom at hindi a eS aa 4 
naghahangad ng gantimpala at hindi  ~. « Oeste RY isi Acs 


naniniwala sa Araw ng Muling 


a> ps Ko23 iS 


OD ihe eee bed 
Pagkabuhay, “Magpakita ka sa aminng j) —)-%-4 dae sb Ys tle 5515 Lal 
‘I tI oF 


ibang Qur'an o di kaya ay palitan mo © MEQahse Gt SGLAS if cos % 
4.56 SN BIL 


ang Quran na ito, na gawin mong 

‘halal’ ang ‘haram,’ na ang ‘haram’ ay ® ( 

‘ Aq? An { ay A 24t 14 By 

halal, at ang pangako ay babala at & thors DO o Ye) iC 
mA rc4 xr Ave eee 4c estar 


ang babala ay pangako, at baguhin mo Ry) \vinas a ‘: 


ang katuruan, na alisin mo an : =| 
. : a & : Yo' soar \G daa eS HS Lc 
anumang nakasaad na paninira sa & a 


ei 7 die ee ee 
aming mga sinasamba at pangungutya %) Ss See Ls, sesceightly 
sa aming talino,” sabihin mo sa kanila, 3) ead % (isk “ee SAY Sac é 
Wie \. 66 . : “4 ee wg 
0 Muhammad (3): ‘Katiyakan, ito. ay Gn, sates HEB Gone ie 
hindi para sa aking pagpapasiya, © aA set mee G 
bagkus kung anuman ang ipinag-uutos @& By Jas. 55k I STS 2349 & 


ko sa inyo at ipinagbabawal ay sa si a aes oS ~ 
kadahilanang sinusunod ko lamang ang Vie =z 

kung ano ang ipinahayag ng Allah (&%) 
sa akin at Kanyang ipinag-utos sa akin, at katiyakang natatakot ako sa Allah (8%) 
kung sasalungatin ko ang Kanyang kagustuhan, na ako ay Kanyang paparusahan 
pagdating ng Dakilang Araw — ang Araw ng Muling Pagkabuhay.” 


PS oP) eS Pa 





16. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (28): “Kung nanaisin lamang ng Allah (48) 
ay hindi ko bibigkasin sa inyo ang Dakilang Quran na ito at hindi ko ito ipaaalam sa 
inyo, subali’t dapat ninvong mabatid na ang katotohanan ay nagmumula lamang sa 
Allah (&), at kativakang batid ninyo na ako ay nanatili sa inyo nang matagal na 
panahon bago ito ipinahayag sa akin ng aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha at bago ko ito 
binigkas sa inyo, hindi ba ninyo ginagamit ang inyong mga kaisipan upang mag- 
isip?” 


17. Sino pa ba ang hihigit ang kasamaan kaysa sa isa na nag-imbento ng 
kasinungalingan laban sa Allah o pinasinungalingan ang Kanyang mga Talata? 
Katiyakan, hindi magtatagumpay ang sinumang pinasinungalingan ang mga Propeta 
ng Allah at ang Kanyang mga Sugo at kailanman ay hindi sila magkakamit ng 
tagumpay! 


18. At sila na mga walang pananampalataya ay sumasamba ng iba bukod sa Allah, na 
hindi man lang makapipinsala sa kanila at hindi man lamang makapagbibigay ng 
kapakinabangan sa kanila rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay at sinasabi nila: 


[440.] 


Sirah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 Al «3 10 5 4 8) 


“Katiyakan, sinasamba lamang namin ito upang mamagitan sa amin sa Allah,” 
sabihin mo sa kanila, O Muhammad (2): “Gusto ba ninyong pagsabihan ang Alléh 
(&) na hindi Niya batid ang hinggil sa invong mga inaangkin na mga tagapamagitan 
na nasa kalangitan o di kaya ay sa kalupaan? Dahil katiyakan, kung mayroon mang 
tagapamagitan sa kalangitan at kalupaan na mamamagitan sa inyo roon sa Alléh (&) 
ay tiyak na nababatid Niya ($8) ito nang ganap kaysa sa inyo.” ‘Subhanahu wa 
Ta‘ala@’ — Luwalhati sa Allah (8) at Kataas-Taasan, na Siya ay ligtas sa anumang 
kalapastanganan na ginagawa ng mga walang pananampalataya na pagsamba ng iba, 
na di man lamang nakapipinsala ni nakapagdudulot ng anumang kapakinabangan. 


19. Ang sangkatauhan noon ay iisa lamang ang kanilang ‘Deen’ (isinaling Relihiyon) 
at ito ay ang Islam, pagkatapos sila ay nagkasalungatan pagkatapos nito, dahil 
tumanggi ang iba sa kanila at nanatili naman sa katotohanan ang iba sa kanila, kung 
hindi lamang nauna nang nakatala ang salita ng Allah () na iaantala Niya ang 
kaparusahan sa mga lumabag at hindi muna sila mamadaliin na parusahan dahil sa 
kanilang kasalanan, ay agad na pinagpasiyahan na ang anumang nasa pagitan nila; na 
puksain o parusahan ang mga nasa kamalian at iligtas naman ang mga nasa 
katotohanan. 


20. At sinasabi nila na mga walang pananampalataya na tumanggi: “Bakit hindi 
nagpahayag kay Muhammad ng kaalaman at malinaw na katibayan mula sa Kanyang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha na sa pamamagitan nito ay mababatid namin kung sino ang 
totoo sa kanyang sinasabi,” sabihin mo sa kanila, O Muhammad (28): “Walang 
sinuman ang nakaaalam ng lihim maliban sa Allah (4%), na kung nanaisin Niya ang 
anuman ay gagawin Niya ito at kung hindi Niya nanaisin ang anuman ay hindi Niya 
ito gagawin, na kung kaya, abangan na lamang ninyo ang hatol ng Allah sa pagitan 
namin at sa pagitan ninyo, upang agad na maparusahan ang sinumang mali sa atin, 
at itaguyod ang sinumang nasa katotohanan, dahil sa ako ay katiyakang nag-aabang 
din.” 


[441.] 


Sarah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 AL s+ 10 in 8) 





RRIF esses 21. At kapag ipinaranas Namin ang 
Aming habag sa mga _ walang 
pananampalataya na sila ay nakaligtas 
at nakaluwag pagkatapos ng kahirapan 
at mga sakuna na dumating sa kanila, 
pagkatapos nito ay muli na naman 
silang tatanggi, at nilalait nila ang mga 
talata ng Allah, sabihin mo sa kanila na 
mga walang pananampalataya na 
nanlalait, O Muhammad (2): “Ang 
Allah (&) ay mas mabilis ang Kanyang 
panukala upang luwagan kayo nang sa 
gayon ay hindi ninyo mamamalayan na 
kayo ay pinaparusahan.” Katiyakan, 
ang mga Sugo na nagtatala na ipinadala 
Namin sa inyo ay isinusulat ang inyong 
mga masamang balakin sa Aming mga 
talata, pagkatapos Kami naman ang 
makikipagtuos sa inyo. 


Aas aes iyi 














MET EOUE TOM. SOUL TOMS ee OS One Sie mes 
PX AMS JE AFP. Aor ALBIS. On 





By ahi ods. a DS oUibsy, IB 
‘1 bee pA ese, bP otas Ae see Mae 
Dp RBCS SCSI Ng Val SGI 
whee otter Ze ee ate bgt Seed gle TA 
ASS Byes so MEA cil aD i 


(S25 og Mol ENE KO By esiaas f 
LIES CAS GWG oe a 
Bg gH Ai Aes O55 
SE RAE a ROI 


Ba tci Lai. Scie 
A ALS gN ORC Nec 
GES SUM HEOGS | 
CHAK SULTS Fl 


S00 9k “ 


t¢ me St “ “oad och Pa “ € 4 . tne 
MODs, aa WS Les disl Nh 





22. Walang sinuman kundi Siya, ang 
Allah (4), ang nagsanhi na kayo ay 
maglakbay sa kalupaan sa pamamagitan 
ng mga sasakyang hayop at iba pa, at sa 
karagatan naman ay sa pamamagitan ng mga sasakyang-pandagat, hanggang sa kapag 
kayo ay nandoon na at ang inyong sasakyan ay naglalayag sa pamamagitan ng kaiga- 
igayang hangin at natutuwa ang mga nakasakay dito dahil sa mabuting simoy ng 
hangin, na pagkatapos ay darating naman sa sasakyang-pandagat na ito ang malakas 
na hangin at mararanasan ng mga nakasakay ang mga malalakas na alon mula sa iba’t 
ibang dako, at natitiyak nila na sila ay hindi ligtas sa kapahamakan, kaya sila ay 
magsusumamo sa Kaisahan ng Allah (4) nang taimtim, at kalilimutan nila kung 
anuman ang dati nilang sinasamba, at kanilang sasabihin: “Kapag iniligtas Mo kami 
mula sa kapahamakang ito na inabot namin ay walang pag-aalinlangan na 
magpapasalamat kami sa Iyo, sa Ivong mga biyaya.” 


23. Subali’t nang sila ay iniligtas ng Allah (8%) mula sa kapahamakan at panganib na 
yaon, ay mamiminsala na naman sila at gagawa ng mga kasalanan dito sa kalupaan. 
O kayong mga tao! Ang parusa na nangyari sa inyo ay dahil din sa inyong mga 
sariling pinaggagawa. Ang inyong pagtanggi sa Allah ay laban lamang sa inyong mga 
sarili, — isang pansamantalang kaligayahan sa makamundong buhay na ito, pagkatapos 
kayo ay ibabalik at tutungo sa Amin, upang sabihin Namin sa inyo ang lahat ng 
inyong ginawa at kayo ay Aming huhukuman. 


24. Walang pag-aalinlangan, ang parabola (o kathang may aral) ng buhay dito sa 
daigdig at ang anumang ipinagmamalaki ninyo sa isa’t isa na mga palamuti at 


[442.] 


Sirah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 AL «3 10 5 4 8) 


kayamanan ay katulad ng ulan na Aming ibinaba mula sa kalangitan tungo sa 
kalupaan, at tumutubo sa pamamagitan nito ang iba’t ibang uri ng mga pananim, na 
nakahalo na mula rito ang pinagkukunan ng mga tao ng mga bunga, at ang anumang 
kinakain ng mga hayop na mga damo o mga luntian, na kapag sumibol na ang mga 
pananim ay lumilitaw ang kagandahan ng daigdig, at iniisip ng mga tao na kaya na 
nilang anihin at pakinabangan ang mga ito, subali’t dumating ang Aming kautusan at 
pagpasiya na masira ang anumang nasa ibabaw ng kalupaan na mga pananim at mga 
palamuti, na kung hindi sa gabi ay sa araw, at ginawa Namin ang mga pananim at 
mga puno na masalanta at hindi maani, na para bagang walang sumibol dito noon, na 
kung kaya, ganoon dumating ang pagkawala ng anumang ipinagmamalaki ninyo na 
makamundong buhay at ng mga palamuti nito, na aalisin ng Allah (4) at Kanyang 
sisirain. 


Ganito ang pagpapaliwanag Namin sa inyo na mga tao hinggil sa katotohanan ng 
makamundong buhay, na ipinaliliwanag Namin ang Aming mga katibayan at mga 
palatandaan sa mga tao na pinag-iisipan ang mga talata ng Allah, at ang anuman na 
kanilang pakikinabangan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay 


25. At ang Allah (8) ay hinihikayat kayo tungo sa Kanyang mga Hardin (‘A/-Janndat’) 
na Kanyang inihanda sa Kanyang ‘awliya~’ — taong malalapit sa Kanya, at ginabayan 
Niya ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga nilikha tungo sa Matuwid 
na Daan na ito ay ang Islam. 


[443.] 


Sarah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 Al s+ 10 ie 8) 


26. Para sa mga mananampalataya na ‘83 aS 
kanilang pinagbuti ang pagsamba sa (® CIEE ; 
Allah (@) na kung kaya sinunod nila GW) y2-..0 cnn no} 
ang batas ng Allah (8) sa pag-uutos at Wy 7 re*o*2 % “gage (eile : 
pagbabawal, para sa kanila ay ‘Al- FR AG SS AAAI IS 
oe chan oe na & e if 3 seein angel CMS ‘ 
igit kaysa rito, na ito ay ang pagharap peg ee ‘ 
nila sa Mukha ng Allah (32) sa ‘Al & Ces Gates sgh a EIR le jpal 
Jannah, at ang’ kapatawaran at = AS Doms weiss 5 
pagmamahal. Hindi matatakpan ang 4 (i age y SEA pSeaIS, “a 1,5 S38 fae : 
kanilang mga mukha ng kadiliman ni © 
alikabok at hindi sila mamaliitin na 


2 Ba BR Ae 


: AMO arse A Sor 


katulad ng mangyayari sa mga nasa & Cc Aa SSS SeseSey, SRS 
Impiyerno. Na ge na nagtatangan ng Be Ae ig coat Sibseate ae she Pica s 
mga__ ganitong atangian ay mga rae ee 
a = a 
maninirahan sa ‘Al-Jannah, na roon —) ~~ Kink Ooi (pet ee bos Sl i 
sila mananatili magpasawalang- 24 CRON etl A) Ni cae 


- 4- 


hanggan. es AB GAAS S 
27. Ang mga yaong gumawa ng ASI iD S65 sul a ish c 
kasamaan dito sa daigdig na sila ay ©) 2S @ Hp wb MOT SUIS Cs i 
tumanggi at lumabag sa Allah, para sa © Spire TR iieatek te 
kanila ang kabayaran sa kanilang 9 opeeee API Forays 
masamang gawain, na ito ay ang . . : 
kaparusahan ng Allah sa Kabilang-Buhay, matatakpan sila ng pagkahamak at 
kadiliman bilang pagbabalewala at pagsasawalang-halaga sa kanila, at walang 
sinuman ang makapipigil sa kaparusahan ng Allah sa kanila kapag sila ay 
pinarusahan, na ang kanilang mga mukha ay parang sinakluban ng kadiliman ng gabi. 
At sila ay maninirahan sa Impiyernong-Apoy magpasawalang-hanggan. 





28. At alalahanin mo, O Muhammad (%), ang Araw na titipunin Namin ang lahat ng 
mga nilikha para sa Paghuhukom at Pagbabayad, pagkatapos ay sasabihin Namin sa 
mga ‘Mushriktin’ — nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allah: “Manatili kayo sa 
inyong kinaroroonan, kayo at ang inyong sinamba na iba bukod sa Allah, hanggang 
sa makita ninyo kung ano ang gagawin sa inyo,” kaya paghihiwalayin Namin ang 
mga sumamba sa iba bukod sa Allah na mga ‘Mushriktin’ at ang kanilang mga 
sinamba, at itatanggi ng sinamba nila bukod sa Allah, ang ginawa nilang pagsamba sa 
kanila, at kanilang sasabihin sa mga ‘Mushrikin’ na mga sumamba ng iba bukod sa 
Allah: “Hindi kami ang inyong sinamba noon sa daigdig.” 


“(Ang tinutukoy dito ay pagsamba ng tao sa tao) Na kung kaya, sapat na ang 
Allah (&) bilang testigo sa pagitan namin at sa inyo, na kativakan, kami ay hindi 
namin alam kung ano sinasabi ninyo at ginagawa, at katotohanan lingid sa aming 
kaalaman ang inyong ginagawang pagsamba sa amin, at ito ay hindi namin 
namalayan.” 


[444.] 


Sirah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 Al «3 10 5 4: 8) 


30. Doon sa himpilang yaon sa paghuhukom ay susuriin ang bawa’t isa sa kanyang 
naging katayuan at gawain noon at ito ay kanyang matitiyak, at siya ay pagbabayarin 
ayon dito: kung mabuti ay mabuti at kung masama naman ay masama rin, at ibabalik 
ang lahat sa Allah (4%) na Makatarungang Hukom, at papapasukin ang maninirahan sa 
‘Al-Jannah’ sa ‘Al-Jannah’ at ang mga maninirahan naman sa Impiyerno ay sa 
Impiyerno, at maglalaho ang mga sinasamba ng mga ‘Mushriktn,’ na inimbento 
lamang nila laban sa Allah. 


31. Sabihin mo sa kanila na mga ‘Mushrikin, O Muhammad (3): “Sino ang 
nagbibigay ng kabuhayan sa inyo mula sa kalangitan sa pamamagitan ng 
pagpapababa Niya ng ulan, at mula sa kalupaan sa pamamagitan ng pagpapatubo 
Niya ng iba’t ibang uri ng mga pananim at mga puno na ikinabubuhay ninyo, kayo at 
ang inyong mga inaalagaang hayop? At sino ang nagmamay-ari ng mga 
pinakikinabangan ninyo, kayo at ang mga iba, na pandinig at paningin? At sino ba 
ang kumukuntrol na nagmamay-ari ng buhay at pagkamatay sa buong daigdig, na 
nagsasanhi ng pagkakaroon ng buhay sa mga walang buhay at kamatayan sa mga 
may buhay, at sa mga bagay na alam ninyo na mga nilikha at saka sa mga hindi 
ninyo alam? At sino ang nangangasiwa sa kalangitan, at kalupaan at sa mga nasa 
loob nito, at sa inyo at sa lahat ng mga nilikha?” Walang pag-aalinlangan, sasabihin 
nila sa iyo na ang gumagawa ng lahat ng ito ay ang Allah (4), kung gayon ay sabihin 
mo sa kanila, “Hindi ba kayo natatakot sa kaparusahan ng Allah (8%) dahil sa inyvong 
pagtatambal o pagsamba ng iba bukod sa Kanya?” 


32. Ganito ang Allah (4), ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na makatotohanan, na 
walang pag-aalinlangan, na bukod-tangi na may karapatan lamang na sambahin, na 
wala Siyang katambal, na kung kaya, mayroon pa bang kaiba sa katotohanan maliban 
sa pagkaligaw? Na kung kaya, paano ninyo itinuon ang pagsamba sa iba sa halip na 
para lamang sa Kanya? 


33. Kung paano tumanggi sa katotohanan ang mga ‘“Mushrikiin’ at patuloy sa kanilang 
pagsamba ng iba, ay naisakatuparan ang salita ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, ang 
Kanyang batas at pagpasiya sa mga yaong lumabag sa pagsunod sa kanilang ‘Rabb’ 
tungo sa pagkakasala at sila ay tumanggi sa Kanya dahil sa hindi nila pinaniwalaan 
ang Kanyang Kaisahan, at hindi sila naniwala sa pagiging Propeta ng Kanyang 
Propeta na si Muhammad (28), at hindi nila ipinapatupad ang Kanyang katuruan. 


[445.] 


Sarah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 AL s+ 10 i 2 8) 


ROA sell 34, Sabihin mo sa_ kanila, O 
5 oep@etaeetaees Muhammad (3): “Mayroon ba sa 
heat Soha Sait (ers KE anit 5 “? inyong mga sinasambang diyus-diyusan 
2 2 en Gs nagpasimula sa_ paglikha ng 
Bs wer Binkb@ ES: wane tc *, anumang bagay na walang pinagmulan, 
ae teies SNM cst SII =, pagkatapos itong likhain ay sasanhiin 
. AE SAGEM ASAE ©, niya  itong maglahong muli, at 
‘i ©, pagkatapos ay uulitin niya itong muli 
: ail AG Ali gISERILO XS lates ©) na katulad ng pagkalikha niya nito sa 


Nie 5EG5 yi LAS YY 


Bc gee Anatole ae cals Bobet ne »> una? Katiyakang hindi nila ito kayang 
f CS BN Geree ee Sit 5 Sia ey angkinin, kung gayon, sabihin mo sa 
Bl! st eS ere tie am eee ~~ f.SCKanila, O Muhammad (%): “Ang Allah 
ie Depo PO Bos we Yollojoras ~ (8&8) na Bukod-Tangi ay Siya lamang 
Ks Sse Aloh os Aakly esha [Bang maaaring gumawa_ nito, at 
5 Zi SAL Keli, whale. 25K Kj 5 pagkatapos Niya itong sanhiin na 
Sh 2.7 RSE ae maglaho ay ibabalik Niya ito na 
Dabs sist Sebbords © katulad nang una Niyang pagkalikha 
ei AB aes SF t ABV Stains Bod thas ‘ rito, kung  gayon, paano_ ninyo 
j RACE Si ye J jys a3 $5 \ Ox 2M, ©) tinatanggihan ang Daan ng 
PSS 3 _ x2 Katotohanan tungo sa kamalian na ito 
3 Oaiksenrcs sf Jaci: J ; 
‘ Hey Ss oP ay ang pagsamba ng iba bukod sa 


weenie dh (2 


8 Sosa atlas = Allah?” 





35. Sabihin mo sa kanila na mga 
‘“Mushrikin, O Muhammad (8): “Mayroon ba sa inyong mga itinatambal sa 
pagsamba sa Allah na makagagabay tungo sa Matuwid na Landas? Katotohanang ito 
ay hindi nila kayang angkinin,” kung gayon, sabihin mo sa kanila: “Ang Allah (48) na 
Bukod-tangi ang gumagabay sa naligaw ng landas tungo sa katotohanan. Sino kung 
gayon ang karapat-dapat na sinusunod: Siya ba na Bukod-Tanging nakagagabay 
lamang sa katotohanan o siya na hindi man lamang makapagturo ng anumang 
patnubay dahil wala siyang alam at siya ay ligaw, na ito ay yaong mga itinatambal o 
sinasamba ninyo bukod sa Allah na hindi man lamang makapagtuturo ni ang kanyang 
sarili ay hindi niya kayang gabayan kung walang gagabay sa kanya? Na kung kaya, 
paano niya pinagpantay ang pagitan ng Allah (&%) at ng Kanyang nilikha? Dahil ito 
ay maling pagpapasiya.” 


36. At ang karamihan sa kanila na mga ‘Mushrikin’ sa pagturing nila sa mga 
rebultong ito na mga sinasamba at ang kanilang paniniwala na ito ay magpapalapit sa 
kanila sa Allah (4), ay wala silang sinusunod sa ganitong panuntunan kundi haka- 
haka lamang nila na walang pinagbabatayan, sapagka’t hindi ito makapapantay ni 
katiting sa katotohanan. Katiyakan, ang Allah () ang Siyang ‘‘Aleem’ — Ganap na 
Nakaaalam sa anumang ginagawa ng mga ‘Mushrikin’ na paglabag at pagtanggi. 


37. At kailanman ay hindi makapagpapalitaw ang sinuman bukod sa Allah ng tulad 
nitong Qur’an, dahil sa katiyakan, walang sinuman ang may kakayahan nito sa 
alinman sa Kanyang mga nilikha, subali’t ang Allah (8), ito’y Kanyang ipinahayag 


[446.] 


Sirah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 Al «3 10 5 5: 8) 


bilang patotoo sa mga Aklat na Kanyang ipinahayag sa Kanyang mga Propeta noon; 
dahil walang pag-aalinlangan na ang ‘Deen’ ng Allah (4) ay nag-iisa, at ang 
nilalaman ng Dakilang Qur’an ay ganap na kapaliwanagan sa batas ng Allah na 
Kanyang ipinag-utos sa sambayanan ni Muhammad (3%), na walang pag-aalinlangan 
na ang Dakilang Qur’an ay Rebelasyon mula sa Allah (4) na ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
ng lahat ng mga nilalang. 


38. O sinasabi ba nila: “Katunayan, ang Qur’dn na ito ay sariling gawa lamang ni 
Muhammad? Gayong sa katotohanan ay batid nila na siya (Muhammad %) ay tao 
lamang na katulad din nila!” Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (38): “Gumawa sila 
ng isang ‘stirah’ o kabanata na katulad ng taludtod ng Dakilang Qur’dn at ng 
katuruan (nito), at magpatulong kayo sa sinumang may kakayahan na tumulong sa 
inyo bukod sa Allah, tao man ito o ‘jinn, kung kayo ay totoo sa inyong pag- 
aangkin.” 


39. Hindi nila ito makakayanang pantayan! Kundi sila ay nagmadali na 
pasinungalingan ang Kabanal-banalan na Qur’an sa kauna-unahang pagkarinig pa 
lamang nila rito, at bago nila pag-aralan ang mga talata nito, at hindi nila 
pinaniwalaan ang anumang hindi inabot ng kanilang kaalaman na katulad ng 
Pagkabuhay na Mag-uli, Paghuhukom, ‘A/-Jannah,’ Impiyernong-Apoy at iba pa, 
dahil sa hindi pa dumating sa kanila ang katotohanan hinggil sa anumang ipinangako 
sa kanila na nasa Aklat. At kung paano pinasinungalingan ng mga ‘Mushriktin’ ang 
babala ng Allah (4) ay ganoon din ang mga naunang tao sa kanila, na kung kaya, 
tingnan mo, O Muhammad (#8), kung ano ang mapapala ng mga masasama. 
Katiyakan, pinuksa ng Allah (4) ang iba sa kanila sa pamamagitan ng paglamon sa 
kanila ng kalupaan, at ang iba naman sa pamamagitan ng pagkalunod, at ang iba 
naman ay ibang kaparusahan. 


40. Mayroon sa mga sambayanan mo, O Muhammad (#8), ang naniniwala sa Dakilang 
Qur’an, at mayroon din naman sa kanila ang hindi naniniwala hanggang sa siya ay 
namatay nang ganito at bubuhayin na mag-uli na ganito rin, at ang iyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha ang ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa mga masasama na hindi 
naniniwala dahil sa sukdulang kasamaan, paghihimagsik at pamiminsala, at sila ay 
pagbabayarin dahil sa kanilang pamiminsala at kasamaan ng matinding kaparusahan. 


41. At kung tinanggihan ka, O Muhammad (3%), ng mga ‘Mushrikiin’ na tyan ay 
sabihin mo sa kanila: “Sa akin ang aking Relihiyon at aking gawa, at sa inyo naman 
ang inyong relihiyon at invong gawa, at kayo ay hindi pagbabayarin sa anuman na 
aking nagawa, at ako naman ay hindi rin pagbabayarin sa anuman na inyong 
nagawa.” 


42. At mayroon sa mga walang pananampalataya na naririnig ang sinasabi mong 
katotohanan, at ang pagbibigkas ng Dakilang Qur’an, subali’t sila ay hindi 
nagagabayan. Kung gayon, may kakayahan ka ba na parinigin ang bingi? 
Katotohanan na wala kang kakayahan na gabayan ang mga iyan, maliban sa kung 
nanaisin ng Allah (8) na sila ay gabayan, dahil sa sila ay bingi sa pagdinig ng 
katotohanan at hindi nila iniintindi. 

[447.] 


Sirah 10. Yanus 


43. At mayroon sa mga _ walang 
pananampalataya na pinagmamasdan 
ka at nakikita ang mga katibayan ng 
iyong pagka-Propeta na totoo, subali’t 
hindi niya nakikita ang ipinagkaloob ng 
Allah (8) sa iyo na Liwanag ng 
Paniniwala, na kung kaya, may 
kakayahan ka ba na maipakita ang 
gabay sa mga bulag upang sila ay 
mapatnubayan? Walang pag- 
aalinlangan, na wala sa kakayahan mo 
na gabayan sila kung sila ay wala sa 
pagkakaunawa nito, kundi bukod-tangi 
na ang nagsasanhi nito ay ang Allah 
(48) lamang. 


44. Katiyakan, ang Allah (4) ay hindi 
Niya dinadaya nang kahit na kaunti ang 
sinumang tao na tulad ng pagdaragdag 
ng kaparusahan sa kanila 0 pagbabawas 
ng kanilang kabutihan, kundi ang mga 
tao mismo ang nagmamali sa kanilang 
mga sarili dahil sa kanilang pagtanggi 
at paglabag sa kagustuhan ng Allah. 


Juz (Bahagi) 11 


1 +1) 10 in yp 


Mey sar Fee LEST, 
DY Die CMPD 004 CEPD 20y CRED 204 CRED 006 CHRD 204 CPD poe CUPS wee 
aad Ano 


2 AX AM foes PRES 













4s 
a 











WeSC ee IB 
cue Zo Sy wn 817, AG ie 
| ESSA TY IG ney 
Wa es 5 ofrecer = we posh oe 
M4 a Kea DS Ay epoca ala ‘ 
2 & M“ayeek, 


i we, ASE Bee oregon Areee % Love a 
we AN TELS GIS Soke [SiGe ee 








Mk me ree AK sss oss vr ge it 
Y SOO a ea, 3 ale eb 


a he * Pope Bi cIh: RA ack 2A 
Bg pel aos ota li | 


oo ets coc Ak bce he - IT PIG 

D nsw Sole Mie 5) 505 Splay ff 

Oe A cp erih, getnshs) eS Sette 

) A KIAAL CY SEY FS, TY sD 
cf es 


> 






ww A 2c 48h , ose ac opAe < a-< K 
BY Sr aa fo LNA 
go dk 4250 ore BRA? we a rier 


a % + ie 
By 22 Le SGE HE NES ale RSV f 
‘ Peete Ae EF KR ares atk im 2p oa 
Ei dp S18 Slay Ale SOY Spe zesil 
= sre Ar7eb Ss Ana & 4 «ch Ben 4 2° 
By) AD lic pra! Abo Is Qos Be 
Ml rate pee sn BE Gre Og 
i BEES & DEALS {2 


ae os Steer Beaag oer hee S45 
f OSE SIG HAG ess f 


-_¥ +.-_¥ aoe y S ou ity eae 






45. At sa Araw na titipunin ng Allah (8) ang mga ‘Mushriktn,’ sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay at Paghuhukom, na para bang hindi sila nanatili rito sa buhay sa daigdig 
kundi isang oras lamang na kabahagi ng isang araw, magkakakilanlan sila sa isa’t isa 
na katulad ng pagkakakilala nila sa isa’t isa rito sa daigdig, pagkatapos ay biglang 
naputol ang kanilang ugnayan at ang kanilang pagkakakilanlan sa isa’t isa (dahil sa 
tindi ng pangyayari). Walang pag-aalinlangan, natalo ang mga yaong tinanggihan nila 
ang paniniwala sa Allah, sa Kanyang gantimpala at kaparusahan, at hindi sila 


nagabayan. 


46. Ipakita man Namin sa iyo, O Muhammad (#), habang ikaw ay nabubuhay ang 
ipinangako Naming parusa sa kanila rito sa daigdig, o di kaya ay sanhiin Namin na 
ikaw ay mamatay muna bago ito maipakita sa iyo, (kahit alin ang mangyari sa 
dalawang ito) magkagayunpaman sa Amin pa rin ang kanilang pagbabalik, 
pagkatapos noon, ang Allah (4) ang Siyang ‘Shaheed’ — Testigo sa lahat ng kanilang 
mga ginawa rito sa daigdig, at walang anumang naililihim sa Kanya, pagkatapos, sila 
ay pagbabayarin Niya ng angkop na kabayaran para sa kanila. 


47. At sa bawa’t sambayanan na nauna sa inyo, O kayong mga tao, ay mayroong Sugo 
na ipinadala sa kanila na katulad pagkakapadala Ko kay Muhammad (3) sa inyo, 
upang kayo ay akayin tungo sa ‘Deen’ (0 Relihiyon) ng Allah at sa pagsunod sa 


[448.] 


Sirah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 AL «31 10 5 5, 8) 


Kanya, at kapag dumating ang Sugo nila sa Kabilang-Buhay ay doon huhukuman ang 
pagitan nila nang makatarungang paghuhukom, at sila ay hindi dadayain sa anumang 
pagbabayad na gagawin sa kanilang mga ginawa. 


48. At sasabihin ng mga ‘Mushrikin,’ na mula sa iyong sambayanan, O Muhammad 
(): “Kailan pa ba mangyayari ang ‘As-sa‘ah’ (ang Oras ng pagkagunaw ng 
daigdig) kung ikaw at ang ivong mga tagasunod ay nagsasabi ng katotohanan ayon 
sa inyong mga ipinapangako sa amin?” 


49. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (28): “Hindi ko kayang ilayo sa kapahamakan 
ang aking sarili, at hindi ko rin kayang magdulot ng kapakinabangan maliban na 
lamang kung ninais ng Allah (8) na ako ay mailayo sa kapahamakan o magkamit ng 
kapakinabangan. Sa bawa’t sambayanan ay mayroon  silang  kani-kanivang 
kapanahunan upang matapos ang pagkakatakda ng kanilang buhay o kamatayan, at 
kapag dumating ang panahon na yaon na nakatakda bilang katapusan ng kanilang 
buhay, ay hindi sila magkakaroon ng kakayahan na ito ay antalain ni iusad ito nang 
kahit na isang sandali.” 


50. Sabihin mo sa kanila na mga ‘Mushrikin,’ O Muhammad (38): “Sabihin ninyo nga 
sa akin, kung dumating sa inyo ang parusa ng Allah (8) sa gabi o sa araw, ano ba sa 
mga bahagi ng kaparusahan kung gayon ang inyong minamadali, O kayong mga 
masasama?” 


51. Pagkatapos pa bang dumating ang kaparusahan ng Allah sa inyo, O kayong mga 
‘“Mushrikun’ ay saka pa kayo maniniwala, gayong sa pagkakataong yaon ay wala na 
kayong pakikinabangan sa inyong paniniwala? At sasabihin sa inyo sa Araw na yaon: 
“Neayon lang ba kayo maniniwala samantalang noon ay ipinamamadali ninyo na 
dumating sa inyo ang kaparusahan?” 


52. Pagkatapos ay sasabihin sa mga masasama na minali nila ang kanilang mga sarili 
dahil sa kanilang pagtanggi sa Allah: “Lasapin ninyo ang parusa ng Allah na walang 
katapusan, at paparusahan ba kayo nang bukod sa kabayaran sa kasamaan na inyong 
ginawa sa daigdig?” 


53. At tinatanong ka nila na mga ‘Mushriktin,’ O Muhammad (38), hinggil sa parusa sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay, kung ito ba ay totoo. Sabihin mo sa kanila, O 
Muhammad (2%): “Oo! Sumusumpa ako sa aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha na ito ay 
totoo na walang pag-aalinlangan, na kayo ay bubuhayin na mag-uli at pagbabayarin, 
at hindi kayo makatatakas ni makaliligtas sa Allah dahil kayo ay nasa ilalim ng 
Kanyang kapangyarihan.” 


[449.] 


Strah 10. Yanus 







ZONE OE had eae er ea 





0-3-3 t 
ly 
a7 Rees 


See At. Spec Ae 244 , 
alec 4k “gas lait 


G-.474- 






an 





Zoe SARA APA AAT 






s447 3 peer 


Se - e4ae We 49-4 Ae 
Sh 1 NET AE Dane 





Moen 480 2 Aare seyr aoe 
yal ASI sail ILS uaa Ci 





at 





odod 







D 





Juz (Bahagi) 11 





hdl Mat cob SKIS 
ANCE 
B SS eNbosalacags@ sAky § 
B22). ZADGLN ARSE Aes 
the BLEUE Qe 
B i Hlici bi yiwotinccs f 
SAA LED 


Arter. 


BB MME AMG Dats 
f SiGe Silas 
f Bute lene siu Oakey ff 
‘Bite siceusrssmirey 


: a 
Y Be en 3 


AL s*/ 10 i 8) 


54. At kahit pagmamay-ari pa ng 
bawa’t tao na sumamba ng iba at 
lumabag sa Allah, ang lahat ng nasa 
kalupaan, at hahangarin niya itong 
ipantubos para sa kanya mismong sarili 
mula sa kaparusahan ng Allah (subali’t 
ito ay hindi tatanggapin sa kanya), at 
ililihim ng mga masasama ang kanilang 
pagsisisi sa kanilang mga kalooban 
kapag nakita na nila ang lahat ng 
kaparusahan ng Allah na dumating sa 
kanila, at magpapasiya ang Allah (#8) 
sa kanila nang makatarungan, at sila ay 
hindi dadayain dahil ang Allah (&) ay 
hindi Niya paparusahan ang sinuman 
kundi ayon din lamang sa kasalanan na 
kanyang nagawa. 


55. Dapat mong mabatid na ang lahat 
ng nilalaman ng mga kalangitan at 
kalupaan ay bukod-tanging Pagmamay- 
ari lamang ng Allah (4), at walang 
anuman ang pagmamay-ari ng sinuman 





bukod sa Kanya. Dapat mong mabatid 
na ang pakikipagharap ng Allah (4) at pagpaparusa sa mga nagtambal o sumamba ng 
iba ay katiyakang magaganap, subali’t ang karamihan sa kanila ay hindi nila batid ang 
katotohanan hinggil dito. 


56. Katiyakan, ang Allah (4) ang Siyang nagbibigay ng buhay at nagsasanhi ng 
kamatayan, na hindi mahirap para sa Kanya na buhayin ang mga tao pagkatapos 
nilang mamatay na katulad din ng pagkamatay nila kapag ito ay Kanyang ninais, at 
sila ay babalik sa Kanya pagkatapos nilang mamatay. 


57. O sangkatauhan! Katiyakang mayroong dumating sa inyo na isang mabuting payo 
mula sa Allah (4) na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na nagpapaalaala sa inyo 
hinggil sa kaparusahan ng Allah at pinag-iingat kayo hinggil sa Kanyang babala, na 
ito ay ang Dakilang Qur’an at ang anuman na nakasaad dito na mga pagpapayo upang 
ituwid ang inyong mga pag-uugali at ang inyong mga gawain, at nilalaman din nito 
ang lunas sa anumang nasa inyong mga kalooban (puso) na kamangmangan, 
paniniwala sa iba bukod sa Allah at sa lahat ng uri ng mga sakit; at gabay sa sinumang 
susunod dito na mga tao upang sila ay iligtas sa kapahamakan, na itinalaga ito ng 
Allah (&) bilang biyaya at awa sa mga mananampalataya, na ito ay bukod-tangi na 
para lamang sa kanila; dahil sila ang makikinabang nito dahil sa kanilang paniniwala, 
subali’t ang mga walang pananampalataya ay hindi nila ito nakikita. 


[450.] 


Sirah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 AL «3 10 5 52 8) 


58. Sabihin mo sa lahat ng mga tao, O Muhammad (3): “Sa Kagandahang-Loob ng 
Allah (&%) at sa Kanyang Awa, na ito ay ang dumating sa inyo na Islam mula sa Allah 
(&) na gabay at ‘Deen’ (0 Relihiyon) ng katotohanan, na kung kaya, dahil dito ay 
malugod kayo; sapagka’t walang pag-aalinlangan na ito ay ang Islam, na kung saan 
dito kayo inanyayahan ng Allah (&) at ang Dakilang Quran na ipinahayag Niya kay 
Muhammad, na higit pa sa kung anuman na nalikom ninyo mula sa mga 
makamundong bagay at kung anumang mga palamuti nito na may hangganan.” 


59. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (2), na mga hindi naniwala sa Rebelasyon: 
“Sabihin nga ninyo sa akin, ang hinggil sa kabuhayan na ipinagkaloob ng Allah (8) 
sa inyo na tulad ng mga hayop, mga pananim at ang mga mabubuting kabuhayan na 
ipinahintulot ninyo sa inyong sarili ang iba at ang iba naman ay ipinagbawal ninyo,” 
sabihin mo sa kanila: “Ang Allah (&&) ba ang Siyang nagpahintulot sa inyo na gawin 
ito, o nagsasabi lang kayo ng kasinungalingan laban sa Allah na wala kayong 
karapatan?” 


60. Ano kaya sa tingin nila ang gagawin ng Allah (8) sa kanila, sila na mga nag- 
imbento ng kasinungalingan laban sa Allah, sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na 
dinaragdagan nila ang batas ng pagbabawal sa hindi ipinagbawal ng Allah na 
kabuhayan, ano kaya ang gagawin ng Allah (8) sa kanila sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay dahil sa kanilang pagsisinungaling laban sa Allah? Iniisip ba nilang sila 
ay patatawarin ng Allah? Katotohanan, ang Allah (@) ang Punung-Puno ng 
kagandahang-loob sa Kanyang nilikha na hindi muna Niya pinaparusahan kaagad dito 
sa daigdig at pinapabayaan muna Niya ang sinumang nagsinungaling laban sa Kanya, 
subali’t ang karamihan sa mga tao ay hindi tumatanaw ng utang na loob sa anumang 
kagandahang-loob sa kanila ng Allah. 


61. Anuman ang iyong ginagawa, O Muhammad (38), sa iyong mga sariling gawain, at 
kung anuman ang iyong binibigkas mula sa Kabanal-banalan na Qur’an na mga talata, 
at kung anuman ang ginawa ng sinuman sa iyong sambayanan na mabuting gawain o 
masama, ay tiyak na nababatid Namin ito at Kami ay nakamasid habang ito ay inyong 
ginagawa, at ito ay itinala Namin para sa inyo at gagantihan Namin kayo para rito, at 
walang anuman ang naililihim sa kaalaman ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O 
Muhammad (3), na kahit na kasinliit ng atomo (0 ‘atom’), dito sa kalupaan at 
gayundin sa mga kalangitan. Kahit na maliit pa o malaki kaysa rito ay nakatala ito 
nang malinaw sa Aklat na nasa Allah (#) dahil saklaw ng Kanyang Kaalaman ang 
lahat at ito ay itinala ng Kanyang panulat. 


[451] 


Sirah 10. Yanus 


62. Dapat ninyong mabatid na 
katiyakan, ang mga ‘Awliya’’ ng Allah 
ay wala silang dapat na katakutan sa 
Kabilang-Buhay na kaparusahan ng 
Allah, at wala silang dapat na 
ikalungkot sa anuman na hindi nila 
nakamtan na makamundong buhay. 


63. At sila na mga malalapit sa Allah, 
ang kanilang katangian ay naniwala sila 
sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo 
at sa anuman na kanyang dinala na 
kautusan mula sa Allah (4%), at sila ay 
natatakot sa Allah sa pamamagitan ng 
pagsunod nila sa Kanyang mga ipinag- 
uutos at pag-iwas sa Kanyang mga 
ipinagbabawal. 


64. Para sa kanila na malalapit sa 
Allah, ang magandang balita mula sa 
Allah (4), dito sa daigdig na kalugud- 
lugod para sa kanila, at sa Kabilang 


Juz (Bahagi) 11 





Ors es ee a Me Se ner * ae Ones 


co F 0 oS 4 £2) ES ALAA rine 
SHAY SFY MIN 


AL +!) 10 iss 85 





* 





4 


mM estes 8 gle Aerts Stee a+ em 1 
SNS DS please ND 


eae 4 ci, Ge sr sete tote, I 
al dea} bacy YI ,LMsyeslg 


res cares 


Mc 7p ates 244 - gim AGS ot “x @ 

HS) PA AYs BO tis § 

Mos OH it oe step syste - <3 wy 
BAN YD Absa ple sl 

: Sy encr bo Rte ce rset ee 

f SN eis ss 


4 44-1572 “4, af 4 Zt FE 
VI sadooleles atl yo es oye 


) Be 4 ye Seed gm ASO Fok wg 2 ye on 
| Niece Dye E53 
A Aish es Dap ay Fofnd At Sao ete Ln Se 
a DNS 33) eG gal ea SS JST 
el By ey see Sek 2 im peter va Ve 
a BSI SHI Ma oh, Wo a 
= ie 


3 -te8 Af oA 


ree, 4° a ° is 
CAE Sallie bl 5 aioe 5) IB 


) SIE GEMGEO opts | 


~~ 
-t-+ Gi 


MCA rtd ore GC eee . we 245 © 
; Beer CA SGM es BD Oedey : 


Artes A 


Per Mee is > Ste 3 
© tye SIs 


. es a . 
9) TOS Cand HS Cah? oo POS PS PCS We SPs 


Buhay naman ay ‘A/-Jannah.’ Hindi 
binabago ng Allah (4) ang Kanyang 
pangako, na ito sa katotohanan ang dakilang tagumpay; dahil saklaw nito ang 
kaligtasan mula sa anumang hindi kanais-nais at pagkakamit ng anumang kaluguran. 





65. At huwag kang magdalamhati, O Muhammad (#%), sa mga sinabi ng mga 
‘“Mushrikin’ hinggil sa kanilang ‘Rabb’ at sa kanilang pagsisinungaling laban sa 
Kanya at sa pagsamba nila ng mga diyus-diyusan; dahil walang pag-aalinlangan na 
ang Allah (4) ang Bukod-Tangi na nagtatangan ng ganap na kapangyarihan dito sa 
daigdig at sa Kabilang-Buhay, Siya ay ‘As-Samee~’ — ang Ganap na Nakakarinig sa 
kanilang mga sinasabi, na ‘Al-‘Aleem’ — ang Ganap na Nakaaalam sa kanilang mga 
gawain at layunin. 


66. Dapat mong mabatid na walang pag-aalinlangan, Pagmamay-ari ng Allah (4) ang 
lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan, na mga anghel, mga tao, mga ‘Jinn’ at iba 
pa. At ano ba talaga ang sinusunod ng mga yaong sumasamba at nananalangin sa iba 
bukod sa Allah, na kanilang mga itinatambal at pinapanalanginan? Sa katotohanan, 
wala silang sinusunod kundi haka-haka at mga pala-palagay lamang gayong ang mga 
ito kailanman ay hindi maaaring ipanghalili sa katotohanan, at sila ay nag-iimbento 
lamang ng mga kasinungalingan hinggil sa anumang itinatangi nila sa Allah. 


67. Siya ang gumawa para sa inyo, O mga tao, ng gabi upang kayo ay 
makapagpahinga at maging panatag mula sa kapaguran sa inyong mga gawain na 


[452.] 


Sirah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 Al «3 10 5 4: 8) 


paghahanap-buhay, at ginawa rin Niya para sa inyo ang araw (‘day’) upang maging 
lantad sa paningin ang mga bagay sa inyo at magsumigasig kayo upang makahanap ng 
kabuhayan. Katiyakan, sa pagbabagu-bago ng gabi at araw, at ang mga kalagayan ng 
mga tao (rito sa gabi’t araw na ito) ay tanda at mga katibayan na ang Allah (4) ay 
Bukod-Tangi na may karapatan at karapat-dapat na sambahin, sa mga taong 
pinakikinggan ang mga ganitong katibayan at pinag-iisipan. 


68. Sinabi ng mga ‘Mushriktin’ “Ang Allah ay nagkaroon ng anak na katulad ng 
kanilang sinabi, na ang mga anghel ay mga anak na kababaihan ng Allah, o di kaya 
ay si Al-Masih (ang Messiah — Kristo) ay anak ng Allah.” Luwalhati sa Allah (4%) na 
Siya ay malayo sa lahat ng ito! Siya ay ‘Al-Ghanee’ — ang Napakayaman na Ganap at 
Malaya sa lahat ng anumang pangangailangan, Pagmamay-ari Niya ang lahat ng mga 
nasa kalangitan at kalupaan, na kung kaya, paano Siya magkakaroon ng anak mula sa 
Kanyang mga nilikha, samantalang ang lahat ng mga bagay ay Pagmamay-ari Niya? 
At wala kayong katibayan sa anumang inaangkin ninyo na kasinungalingan, na kung 
kaya, nagsasabi ba kayo laban sa Allah ng mga bagay na hindi ninyo alam ang 
katotohanan hinggil dito? 


69. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (38): “Katiyakan, ang mga yaong nag- 
imbento ng kasinungalingan laban sa Allah na sinasabi nilang Siya ay nagkaroon 
daw ng anak na lalaki at binigyan nila ng katambal ang Allah, ay wala silang 
mapapala na anuman dito sa daigdig at lalung-lalo na sa Kabilang-Buhay.” 


70. Ang matatamasa lamang nila dahil sa kanilang pagtanggi at pagsinungaling ay 
kaunting kaligayahan dito sa daigdig, pagkatapos ng kanilang kamatayan ay sa Amin 
sila magbabalik, na pagkatapos nito ay ipalalasap Namin sa kanila ang kaparusahan sa 
Impiyerno dahil sa kanilang pagtanggi sa Allah at pagpapasinungaling sa Kanyang 
mga Sugo at paglabag sa Kanyang mga talata o katuruan. 


[453.] 


Sirah 10. Yinus Juz (Bahagi) 11 





SRG 4 S65 HG EH 
Shai Ke SA Ret ret 81 
ASG 2 Sok D op bled) 


























Co. 
Le Poo 


¢ Y 
Ao Fe < 4 


Ome os ei Ae ats e 
OS Heo G ls seer 
SiG Shashi GEESSS 
Seek ay cree sneer oe ee ck 

Slee KAS BEI IESG EF 


haw ek 


ret 3 SE 5 9 4 <0 774 i 
EN Ase re S dh os es wy 
BB ae glee oe cek ie ASS en we eh nee 
iE AST nal STIRS SES 


4 A, oo 8 wee eee th imo oste 
Sg seg eb de os lhe ss WG aS 
ae - ) Felt h el Pres ofc mi eae cece. 
Bay ZUBIS Gh SEE OSG. ares 


DEP Ig hitreg ieee 
ARI Sa halal e B 
CK ACGME sya 
BEML SCISS § 


h DUES Cand Foe < end 


a ery ae ne 
a A PON, 4 


Curry 
eae 














94S 
ya 


ey 


1 + 10 i 8 


71. Isalaysay mo, O Muhammad (38), sa 
mga walang pananampalataya sa 
Makkah ang kuwento hinggil kay Nth 
(se2\) kasama ang kanyang sambayanan 
noong siya ay nagsabi sa kanila: “Kung 
ang aking pananatili sa inyo para kayo 
ay paalalahanan sa mga katibayan at 
mga palatandaan ng Allah (88) ay 
mabigat para sa inyo ay ipinauubaya ko 
na lamang ang aking sarili sa Allah 
(48), at sa Kanya ko ipinagkakatiwala. 
Samakatuwid, ihanda ninyo ang inyong 
mga pakana, at tawagin ninyo ang 
inyong mga itinatambal o sinasamba na 
iba, pagkatapos ay huwag na ninyong 
ilihim ang inyong mga ginagawa 
bagkus ay ilantad na ninyo, pagkatapos 
ay magpasiya na kayo na ako ay inyong 
parusahan at saktan kung ito ay kaya 
ninyo, at huwag na ninyo akong 
pagbigyan pa ng kahit na isang oras 
man lamang na bahagi ng isang araw. 


72. “At kapag tinanggihan ninyo ang 


aking paanyaya, samantalang ako sa katotohanan ay hindi humihingi sa inyo ng 
anumang kabayaran; kundi ang aking gantimpala ay nagmumula lamang sa aking 
‘Rabb,’ na Luwathati sa Kanya na Bukod-Tangi na walang katambal, na ako ay 
inutusan na maging kabilang sa mga sumusuko at sumusunod sa Kanyang batas 


bilang isang Muslim.” 


73. Subali’t tinanggihan si Nth (#8!) ng kanyang sambayanan sa kanyang ipinarating 
na mensahe mula sa Allah (4), na kung kaya, iniligtas Namin siya at ang sinumang 
sumama sa kanya sa pamamagitan ng pagsakay sa sasakyang pantubig (Arka), at 
ginawa Namin sila na kahalili sa pangangasiwa rito sa kalupaan ng mga tumanggi sa 
katotohanan, at sinanhi Namin na malunod ang mga tumanggi sa Aming mga 
katibayan, na kung kaya, tingnan mo, O Muhammad (2%), kung ano ang naging 
hantungan (katapusan) ng mga tao na binalaan ng Sugo na ipinadala sa kanila hinggil 


sa kaparusahan ng Allah? 


74. Pagkatapos ay nagpadala Kami ng mga Sugo, pagkatapos ni Nth (s#8\) tungo sa 
kanilang mga sambayanan — na katulad ng Sugong si Propeta Htid (s#8\), Saleh (S81), 
Ibrahim (88), Lat (#8!) at Shu'ayb (s#\) at iba pa — at dala-dala ng mga Sugong yaon 
sa kani-kanilang sambayanan ang mga himala na nagpapatunay sa kanilang mensahe 
at nagpapatotoo sa kanilang inihihikayat, subali’t magkagayunpaman ay hindi pa rin 
sila naniwala't sumunod sa anumang tinanggihan ng mga sambayanan ni Nth at sa 


[454.] 


Sirah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 Al «3 10 5 4, 8) yo 


sinumang nauna pa sa kanila na mga tao. Na kung kaya, kung paano isinara ng Allah 
ang mga puso ng mga taong yaon kaya sila ay hindi na naniwala, ay ganoon din 
isasara ng Allah ang mga puso ng sinumang katulad nila na darating pagkatapos nila, 
na mga lumabag sa batas o sa hangganang itinakda ng Allah (8) at nilabag nila ang 
anumang mensahe na dala-dala ng Sugo na ipinadala sa kanila, bilang kaparusahan sa 
kanilang kasalanan. 


75. Pagkatapos, ipinadala Namin kasunod ng mga Sugong yaon si Mousa (#21) at saka 
si Haroun (3¢) tungo kay Fir’awn at sa mga namumuno sa kanyang sambayanan, na 
dala-dala nila ang mga himala na nagpapatotoo sa kanilang mga mensahe, subali’t sila 
ay nagmataas at tinanggihan ang katotohanan (Fir dawn at ang kanyang sambayanan), 
dahil sa sila ay mga makasalanan at pinasinungalingan ang katotohanan. 


76. At nang dumating kay Fir dwn at sa kanyang sambayanan ang katotohanan na 
dala-dala ni Mousa, ay kanilang sinabi: “Katotohanan, ang dala ni Mousa na mga 
palatandaan ay malinaw na salamangka.” 


77. Sinabi sa kanila ni Mousa na may pagkamangha sa kanilang sinabi: “Sinasabi ba 
ninyo ang hinggil sa katotohanan na dumating sa inyo, na ito ay malinaw na 
salamangka? Tingnan ninyo ang katangian ng (pahayag na) dumating sa inyo at ang 
nilalaman nito dahil makikita ninyo na ito ay totoo. At kailanman ay hindi 
magtatagumpay ang mga salamangkero, at wala silang mapapala na anuman dito sa 
daigdig at sa Kabilang-Buhay.” 


78. Sinabi ni Fir'dwn at ang mga namumuno sa kanyang sambayanan kay Mousa: 
“Dumating ka ba para alisin kami sa aming kinagisnan sa aming mga ninuno sa 
pagsamba ng iba bukod sa Allah, at upang kayong dalawa — ikaw at si Haroun ay 
maging dakila at makilala rito sa kalupaan ng Ehipto? Na kung kaya, hindi kami 
maniwala na kayong dalawa ay mga Sugo na ipinadala sa amin; na para lamang 
masamba namin ang Allah nang bukod-tangi at walang katambal.” 


[455.] 


Sirah 10. Yanus 





79. At sinabi ni Fir’ awn: “Dalhin ninyo 
sa akin ang lahat ng mga bihasa at mga 
marurunong na mga salamangkero.” 


80. Nang dumating ang mga 
salamangkero ni Fir'awn, sinabi sa 
kanila ni Mousa: “/hagis ninyo sa lupa 
ang anumang dala-dala ninyo na mga 
lubid at mga tungkod.” 


81. At nang inihagis nila ang kanilang 
mga lubid at mga tungkod, sinabi sa 
kanila ni Mousa (8#8\): “Katiyakan, ang 
dala ninyo at ang inyong mga inihagis 
ay salamangka, katiyakan na ang Allah 
(8) ay aalisan Niya ng bisa ang 
anumang dala-dala ninyong 
salamangka. Walang pag-aalinlangan, 
ang Allah (8%) ay hindi Niya itinutuwid 
ang gawain ng sinumang  nagsu- 
sumigasig na gumawa sa kalupaan ng 
Kanyang kinamumuhian at 


Juz (Bahagi) 11 


Ada 


Aa 


By as oops: 


. Sr IG D 


? uSiesacacnaie oe 


dl sj) 


By Acie Oko Kates rol 
z jG Dc; Lise A O56 
S Ae StS aes 1asMhay Bhi agase 
| SKS O nw fl 


see 


: Seep rBye sans B bere! i 


o-7.F 


3 MOS 3815 Eb AN ep F fs 
~ So) Av Ga Sa oN | 


Aa aus (7 , 


oe reer 


So 27 oe 5 E71 


Ch aeacrice, I 
i i aise dee Ste pe <4 1B 
2 iaenstian tetas t 


Do IES iA 


ws 
Ayicse 


shh Sian aL Gai 


Teper Se th AS cy op rae 


“ NOTA FI sy HSL 
namiminsala rito sa pamamagitan ng = = yy 
kanyang masasamang gawain.” 





82. “At ang patatatagin ng Allah (3%) ay ang katotohanan na dala-dala ko sa inyo na 
mula sa Kanya at ito ay pahihintulutan Niya na mangibabaw laban sa inyong mga 
kamalian sa pamamagitan ng Kanyang mga Salita at Utos, kahit ito ay kamuhian ng 
mga makasalanan na mula sa pamilya ni Fir’ dwn.” 


83. Subali’t walang sinuman ang naniwala kay Mousa kahit dala-dala na niya ang 
mga katibayan at mga palatandaan kundi ang mga lahi lamang na mula sa kanyang 
sambayanan na mga angkan ni Isra‘il, dahil sa takot nila kay Fir'dwn at sa kanyang 
mga pinuno, na sila ay parusahan at pigilan mula sa kanilang relihiyon dahil 
katiyakang si Fir'déwn ay mapagmalupit at mapagmataas sa kalupaan, at siya sa 
katotohanan ay kabilang sa mga lumampas sa hangganan sa pagtanggi at sa 
pamiminsala. 


84. At sinabi ni Mousa: “O aking sambayanan, kapag kayo ay naniwala sa Allah (4) 
ay magtiwala kayo sa Kanya at sumuko kayo sa Kanyang kagustuhan, at ipinaubaya 
ninyo ang inyong mga sarili sa Allah, at samakatuwid, sa Allah (8) lamang kayo 
dapat na magtiwala kung kayo ay tunay na sumusunod sa Kanyang kagustuhan 
bilang mga Muslim.” 


[456.] 


Sirah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 Al «3 10 5 4: 8) 


85. At kanilang sinabi kay Mousa: “Sa Allah (8) lamang kami na Bukod-Tangi na 
walang katambal nagtitiwala, na sa Kanya lamang namin ipinauubaya ang aming 
mga sarili. O Allah (&) na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Huwag mong 
pahintulutang mangibabaw laban sa amin ang mga masasama, dahil ito ang 
magsasanhi na mapalayo kami mula sa aming ‘Deen.’” 


86. “At iligtas Mo kami sa pamamagitan ng Iyong awa mula sa mga walang 
pananampalataya na si Firdwn at ang mga namumuno sa kanyang sambayanan; 
dahil sa pinahihirapan nila kami sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga 
mahihirap na mga gawain (pang-aalipin).” 


87. At Aming ipinahayag kay Mousa at sa kanyang kapatid na si Haroun na: 
“Magsagawa kayo ng mga tahanan sa Ehipto para sa inyong sambayanan na 
kanilang titirhan at magiging taguan, at gawin ninyo ang mga tahanang yaon bilang 
lugar ng sambahan kapag kayo ay natatakot, at isagawa ninyo ang obligadong 
‘Salah’ sa tamang oras na itinakda para rito. At ipamalita mo sa mga 
mananampalataya na sumusunod sa Allah ang pagwawagi at pangingibabaw, at 
masaganang gantimpala mula sa Allah (8).” 


88. At sinabi ni Mousa: “O Allah (&) na aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! 
Katotohanan, pinagkalooban Mo si Fir'dwn at ang mga pinuno sa kanyang 
sambayanan ng masaganang kayamanan dito sa daigdig; subali’t hindi sila 
nagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa Iyo, bagkus ito pa ang tumulong 
upang maligaw ang mga tao tungo sa Iyong Daan. O Allah (&&) na aming ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha! Wasakin Mo ang kanilang kayamanan, nang sa gayon ay hindi na nila 
ito mapakinabangan pa, at isara Mo ang kanilang mga puso upang hindi na sila 
makatanggap ng katotohanan, at hindi na sila maniniwala hanggang sa makita nila 
ang matinding kaparusahan.” 


[457.] 


Sirah 10. Yinus Juz (Bahagi) 11 


1 + 10 i 8 





Ce 


























(47> eye) ace) Se) aoe ond Spe ae 





LC Si lS IE 
SILI esc @ 
AZ sMigpese this Cees Es sa sep cee 

Boaiemosca i Minrdemi say 
ZEIGE M OGL, E 


WOMALAS NO SG UIG | 


2 oS 
c 






BRR enero tee Ee eeye acre I 
Doh o se Sa aca 
foie SeEree Le Sod tre eaioe rate: ie 
Chaat e359 gielz bese tle a, f 
oe 0 pene 5 WG 


) ae EASY SIS 


A cee 









DRG Mp Aas es B 
SVOAM- SCIEN | 
bepcbllie DSS ile SENS ails 
A Onviacipe nian “aso & 









Hh) DoS Can) <a) © 


89. Sinabi ng Allah (4) sa kanilang 
dalawa na sina Mousa at Haroun: 
“Katiyakan, dininig ang inyong 
panalangin laban kay Fir‘adwn at sa 
mga namumuno Sa kanyang 
sambayanan at sa_kanilang mga 
kayamanan — habang nananalangin si 
Mousa ay nagsasabi naman ng ‘Ameen’ 
si Haroun, na kung kaya, sa kanilang 
dalawa itinangi ang ganitong paanyaya 
— at magpakatuwid kayo sa inyong 
‘Deen’ at ipagpatuloy ninyo ang inyong 
paanyaya kay Fir’‘Gwn at sa kanyang 
sambayanan tungo sa Kaisahan ng 
Allah (8%) at sa pagsunod sa Kanya, at 
huwag sundin ang daan ng mga hindi 
nakababatid ng katotohanan hinggil sa 
Aking pangako at babala.” 


90. At biniyak Namin ang karagatan 
para sa mga angkan ni Isra‘il, hanggang 
sa sila ay nakatawid, at sinundan sila ni 
Fir'adwn at ng kanyang mga sundalo 
bilang pang-aapi at paghihimagsik, na 


kung kaya, lumusong sila sa karagatan kasunod nila, hanggang sa nagsara ang 
karagatan noong nasa kalagitnaan na si Fir awn at malulunod na, kanyang sinabi: 
“Naniwala na ako na walang dapat sambahin kundi Siya, na pinaniniwalaan ng mga 
angkan ni Isr@il, at ako’y kabilang sa naniwala sa Kanyang Kaisahan at sumusuko 
sa Kanyang kagustuhan bilang isa sa mga Muslim.” 


91. Ngayon pa lamang, O Fir’awn, dahil dumating na sa iyo ang kamatayan ay saka 
ka pa lamang naniwala na ang Allah (4) lamang ang bukod-tangi na dapat sambahin, 
samantalang nilabag mo Siya bago dumating sa iyo ang kaparusahan, at ikaw ay 
kabilang sa mga namiminsala at humaharang sa Kanyang Daan! Samakatuwid, 
walang kapakinabangan ang iyong pagsisisi sa oras ng lyong pag-aagaw-buhay. 


92. Na kung kaya, ngayon ay gagawin Namin na makarating sa kalupaan ang iyong 
bangkay (na ito ay ipapadpad sa dalampasigan), na makikita ka ng sinumang hindi 
naniwala sa iyong kamatayan; upang ito ay maging aral sa sinumang darating na mga 
tao pagkatapos mo. At katotohanan, karamihan sa mga tao ay pabaya sila sa Aming 
mga katibayan at mga palatandaan, na ito ay hindi nila pinagtutuunan ng pansin at 


hindi nagsisilbing aral para sa kanila. 


93. At pinatira Namin ang mga angkan ni Isra‘il sa maayos at marangal na tirahan sa 
‘Sham’ at sa Ehipto, at pinagkalooban Namin ng mabubuting kabuhayan mula sa mga 


[458.] 


Sirah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 Al «31 10 5 4 8) yo 


biyaya rito sa kalupaan, na sila ay hindi nagkakasalungatan patungkol sa Relihiyon 
(‘Deen’) maliban na lamang noong pagkatapos dumating sa kanila ang kaalaman na 
magbubuklod sa kanila, at kabilang sa kaalaman na yaon na nasa loob ng ‘Tawrah’ ay 
ang mga kuwento hinggil sa pagiging Propeta ni Muhammad (%). Katiyakan, ang 
iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad (2%), ang huhukom sa pagitan nila sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay, at doon sa hindi nila pinagkakasunduan na patungkol sa 
iyo, kaya, makapapasok sa Impiyerno ang mga hindi naniwala at sa ‘A/-Jannah’ 
naman ang mga naniwala. 


94. At kapag ikaw ay may pag-aalinlangan, O Muhammad (2), hinggil sa katiyakan 
ng ikinukuwento Namin sa iyo, ay tanungin mo ang mga yaong nagbabasa ng 
Kasulatan na nauna sa iyo, na sa kanila’y ipinadala ang ‘Tawrah’ at ‘Injeel,’ dahil sa 
ito ay naitala (nakasulat) sa kanilang mga Kasulatan. Katiyakan na dumating sa iyo 
ang katotohanan na walang pag-aalinlangan, mula sa tyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, 
na ikaw ay Sugo ng Allah, at walang pag-aalinlangan na sila na mga Hudyo at mga 
Kristiyano ay batid nila ang katotohanan hinggil dito, at matatagpuan nila ang iyong 
katangian na naipahayag sa kanilang mga kasulatan, subali’t ito ay tinanggihan nila, 
na kung kaya, huwag na huwag mong ibilang ang iyong sarili sa mga taong nag- 
aalinlangan hinggil sa katotohanang ito. 


95. At huwag kang pabibilang sa mga yaong tumanggi sa mga katibayan at mga 
palatandaan ng Allah (4) kundi ay mabibilang ka sa mga talunan na kinamuhian ng 
Allah at Kanyang paparusahan. 


96. Katiyakan, ang mga yaong naipatupad ang Salita ng Allah sa kanila, O 
Muhammad (3), na pagsumpa at pagpaparusa sa kanila, ay hindi na sila maniniwala 
sa mga katibayan mula sa Allah (48), at hindi na nila paniniwalaan pa ang Kaisahan 
ng Allah (4) at hindi na sila susunod sa Kanyang batas. 


97. At kahit dumating pa sa kanila ang lahat ng katuruan at mga aral ay hindi sila 
maniniwala, hanggang sa makita nila ang masidhing kaparusahan ng Allah ay saka pa 
lamang sila maniniwala subali’t sa pagkakataong yaon ay wala nang saysay ang 
kanilang paniniwala. 


[459.] 


Sirah 10. Yanus 


98. Samakatuwid, mayroon ba ni isang 
bayan ang naniwala noong nakita na 
nila ang kaparusahan, at pagkatapos ay 
naging kapaki-pakinabang ang kanilang 
paniniwala sa oras na yaon? Maliban sa 
sambayanan ni Yunus Ibnu Matta (#41); 
noong natiyak nila na ang kaparusahan 
ng Allah ay mangyayari sa kanila ay 
kaagad silang dumulog sa Allah (4) at 
nagsipagsisi nang taimtim na pagsisisi, 
at noong napatunayan na sila ay totoo 
sa kanilang pagsisisi ay inalis Namin sa 
kanila ang kaparusahan na 
pagpapahamak sa daigdig na_ ito 
pagkatapos na ito ay muntik nang 
mangyari sa kanila, at hinayaan Namin 
silang magpakasiya rito sa daigdig 
hanggang sa katapusan ng kanilang mga 
buhay. 


99. At kung ninais lamang ng iyong 


Juz (Bahagi) 11 


be! AEC A ATIC EES Leal, i 
: RGA ABLES D sed, es 


AL +!) 10 iss 8 


Casts cease 


ci seaNilealeas AEBS GS 
Se creed 7 


So 


FCO PUSS sana ff 
SHS BI Bot o 
BB SAGES O oleate F 
D-H SAGE SG NG 


cere 


PG ALOE IHG I 


-c4ed 


is Spas Kap et 
Seni gie Hole ai coe : 
4 GATS spot dE gS HE EbG : 
3 Be hcete Maia at ad oes 
SWAG NN OD IAS Ff 


; Alyse 25D ESN ESSN " 


‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad Sisbiestatpctiogd ee 
(3), na maniwala ang lahat ng tao sa 5 8 5 
daigdig ay maniniwala silang lahat sa 
anumang dala-dala mong mensahe, subali’t Siya ay mayroong ‘Hikmah’ (o 
karunungan) hinggil sa bagay na ito; dahil sa Siya, ginagabayan Niya ang sinuman na 
Kanyang nais, at inililigaw ang sinumang Kanyang nais batay sa ‘Hikmah’ na ito, na 
kung kaya, wala ka sa kakayahan — O Muhammad (#4) — na pilitin ang lahat ng tao na 
maniwala. 





100. At hindi maaari sa sinumang tao na maniwala sa Allah maliban na lamang sa 
kung ito ay Kagustuhan ng Allah (4) at Kanyang gagabayan, na kung kaya, huwag 
mong pilitin ang iyong sarili hinggil sa bagay na ito, dahil ang Allah (8) ang Ganap 
na Nakaaalam hinggil sa kanila. At pinaparusahan Niya ng matinding kaparusahan 
bilang kapahamakan ang mga yaong hindi nila iniintindi ang batas ng Allah, na pag- 
uutos at pagbabawal. 


101. Sabihin mo, O Muhammad (3), sa tyong sambayanan: “Pag-isipan ninyo at 
pagmasdan ang anumang nasa mga kalangitan at kalupaan na malilinaw na mga 
palatandaan ng Allah,’ subali’t ang mga palatandaang ito, mga aral at mga Sugo na 
nagbigay ng babala hinggil sa kaparusahan ng Allah ay hindi magiging kapaki- 
pakinabang sa mga taong walang anumang pinaniniwalaan sa mga bagay na ito; dahil 
sa kanilang pagtanggi at pagmamatigas. 


[460.] 


Sirah 10. Yanus Juz (Bahagi) 11 Al «3 10 5 4, 8) yo 


102. Na kung kaya, mayroon bang inaabangan ang mga yaon maliban sa araw na 
makikita nila ang kaparusahan ng Allah (4) na katulad ng mga araw ng mga nauna sa 
kanila na mga tumanggi at hindi naniwala? Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (2): 
“Abangan ninyo ang kaparusahan ng Allah, dahil ako ay kasama rin ninyo na nag- 
aabang sa kaparusahan ng Allah sa inyo.” 


103. Pagkatapos ay ililigtas Namin ang Aming mga Sugo at ang mga yaong naniwala! 
At kung paano Namin sila iniligtas ay ganoon din ang gagawin Naming pagliligtas sa 
iyo, O Muhammad (3), kasama ang sinumang naniwala sa iyo bilang kagandahang- 
loob at awa na mula sa Amin. 


104. Sabihin mo, O Muhammad (38): “O kayong mga tao! Kung kayo ay nag- 
aalinlangan hinggil sa katotohanan ng aking ‘Deen,’ na rito ay hinihikayat ko kayo, 
na ito ay ang Islam, at hinggil sa aking pagiging matatag dito, na naghahangad kayo 
na ito ay aking talikuran! Samakatuwid, dapat ninvong mabatid na katiyakang hindi 
ko sasambahin sa anumang pagkakataon ang sinuman mula sa mga sinasamba ninyo 
na mga diyus-diyusan at mga rebulto, bagkus ang sasambahin ko ay ang Allah (8%) na 
Bukod-Tangi na Siyang nagsasanhi ng inyong kamatayan at kumukuha ng inyong 
mga kaluluwa, at ako ay inutusan na maging kabilang sa mga mananampalataya na 
naniniwala sa Kanya.” 


105. At ipinag-uutos na ituon mo, O Muhammad (3%), ang iyong sarili sa 
pamamagitan ng pagpapakatuwid sa Relihiyon o ‘Deen’ ng Islam, na huwag na 
huwag kang pumanig sa mga Hudyo, Kristiyano at sa mga nagtatambal o sumasamba 
ng iba bukod sa Allah; at huwag mong ibilang ang iyong sarili sa mga nagtatambal sa 
pagsamba sa Allah na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, ng mga diyus-diyusan, kundi ay 
mapapabilang ka sa mga mapapahamak. 


106. At huwag kang manalangin, O Muhammad (#8), sa kahit kaninuman bukod sa 
Allah, na katulad ng mga rebulto at mga diyus-diyusan; dahil ang mga ito ay walang 
pakinabang at hindi nakapagdudulot ng kapahamakan, subali’t kapag ito ay ginawa 
mo at nanalangin ka ng iba bukod sa Allah, ay walang pag-aalinlangang magiging 
kabilang ka sa mga ‘Mushrikin, na dinaya nila ang kanilang mga sarili sa 
pamamagitan ng pagsagawa ng ‘Shirk’ at kasalanan. 


[461.] 


Strah 11. Hid 


ebingae Aigo aPS A oSsN5 ; 


NG -- 


) coalcecs BES fat ied shied 3156 4 dS} 2 


4s SAARC A 


d eaten \-¥ AeSijpaclls P 
j ARR ene £ 


Act Ate ot “Ae +274 te 
Dee CU esis e 
Aire “An 3s 


wa OS: SB Riis i : 


eee 


1D ph Soha TB BLGEENES | 
; ie ep 3 $s Aa an tes ‘ { 
$s SA IEEE KAS AKS, IB 
ASF IB 
He Osi then Sn NID AS Bx 
aes das Maniac boi gh 3 


wr ick “ae 4 


: wes Seo Les 


oe °% 


(* Ae F Apher 


Juz (Bahagi) 11 


1 + 11 > 28) 5 
107. At kapag sinanhi ng Allah (4) na 
may mangyari sa iyo na kapinsalaan ay 
walang sinuman ang makapag-aalis nito 
bukod sa Kanya at kapag _ninais 
(naman) Niya sa iyo na ikaw ay 
magkaroon ng biyaya ay walang 
sinuman ang makapipigil nito, at 
sinasanhi ng Allah (4) na mangyari ang 
mga bagay na nakagagalak at ang mga 
nakapipinsala sa sinuman na Kanyang 
nais mula sa Kanyang mga alipin, dahil 
sa Siya ay ‘Al-Ghafour’ — ang Ganap 
na Mapagpatawad sa kasalanan ng 
sinumang nagsisisi, na ‘Ar-Raheem’— 
ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal sa sinumang naniwala at 
sumunod sa Kanya. 


108. Sabihin mo, O Muhammad (38), sa 
kanila na mga _ tao: “Katiyakan, 
dumating sa inyo ang Sugo ng Allah (3) 
na dala-dala ang Dakilang Qur’dn na 
nagsasaad ng inyong gabay mula sa 





3 O.AaKs oR sca I 
OOS = Allah (48) na inyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, na kung kaya, sinuman ang susunod sa gabay ng Allah ay walang pag- 
aalinlangan na ang bunga nito ay siya (rin) ang makikinabang; at sinuman ang lilihis 
sa katotohanan at manatili sa pagkaligaw ay walang pag-aalinlangan na ang 
kanyang pagkaligaw ay sarili lamang niya ang kanyang pinipinsala; at hindi ako 
ipinadala upang obligahin kayo na maniwala, kundi ako ay Sugo na ipinararating sa 
inyo ang mensahe na ipinagkatiwala sa akin.” 


109. Sundin mo, O Muhammad (#8), ang kapahayagan na ipinagkaloob sa iyo at ito ay 
iyong isagawa at maging matiisin ka sa gagawing paglabag ng sinumang lalabag sa 
iyo mula sa mga tao, hanggang sa pagpasiyahan ng Allah (4) ang anumang hinggil sa 
kanila at hinggil sa iyo, dahil Siya, ang Allah (4) ang Kataas-Taasan at ‘Khayrul 
Hakimeen’ — Pinakamabuti sa lahat ng tagahukom, dahil ang Kanyang paghuhukom 
ay Ganap at Makatarungan. 


— Surat Hid 
[Kabanata Hid — (Si Propeta) Had %4\] 


adm) Creal atl anus 
[Bismillahir Rahmanir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


[462.] 


Sarah 11. Had Juz (Bahagi) 11 1 s+! 11 523) 


1. Alif-Lam-Ra — ang mga titik na ito ng Alpabetong ‘Arabic’ ay nauna nang 
naipaliwanag sa ‘Stiratul Bagarah.’ Ang mga talata ng Aklat na ito na ipinahayag ng 
Allah (4%) kay Muhammad (#8) ay nasa kaganapan na walang pagkukulang at walang 
pagkakamali, at pagkatapos ay ipinaliwanag nang ganap ang hinggil sa mga ipinag- 
uutos at ipinagbabawal, ipinahihintulot (‘Halal’) at di-ipinahihintulot (‘Hardm’) na 
mula sa Allah (4) na Siyang ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa pangangasiwa ng mga 
bagay, na ‘Khabeer’ — Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid Niya ang 
anumang magiging bunga nito. 


2. Ang pagpapahayag ng Qur’an at paglilinaw sa Kanyang batas at sa pagpapaliwanag 
nito nang ganap; ay upang hindi kayo sumamba ng iba kundi sa Allah (4) lamang na 
Bukod-Tangi na walang katambal. Na ako para sa inyo, O kayong mga tao, ay 
tagapagbigay ng babala hinggil sa kaparusahan ng Allah at tagapagdala ng 
magandang balita hinggil sa Kanyang gantimpala. 


3. At hilingin ninyo sa Kanya na patawarin kayo sa inyong mga pagkakasala, at 
pagkatapos ay magbalik-loob kayo sa Kanya na mga nagsisipagsisi upang matamasa 
ninyo ang magandang kabuhayan dito sa daigdig hanggang sa pagdating ng 
nakatakdang panahon, at ipinagkakaloob Niya sa bawa’t may kaalaman at mabuting 
gawa ang kabuuan ng Kanyang gantimpala bilang kagandahang-loob. Subali’t kapag 
kayo ay tumalikod sa katotohanan na kung saan kayo ay hinihikayat, samakatuwid, 
ako sa katotohanan ay natatakot para sa inyo na kayo ay parusahan ng masidhing 
kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay. At ito ang matinding babala sa 
sinumang tumalikod sa mga Kautusan ng Allah at hindi naniwala sa Kanyang mga 
Sugo. 


4. Sa Allah (&) kayo ay magbabalik lahat pagkatapos ninyong mamatay, na kung 
kaya, matakot kayo sa Kanyang kaparusahan, dahil Siya ang ‘Qadeer’ — Ganap na 
Makapangyarihan sa pagbubuhay sa inyo na mag-uli, na kayo ay pagtitipun-tipunin at 
papagbabayarin. 


5. Walang pag-aalinlangan, sila na mga walang pananampalataya ay kinikimkim nila 
sa kanilang mga puso ang pagtanggi; dahil sa iniisip nila na naililihim sa Allah (4) 
ang anumang kanilang kinikimkim sa kanilang mga sarili. Hindi ba nila batid na kahit 
na takpan pa nila ang kanilang mga katawan ng kanilang mga kasuotan ay katiyakang 
walang anumang naililihim sa Allah (4) sa kanilang mga itinatago at inilalantad? 
Katiyakan, ang Allah (&) ang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa anumang 
kinikimkim ng kanilang mga kalooban na mga layunin at mga balakin. 


[463.] 


Strah 11. Hid 












eae) OEE SP RL oS) 


“a ethos! 


Tee 


hs 





MRE Raa Rae 
Aging A A 


aA, sal ie 





DN « apthy 9% 4G -- (it te 
“ GSS sae seh oe As Jot 


is 






ey) ashy Goss 
ma 7 esr fh her 


oS Spe pte side re SiS ee yes 


Pee 







+ 4- ae BS - 





pi Ae 77%%% Arce 


8 OU aa ete ee 






‘3 Sai i 


a tee sete 









Juz (Bahagi) 12 





Ni bose R 
es vocecese i 
; sits O wiisaod aise ied 
JAZ Dies MIE ENG Gaal ; 


5 Bie sli otc bs 5 ‘ 
3 Basasee vie AbD Cee VTS 8 4 


Sica om a 
VRE ar eres | 


CLG ES EOC & 
: Cet RIGO Shee JS ff 


» batt adele suet ssbbieist a, ey 
, oe os 
Maa ac Ke 


(12 +" 11 > 28) 5 


<304 6. Katiyakan, ginarantiyahan ng Allah 


(4) ang kabuhayan ng lahat ng mga 
gumagapang sa ibabaw ng_ kalupaan 
bilang kagandahang-loob na mula sa 
Kanya, at batid Niya kung saan ito 
maninirahan sa tanang buhay nito at 
saan ito patutungo pagkatapos nitong 
mamatay, at batid Niya kung saang 
lugar ito mamamatay. Ang lahat ng ito 
ay naitala sa Aklat sa malinaw na talaan 
na nasa Allah (4). 


7. Siya ang Lumikha ng mga kalangitan 
at ng kalupaan at ang anumang mga 
nasa loob nito sa loob ng Anim na 
Araw. At ang Kanyang ‘“Arsh’ ay nasa 
ibabaw ng tubig bago pa likhain ang 
mga kalangitan at kalupaan, upang 
subukin kayo kung sino sa inyo ang 
higit na mabuti ang kanyang pagsunod 
at gawain, na ito ay ang anumang 
taimtim na ginagawa para lamang sa 
Allah (4) na sang-ayon sa anumang 
ginawa ng Sugo ng Allah (2). At kapag 


sinabi mo, O Muhammad (38), sa kanila na mga walang pananampalataya mula sa 
iyong sambayanan: “Kativakan, kayo ay bubuhayin na mag-uli pagkatapos ninyong 
mamatay,” ay kaagad nilang sasabihin: “Ang Qur’dn na binibigkas mo sa amin ay 
walang iba kundi isang malinaw na ‘Sihr’ (o salamangka).” 


8. At kapag inantala Namin sa kanila na mga walang pananampalataya ang 
kaparusahan hanggang sa itinakdang panahon, ay ipinamamadali nila ito na inip na 
inip sila, na katiyakan na _ kanilang sasabihin bilang pag-aalipusta at 
pagpapasinungaling: “Ano ba ang pumipigil sa kaparusahang iyan para maganap 
kung iyan ay katotohanan?” Dapat nilang mabatid sa araw na kapag dumating sa 
kanila ang kaparusahan ay walang sinuman ang maaaring makapipigil nito, at 
makukubkob sila ng kaparusahan dahil sa kanilang pang-iinsulto bago ito naganap. 


9. At kapag pinagkalooban Namin ang tao ng Biyaya mula sa Amin, na katulad ng 
kalusugan o kapanatagan at iba pa, at pagkatapos ito ay Aming aalisin sa kanya, 
walang pag-aalinlangan na magiging matindi ang kanyang pagdadalamhati at 
panghihinayang sa Awa ng Allah bilang hindi pagtanaw ng utang ng loob sa Biyaya 
ng Allah na ipinagkaloob sa kanya. 


10. At kapag ipinatikim Namin sa kanya ang sarap ng buhay dito sa daigdig at 
pinaluwag Namin sa kanya ang kabuhayan pagkatapos ng kahirapan, ay tiyak na 


[464.] 


Sarah 11. Had Juz (Bahagi) 12 (12 <4 11 523) 


kanyang sasabihin: “Nawala na ang aking paghihirap at tapos na ang panahon ng 
aking pagdadalamhati,” katiyakan, siya ay mayabang dahil sa mga biyayang 
ipinagkaloob sa kanya at labis ang kanyang pagmamayabang at pagmamataas sa mga 
tao. 


11. Subali’t ang mga yaong nagtiis sa anumang dumating sa kanila na mga kahirapan 
bilang paniniwala sa Allah at paghahangad ng gantimpala mula sa Kanya, at gumawa 
sila ng mga kabutihan bilang pasasalamat sa mga Biyaya ng Allah (4), ang para sa 
kanila ay kapatawaran sa kanilang pagkakasala at dakilang gantimpala sa Kabilang- 
Buhay. 


12. Samakatuwid, O Muhammad (), maaari bang talikuran mo ang ilan sa 
ipinahayag sa iyo at ipinag-utos, sa pamamagitan ng di pamamahayag ng mensahe 
nito dahil sa tindi ng nakikita mong pagtanggi mula sa kanila, at sisikip ang iyong 
dibdib dahil sa nangangamba ka na hihiling sila ng mga bagay sa iyo bilang 
pagmamaang-maangan o pagmamatigas, na katulad ng kanilang sasabihin: “Bakit 
hindi na lang kayamanan ang ibinaba sa kanya, o di kaya ay dumating na kasama 
niya ang anghel na magpapatotoo sa kanyang mensahe?” Na kung kaya, iparating mo 
sa kanila ang anumang ipinahayag Ko sa iyo, dahil sa katotohanang ang tungkulin mo 
lamang ay balaan sila sa anumang ipinahayag Ko sa iyo. At ang Allah (4) ang 
‘Wakeel’ — Tagapangalaga at Tagapagkaloob ng lahat ng bagay. 


[465.] 


Strah 11. Hid 





13. O sinasabi ba nila na mga walang 
pananampalataya na mga _ taga- 
Makkah:* “Katunayan, si Muhammad 
ay inimbento niya lamang itong 
Qur’ dn?” Sabihin mo sa kanila: “Kung 
ang pangyayari ay katulad ng inyong 
mga inaangkin, samakatuwid ay 
magpakita kayo ng sampung kabanata 
na tulad ng Dakilang Qur’dn na mula 
sa inyong mga inimbento, at tawagin 
ninyo ang sinuman na kaya ninyong 
tawagin mula sa lahat ng nilikha ng 
Allah upang tumulong sa inyo sa 
pagsagawa nito, kung kayo ay totoo sa 
inyong pag-aangkin.” 


14. Kapag hindi sila tumugon sa iyong 
paghamon, O Muhammad (38) at sa 


Juz (Bahagi) 12 


(12 31) 11 32 5) 5 


ee a4 A ‘2 
ye. ati SANs pas Rel 
1-2 rt bet, 
: S Soa BS lailonss 9 ake yal e515 Se 


“er 


ae x 
Sadi fakes jess 


é OAs LAA Si 
speci sacs SU ? 


cA ee - 


BLAINE A SoMa he i 


Dik sels aye ZB 77 
SSID She et biotin 
Ssh p AGING 31 55 08 me 
Ate rr & 4 a4 
ws gpeeees: SAS SSCL soaps I 
i Vt ado eat IG a 
SY ORES 5 Ff 
BODINE Lice 
RDI Al eA LAE e 


ETM AAG aS . 


othr on 


Bs SOND bl CEI IIS < 
ye Dain e oat a 


sinumang naniwala sa iyo; dahil sa 
hindi nila kayang gawin ang lahat ng 
yaon, dapat nilang mabatid na ang 
Kabanal-banalan na Qur’dn = sa 
katotohanan ay ipinahayag ng Allah 
(4) sa Kanyang Sugo na mula sa 
Kanyang Kaalaman at hindi salita ng tao, at dapat ninyong mabatid na walang 
sinumang may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa Allah (4)! Na kung 
kaya, kayo ba pagkatapos ng lahat ng mga katibayang ito ay susuko na sa Allah (4) at 
sa Kanyang Sugo bilang Muslim? 





15. Sinuman ang naghahangad sa kanyang gawain para sa buhay lamang dito sa 
daigdig at ang kaligayahan nito ay ipagkakaloob Namin sa kanila ang mga bunga ng 
kanilang gawain nang ganap at sila ay hindi dadayain ni katiting sa kanilang 
makamundong kabayaran. 


16. Sila ay wala nang anumang mapapala sa Kabilang-Buhay kundi Impiyernong- 
Apoy na malalasap nila ang lagablab nito, at mawawalan ng saysay para sa kanila ang 
anuman na kanilang nagawa dahil sa ang kanilang mga gawain ay mali, sapagka’t ito 
ay hindi nila ginawa nang alang-alang lamang sa Allah (48). 


17. Siya (Muslim) ba na nanindigan sa malinaw na katibayan na mula sa kanyang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, na ito ay kanyang pinaniniwalaan at siya ay nag-aanyaya 
tungo rito sa pamamagitan ng Rebelasyon na roon ay ipinahayag ng Allah (4) ang 


“Na ito ay noong kapanahunan ni Propeta Muhammad (28), na mga ‘Mushrikiin’ pa ang karamihan na 
naninirahan doon. 


[466.] 


Sarah 11. Had Juz (Bahagi) 12 (12 + 11 523) 


malinaw na katibayan at sinunod ito, na ang isa pang malinaw na katibayan na 
tumitestigo rito ay si Anghel Jibril ( %&\) o di kaya ay si Propeta Muhammad (38), at 
ito ay sinuportahan pa ng pangatlong katibayan na nauna kaysa sa Qur’an, na ito ay 
ang ‘Tawrah’ na ipinahayag ng Allah (4) kay Mousa (#<|) upang maging panuntunan 
at bilang awa sa sinumang naniwala rito, ay katulad ba ito ng sinuman na ang 
hangarin lamang ay makamundong buhay na may katapusan ang kinang nito? 


Samakatuwid, sila ang mga yaong pinaniwalaan ang Dakilang Qur’an, na kung kaya, 
sinuman ang hindi naniniwala sa Qur’an na kabilang mula sa mga grupo ng lumabag 
sa Sugo ng Allah na si Propeta Muhammad (#), ang kabayaran ng kanilang ginawa ay 
Impiyernong-Apoy, na walang pag-aalinlangan na sila ay mapupunta roon. 


Na kung kaya, huwag kang mag-aalinlangan hinggil sa Dakilang Qur’an, na ito ay 
mula sa Allah (8) pagkatapos tumestigo para rito ang mga palatandaan at mga 
katibayan, at dapat mong mabatid na ang ‘Deen’ o Relihiyon na ito ay katotohanan na 
nagmula sa Allah () na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, subali’t ang karamihan sa 
mga tao ay hindi naniniwala. 


18. At sino pa ba ang higit na masama kaysa sa sinumang nag-imbento ng 
kasinungalingan laban sa Allah? Sila ay ihaharap sa kanilang ‘Rabb’ sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay; upang sila ay hukuman sa kanilang mga gawa, at sasabihin ng 
mga testigo na mga anghel, mga Propeta at iba pa: “Sila ang mga yaong 
nagsinungaling laban sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa daigdig.” Walang pag- 
aalinlangan! Kinamuhian sila ng Allah at patuloy ang pagsumpa ng Allah sa kanila; 
dahil ang kanilang pagiging masama ay isang katangian na likas sa kanila. 


19. Yaong mga pinipigilan ang mga tao sa Daan ng Allah tungo sa pagsamba sa 
Kanya, at hinahangad nila na maging baluktot ang Daan na ito ayon sa kanilang 
kagustuhan, ay sila ang mga yaong hindi naniniwala sa Kabilang-Buhay at hindi 
naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli at Paghuhukom. 


[467.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 12 sj+1) 11 > 52 5) po 


ei “S04 20. Kailanman, sila na mga walang 

: pananampalataya ay hindi _ nila 
matatakasan ang Allah (4) dito sa 
daigdig, at walang sinumang 
makatutulong sa kanila upang pigilin 
para sa kanila ang  Kanyang 
kaparusahan. Dodoblehin sa kanila ang 
kaparusahan sa Impiyerno; dahil sa 
hindi nila nakayanang pakinggan ang 
Dakilang Qur’an nang may 
kapakinabangan, o di kaya ay makita 
man lamang ang mga palatandaan ng 
Allah (4) dito sa daigdig nang 
makatotohanang pagsusuri; dahil sa 
kanilang pagiging abala sa kanilang 
pagtanggi at mga paglabag, na sila ay 
doon na mananatili. 


" Ata A a a e 
: ASK SUNS Lip tisKcaas 
BD nds Kh Aa os B 
“ YAgsasid | Syria gcc in 


ba 73-24 















a 2 wee Daebot ess 
HatnesA® ‘5 Desens a 
A icite CID SIPs ouel 
f wR eA o ct) SriS Yas ie 
SED o fe Dip asl gah ij 
© OLS MGs Lows D es 
pd picie SHES CISA GMS io fe 

‘ KBs ol {KNIT IED 
—_ fa Fl 
Fy SEE I LS ele SIS505 il Z 

Z Spee ane "5 
ws Dis SG aioe soos 


' Ba 


21. Sila ang yaong ipinahamak ang 
kanilang mga sarili dahil sa kanilang 
pagsisinungaling laban sa Allah, at 
naglaho ang anuman na_ kanilang 
inimbento na mga sinasamba bukod sa 
Allah, na inaangkin nilang ito ang 





magtatanggol sa kanila. 


22. Katotohanan, sila sa Kabilang-Buhay ang pinakatalunan sa lahat ng tao sa 
pakikipagkalakalan, dahil sa ipinagpalit nila ng hamak na antas ng Impiyerno ang mga 
mataas na antas ng Hardin, dahil sa sila ay nasa Impiyerno at ito ang napakalinaw na 
pagkatalo. 


23. Katiyakan, ang mga yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, at gumawa ng 
mga mabubuting gawa, at nagpakumbaba sa anumang pag-uutos at anumang 
pagbabawal, sila ang mga maninirahan sa ‘Al-Jannah’ (Hardin), na hindi sila 
mamamatay pa roon at sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan. 


24. Ang kahalintulad ng dalawang grupo: ang walang pananampalataya at ang grupo 
ng may pananampalataya ay katulad ng bulag na hindi nakakakita at bingi na hindi 
nakakarinig sa nakakakita na nakakarinig: ang grupo ng walang pananampalataya ay 
hindi niya nakikita ang katotohanan upang ito ay kanyang sundin at hindi niya 
naririnig ang nag-aanyaya sa kanya tungo sa Allah () upang siya ay magpagabay, 
subali’t ang grupo ng may pananampalataya ay tiyak na nakikita ang mga katibayan 
ng Allah (8) at naririnig ang nag-aanyaya sa kanya tungo sa Allah (4) at ito ay 
kanyang tinugunan, maaari ba na magkaparehas ang dalawang grupong ito? At kung 
gayon hindi ba kayo nakauunawa at nakaiintindi? 


[468.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 (12 + 11 523) 


25. At katiyakan, ipinadala Namin si Nth (s¢8\) tungo sa kanyang sambayanan at 
sinabi sa kanila: “Katiyakan, ako ay babala sa inyo mula sa kaparusahan ng Allah 
(8), at naglilinaw sa anumang mensahe na dala-dala ko para sa inyo, na mga ipinag- 
uutos ng Allah at Kanyang ipinagbabawal.” 


26. “Inuutusan ko kayo na huwag sumamba ng iba kundi sa Allah lamang, at 
katotohanan na ako ay nangangamba sa inyo hinggil sa matinding kaparusahan ng 
Allah kung hindi ninyo sasambahin ang Allah (8) nang bukod-tangi.” 


27. At sinabi ng mga pinuno ng mga walang pananampalataya mula sa kanyang 
sambayanan: “/kaw sa katotohanan ay hindi anghel kundi ikaw ay tao lamang, na 
kung kaya, paano nangyari na ikaw ay pinagkalooban ng Rebelasyon at hindi kami? 
At wala kaming nakikita na sumusunod sa iyo kundi ang mga yaong mababang uri 
mula sa amin at sinunod ka nila nang hindi nila ginagamit ang kanilang pag-iisip, at 
hindi namin nakikita na nalalamangan ninyo kami sa kabuhayan at kayamanan, 
noong pinasok ninyo ang ‘Deen’ o Relihiyong ito, sa halip ay naniniwala kami na 
kayo ay nagsisinungaling sa inyong pag-aangkin.” 


28. Sinabi ni Nth (s#8\): “O aking sambayanan! Sabihin nga ninyo sa akin, kung ako 
ba ay nagtatangan ng malinaw na katibayan mula sa aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha, 
sa anumang dala-dala ko sa inyo na mensahe mula sa Kanya na nagpapatunay na 
ako ay nasa katotohanan, at pinagkalooban Niya ako ng Awa mula sa Kanya, na ito 
ay ang aking pagiging Propeta at Sugo, subali’t ito ay inilihim sa inyo dahil sa 
inyong kamangmangan at inyong kayabangan. Maaari kayang pilitin ko kayo na 
sumunod kahit kayo ay tumatanggi at kinamumuhian ito? Hindi namin ito gagawin 
bagkus ay ipauubaya namin sa Allah (%) ang anumang pangyayari hinggil sa inyo 
hanggang sa magpasiya ang Allah (4%) ng anuman na Kanyang nais para sa inyo.” 


[469.] 


Strah 11. Hid 


29. Sinabi ni Nth (s¢#\) sa kanyang 
sambayanan: “O aking sambayanan! 
Hindi ako humihiling sa inyo hinggil 
sa aking iniaanyaya sa inyo na 
Kaisahan ng Allah (8%) at sa taos- 
pusong pagsamba lamang sa Kanya 
ng anumang kayamanan na ibibigay 
ninyo sa akin kapag kayo ay 
naniwala, subali’t ang gantimpala ng 
aking pagpapayo sa inyo ay sa Allah 
(8) lamang nagmumula, at hindi 


Juz (Bahagi) 12 


a Cialese dl tuseeatl cs ‘ 


(12 31) 


SERRE RS 4 y 3 
taser ee Ao: AN 


Sve 


vt Acs Seat 


5 SIG pela ieee 3 


A FoS FS eS 


fae ss 
- wee lM aa paier 59 GEES 
YS MAE sre SISGO fa ESI eo 


SS CBOMIIG LS Soci 
oi Balequts Stak Achat (eases ees fs ‘| i) 


Ass 


Ss GEG SEED ‘ Enel isis3 ss 

ES Se G 

By cls G oyily STG f 

eee : 

By IED eis con 

S BoA Sisto sh eel Js 
Si el Bin 


ipagtabuyan ang mga taong ne 3 te 
malalapit sa Alléh at ilayo ko sila sa Gelais eel SIE AIG 
Av eA Ss “ 


akin.” Seer x 
30. “O aking sambayanan! Sino ang 
tutulong sa akin sa Allah (&&) kapag pinarusahan Niya ako dahil sa aking pagtataboy 
sa mga mananampalataya? Hindi ba ninyo sinusuri-suri ang mga bagay-bagay 
upang gawin ninyo ang anumang kapaki-pakinabang at nakabubuti sa inyo? 


maaaring ipagtabuyan ko ang mga 
naniwala, dahil katiyakan na 
makakatagpo nila ang Allah (&) na 
kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay, 
subali’t ang nakikita ko sa inyo, kayo 
ay mga tao na mga mangmang; dahil 
sa pag-uutos ninyo sa akin na 


eal ENatcewat 





31. “At hindi ko sinasabi sa inyo na ako ay may kapangyarihan na panghimasukan 
ang mga Kabuhayan na nagmumula sa Allah (&), ni sinasabing ako ay may 
kaalaman hinggil sa ‘Ghayb’ o mga bagay na lihim; ni sinasabing ako ay nagmula sa 
mga anghel, at hindi ko rin sinasabi sa kanila na inyong mga minamaliit na 
tinatawag ninyong mahihinang mananampalataya na: kailanman ay hindi kayo 
pagkakalooban ng Allah (&) ng gantimpala sa inyong mga gawain, dahil ang Allah 
(&) ang Bukod-Tangi na Ganap na Nakaaalam sa anuman na nasa kanilang mga 
kalooban at mga puso, at kapag ito ay aking ginawa, samakatuwid, magiging 
kabilang ako sa kanila na mga masasama na ipinahamak ang kanilang mga sarili at 
ipinahamak nila ang iba.” 


32. Sinabi nila: “O Nuh! Sa katunayan, ikaw ay nakipagtalo sa amin at labis na ang 
iyong pagkikipagtalo, na kung kaya, dalhin mo na rito ang ipinapangako mong 
kaparusahan kung ikaw ay totoo sa iyong pag-aangkin.” 


33. Sinabi ni Nth sa kanyang sambayanan: “Katiyakan, ang Allah (8), Siva lamang 
ang Bukod-Tanging magpaparating ng kaparusahan sa inyo kung ito ay Kanyang 


[470.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 (12 + 11 523) 


nanaisin, at hindi kayo makatatakas kapag ninais Niya ang pagpaparusa sa inyo; 
dahil Siya lamang, sa katotohanan ang hindi mapipigilan sa anumang Kanyang 
kagustuhan dito sa kalupaan at gayundin sa kalangitan.” 


34. “At hindi magiging kapaki-pakinabang sa inyo ang aking pagpapayo at ang aking 
pagsusumikap na pag-aanyaya sa inyo tungo sa paniniwala kapag ninais ng Allah 
(8) na kayo ay iligaw at ipahamak, dahil Siva lamang ang Nagmamay-ari sa inyo at 
sa Kanya lamang kayo ibabalik sa Kabilang-Buhay para sa Paghuhukom at 
Pagbabayad.” 


35. O di kaya ay sinasabi ba ng mga walang pananampalataya mula sa sambayanan ni 
Noth: “Jnimbento ni Nuh ang salitang ito?” Sabihin mo sa kanila: “Kung ito ay aking 
inimbento laban sa Allah (%) ay sa akin lamang ang pagkakasala nito — ako ang 
mananagot nito, subali’t kung ako ay totoo at inosente sa lahat ng inyong mga 
ibinibintang ay kayo naman ang ituturing na masasama at mga makasalanan, at ako 
ay ligtas sa ginawa ninyong pagtanggi, pagpapasinungaling at pagiging masama.” 


36. At ipinahayag ng Allah (4) kay Nth noong napatunayan, na ang kanyang 
sambayanan ay karapat-dapat sa parusa: “Katiyakan, wala nang sinuman ang 
maniniwala sa Allah mula sa kanila maliban sa sinumang naniwala noon, na kung 
kaya, huwag kang malungkot, O Nuh, sa anuman na kanilang ginagawa.” 


37. “Gawin mo ang Arka sa pamamagitan ng Aming Pagmamasid at ayon sa Aming 
Rebelasyon, at huwag mo nang hilingin pa sa Akin na iantala Ko ang kaparusahan sa 
kanila na mga masasama mula sa iyong sambayanan dahil sa kanilang pagtanggi, 
walang pag-aalinlangan, sila ay malulunod sa pamamagitan ng delubyo o dakilang 
baha.” 


Dito sa ‘Ayah’ o talatang ito, ang patunay na ang Allah (48) ay mayroong paningin 
ayon sa Kanyang Kamaharlikaan, na walang kahalintulad na alinman. 


[471.] 


Strah 11. Hid 


a4Gr le s wheres ore 


; pecan Bontitlensciiles 


o by ec5 (SSS StGe. (port igi: : 


A °S fer" 


Weslo Ja BEM eG 


BM sJscbsaolange OA fl 
Ss Saleh ioe. ae ; 


Loo ore 


BR Abe dIWicoiisnns & 
i ests Ga ci3e the % 
Y DESI siecs & 
ee 


Edionel 


Juz (Bahagi) 12 


sis (Ei (EAN 


(12 31) 11 32 5) 5 


38. At habang ginagawa niya ang Arka, 
sa tuwing dumaraan sa kanya ang grupo 
ng mga matataas na tao mula sa 
kanyang sambayanan ay kanila siyang 
kinukutya, na sinabi naman ni Nth sa 
kanila: “Kung kinukutya ninyo kami 
ngayon dahil sa hindi ninyo alam ang 
katotohanan hinggil sa pangako ng 
Allah (&), walang pag-aalinlangan ay 
kukutyain din namin kayo pagdating ng 
inyong pagkalunod na_ katulad ng 
pangungutya ninyo sa amin.” 


39. “At walang  pag-aalinlangang 
malalaman ninyo kapag dumating ang 


pasiya ng Allah (8&8); kung kanino 
ipararanas ang parusa ng Allah dito sa 
daigdig na  pagpapahamak, at 
magaganap sa kanya ang walang 
hanggang masidhing kaparusahan sa 
Kabilang-Buhay.” 


4 Seapsai IES iM sh 4: sat < 
Bint SEIS Qos | 


Ja5G Reo 3 SAN das ol ‘ 
x en Suellen alll é 


2 Arete 


career eb Nae aE 





40. Na kung kaya, nagpatuloy sa 
ganoong kahibangan hanggang sa 
dumating ang Aming kautusan na puksain sila na katulad ng ipinangako Namin kay 
Nuh, at bumulwak ang malakas na tubig mula sa ‘7annur’ (lugar na pagawaan ng 
tinapay o pugon) bilang tanda ng pagdating ng kaparusahan hanggang kumalat sa 
kalupaan, at sinabi Namin kay Nth: “Dalhin mo sa Arka mula sa bawa’t uri ng hayop 
ang dalawang magkaparis at isama mo rin doon ang iyong pamilya — maliban sa 
kanya na nauna na ang pasiya dahil sa hindi siya naniwala sa Allah, na katulad ng 
kanyang isang anak at saka ang kanyang asawa — at isama mo rin doon sa Arka ang 
sinumang naniwala sa iyo mula sa iyong sambayanan. At walang sinuman ang 
naniwala sa kanya kundi kakaunti lamang, kahit na ganoon pa katagal ang pananatili 
ni Nuh sa kanila.” 


41. At sinabi ni Nth sa sinumang naniwala sa kanya: “Sumakay kayo sa Arka: sa 
Negalan ng Allah (8%) ito ay lulutang sa tubig at sa Ngalan ng Allah (8) ito ay 
dadaong at titigil sa paglayag nito. Katiyakan, ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha, 
Siva ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa kasalanan ng sinumang nagsisi at 
nagbalik-loob sa Kanya mula sa Kanyang mga alipin, na ‘Raheem’ 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila na hindi sila pinaparusahan 
pagkatapos ng kanilang pagsisisi.” 


42. At samantalang inilalayag sila nito mula sa kalagitnaan ng mga naglalakihang alon 
na kasing-taas ng mga bundok, at tinawag ni Nth ang kanyang anak na inilayo nito 


[472.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 (12 s+ 11 523) 


ang kanyang sarili mula sa mga mananampalataya, at sinabi sa kanya: “O aking anak, 
sumakay ka na sa Arka kasama sa amin at huwag kang sumama sa mga walang 
pananampalataya dahil malulunod ka.” 


43. Sinabi ng anak ni Nth: “J/iligtas ko ang aking sarili sa pamamagitan ng pagpunta 
roon sa bundok upang ako ay mapalayo sa tubig, at mailigtas mula sa pagkalunod.” 
Tinugunan siya ni Noth: “Walang sinuman na maliligtas mula sa kagustuhan ng Allah 
(&) at Kanyang pagpasiya na mangyari ang pagkalunod at pagkawasak sa Kanyang 
mega nilikha maliban sa sinuman ang kinaawaan ng Allah, na kung kaya, maniwala ka 
na at sumakay ka na sa Arka na kasama namin.” At humarang na pagkatapos nito sa 
pagitan ng mag-ama ang matataas na alon at napasama na siya sa mga nalunod at 
namatay. 


44. At sinabi ng Allah (4) sa kalupaan, pagkawasak ng sambayanan ni Nuh: “O 
kalupaan! Sipsipin mo ang tubig mo, at O kalangitan! Itigil mo ang ulan.” At 
humupa ang tubig, at naganap ang itinakda ng Allah (4) na pagkawasak sa 
sambayanan ni Nth at dumaong ang Arka sa bundok ng ‘A/-Jiidi,’ at sinabi: 
“Kapahamakan at sumpa sa mga taong masasama na lumabag sa batas ng Allah at 
hindi naniwala.” 


45. At nanawagan si Nth sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at sinabi: “O aking 
‘Rabb! Katiyakang ipinangako Mo sa akin na ililigtas Mo ako at ang aking pamilya 
mula sa pagkalunod at pagkawasak, at katotohanan na ang aking anak ay kabilang sa 
aking pamilya, at tunay na ang Iyong pangako ay totoo, at Ikaw ang ‘Ahkamul 
Hakimeen’ — Pinakamatarungan sa lahat ng makatarungan.” 


[473.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 (12 «1 11 552 5) po 

















46. Sinabi ng Allah (4): “O Nuh, ang = i esa 
anak mo na namatay ay di-kabilang sa EOVESOYEE DONE DONE DONE 
pamilya na ipinangako Ko sa iyo na 
Aking ililigtas; dahil sa _ siya ay 
lumabag sa Allah at ang kanyang 
gawain ay — kawalang-katarungan 
(masama), at katiyakan na 
pinagbabawalan kita na hilingin sa 
Akin ang bagay na wala_ kang 
kaalaman, kativakang pinapayuhan kita 
upang hindi ka mapabilang sa mga 
mangmang sa paghiling mo sa Akin 
hinggil diyan.” 





| caiucieha Zul, acess B 
ished AUC AS gos ff 
B) LOE Hines | 
B SiO ree qe 
d giclee MAS aS 
ce SuQ cata cts se. | 
51 Cea Ael es Ju ae 

A SSI WOOLEN tae 
] Dakss Lossy f 
A I Rly ELS fl 
| SSS Ni a3 5 bb atl & 


OE ate cAn exe BAe ~ 
NAAN ASI ow, S § 


- 


47. Sinabi ni Nth: “O aking ‘Rabb!’ 
Hinihingi ko ang kalinga Mo at ang 
Iyong pangangalaga mula sa _hiniling 
ko sa Iyo na wala akong kaalaman, at 
kapag hindi Mo pinatawad ang aking 
pagkakasala, at hindi Mo ako pagka- 
kalooban ng Awa ay mapapabilang ako 
sa mga talunan at hinamak ang 


“ie » 
kanilang mga sarili.” res 





Sa 
SS PRS Pn = Pe 


48. Sinabi ng Allah (4): “O Nuh! Bumaba ka mula sa Arka tungo sa kalupaan na 
nasa kaligtasan at kapayapaan mula sa Amin, at ang mga biyaya ay sumaiyo at sa 
mga tao na kasama mo. Subali’t mayroong mga tao at mga grupo na mula sa mga 
talunan na pagkakalooban (din) Namin sila ng kasiyahan ng buhay dito sa daigdig, 
hanggang sa marating nila ang dulo ng kanilang buhay, pagkatapos ay ipalalasap 
Namin sa kanila ang matinding kaparusahan mula sa Amin sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay.” 


49. Iyan ang kuwento na Aming isinalaysay sa iyo, O Muhammad (3), hinggil sa 
kuwento ni Nth at ng kanyang sambayanan, na kabilang sa mga kuwento ng ‘Ghayb’ 
— kabilang sa kuwento ng mga nakaraan na hindi mo nasaksihan, na Aming 
ipinahayag sa iyo, na wala kang kaalaman, ikaw at ang iyong sambayanan, bago 
naganap ang pagkakapahayag na ito. 


Na kung kaya, tiisin mo ang pagpapasinungaling ng iyong sambayanan at ang 
kanilang pananakit sa iyo, na katulad ng pagtitiis ng mga naunang mga Propeta. 


Katiyakan, ang magandang hantungan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay ay para 


lamang sa mga may takot sa Allah sa pamamagitan ng pagsunod sa lahat ng mga 
ipinag-uutos ng Allah (4) at pag-iwas sa lahat ng Kanyang mga ipinagbabawal. 


[474.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 (12 s+ 11 523) 


50. At sa sambayanan ni ‘Ad, Aming ipinadala sa kanila ang kanilang kapatid na si 
Hdd (#4), na sinabi sa kanila: “O aking sambayanan! Sambahin ninyo ang Allah (8) 
nang bukod-tangi at walang sinuman sa inyo ang karapat-dapat na sumamba sa iba 
kundi sa Kanya lamang, na kung kaya, sambahin ninyo Siya nang taos-puso. Walang 
pag-aalinlangan na pagsisinungaling at pag-iimbento lamang ang ginagawa ninyong 
pagtatambal sa pagsamba sa Kanya.” 


51. “O aking sambayanan! Wala akong hinihiling sa inyo bilang kabayaran sa 
paghihikayat ng pagsamba nang taimtim na bukod-tangi na para lamang sa Allah 
(&) at pag-iwas sa pagsamba ng mga diyus-diyusan, dahil ang aking gantimpala sa 
pag-aanyaya ko sa inyo ay nagmumula lamang sa Allah (8) na Sivang Lumikha sa 
akin. Na kung kaya, hindi ba kayo nakatintindi kung gayon, nang sa gayon ay 
mabatid ninyo ang pagkakaiba ng katotohanan sa kamalian?” 


52. “At O aking sambayanan! Humingi kayo ng kapatawaran sa Allah (4) sa 
pamamagitan ng paniniwala ninyo sa Kanya at magbalik-loob kayo sa Kanya sa 
pamamagitan ng pagsisisi sa mga nagawa ninyong kasalanan, at kapag ito ay inyong 
ginawa, magpapadala sa inyo ang Allah (&) ng masaganang ulan na magkakasunud- 
sunod, upang lumaganap nang masagana ang kabutihan, at makaragdag ito ng lakas 
sa inyong lakas sa pamamagitan ng dami ng inyong lahi at sa pagkakasunud-sunod 
na mga biyaya sa inyo, at huwag ninyong talikuran ang paanyaya ko sa inyo na 
magpumilit kayo sa invong mga masasamang gawain.” 


53. Sinabi nila: “O Htid! Wala kang katibayan hinggil sa dinala mo sa amin bilang 
pagpapatunay na totoo ang iyong paanyaya, at hindi namin itiwan ang mga diyus- 
diyusan na aming mga sinasamba dahil lamang sa iyong sinasabi at hindi kami 
naniniwala sa mga pag-aangkin mo.” 


[475.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 


(12 31) 11 52 5) 5 





ath 















A Get AIS) 
HS GuardonD GY Ststes SNAG 
| SHAMELESS Dos bnSes 
pees Den ae alee eeepc Le 
Luis AK SCE GEC S 
SALEM ALWIL FF 


cd 
SSLBYC Ae 


Aral ee or he Sots 
Hoe leas, GY be lee ae ile 
















































ts ea cr Awe s 6 ar 

WOE KAS rabine | 

“ebscet scenes xia ees tenet ar. 

Wels bes laa aa Gale g 
41 whi Fe 3% Ae oe hee 

f SSL SABES SIE D AS & 
hte REARS So 4 we Rae ett Bet ot 

AGS lace a) aL KEL, 25 

fp bat 


4 Ze-G\ C4 A ZARS Poet, Boiron et 
CALIDA SSK, § 


A 
































tay pottery noc hserie , o Be rian 
ACL GMs SEE U ES ALASIED 
Be) Orbe SEL GURUS | 


He DMA DRE BESET Ee EB 
























sinasamba na mga diyus-diyusan. 


54-55. Ang masasabi lamang namin ay 
ipinaranas sa iyo ang sumpa ng ilan sa 
aming mga diyus-diyusan na sinasamba 
kaya ka nasiraan ng kaisipan dahil sa 
pagbabawal mo na sambahin ang mga 


ito. Kanyang sinabi_ sa_ kanila: 
“Pinasasaksi ko ang Allah (8) sa 
anuman na_ aking — sinasabi_ at 


pinasasaksi ko kayo na ako ay walang 
pananagutan sa anumang itinatambal 
ninyo na sinasamba bukod sa Allah, na 
mga rebulto, na kung kaya, maghanap 
kayo at gawin na ninyo ang anuman na 
inyong kakayahan, kayo at ang mga 
inaangkin ninyo na mga_ sinasamba 
upang ipahamak ako, pagkatapos ay 
huwag ninyong iaantala nang kahit na 
isang kisap-mata.” 


Ito ang patunay na si Propeta Htid ay 
ganap ang pagtitiwala sa Allah (4) na 
walang anumang maaaring mangyari sa 
kanya na kapinsalaan na magmumula sa 
kanila at kahit sa kanilang mga 


56. “Katiyakan na ipinauubaya ko ang aking sarili sa Allah (&) na aking ‘Rabb’ at 
inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Nagmamay-ari ng lahat ng bagay at 
Nangangasiwa nito, na kung kaya, walang anuman ang maaaring mangyari sa akin 
maliban sa Kanyang kagustuhan, at Siva ang Ganap na Makapangyarihan sa lahat 
ng bagay! Walang anumang bagay na gumagapang sa ibabaw ng kalupaan kundi 
bukod-tangi na Pagmamay-ari lamang ng Allah (%), at ito ay nasa ilalim ng Kanyang 


Kapangyarihan at Pangangasiwa. 


“Katiyakan, ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang Siyang nasa Matuwid na Landas, 
na Siya ang Ganap na Makatarungan sa Kanyang pagpasiya sa Kanyang Batas at sa 
Kanyang Kautusan, at tinutumbasan Niya ng kabutihan ang sinumang gumagawa ng 
kabutihan at pinaparusahan Niya ang sinumang gumagawa ng kasamaan. 


57. “Na kung kaya, kung tatanggihan ninyo ang paghihikayat ko sa inyo tungo sa 
Kaisahan ng Allah (8%) at taimtim na pagsamba lamang sa Kanya ay walang pag- 
aalinlangan na naiparating ko na sa inyo ang mensahe ng aking ‘Rabb’ na para sa 
inyo, naipamalas ko na ang malinaw na katibayan, at dahil sa hindi kayo naniwala sa 
Allah ay pupuksain Niya kayo at magpapalitaw Siya ng ibang tao na papalit sa inyo 
sa inyong mga tahanan at sa inyong mga kayamanan, na sila ay dalisay ang kanilang 
pagsamba sa Kaisahan ng Allah (8) at wala kayong anumang magagawa laban sa 


[476.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 (12 + 11 523) 


Allah (8). Katiyakan, ang Allah (8%) na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang ‘Hafeedz’ 
— Ganap na Tagapangalaga sa lahat ng bagay, na kung kaya, ililigtas Niya ako mula 
sa anumang masama ninyong balakin.” 


58. At nang dumating ang Aming kautusan na parusahan ang sambayanan ni Hid ay 
iniligtas Namin si Hid at ang mga mananampalataya na naniwala sa kanya bilang 
Kagandahang-Loob at Awa Namin sa kanila, at iniligtas Namin sila mula sa 
matinding parusa na Aming iginawad kina ‘Ad at sa kanyang mga tagasunod, 
hanggang sa wala ka nang makikita kundi ang kanilang mga tahanan na lamang. 


59. Ganoon ang nangyari sa sambayanan ni ‘Ad na nilabag nila ang mga talata ng 
Allah at sinalungat nila ang Kanyang mga Sugo, at ang sinunod lamang nila ay ang 
kautusan ng lahat ng nagmataas laban sa Allah na hindi tumatanggap ng katotohanan 
at hindi nagpapakumbaba. 


60. At nangyari sa kanila ang sumpa rito sa daigdig mula sa Allah at pagkamuhi sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay. Katiyakan! Walang pag-aalinlangang ang sambayanan 
ni ‘Ad ay tumanggi sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at pinasinungalingan ang 
Kanyang mga Sugo. Na kung kaya, hinamak ang sambayanan ni ‘Ad na kabilang sa 
sambayanan ni Hid at malayung-malayo na sila sa Awa ng Allah (4) dahil sa 
kanilang pagsamba ng iba bukod sa Allah at pagbabalewala nila sa biyaya ng kanilang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


61. At ipinadala Namin sa sambayanan ni Thamoud ang kanilang kapatid na si Saleh 
(s¢8\), at kanyang sinabi sa kanila: “O aking sambayanan! Sambahin ninyo ang Allah 
(&) nang bukod-tangi na walang katambal, at maging taimtim kayo sa pagsamba sa 
Kanyang Kaisahan, dahil walang pag-aalinlangan, wala kayong ibang ‘ilah’ (diyvos 
na sinasamba) o bukod-tangi na may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod 
sa Kanya, Siya ang Lumikha sa inyo sa unang paglikha na mula sa lupa dahil sa 
nilikha Niya ang inyong ama na si Adam mula rito, at ginawa Niya na kayo ay 
manahan (manirahan) doon, na kung kaya, hilingin ninyo sa Kanya ang kapatawaran 
sa inyong mga pagkakasala at magbalik-loob kayo sa Kanya sa pamamagitan ng 
taos-pusong pagsisisi. Kativakang ang aking ‘Rabb’ ay napakalapit (sa 
pamamagitan ng Kanyang Ganap at Walang-Hanggang Kaalaman) sa sinumang 
taimtim ang kanyang pagsamba sa Kanya, at nagnanais na malinis ang kanyang 
sarili na tumutugon sa kanya kapag siya ay nangangailangan.” 


62. Sinabi ng sambayanan ni Thamoud sa kanilang Propeta na si Saleh: “Kativakan, 
kami ay umaasa na ikaw ay maging pinuno para sa amin na sinusunod noong bago 
mo sabihin ang bagay na iyan sa amin, pagbabawalan mo ba kami na sambahin ang 
mga diyus-diyusan na sinamba ng aming mga ninuno? At kami sa katunayan ay may 
pag-aalinlangan sa anumang hinihikayat mo sa amin tungo sa pagsamba sa 
Kaisahan ng Allah.” 


[477.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 12 s+! 11 552 5) po 


63. Sinabi ni Saleh (s#8) sa kanyang 
sambayanan: “O Aking sambayanan! 
Sabihin nga ninyo sa akin, kung ako ay 


PI RS? ASE OR ADEA 


iat 12177 28 ee cer Ar BS wher ete ac KS 
Py S555 seca 5 IE 


mayroong malinaw na katibayan mula Wy. ee ce ase ects 
sa Allah (4%), at pinagkalooban Niya Sepp lacivas d) aul Brenda ane ox 
ako ng biyaya bilang pagka-Propeta, & SoM Ea) SES, 3355 OD pee ms 
sino ang may kakayahan na iligtas ako Le SEG shu BN ail oad Ae HESS 
mula sa kaparusahan ng Allah (38) @ os © escve nce > sce mye cue 
kapag Siya ay aking nilabag at hindi ko =) Sables Sis Lag tas ype 


ipinarating ang Kanyang mensahe at ©) a@b S po KF 55 ONS NE 5 
hindi ako nagbigay ng pagpapayo sa teagan Icy rad & 
inyo? Subali’t wala kayong “® i 

naidaragdag sa akin kundi pagkaligaw 


at pagkalayo mula sa kabutihan.” 


474 Gms hE 4A merge or ee 
LEQ ANG Spi esi 
Ae eh fart, out “1. a 
j Ste a Sa dl pcel alll lb ol ee 
Re eke see te he ate ee % tet 
y CANIS A Kalba SID 


Jo cMritns te oO 34 


64. “At O aking sambayanan! Ito ay 7" 
babaing-kamelyo ng Allah na ginawa 7 ee ~ 
Niya para sa inyo bilang katibayan at © Ce eet leds Mouse, 
palatandaan, na nagpapatunay na ako © Aas aah hai acl Dust S te ats Kg 
ay totoo sa aking paghihikayat sa inyo, ie a Bache i As SCLAG SESE sf 
na kung kaya, pabayaan ninyo ito na eke Se ee Oe ti ee on 
manginain sa kalupaan ng Allah ($8) js DoE DHE UGB SS 4 
dahil hindi naman kayo ang & Yee EK 
nagkakaloob ng kabuhayan nito, huwag 
ninyong pakialaman at patayin sa pamamagitan ng pagsaksak dahil kapag ito ay 
ginawa ninyo, hindi magtatagal ay pupuksain kayo ng Allah (4) sa pamamagitan ng 
Kanyang masidhing kaparusahan.” 


fat 





65. Subali’t hindi sila naniwala kay Saleh (s¢#\) at pinatay nila ang babaing-kamelyo, 
kaya sinabi sa kanila ni Saleh: “Magpakasaya na kayo sa inyong mga sarili sa inyong 
mga bahay nang tatlong araw dahil pagkatapos nito ay darating sa inyo ang 
kaparusahan, at ito ay pangako ng Allah (&&) na walang kasinungalingan at tiyak na 
magaganap.” 


66. At nang dumating ang Aming Kautusan na pagpuksa sa sambayanan ni Thamoud 
ay iniligtas Namin si Saleh at ang mga yaong naniwala sa kanya mula sa pagkahamak 
dahil sa Aming Awa sa kanila. At iniligtas Namin sila sa kapahamakan at kahihiyan. 
Katiyakan, ang Allah (4) na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad (3), Siya 
ay ‘Al-Qawee’ — ang Ganap na Malakas, na ‘Al-‘Azeez’ — ang Kataas-Taasan at 
Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan, at bilang Lakas Niya at 
Kapangyarihan ay pinuksa Niya ang mga naunang naghimagsik na mga tao, at 
iniligtas Niya ang mga Sugo at ang kanilang mga tagasunod. 


[478.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 (12 + 11 523) 


67. At dumating sa sambayanan ni Thamoud na mga masasama ang napakalakas na 
ingay, na kung kaya, sila ay nakahandusay na mga bangkay na nakasubsob ang 
kanilang mga mukha na walang anumang buhay sa kanilang mga tahanan. 


68. Na katulad ng napakabilis nilang pagkamatay ay parang hindi man lamang sila 
nabuhay noon doon. Katiyakan! Walang pag-aalinlangan na ang sambayanan ni 
Thamoud ay nilabag ang mga talata ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at mga 
katibayan. Na kung kaya, napakalayo na ng sambayanan ni Thamoud at itinakwil 
mula sa Awa ng Allah, samakatuwid, napakasama ng kanilang naging kapalaran at 
napakahamak nila. 


69. At katiyakan, dumating ang mga anghel kay Ibrahim (#¢#)) na may magandang 
balita para sa kanya at sa kanyang asawa, na siya ay magkakaroon ng anak na 
magngangalang Ishaq (|) at si Ishaq naman ay magkakaroon ng anak na si Ya‘qub 
(8!), at kanilang sinabi (ng mga anghel): “Saldm — Kapayapaan ay sumainyo,” 
kanyang sinabi bilang pagtugon sa kanilang pagsabi: “Salam — Kapayapaan ay 
sumainyo (rin),” at pagkatapos siya ay umalis nang dali-dali at dala-dala niya sa 
kanyang pagbalik ang inihaw na matabang anak ng baka upang sila ay pakainin mula 
rito. 


70. Nang makita ni Ibrahim (#¢#) na hindi nila ginagalaw ang pagkaing baka na 
inihain niya sa kanila at hindi sila kumain mula rito, namangha siya sa kanila, at 
nagkaroon siya ng takot sa kanyang sarili at ito ay kanyang kinimkim. Sinabi ng mga 
anghel — noong nakita nila kay Ibrahim ang takot: “Huwag kang matakot dahil 
walang pag-aalinlangan na kami ay mga anghel mula sa Allah na iyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, na ipinadala kami tungo sa sambayanan ni Liit upang sila ay puksain.” 


71. At ang asawa ni Ibrahim na si Sarah ay nakatayo (roon) na nakakubli sa likuran 
nila na narinig niya ang salita, at natawa siya bilang pagkamangha sa kanyang narinig. 
Subali’t ibinigay Namin sa kanya ang magandang balita sa pamamagitan ng mga 
anghel, na siya ay magkakaroon ng anak mula sa kanyang asawa na si Ibrahim, na ang 
sanggol na ito ay papangalanang Ishaq, at ang kanyang anak na ito ay mamumuhay at 
magkakaroon siya mula sa anak na ito na si Ishaq ng apo, na ang kanyang pangalan ay 
Ya‘ qub. 


[479.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 (12 sj+1) 11 552 5) po 


posi 202 72. Sinabi ni Sarah bilang pagtataka 

Ove : é ? noong ibinalita sa kanya na siya ay 
magkakaroon ng anak na si Ishaq: 
“Kapighatian sa akin! Paano ako 
magkakaroon ng anak samantalang ako 
ay matanda na, at itong aking asawa ay 
nasa matindi na_ ring katandaan? 
Katiyakan, ang pagkakaroon ng anak 
ng katulad ko at ang katulad ng aking 
asawa na nasa matinding katandaan ay 
isang bagay na hindi kapani-paniwala.” 

















Sw iw 










40° 4 ee 


eZ Rt 


Tt pls tActhakssscis § 
ceacertee fe orth y 23 ot 
f ACH A occOe.ctot g 
ee < SBS E ol oh eee wer =" 
; CoE Rhee ils 72 Ves 
by Ape A ara tae at ma" ri 
8 Diep she was ies Of 
: Cine ipa 4 7 me ye APC BH q ee 
Baa AGL NS AS) OB 
Ra ica Bor Pe Boe esto rst ee oe 
‘ CSD psd c2 te Sle cycle a) 5 obo sl ales i 
240% er, Zz eYpe Aa ° A 
: Vite IB E5S Fp SLES ee seelb SEL Sale ‘ 
Ml At ct Ke beet et ar “iy i 
DSO Sophie epee Cue en IB 
Dear ice ayer xe trai cr 4 
By Saba Sie edkoeaelin 
me tk CH A & “othe tthe see 
i SI Da eao5 2 Galle i 
4 4008 bp at we Ae LO we ORR A 
f ee ay FSC ace BINED 
ee Gh AEA ecm 
BED Lt SI cele Nes sIIIED |B 
Mi ita SOAR A - A err Ag 4A a> Te 
By Sal cba Sa Ls Be 
Mvp 230, “tr S b-4 ot - rn, far, 
= so Z1 Yael wee Y, SZ. i 
ee ee 


73. Sinabi ng mga Sugo (mga anghel) sa 
kanya: “Namamangha ka _ ba sa 
kagustuhan at itinakda ng Allah (8)? 
Ang Awa ng Allah (&) at ang Kanyang 
pagpapala ay sumainyo, O kayong 
pamilya na mula sa Tahanan ng pagka- 
Propeta. Walang pag-aalinlangan, ang 
Allah (&) na Luwalhati sa Kanya na 
Kataas-Taasan, Siva ang ‘Hameed’ — 
Ganap na Kapuri-Puri na nasa Kanya 
ang mga kapuri-puring katangian at 
mga gawain, na ‘Majeed’ — Ganap na 
Kapuri-Puri dahil sa Kanyang Kataas-Taasan at Karangalan, Pinakamaluwathati; na 
pinupuri sa Kanyang mga katangian at gawa, at sa Kanyang Kataas-Taasan at 
Karangalan sa lahat ng pagkakataon.” 





De 4 
AN) « ry 
be te 





. 
Sane ©) 0 








74. At nang mawala na ang takot ni [brahim (#¢#!) dahil sa hindi pagkain ng kanyang 
mga panauhin at hinggil sa pagdating sa kanya ng magandang balita na pagkakaroon 
ng anak na si Ishaq (¢#!) at pagkakaroon ng apo na si Ya‘qub (34) ay nagpatuloy pa 
rin siya sa pakikipagtalo sa Aming mga Sugo hinggil sa pagkapadala Namin sa kanila 
upang parusahan ang sambayanan ni Lit at puksain. 


75. Katiyakan, si Ibrahim ay walang pag-aalinlangan na napakalawak ang kanyang 
pang-unawa, na ayaw niya ang biglaang pagpaparusa, at kinagawian niya na 
manalangin sa Allah (4%) nang buong kapakumbabaan at kataimtiman, at siya ay 
nagbabalik-loob tungo sa Allah (48) at ipinauubaya niya sa Allah (4) ang lahat ng 
mga pangyayari. 


76. Sinabi ng mga Sugo ng Allah (mga anghel): “O Ibrahim! Iwasan mo na ang 
pakikipagtalo hinggil sa sambayanan ni Lit at paghihingi ng awa para sa kanila; 
dahil katiyakan na itinakda na ng Allah (&) ang pagpaparusa sa kanila, at dumating 
na ang Kautusan ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na nakatakda para sila ay 


[480.] 


Sarah 11. Had Juz (Bahagi) 12 (12 + 11 523) 


puksain. Katiyakan, ibababa na ang kaparusahan mula sa Allah (&) na walang 
sinuman ang makapipigil nito.” 


77. At noong dumating ang mga anghel na Sugo Namin kay Litt (##8\) ay 
nagdalamhati siya sa kanilang pagdating at nalungkot; dahil sa hindi niya alam na sila 
ay mga Sugo ng Allah, kaya natakot siya sa gagawin laban sa kanila ng kanyang 
sambayanan at kanyang sinabi: “/to ay araw ng matinding pagsubok at 
paghihinagpis.” 


78. At dumating ang sambayanan ni Lit na nagmamadali tungo sa kanya upang 
hilingin na mapahintulutan sila na makagawa ng karumal-dumal na gawain sa kanila 
(mga anghel), at sila noon bago ang pagdating ng mga Sugo ay pinagnanasaan at 
nakikipagtalik ang mga kalalakihan sa kapuwa nila kalalakihan at hindi sa mga 
kababaihan (na kanilang mga asawa), at sinabi ni Lut sa kanila: “/to ang aking mga 
anak, mga kababaihan, pakasalan ninyo sila dahil sila ay higit na malinis para sa 
inyo kaysa sa inyong nais na masama,” — at tinawag ni Lit ang mga kababaihan na 
aking mga anak dahil ang isang Propeta sa kanyang sambayanan ay katumbas ng 
kanilang ama, — “at matakot kayo sa Allah (8%) sa pamamagitan ng paglayo sa 
Kanyang mga kaparusahan, at huwag ninyo akong ipahiya sa pamamagitan ng 
pakikialam sa aking mga panauhin! Wala ba kayo ni isa mang matinong lalaki na 
pagbabawalan ang sinumang nagnanais na gumawa ng anumang kahalayan at 
ilalayo ang sinuman mula rito?” 


79. Sinabi ng sambayanan ni Lit sa kanya: “Katiyakan, alam mo noon pa man na 
wala kaming anumang pagnanasa sa mega kababaihan at hindi kami 
nangangailangan sa kanila, at katotohanan na batid mo ang aming kagustuhan, na 
kami ay walang hilig kundi mga kalalakihan at hindi namin nais na mag-asawa ng 
mga kababaihan.” 


80. Sinabi sa kanila noong sila ay tumanggi sa kanya at nais pa rin nilang gumawa ng 
kahalayan: “Kung mayroon lamang akong kapangyarihan, o mga kaagapay na 
tagatulong sa akin, na gapiin sila, o di kaya ay tutungo ako sa mga may 
kapangyarihan na tutulong sa akin laban sa kanila, ay tiyak na ilalayo ko sa kanila 
ang anuman na kanilang nais.” 


81. Sinabi ng mga anghel: “O Lit, kativakan, kami ay Sugo ng iyong ‘Rabb,’ 
ipinadala kami upang puksain ang iyong sambayanan! Kativakan na hindi ka nila 
maaabot upang ikaw ay kanilang pakialaman o pinsalain! Na kung kaya, lumabas ka 
na sa bayan na ito, ikaw at ang iyong pamilya habang may natitira pang bahagi sa 
gabing ito, at walang sinuman ang nararapat na lumingon sa inyo; upang hindi niya 
makita ang parating na parusa, subali’t ang ivong asawa ay maiiwan dahil niloko ka 
niya at siya ay lumabag sa Allah (&), na kung kaya, walang pag-aalinlangan, 
matatamo niya ang anumang natamo ng iyong sambayanan na pagkawasak, at 
katiyakan na nakatakda ang pagwasak sa kanila sa umaga, hindi ba napakalapit na 
ang pagdating ng umaga?” 


[481.] 


Strah 11. Hid 


82-83. At nang dumating ang Aming 
Kautusan na ibaba ang parusa sa kanila, 
binaligtad Namin ang kanilang bayan, 
na ang nasa ibabaw ay napunta sa 
ibaba, at pinaulanan Namin sila ng mga 
bato na mula sa mga matitigas na luwad 
o ‘clay at sa napakaayos na 


Juz (Bahagi) 12 





d Ukisuicuasu lacs & 
Asda OD cos 
fb hse eal ee es JEES | 


(12 s rl) 11 3528) 


eas TOUTS OuL Sows Sow E SS 
N PN fe. AN 


pagkakasalansan at pagkakasunud- 
sunod nito, na may tanda na 
nagpapahiwatig na ito ay mula sa Allah 
(4), na ito ay hindi katulad ng 
alinmang bato rito sa kalupaan, at ang 
mga batong ito na pinaulan ng Allah sa 
sambayanan ni Lut ay hindi malayo na 
ipaulan din Niya ang mga ganito sa 
mga Quraysh, at ang kaparusahang ito 
na naganap ay pagbabanta sa sinumang 
lumalabag at naghihimagsik laban sa 
Allah. 


By eit eae; 
B85, O24 poe He Sta, 
(SS Lalo 
IO Nie at 
Be Sac Ley KI aleie ER 

Muara NGucxeas 
By ol 656 DAMA ay § 
NG Sin gine bes § 


84. At ipinadala rin Namin sa —& a ions Pepi fate ells ci : 
sambayanan ni Madyan ang kanyang “| GO CsialsCSoucleail assy cakecie 4 
kapatid na si Shu‘ayb (2) at kanyang gage aURE RNR RICE 
sinabi: “O aking = sambayanan! 

Sambahin ninyo ang Allah (8&8) nang bukod-tangi na Nag-iisa dahil wala kayong 
dapat na sambahin bukod sa Kanya, at huwag ninyong dayain ang karapatan ng mga 
tao sa pamamagitan ng di-pagbibigay ng tamang sukat at timbang, dahil nakikita ko 
na kayo ay nasa kasaganaan at maluwag na pamumuhay, at katiyakan na ako ay 
natatakot na mangyari sa inyo ang kaparusahan dahil sa pagbabawas na ginagawa 
ninyo sa sukat at timbang, sa Araw na kayo ay hindi makaliligtas sa kaparusahan.” 





85. “At O aking sambayanan! Isagawa ninyo nang makatarungan ang pagbibigay ng 
sukat at timbang, at huwag ninyong bawasan ang karapatan ng mga tao sa lahat ng 
inyong pakikitungo sa kanila, at huwag kayong magsitungo sa kalupaan na 
gumagawa ng paglabag sa Allah at pagkalat ng kasamaan.” 


86. “Katiyakan, anuman ang itinira ng Allah (4%) para sa inyo pagkatapos ninyong 
isagawa ang tamang sukat at timbang, ay ito ang tunay na legal o ‘halal’ na kita 
ninyo, na higit na nakabubuti sa inyo kaysa sa inyong kinita sa pandaraya at sa 
anumang ipinagbabawal na pinagkakakitaan, kung kayo ay naniniwala sa Allah (8) 
nang tunay ay sundin ninyo ang Kanyang ipinag-utos. At hindi ako tagapangalaga 
para sa inyo upang bilangin ang inyong mga gawain.” 


87. At kanilang sinabi: “O Shu‘ayb! Ang ‘Salah’ (o pagdarasal) mo bang ito na 
patuloy mong isinasagawa ay nag-uutos sa iyo na iwan ang anumang sinasamba ng 


[482.] 


Sarah 11. Had Juz (Bahagi) 12 (12 + 11 523) 


ating mga ninuno na mga rebulto at mga imahen, o di kaya ay itigil namin ang mga 
panloloko at pandarayang ginagawa namin sa anumang pinagkakakitaan namin? At 
kanilang sinabi bilang pag-aalipusta: “Katunayan, ikaw ay isang tao na may malawak 
na pang-unawa at matino.” 


88. Sinabi ni Shu'ayb: “O aking sambayanan! Sabihin nga ninyo sa akin kung ako ay 
nasa malinaw na daan mula sa aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa anumang 
hinihikayat ko sa inyo na pagsamba nang dalisay at taimtim na para lamang sa 
Kanya, at sa anumang ipinagbabawal ko sa inyo na pamiminsala sa kayamanan, at 
pinagkalooban Niya ako mula sa Kanya ng maraming kabuhayan na legal at malinis, 
hahaluan ko ba ito ng kita mula sa masama? 


“At hindi ko nais na maging salungat sa inyo, na isasagawa ang anumang bagay na 
ipinagbabawal ko sa inyo, at wala akong hangarin sa anumang ipinag-uutos ko at 
ipinagbabawal sa inyo, kundi upang ituwid lamang kayo sa abot ng aking kakayahan. 


“At ang aking patnubay tungo sa katotohanan at pagsasatuwid sa inyo ay hindi 
mangyayari maliban na lamang sa kagustuhan ng Allah (8), at sa Allah () na 
Bukod-Tangi ko ipinauubaya ang aking sarili at sa Kanya ako nagbabalik-loob at 
nagsisisi.” 


[483.] 


Strah 11. Hid 


sai aes 


: title KE AIS ‘ 
, Hupisiacpiaiie ee B 
r pe pest merc x 

es eSaie cocks CAND S25 c 


oa Sintec AB)5 


a-4e- 


penile Ahm ASIED Opals & 


i  pueoan x Babs btn 55zh; wil 
Joe Siete pile sD LZ 


ed 


is ae sj apetlea sl pls Se 
5 TAS D Sipe MPSS 


rows 


EGG epaciengy Shtbe ACEC & 
% Ot peealeciica basi ; 
< IBD Ao) SASSI SGLIRNT Lah bs 
‘Saeiilonensienesicnasceim 


Juz (Bahagi) 12 


(12 +" 11 > 28) 
89. “At O aking sambayanan! Huwag 
ninyong hayaan na maging daan ang 
inyong pakikipaglaban at galit sa akin 
upang kayo ay lumayo sa ‘Deen’ o 
Relihiyon na aking kinaroroonan, at 
pagpapanatili ninyo sa paglabag sa 
Allah, dahil mangyayari sa inyo ang 
katulad ng nangyari sa sambayanan ni 
Nuh, o di kaya ay sa sambayanan ni 
Hid, o di kaya ay sa sambayanan ni 
Saleh, sa kanilang pagkawasak, at sa 
sambayanan ni Ltt, na dumating sa 
kanila na kaparusahan, na maging sa 
lugar na pinangyarihan at panahon ay 
hindi pa rin ito nalalayo.” 


90. “At hilingin ninyo sa inyong ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha na patawarin kayo sa 
inyong mga pagkakasala, pagkatapos 
ay manumbalik kayo sa pagsunod sa 
Kanya at doon na kayo manatili. 


Katiyakan, ang aking ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha ang ‘Raheem’ — 
Napakamaawain at  Ganap_ na 
Mapagmahal, na ‘Wadoud’ — Lubos na Mapagmahal sa sinumang malalapit (sa 
Allah) na nagsisisi at nagbabalik-loob sa Kanya, na kinaaawaan Niya ito at 
tinatanggap Niya ang kanyang pagsisisi.” 


gm. 47 wo, BAe wer. Bk oe cee ns 
OD aeRO ae alah is . 





At sa ‘Ayah’ o talatang ito ang patunay hinggil sa katangian ng Allah (#8) na ‘Ar- 
Raheem’ at ‘Al-Wadoud,’ na ang mga ito ay karapat-dapat lamang sa Kanyang 
Kamaharlikaan at Kaluwalhatian. 


91. Sinabi nila: “O Shu‘ayb, hindi namin naiintidihan ang karamihan sa iyong mga 
sinasabi, at katiyakan na ang tingin namin sa iyo ay mahina at hindi ka kabilang sa 
mga matataas o kinikilala, kung hindi lamang dahil sa ivong pamilya ay papatayin ka 
namin sa pamamagitan ng pagbato — ang tinutukoy na pamilya niya rito ay yaong 
sumusunod sa kanyang ‘Deen’ — at wala kang halaga sa amin upang ikaw ay aming 
igalang.” 


92. Kanyang sinabi: “Ang akin bang pamilya ay mas matimbang at kagalang-galang 
sa inyo kaysa sa Allah (&)? Samantalang tinalikuran ninyo ang ipinag-utos ng 
inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at itinaboy ninyo sa inyong mga likuran, ayaw 
ninyong sumunod sa Kanya at ayaw ninyong iwasan ang Kanyang ipinagbawal. 
Katiyakan, ang aking ‘Rabb’ ang Ganap na Nakaaalam sa anumang inyong 
ginagawa, na walang anuman ang naililihim sa Kanya sa inyong mga gawain na 
kahit na katiting, at walang pag-aalinlangan, na di-maglalaon ay gagantihan kayo.” 


[484.] 


Sarah 11. Had Juz (Bahagi) 12 (12 + 11 523) 


93. “At O aking sambayanan! Gawin na ninyo ang lahat ng kakayahan na magagawa 
ninyong gawin, dahil ako sa katotohanan ay gagawin ko rin ang anumang 
pamamaraan na ipinagkaloob sa akin ng aking ‘Rabb’ upang hikayatin kayo tungo sa 
Kanyang Kaisahan, at walang pag-aalinlangang malalaman ninyo kung sino sa atin 
ang daratnan ng kaparusahan na siyang magpapahamak sa kanya, at kung sino sa 
atin ang nagsisinungaling hinggil sa kanyang sinasabi, ako ba o kayo? At abangan 
ninyo ang tivak na mangyayari sa inyo! Katiyakan, ako ay ganoon din na kasama 
ninyo sa pag-aabang.” At ito ay matinding pagbabanta sa kanila. 


94. At nang dumating ang Aming Kautusan upang puksain ang sambayanan ni 
Shu'ayb (s¢8) ay iniligtas Namin ang Aming Sugo na si Shu‘ayb at ang mga yaong 
naniwala na kasama niya bilang tunay na Awa mula sa Amin. At pinuksa Namin ang 
mga yaong masasama sa pamamagitan ng malalakas na ingay (0 nakabibinging ingay) 
mula sa kalangitan at pinatay silang lahat, at sila sa kanilang mga tahanan ay 
nakasubsob ang kanilang mga mukha at katawan sa kanilang mga tuhod, na mga 
namatay na walang anumang buhay. 


95. Na parang hindi man lamang sila nanatili nang matagal na panahon sa kanilang 
mga tahanan! Na kung kaya, napakalayo na ang mga sambayanan ng Madyan bilang 
sumpa sa kanila dahil pinuksa sila ng Allah (#8) at ipinahiya, na tulad ng napala ng 
sambayanan ni Thamoud, dahil magkatulad ang dalawang grupong ito sa kanilang 
paglayo at pagkawasak. 


96. At katiyakan, Aming ipinadala si Mousa (s##\) kalakip ang mga mga katibayan 
hinggil sa Kaisahan ng Allah (4) at malinaw na katibayan sa sinumang makakakita 
nito — na may totoong puso — na ito ay nagpapatunay sa Kaisahan ng Allah (8), at 
pagpapasinungaling sa sinumang nag-aangkin ng pagiging ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
bukod sa Allah sa Kanyang Kaluwalhatian. 


97. Ipinadala Namin si Mousa tungo kay Fir’awn at sa matataas na kanyang mga 
tagasunod, gayundin sa pinuno ng kanyang sambayanan, subali’t lumabag at hindi 
naniwala si Fir'dwn at inutusan niya ang kanyang sambayanan na sumunod sa kanya 
at sila naman ay sumunod, at sinalungat nila ang kautusan ni Mousa, kahit na walang 
anumang gabay sa ipinag-uutos ni Firawn kundi pawang kamangmangan, 
pagkaligaw, pagtanggi at pagmamatigas. 


[485.] 


Strah 11. Hid 


Juz (Bahagi) 12 


(12 31) 11 52 5) 5 





98. Pangungunahan ni Fir'awn ang 
kanyang sambayanan sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay at aakayin sila 
patungo sa Impiyerno, at napakasama 
ang kanilang hahantungan na kung saan 
sila ay inakay. 


99. At ipinaabot sa kanila ng Allah (4), 
na rito sa daigdig ay kasama bilang 
sumpa ang paunang parusa ng Allah sa 
kanila na pagkalunod sa karagatan at sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay ay 
isusumpa pa rin silang muli ng Allah sa 
pamamagitan ng pagpapapasok sa 
kanila sa Impiyerno, at napakasama ng 
pinagsama at magkasunod na parusa ng 
Allah sa kanila: ang pagsumpa sa kanila 
sa daigdig at sa Kabilang-Buhay. 


100. Tyan ang ilan sa mga isinalaysay 
Namin sa iyo, O Muhammad (3), na 


ROU ce AA Sys ber Re ar oprec be ZS d ee i 
i 
eS eiered 7 te Al ay ase 
AEA IAT SA 39791 i 


reso, 


“4 % SeiEN THs D 5 pepall 233i 


ib 5 eebus © Ast ys 
pdrendsed Mes Ie epee ao SaMs ect 


/eo% ot 


i = Ba Abesdil eo sion ail 


a fat 


as fey Sab cos cos ANSE ay aah ays ‘ 4 


, aa ae - pm F “~ * 
ce pete See OF G5.35) Ms 04282) 
H pag Db 2B or 


ae \v SA Sass HOME a 


EAI OES 3 


FEE AAES 


4 ABEME DS 2 Rss hnngiete 2319] ~ 


- -> $s 


Pah D oa Sessa Ah 
BR yy “2-7 


LAI Aa uy LAG gal 3 
cits Et BLAS & & \V 


sos - 


mga bayan na Aming pinuksa ang mga “Z| S&S D pie ara TENN GE sca ~ 
naninirahan doon, at mayroon sa mga  AGRRgSpUSeepcdspuaktepenkaebincaenanienioe 
bayang yaon na hanggang sa ngayon ay 

may mga natitira pang labi (o bakas) at mga tanda, at mayroon naman sa mga ito na 
wala nang natitirang anumang bakas ni anumang bagay bilang tanda ng naiwan. 





101. At kailanman, ang pagpuksa Namin sa kanila ay hindi kamalian kundi sila 
mismo ang nagmali at nang-api sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang pagsamba ng 
iba bukod sa Allah at pamiminsala sa kalupaan, at kailanman ay walang magagawa sa 
kanila ang kanilang mga sinamba na mga diyus-diyusan at pinapanalanginan at 
hiningan ng kaligtasan na mailayo sila sa anumang kaparusahan kapag dumating ang 
pag-uutos ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na parusahan sila, ni walang maibibigay 
na anumang karagdagang kapakinabangan ang kanilang mga diyus-diyusan na 
sinasamba kundi pagkawasak, pagkapuksa at pagkatalo. 


102. At kung paano Ko pinuksa ang mga masasama na nanirahan dito sa mga bayan 
na ito bilang parusa sa ginawa nilang pagtanggi sa Aking Kautusan at hindi 
paniniwala sa Aking mga Sugo, ay gayundin ang mga iba na mga nanirahan sa kani- 
kanilang bayan kapag inapi nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kanilang 
pagtanggi sa Allah at paglabag sa Kanyang Kautusan at pagtanggi sa Kanyang mga 
Sugo. Katiyakan, ang Kanyang pagpuksa ay napakasidhing kaparusahan. 


103. Katiyakan, ang ginawang pagparusa sa mga naunang taong masasama ay bilang 
aral sa sinumang natatakot sa kaparusahan ng Allah at sa Kanyang pagpaparusa sa 


[486.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 (12 + 11 523) 


Kabilang-Buhay, na sa Araw na yaon ay titipunin ang lahat ng mga tao para sa 
paghuhukom at pagbabayad, na ito ay matutunghayan ng lahat ng nilikha. 


104. At hindi Namin ito inantala para sa inyo hanggang sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay kundi dahil sa naitakda na ang panahon nito na Kami lamang ang 
Nakaaalam, na hindi madaragdagan ni mababawasan ayon sa Aming pagkatakda sa 
pamamagitan ng Aming Ganap na Kaalaman. 


105. Sa araw na kapag dumating ang Araw ng Muling Pagkabuhay ay walang 
sinuman ang makapagsasalita maliban na lamang sa kapahintulutan ng kanyang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, mayroon sa kanila ang sawing-palad na 
karapat-dapat na parusahan sa Impiyerno at mayroon namang pinagpala na 
pinarangalan ng mga kagandahang-loob mula sa Allah (4%). 


106-107. At para sa mga yaong sawing-palad dahil sa kanilang pagiging masama rito 
sa daigdig dahil sa pagkasira ng kanilang paniniwala at maling gawain, ay Impiyerno 
ang kanilang pananatilihan at para sa kanila roon dahil sa sidhi ng kaparusahan ay 
pag-atungal nila ng mataas at mababang boses, at ito ang dalawang napakasama at 
kakila-kilabot na boses, at sila ay mananatili sa Impiyernong-Apoy magpasawalang- 
hanggan, hanggang nananatili ang mga (ipinalit na panibagong) kalangitan at 
kalupaan,”° at patuloy ang paggawad ng parusa sa kanila at ito ay walang katapusan, 
at ito ay katiyakang magpapatuloy, maliban na lamang sa sinumang naisin ng iyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha na palabasin mula rito, na mga makasalanan na naniwala sa 
Kaisahan ng Allah (4) pagkatapos nilang manatili sa Impiyernong-Apoy. Katiyakan, 
ang Allah na tyong ‘Rabb,’ O Muhammad (%), ay ginagawa Niya ang anuman na 
Kanyang nais. 


108. At yaong mga pinagpala naman ng Allah (4%) ay papapasukin sila sa ‘A/-Jannah’ 
na sila ay mananatili roon hanggang nananatili ang mga (ipinalit na panibagong) 
kalangitan at kalupaan, maliban sa grupo na ninais ng Allah na maantala, na sila ay 
ang mga yaong makasalanan na naniwala at sumamba sa Kaisahan ng Allah (3), 
dahil sa sila ay mananatili muna sa Impiyerno nang karapat-dapat na panahon, 
pagkatapos nito ay palalabasin sila mula roon patungo sa ‘Al-Jannah’ ayon sa 
kagustuhan ng Allah (4%) at ng Kanyang Awa: pagkakalooban ng iyong ‘Rabb’ ang 
mga yaong pinagpala ng Hardin bilang gantimpala na walang-hanggan. 





“SMangyari lamang ay tingnan ang hinggil sa paksang ito sa Qur’an 14:48. 


[487.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 


LOE Oe e 











~ 47 wy ERS AR iS wore . tone Ff 


2,742 ete 4 


| it, oA te raee 4 AAT if 
ms Bete ee ate Advi nelle ti 
WH se se bee ee te scree one Te 
”, CBT Sas Gb OSes ASI ad; 2 


. Shee 54 of 036: Aettgon Oat . 
eh sagt Ae Brel orncost oe . 
y Zo A4 0 be 0072 105 G2 - 

A Sw A aD & 


ce 
CAS tia Asp ieht see On 


3 ES; AE 5S US at Acs ig 
By GNIS set f 
§ Bice dty EIUSUIKCS | 
By As Asta O yay F 


46d dime. edKeEs See ot i EF 
. YESH se aaah aod 
- Diep e errr eg tthd fee | atte ce © 

MN ZAG oe GE 










(12 +31) 11 32 5) 5 
109. Na kung kaya, huwag kang mag- 
alinlangan, O Muhammad (3), sa 
pagiging mali ng anumang sinasamba ng 
mga ‘Mushriktin? mula sa_ iyong 
sambayanan, dahil wala _ silang 
sinasamba kundi mga rebulto na katulad 
ng sinamba ng kanilang mga ninuno 
noon, at katiyakang tutuparin Namin ang 
Aming ipinangako sa _ kanila nang 
walang anumang kakulangan. 


110. At katiyakan, ipinagkaloob Namin 
kay Mousa (##8!) ang Aklat, na ito ay ang 
‘Tawrah, at nagkasalungatan hinggil 
dito ang kanyang sambayanan, naniwala 
ang ibang grupo mula sa kanila at 
tumanggi naman sa paniniwala ang iba. 
At kung hindi lamang dahil sa paunang 
pagkakatakda mula sa iyong ‘Rabb’ na 


BO NSG ALAS IENTG § 
w 4\4 oe eA taf § ans ann hie 
ats Du 2G a ale SICAL ie 

oh 17% of 2A cae ot, “by b, 
SpLeGy Lh, ae DIGyae; & 
PTET AE ORS Be Ke KE 


= 44-5) Sn eeee 


Tagapaglikha na katiyakang hindi Niya 
mamadaliin sa Kanyang nilikha ang 
parusa, ay nangyari na sa kanila rito sa 
daigdig ang pinagpasiyahan ng Allah 
(4) na pagpuksa sa mga tumanggi sa 
paniniwala at pagligtas naman sa mga naniwala. At ang mga walang pananampalataya 
sa lyong sambayanan, O Muhammad (#8), ay may pagdududa sa Dakilang Qur’an na 
matindi ang pag-aalinlangan. 







q ae 
WY 
~~ 









111. At katiyakan, lahat ng mga yaong iba’t ibang sambayanan na nagkakasalungatan 
na nabanggit Namin sa tyo, O Muhammad (3), ang hinggil sa kanila ay walang pag- 
aalinlangan na tutuparin ng iyong ‘Rabb’ sa kanila at ipagkakaloob ang kabayaran sa 
mga gawain nila sa Araw ng Muling Pagkabuhay, ang mabuti ay mabuti rin at ang 
masama ay masama rin, katiyakan, ang Allah () na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
ang Siyang ‘Khabeer’ — Ganap ang Kanyang Kagalingan na Nababatid Niya ang 
anumang ginagawa nila na mga ‘Mushrikun,’ na walang anumang naililihim sa Kanya 
sa mga gawain nila. At ito ay bilang pagbabanta para sa kanila. 


112. Na kung kaya, magpakatatag ka, O Muhammad (38), na katulad ng ipinag-utos sa 
iyo ng iyong ‘Rabb,’ ikaw at ang sinuman na mga nanumbalik na kasama ka, at 
huwag ninyong lampasan ang hangganang itinakda ng Allah (4) sa inyo, dahil 
katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang Siyang ‘Baseer’ — Walang- 
Hanggan at Ganap na Nakakakita sa lahat ng inyong mga ginagawa na walang 
anumang bagay ang naililihim sa Kanya sa lahat ng pagkakataon at walang pag- 
aalinlangan, ayon dito kayo ay Kanyang papagbabayarin. 


[488.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 (12 + 11 523) y 


113. At huwag ninyong kampihan ang mga walang pananampalataya na mga 
masasama, dahil masusunog kayo sa Impiyernong-Apoy, at walang sinuman ang 
makatutulong sa inyo ni mangangalaga bukod sa Allah (48). 


114. Isagawa mo, O Muhammad (3), ang ‘Salah’ sa pinakawastong paraan sa 
dalawang dulo ng araw — sa umaga at sa hapon, at sa ilang bahagi ng gabi. Katiyakan, 
ang pagsagawa ng mga kabutihan ay nabubura nito ang mga naunang kasalanan at 
naaalis, at ang pag-uutos sa pagsagawa ng ‘Salah’ at pagpapahayag na ang mga 
kabutihan ay nabubura nito ang mga kasalanan, ay isang pagpapayo sa sinumang 
tumatanggap at nakaaalaala. 

115. Pagtiisan mo, O Muhammad (2), ang pagsasagawa ng ‘Salah’ at sa anumang 
natatamo mo na paninira ng mga ‘Mushrik’ mula sa iyong sambayanan; dahil 
katiyakan, ang Allah ay hindi Niya binabalewala ang gantimpala ng mga mabubuti sa 
kanilang mga gawain. 


116. Na kung mayroon lamang sa mga naunang mga henerasyon, ang natitira na mula 
sa mga mabubuti at mga matutuwid, na nagbabawal sa mga walang pananampalataya 
sa kanilang pagtanggi sa paniniwala at sa mga pamiminsala nila rito sa kalupaan, ay 
wala ka pa ring makikita mula sa kanila na mga naunang tao ang naniwala kundi 
mangilan-ngilan lamang, iniligtas sila ng Allah (4) dahil sa kanilang gawain, na yaon 
ay mula sa Kanyang kaparusahan noong pinuksa Niya ang mga masasama! At 
sinunod naman ng karamihan sa kanila na mga masasama ang kanilang mga sarili sa 
pagkakalulong sa sarap ng buhay dito sa daigdig at lubusan ang kanilang kasamaan 
dahil sa pagsunod nila sa mga makamundong kasiyahan, na kung kaya, sila ay naging 
karapat-dapat sa kaparusahan. 


117. At kailanman ang tyong ‘Rabb,’ O Muhammad (#8), hindi Niya pupuksain ang 
isang bayan kung ang mga naninirahan doon ay mga matutuwid, na iniiwasan nila ang 
anumang pamiminsala at pang-aapi, subali’t sila ay pinuksa nang dahil sa kanilang 
pang-aapi at pamiminsala. 


[489.] 


Sarah 11. Hid Juz (Bahagi) 12 12 + +1) 11 > 52 5) po 





118. At kung nanaisin lamang ng iyong =i esl 

‘Rabb’ ay gagawin Niya ang lahat ng MONEE NTeDY YENIED f p 

tao na iisang grupo na nasa iisang Ahir dh nneees Ctade . 
a PE ale aS ys Z 

paniniwala lamang sa ‘Deen,’ na ito ay Wy only sisi vii raided Jb ea ‘ 

‘Deen Al-Islam,’ subali’t ang Allah (8) B) a8; MEM SMD S : 

ay hindi Niya ito ninais, na kung kaya,  & ABD fr ae hated rey I 


ang mga tao ay _ patuloy' na 
nagkakasalungatan sa kanilang “Deen,” @y aac ee 
at ito ay bunga ng Karunungan ng 4} SPBVG IIIS Sy. Fb ec S3; ral ‘ 
Allah. BSG GO sbehscs 

119. Maliban lamang sa sinumang alse VG Scels 5D 
kinaawaan ng iyong ‘Rabb,’ na sila ay rr aks pict eer cG 3 
naniwala sa Kanya at sumunod sa © 5: 
Kanyang mga Sugo, dahil sila ay hindi 
nagkakasalungatan sa paniniwala sa jj ; 
Kaisahan ng Allah at sa kung anumang ey Bi syO \ Dent Kieae ais 3 oe 
dala-dala ng mga Sugo mula sa Allah By cye--§ ga tee oe c io 
(4). Katiyakan, nakatakda na sa ™& Sena seee Oosiet 
Karunungan ng Allah (4) sa paglikha & Arteta AS AEC, & 
sa kanila na sila ay magkakasalungatan @} J ei NG Led 105i ig B 
sa isa’t isa; may grupo na sawing-palad, ww Om O<, is deat sail EE 85 5c 
may grupo naman na pinagpala, at ‘Gib. RE 
bawa’t isa ay ginawang madali sa kanya ’ 
ang anumang nilikha para sa kanya, at sa pamamagitan nito natutupad ang pangako ng 
iyong ‘Rabb’ sa Kanyang pagpapasiya at sa Kanyang pagtatakda: “Katiyakan, 
pupunuin ng Allah ang Impiyernong-Apoy ng mga ‘Jinn’ at mga tao, na sila ang 
yaong sumunod kay ‘Iblees’ at sa kanyang mga sundalo, na sila ay hindi nagabayan 
sa paniniwala.” 


GILG DG dBC Oi Uti. dle ‘ 


5 vs 
o> Pd 





120. At ang lahat ng Aming isinalaysay sa iyo, O Propeta, na mga kuwento na mula sa 
mga nangyari sa mga Sugo na nauna sa iyo at sa lahat ng kakailanganin mo na 
magpapatatag ng iyong kalooban, ay upang maisakatapuran ang pagpapalaganap ng 
mensahe, at katiyakan, dumating sa iyo, sa kabanatang ito na kinapapalooban ng mga 
pagsasalaysay at mga kuwento bilang paglilinaw sa katotohanan na kinaroroonan mo, 
at dumating pa rin sa iyo, rito sa kabanatang ito, ang pagpapapayo upang balaan ang 
mga walang pananampalataya at mga paalaala upang mapaalalahanan ang mga 
naniniwala sa Allah at sa Kanyang mga Sugo. 


121-122. At sabihin mo, O Muhammad (38), sa mga hindi naniniwala sa Kaisahan ng 
Allah (48): “Gawin na ninyo ang lahat ng kakayahan na kaya ninyo ayon sa inyong 
kalagayan at kaparaanan na pagharang sa ‘Dawah’ (0 sa pagpaparating ng 
Katotohanan) at sa paninira at pamiminsala sa Sugo at sa mga sumunod sa kanya, 
dahil kami naman sa katotohanan ay gagawin din namin ang anumang makakayanan 
naming gawin batay sa aming kaparaanan upang maging matatag kami sa aming 
‘Deen’ at sa pagpapatupad sa Kautusan ng Allah. At mag-abang na kayo sa 


[490.] 


Sarah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 12 (12 «541) 12 ny dy ew 


magiging bunga ng aming mga ginagawa at kami naman sa katotohanan ay mag- 
aabang sa magiging bunga ng inyong ginagawa.” At ito ay pagbabanta at 
pagbababala sa kanila. 


123. At Pagmamay-ari ng Allah (&), ang kaalaman sa lahat ng lihim na mga nasa 
kalangitan at kalupaan, at sa Kanya babalik ang lahat ng bagay sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay, na kung kaya, sambahin mo Siya, O Muhammad (#8), at ipaubaya mo 
ang iyong sarili sa Kanya, at kailanman ang Allah (4) na tyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha ay hindi Niya Nakaliligtaan ang anumang inyong ginagawa mabuti 
man o masama, at gagantihan Niya ang sinuman ayon sa kanyang nagawa. 


XII - Strat Yisuf 
[Kabanata Yisuf — (Si Propeta) J oseph s#2)\] 
asl) Cea ll atl aan 
[Bismillahir Rahmanir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


1. Alif-Lam-Ra. Ang mga titik na ito ng Alpabeto ng ‘Arabic’ ay nauna nang 
naipaliwanag sa ‘Suratul Bagarah.’ Ito ay mga talata ng Kabanal-banalan na 
Kasulatan na malinaw sa pagiging kahulugan nito, at nililinaw ang hinggil sa mga 
ipinahihintulot at ipinagbabawal, at sa Kanyang patnubay. 


2. Katiyakan, ipinahayag Namin ang Qur’an na ito sa wikang ‘Arabic;’ upang kayo 
na mga Arabo ay pag-isipan ang mga kahulugan nito at maintindihan at isagawa at 
ipatupad ang Kanyang mga katuruan3. Aming isinasalaysay sa tyo, O Muhammad 
(#8), ang mga pinakamabubuting kuwento sa pamamagitan ng pagpapahayag Namin 
sa iyo ng Dakilang Qur’an na ito, at bago ang pagkakapahayag na ito, ikaw ay 
kabilang sa mga walang kamuwang-muwang hinggil sa mga kuwentong ito at wala 
kang kaalam-alam sa Rebelasyong ito. 


4. Ipaalaala mo, O Muhammad (#8), sa tyong sambayanan ang sinabi ni Yasuf (8#2\) sa 
kanyang ama: “O aking ama, kativakang nakita ko sa panaginip ang labing-isang 
mga bituin, ang araw at ang buwan — na nakikita ko ang mga ito na nagpapatirapa 
sa akin.” At ang panaginip na ito ay bilang pagbibigay ng magandang balita sa 
kahihinatnan ni Yasuf na magiging mataas ang kanyang antas dito sa daigdig at sa 
Kabilang-Buhay. 


[491.] 


Sarah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 12 (12 «541) 12 oy dy we 


Gass ASYA 5. Sinabi ni Ya‘qub (ssl) sa kanyang 

: anak na si Yasuf (x¢8\): “O aking anak! 
Huwag mong sabihin ang panaginip na 
ito sa ivong mga _ kapatid, dahil 
kaiinggitan ka nila, at kakalabanin ka 
nila, at gagawa sila ng mga pakana 
upang ipahamak ka. Katiyakan, si 
‘Shaytan’ ay lantarang kalaban ng 
tao.” 













“> ys OES SOD RED MOO SON Dye 
R PERERED PII AI PRPS BIER 





OMe: 
HON 
Eh = 


saassacea BESS I 
DLZAS, © Lake gtoylg hu 1% : 
s Bitte Man . 


Sas 















vw 


SHLCLS Sie 


© — USI shige 

Spasitiie OI Less ¢ 

sess Lai AUG Gales. 
_— wad so OK Sues A Et 
EKG A fees SIRI ats 

B aie AN 56 OD enol a x 
= eS joes aoa fe 


6. “At sa ganitong pagpapakita ng 
iyong ‘Rabb’ sa iyo ng panaginip ay 
ganoon ka_ rin Niya_ pinipili at 
tinuturuan ng pagbibigay ng kahulugan 
sa panaginip na nakikita ng tao sa 
kanilang pagtulog at sa kung ano ang 
kahihinatnan nito sa tunay na 
pangyayari, at binubuo Niya sa iyo ang 
Kanyang bivaya, at ganoon din sa 
pamilya ni Ya‘quib na pinagkalooban 
Niva ng pagka-Propeta at Sugo, na 
katulad din ng pagkakabuo ng Kanyang 
biyaya noon sa iyong dalawang ninuno 
na si Ibrahim at Ishaq na ginawa Niya 
silang Propeta at Sugo. Katikayan, ang Allah (8) na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
ang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam kung sino ang Kanyang pipiliin mula sa 
Kanyang mga alipin, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang Pangangasiwa 
sa Kanyang nilikha.” 


Aap epee cies I 
We 7 C407 en LS A eer ae * re a - 
ee 
bs Ski. glpabolkssd ast Wakes B 
z SUG css tie Sache bel cA 


ET eee 


iat SC 


s 


» Be 





7. Katiyakan, sa kuwento ni Yusuf (#¢8)) at ng kanyang mga kapatid ay mayroong aral 
at mga tanda na nagpapatunay sa Kapangyarihan ng Allah (4) at sa Kanyang 
Karunungan sa sinumang nagtatanong hinggil sa kasaysayan nila at nagnanais na ito 
ay malaman. 


8. Noong sinabi ng mga kapatid-sa-ama ni Yusuf (#¢2\) bilang pag-uusap-usap nilang 
magkakapatid: “Katotohanan, si Yusuf at ang kanyang kapatid (sa ama’ t ina) ay higit 
na mahal ng ating ama kaysa sa atin, lamang silang dalawa kaysa sa atin, subali’t 
tayo ay grupo na higit na marami, kativakan, ang ating ama ay nasa malinaw na 
pagkakamali sa kanyang pakikitungo sa atin dahil pinahalagahan niya ang dalawa 
nang higit kaysa atin na wala naman tayong nakikitang sapat na kadahilanan. 


[492.] 


Sarah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 12 (12 <541) 12 ny dy ww 


9. “Patayin ninyo si Yusuf o di kaya ay itapon ninyo sa malayong kalupaan na 
walang sinuman ang nakaaalam upang mapasainyo ang pagmamahal ng invong ama 
at kayo lamang ang kanyang pagtutuunan ng pansin at hindi na niya pagbabalingan 
pa ng pansin ang iba kundi kayo lamang, at kayo pagkatapos ninyong patayin si 
Yusuf o ilayo ay magsisi at magbalik-loob sa Allah, na humihingi ng Kanyang 
kapatawaran pagkatapos ng inyong pagkakasala.” 


10. Sinabi noong isa sa kapatid ni Yusuf: “Huwag ninyong patayin si Yusuf, bagkus 
ay thulog na lamang ninyo siya sa malalim na balon at doon ay makukuha siya ng 
mga manlalakbay na mga dumaraan doon, at para wala na kayong isipin pa hinggil 
sa kanya pagkatapos nito, at hindi na ninyo kinakailangan pa siyang patayin kung 
tivak na isasagawa ninyo ang sinasabi ninyong pakana.” 


11. Sinabi ng mga kapatid ni Yusuf pagkatapos nilang magkasundo na siya ay 
ilalayo: “O aming ama! Bakit hindi mo ipagkatiwala sa amin si Yusuf, na kami 
nama’y kanyang mga kapatid, at ang nais lang naman namin ay kabutihan, at 
naaawa kami sa kanya kaya siya ay pangangalagaan namin at ipagkakaloob namin 
sa kanya ang taos-pusong pagpapayo. 


12. “Hayaan mong isama namin siya bukas sa amin paglabas tungo sa ating pastulan 
upang siya ay makapagsaya sa pamamagitan ng pagkain ng mga prutas at anumang 
mga masasarap na mga bunga roon at makipaglaro sa amin ng habulan at iba pa na 
mega laro, at kativakan na pangangalagaan namin siya mula sa anumang panganib.” 


13. Sinabi ni Ya‘ qub (#4): “Katotohanan, ikinalulungkot kong mawalay siya sa akin 
sa pamamagitan ng pagsama niya sa inyo tungo sa pastulan at nangangamba ako na 
baka siya ay makain ng lobo, dahil sa kayo ay magiging abala at makakalimutan 
ninyo siya.” 


14. Sinabi ng mga kapatid ni Yusuf sa kanilang ama: “Kung kakainin siya ng lobo 
samantalang kami ay mga malalakas na grupo, kami sa katotohanan kung gayon ay 
magiging mga talunan na walang maidudulot na kabutihan at hindi maaasahan sa 
anumang kapakinabangan.” 


[493.] 


Strah 12. Yuasuf 


15. Na kung kaya, siya ay pinasama na 
niya sa kanila. At noong sila ay 
nagtungo na roon, sila ay nagkasundo 
na siya ay itapon sa ilalim ng balon, at 
inihayag Namin kay Ydsuf ang 
katotohanan: “Katiyakan, balang-araw 
ay isasalaysay mo sa iyong mga 
kapatid ang ginawa nilang ito na 
pagpapahamak sa iyo, subali’t hindi 
nila ito nababatid.” 


Juz (Bahagi) 12 


orentuenen 
esheets seaheeea ae 
VoL ae ee = 
Gist SOME G OO oie : 
Nes Zt hesii es a ae c 
sos oD 


son Sec Toye 


- MP rre Z a4 4g7 wae g. 
4 ewes ye see Meh LIL poy 
ic Sete, ZA te whe catuce We 
fe aeeeeans ene 


Z 


SH 625 5% 435 


o 


16. At nagtungo ang mga kapatid ni 
Yusuf sa kanilang ama sa oras ng 


ae a4 Aagt “2 
dadngy pally lel te 6, 


‘Isha’ sa unang bahagi ng gabi, na sila AS Se Oia eit, 

ay umityak at ipinapakita ang S605 Silk ial \Z steass ch 
matinding pagkalungkot at me ae ae 
pagdadalamhati. we SA ain ail es 


ee cee 3 INS AE SG esi sf 
. Kanilang sinabi: aming ama! ince tie 
eee kami ay eee at Ae rea Ni eboney, Zn 2 
naglaro ng habulan at panaan, at © bi 1D DOAN LITEM 
iniwan namin si Yusuf doon sa | Six sa Aa alesse aie he 
pinaglagyan namin ng mga baon at ¥ ; 

mga damit, kailanman ay hindi kami 
nagkulang sa pangangalaga sa kanya, kundi iniwan namin siya na ligtas, at hindi 
kami napalayo sa kanya kundi maikling panahon lamang, subali’t kinain siya ng 
lobo, at maaaring hindi ka maniwala sa amin kahit kami ay totoo sa aming sinasabi; 
dahil sa labis mong pagmamahal kay Yusuf.” 





18. At dala-dala nila ang kamiseta ni Yusuf na punung-puno ng dugo subali’t ito sa 
katotohanan ay hindi talagang dugo ni Yusuf; na nais nilang patunayan sa 
pamamagitan nito na totoo ang kanilang sinasabi, magkagayunpaman, ito pa ay 
naging patunay ng kanilang kasinungalingan; dahil ang kamiseta ay hindi napunit. Na 
kung kaya, sinabi sa kanila ng kanilang ama na si Ya qub: “Ang tunay na pangyayari 
ay hindi ang yaong inyong sinasabi, kundi nag-imbento lamang kayo sa inyong mga 
sarili na nag-utos sa inyo na gumawa ng masama bilang pagpapahamak kay Yusuf, 
na ito ang nakikita ninyong nakabubuti kaya ginawa ninyo, na kung kaya, mas 
makabubuti para sa akin ang pagtitiis na hindi na ako magrereklamo pa sa 
kaninumang tao, at ipauubaya ko na lamang ang aking sarili sa Allah (&) na ako ay 
tulungan Niya para makayanan ko ang mga sinasabi ninyong kasinungalingan, na 
hindi ko na gagamitin pa ang aking lakas at kapangyarihan hinggil dito.” 


[494.] 


Sirah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 12 (12 <541) 12 ogy dy ew 


19. At dumating ang mga grupo ng mga manlalakbay at pagkatapos ay nag-utos sila 
sa kanilang tagaigib na kumuha ng tubig, at noong ibinaba niya ang kanyang pang- 
igib sa balon ay sumampay si Yasuf doon, at sinabi ng kanilang tagaigib: “Anong 
napakagandang balita! Narito ang isang batang lalaki na mamahalin, at inilihim ng 
mga kapatid ni Yusuf ang patungkol sa kanya — samantalang ang ilan sa kanila ay 
malapit lamang doon sa pinangyarihan — at inilihim nila na siya ay kapatid nila, 
gayundin si Yusuf inilihim din niya ang patungkol sa kanyang sarili dahil sa 
pagkatakot na baka siya ay patayin ng kanyang mga kapatid,” at kanilang sinabi: 
“Katotohanan, ito ay isang alipin na aming ipinagbibili, subali’t ang Allah (&%) ang 
‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa kung ano ang ginagawa nila kay Yusuf.” 


20. At ipinagbili siya ng kanyang mga kapatid doon sa mga dumaan na mga 
manlalakbay sa murang halaga ng dirham, na para bagang inayawan na nila si Yisuf 
at gusto na nilang mailayo ito sa kanila; at ito ay sa kadahilanang hindi nila batid ang 
kahalagahan ni Ydasuf sa Allah (48). 


21. At noong dinala na ng mga manlalakbay si Yasuf sa Ehipto ay binili siya sa 
kanila ni ‘Aziz na katiwala ng hari, at kanyang sinabi sa kanyang asawa: “Pagbutihin 
mo ang pangangalaga at pakikitungo sa kanya, at gawing mong maginhawa (o 
kumportable) ang kanyang pamamalagi sa atin, upang mapakinabangan natin ang 
kanyang serbisyo, o di kaya ay panatilihin natin siya sa atin na ituturing natin siya 
bilang isang anak.” 


At kung paano Namin iniligtas si Yasuf na ginawa Namin na mapamahal siya sa 
kanang kamay ng hari, ay ganoon din Namin siya pinanatili sa kalupaan ng Ehipto, at 
inilagay Namin siya bilang tagapangasiwa sa kabuhayan ng Ehipto, at upang ituro 
Namin sa kanya ang kahulugan ng panaginip na nalalaman sa pamamagitan noon ang 
anumang maaaring mangyari. 


At ang Allah (4) ang Sityang Nangingibabaw sa anumang Kanyang nais, at ang 
Kanyang pasiya ay tiyak na magaganap at walang sinuman ang maaaring makapigil 
nito, subali’t ang karamihan sa mga tao ay hindi nila batid na ang lahat ng bagay ay 
nasa ilalim ng kapangyarihan ng Allah (8). 


22. At nang dumating na si Yusuf sa kanyang sapat na gulang ay ipinagkaloob Namin 
sa kanya ang kakayahan sa pagkaunawa at kaalaman (pagka-Propeta), na ang 
ganitong pagbibigay ng gantimpala ay Aming ipinagkaloob sa kanya dahil sa 
kanyang kabutihan, na samakatuwid, ganito Namin ginagantimpalaan ang mga 
mabubuti sa kanilang mga gawain, at ito ay bilang pampalubag-loob kay Propeta 
Muhammad (3). 


[495.] 


Strah 12. Yusuf 


AS 
RO 

s 

2 


BS i Na i 


BW olin 25 saig tata Seales ENG; 


eek 2o- Ok ipa 2S i5) 


silae fee acca AVS 
GEG Oni ce 5.8) AGSait, 
SIKU cp Aten S35 
SheNecs s ISGE au sgt ch 
Bad Sr aD 


SIL CZ LA 


Ay CPL Soe, NO at Eo\tgual 
4 2 eae oF si 
* BES fon’ desks Dass 


sae 


) SG poet Skah sO QE Cs wally. 
es pets SOE os, 


-F 27 


line sh é a \i% 


Ap ch PBS, 


Juz (Bahagi) 12 


(12 «41) 12 Gog dy 
23. At siya ay malumanay na inakit ng 
asawa ni ‘Aziz dahil sa siya ay nakatira 
sa kanyang pamamahay; napamahal 
siya (ang asawa ni Aziz) nang matindi 
sa kanya dahil sa labis na kaamuan ng 
kanyang mukha, at isinara niya ang 
mga pinto para sa kanilang dalawa ni 
Yusuf, at kanyang sinabi: “Halika sa 
akin, O ikaw!” At tumugon naman si 
Yusuf: “Hinihingi ko ang kalinga ng 
Allah (4%) at hinihiling ko na ilayo Niya 
ako sa anumang pang-aakit mo sa akin, 
na ito ay pagtataksil sa aking pinuno 
na siyang nagkaloob sa akin ng 
parangal, magandang pakikitungo na 
hindi ko siya kailanman ipagkakanulo 
sa kanyang pamilya! Katiyakan, di 
magtatagumpay ang sinumang 
gumagawa ng kasalanan, na hindi niya 
dapat gawin.” 


a ee 
\ 24. At katiyakan, labis ang kanyang 
paghahangad sa kanya, at kinausap niya 
mismo si Ytsuf ng pakikiusap na 
tumugon sa kanyang pang-aakit, at matatangay na sana si Yisuf ng kanyang pang- 
aakit, kung hindi lamang sa katotohanan na nakita niya ang tanda mula sa mga 
palatandaan ng kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na sityang nagpalayo sa kanya sa 
anumang paghihikayat ng kanyang sarili, magkagayunpama’y ipinakita Namin ito sa 
kanya; upang ilayo Namin sa kanya ang kasalanan at kahalayan sa lahat ng 
pagkakataon, katiyakan, siya ay kabilang sa mga alipin Namin na mga malilinis na 
mga pinili para sa Mensahe ng Allah, na sila ay dalisay at taos-puso sa kanilang 
pagsamba sa Kaisahan ng Allah (4). 





25. At nagmadali si Yasuf na tumungo sa pintuan dahil sa nais niyang makalabas, at 
nagmadali naman siyang sinundan nito na pinilit siyang pigilin at hinila niya ang 
kanyang kamiseta mula sa likuran; upang siya ay pigilin niya na makalabas at ito ay 
napunit, at natagpuan nilang dalawa ang asawa ng babae sa harapan mismo ng 
pintuan at kanyang sinabi: “Ano ang magiging parusa sa sinumang naghangad ng 
kahalayan laban sa iyong asawa, kundi nararapat na siya ay ilagay sa kulungan o 
isang matinding pagpaparusa.” 


[496.] 


Sirah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 12 (12 <541) 12 og dy ww 


26. At sinabi ni Yasuf: “Siva ang nang-akit sa akin;’ at tumestigo ang isang sanggol 
na nasa kuna (duyan) pa lamang mula sa pamilya nung babae at kanyang sinabi: 
“Kung ang kanyang kamiseta ay napunit sa harapan, totoo siya (babae) sa kanyang 
pagbibintang sa kanya, at siya (Yusuf) naman kung gayon ay kabilang sa mga 
sinungaling.” 


27. “At kung ang kanyang kamiseta naman ay napunit sa likuran, samakatuwid, siya 
(babae) ay nagsasabi ng kasinungalingan at si Yusuf ay kabilang sa mga nagsasabi 
ng katotohanan.” 


28. At noong nakita ng kanyang asawa ang kamiseta ni Yusuf na napunit mula sa 
likuran ay natuklasan niyang inosente si Ytsuf, at kanyang sinabi sa kanyang asawa: 
“Katiyakan, ang kasinungalingang ibinintang mo sa binatang ito ay kabilang sa mga 
pakana ninyo, O kayong mga kababaihan, dahil ang mga pakana ninyo ay 
napakatindi.” 


29. Sinabi ni ‘Aziz ng Ehipto: “O Yisuf! Ilihim mo na lamang ang pangyayari at 
huwag mo nang banggitin kahit kanino, at ikaw naman, O babae, ay humingi ng 
kapatawaran sa pagkakasalang iyong nagawa; dahil katiyakan, ikaw ay kabilang sa 
mga makasalanan sa pag-akit na ginawa mo kay Yusuf, at sa pagbibintang mo sa 
kanya.” 


30. At nakarating ang kuwento sa mga kababaihan sa siyudad at ito ay pinag-usap- 
usapan nila, at kanilang sinabi bilang pagtataka sa nangyari sa asawa ni ‘Aziz: “Ang 
asawa ni ‘Aziz ay nagtangka na akitin ang kanyang utusan, at inakit niya na gumawa 
ng masama sa kanyang sarili, katotohanang labis-labis ang kanyang naramdaman na 
pagkakagusto sa kanya, at nakikita nating ito ay kabilang sa malinaw na 
pagkaligaw.” 


[497.] 


Sirah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 12 (12 «41) 12 as by ew 


31. At nang marinig ng asawa ni ‘Aziz 

ang pagbibintang at paninira sa kanya PODOwDOcDoaid 
ng mga kababaihan, nag-isip siya ng a SEL : ot bd cL cc | S 
pakana at nagpadala siya sa kanilang @ seoet xe gk Gees Ce eaten 
paanyaya (imbitasyon) upang bumisita B Blech Mies {ABLE 5505 raf 


sa kanya, at naghanda siya para sa 5 Sis yrabar a 3s ree a i‘ 
kanila ng mga magagarang upuan at a slice iss 5 gid 4 Ke SR SOE S . 
By Sse in li elie 
Pda 556 OS, pals 

BS SEV Sal) iy 


anuman na makakain nila, at binigyan 
niya ang bawa’t isa sa kanila ng 
kutsilyo bilang panghiwa sa kanilang © 
mga pagkain, at pagkatapos ay sinabi @ “aia 2 HP FACS 
niya kay Yusuf (#81): “Magpakita kasa © - begles 


cBbK 


A (2. Sem AoGber 477% Ses 7 \-“ > 
harapan nila,” at noong siya ay makita © autitsaat S255 Sale Sst HEE 
nila, ay namangha sila sa kaamuan at $) 4/2424 ant sais ASSO As 
ganda ng mukha_ nito at labis silang yes take os Geis @ one . 
nabighani sa napakaamo niyang mukha, yy) _. , I a gO 
at nahiwa nila ang kanilang mga kamay 2 Sebastes 3) JAT IB, sretlgula 
habang hinihiwa nila ang pagkain dahil 


sa tindi ng kanilang pagkamangha o 2 Fle al pac 
pagkagulat, at  kanilang — sinabi: tng 

“Pangalagaan nawa tayo ng Allah! 
Napakaganap Niya, dahil ito ay hindi 
lahi ng tao; dahil ang kanyang 
kagandahan ay hindi pangkaraniwan 
sa tao, kundi ito ay isang kagalang-galang na anghel na kabilang sa mga anghel.” 


Ls 


shazgN pale Ig 





32. Sinabi ng asawa ni “Aziz sa mga kababaihan na nahiwa nila ang kanilang mga 
kamay: “Ang nangyaring ito sa inyo dahil sa pagkakita ninyo sa binatang ito ay siya 
katiyakang ako ang nag-anyaya sa kanya at inakit ko siya; upang tugunan ang aking 
kahilingan subali’t siya ay tumanggi, at kung hindi niya talagang susundin ang 
ipinag-uutos ko, siya ay katiyakang paparusahan at ibibilanggo, at magiging 
kabilang siva sa hinamak.” 





33. Sinabi ni Yasuf (<4!) bilang paghiling sa kalinga ng Allah (4) na siya ay ilayo sa 
mga masamang balakin nila sa kanya: “O aking ‘Rabb,’ nanaisin ko pa ang kulungan 
kaysa sa anumang iniaakit nila sa akin na pagsagawa ng kahalayan, at kung sakaling 
hindi mo ilalayo sa akin ang kanilang masamang balakin ay mapapahalina ako sa 
kanila, at magiging kabilang ako sa mga mangmang na gumagawa ng kasalanan 


dahil sa kanilang kamangmangan.” 


[498.] 


Sirah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 12 (12 <541) 12 ny dy gw 


34. At tinugunan ng Allah (&) ang panalangin ni Ydsuf at siya ay inilayo mula sa 
anumang masamang balakin ng asawa ni ‘Aziz at ng kanyang mga kasamahan upang 
siya ay hindi makagawa ng kasalanan sa Allah (4). Katiyakan, Siya ay ‘As-Samee~’ 
— ang Ganap na Nakakarinig sa panalangin ni Yusuf at sa panalangin ng sinumang 
nananalangin sa Kanya, na ‘Al-‘Aleem’ — ang Ganap na Nakaaalam sa 
pangangailangan niya at sa anumang makabubuti sa kanya, at sa pangangailangan ng 
mga nilikha at sa anumang makabubuti sa kanila. 


35. Pagkatapos ay naisip ni “Aziz at ng kanyang mga kasamahan na ikulong na 
lamang siya nang matagal o maiksing panahon; upang maitago nila ang kahihiyan 
pagkatapos nilang makita ang lahat ng katibayan na siya ay walang pagkakasala. 


36. At nakapasok sa kulungan kasama ni Yasuf ang dalawang kabataan. Sinabi noong 
isa sa dalawa: “Kativakan, nakita ko ang aking sarili sa panaginip na nagpipiga ng 
ubas upang gawing alak.” At sinabi naman noong isa: “Kativakan, nakita ko naman 
ang aking sarili sa panaginip na may dala-dalang tinapay na nakapatong sa aking 
ulunan at kumakain mula rito ang mga ibon.” Kanilang sinabi: “Sabihin mo sa amin, 
O Yusuf, ang kahulugan ng aming nakita, dahil walang pag-aalinlangan, nakikita 
naming ikaw ay kabilang sa mga mabubuti sa pagsamba sa Allah (&) at sa 
pakikitungo sa Kanyang nilikha.” 


37. Sinabi niya sa dalawa: “Walang pagkaing darating sa inyo bilang inyong 
kabuhayan, kundi maipaliliwanag ko muna sa inyo ang kahulugan ng inyong 
panaginip bago ito dumating sa inyo, at ang anumang maipaliwanag ko sa inyo na 
kahulugan ng panaginip ay nagmula sa katuruan ng aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha; 
dahil katiyakang naniniwala ako sa Kanya at taos-puso akong sumasamba sa Kanya 
at inilayo ko ang aking sarili sa anumang relihiyon ng mga taong hindi naniniwala 
sa Allah at hindi naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli at Paghuhukom.” 


[499.] 


Sirah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 12 (12 «41) 12 sy by wo 


38. “At sinunod ko ang Relihiyon ng 
aking mga ninuno at mga magulang, na 
sina Ibrahim, Ishaq at Ya‘qub, at 
sinamba ko ang Allah (8%) nang bukod- 
tangi, at kailanman sa  anumang 
kaparaanan ay hindi kami maaaring 
gumawa ng pagtatambal sa Kanya. At 
ang paniniwala sa Kaisahan ng Allah 
(8) at bukod-tangi na pagsamba 
lamang sa Kanya ay kabilang sa 
kagandahang-loob ng Allah (8), para 
sa amin at para sa lahat ng tao, subali’t 
~ ang karamihan sa mga tao ay hindi sila 
festoiey Stitt (tg as tumatanaw ng utang na loob at hindi 
ake - maaan 3c =, sila naniniwala at sumasamba_ sa 
OD ened te ae a2 ©, Kaisahan ng Allah (8%). 
<b otth gcc. oe as = 39. At sinabi ni Ydsuf sa dalawang 
ae jy duc 5S te pee na kasama niya sa kulungan: 
‘Ang pagsamba ba sa maraming diyus- 
—" me © diyusan na gawa lamang na tao ay mas 
uta = nakabubuti kaysa sa Allah (8) na ‘Al- 
Se eee, Wahid’ — ang Bukod-Tangi at Nag-iisa, 
na ‘Al-Qahhar’ — ang Tagapagkuntrol 
(Tagapagpigil o Tagapagpuwersa) at Ganap na Makapangyarihan?” 








40. Ang sinasamba ninyo bukod sa Allah ay mga pangalan lamang na wala itong 
kahulugan, na ito ay inyong gawa-gawa lamang na mga sinasamba — kayo at ang 
inyong mga ninuno dahil sa inyong kamangmangan at pagkaligaw — at hindi 
nagpahayag ang Allah (4%) ng anumang kapahintulutan na ito ay sasambahin, na 
walang sinuman ang karapat-dapat na mag-atas nito kundi ang Allah (4) lamang na 
Bukod-Tangi na Siya ay walang katambal, na ipinag-utos Niya sa inyo na wala 
kayong susundin na sinuman bukod sa Kanya, na wala kayong karapat-dapat na 
sasambahin kundi Siya lamang; ito ang Matuwid na Landas — ang Tunay na ‘Deen’ (0 
Relihiyon) — subali’t ang karamihan sa mga tao ay hindi nila ito batid, na kung kaya, 
hindi sila sumusunod sa katotohanang ito. 


41. O kayong dalawa na nasa kulungan, pakinggan ninyo ang kahulugan ng inyong 


panaginip: “Ang isa sa inyo na nakita niya ang kanyang sarili na pumipiga ng ubas 
sa panaginip ay walang pag-aalinlangan na siya ay makalalabas mula sa kulungan, 


[500.] 


Sirah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 12 (12 <541) 12 sg dy ww 


na siya ay magiging tagagawa ng alak at tagapaghain nito para sa hari; at ang isa 
naman na nakita niya ang kanyang sarili sa panaginip na may nakapatong na mga 
tinapay sa ibabaw ng kanyang ulunan ay walang pag-aalinlangan na siya ay ipapako 
at pananatilihin siya sa ganoong kalagayan hanggang sa ang mga ibon ay manginain 
sa kanyang ulunan. Ito ang itinakda ng Allah (&%) sa inyo hinggil sa inyong mga 
itinatanong na kahulugan ng panaginip.” 


42. At sinabi ni Yasuf doon sa isa na alam niya na ito ay makaliligtas: “Banggitin mo 
ako roon sa pinuno mong hari at sabihin mo sa kanya na ako ay inapi na nakakulong 
na walang pagkakasala,” subali’t pinalimot ni ‘Shaytan’ sa kanya na mabanggit sa 
hari ang katayuan ni Ytsuf, na kung kaya, nanatili pa siya sa kulungan pagkatapos 
noon ng marami pang karagdagang taon. 


43. At sinabi ng hari: “Katiyakan, nakita ko sa aking panaginip ang pitong 
matatabang baka na kinakain ng pitong payat na baka, at nakakita ako ng pitong 
kulay berdeng uhay at panibagong pito nito na tuyot, O kayong mga namumuno, 
sabihin ninyo sa akin ang kahulugan ng panaginip na ito kung kayo ay may 
kagalingan sa pagpapaliwanag sa kahulugan ng panaginip.” 


[501.] 


Sarah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 12 (12 «;41) 12 any dy 


44. Kanilang sinabi: “Ang panaginip asi AOA 
ninyong ito ay magkakahalo na hindi g Hee 
totoong panaginip na _ wala_ itong 
pakahulugan na anupaman, at kami ay 
walang kaalaman sa pagbibigay ng 
kahulugan sa mga panaginip.” 


45. At ang isang lalaki na nakaligtas na 
siya ang isa sa dalawa na nakasama ni 
Yusuf noon sa kulungan ay naalaala 
niya pagkatapos ng mahabang panahon 
na pagkalimot ang hinggil sa 
ipinababanggit ni Ydsuf sa kanya, na 
kanyang sinabi: “Ako ang magsasabi 
sa inyo ng kahulugan ng panaginip na 
ito, na kung kaya, ipadala ninyo ako 
kay Yusuf upang maibigay ko sa inyo 
ang kahulugan nito.” 





ed or co pres 


The i s isp alae a 
setts Beh stZ :@) copa 4 


a oe ILS 


BGG tA Sf eAIGAS ped 
<4 or. B- 


sHATIGS Osnemads peels te ¢ 
Soudes A Sgestbe Ses ACC ie 
BO peed Sparel silat 
Ga thE 0% Se alent ier i 
Ales Gel i PU SOE es 3 
Ay AS AA Gaoestecacn BR 
MN e ee Ks 
metas a7 24 Ares 4 eG-Ge-, a 
Oil sees ie — : 


Pt Py ONE ¥ yy 
Bop CO8? A Ry an CSS " 








se \| 







46. At nang siya ay dumating kay 
Yusuf, kanyang sinabi sa_ kanya: 
“Yusuf, O ikaw na matapat na tao! 
Ipaliwanag mo sa amin ang nakita sa 
Ppanaginip na pitong matatabang baka 
na kinakain ng pitong payat na baka, at kasama rin sa nakita ang pitong kulay 
berdeng uhay at panibagong pito nito na tuyot; upang ako ay makabalik sa hari at sa 
kanyang mga kasamahan at masabi ko sa kanila ang kahulugan nito; nang sa gayon 
ay malaman nila ang kapaliwanagan hinggil sa itinanong ko sa iyo at malaman din 
nila ang taas ng iyong antas at iyong katangian.” 













47. Sinabi ni Yasuf sa nagtanong sa kanya hinggil sa panaginip ng hari: “Ang 
kahulugan ng panaginip na ito ay magtatanim kayo sa loob ng magkakasunod na 
pitong taon nang masagana upang dumami ang inyong ani, at sa bawa’t maaani 
ninyo ay magbukod kayo ng inyong iiimbak at huwag ninyong alisin sa mga tangkay 
nito; upang mapangalagaan mula sa mga insekto at ito ay mapanatili, maliban sa 
mangilan-ngilan na inyong kakainin.” 


48. “Pagkatapos ng pitong taon na masaganang anihan ay darating naman ang 
pitong taon na matinding tagtuyot, at ang ikabubuhay ng mga tao pagdating ng 


[502.] 


Sarah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 12 (12 «41) 12 oy dy ww 


panahon na yaon ay mula roon sa inyong mga inimbak, maliban sa mangilan-ngilan 
na inyong itinabi upang ilaan ninyo bilang mga binhi.” 


49. “At pagkatapos ng mga taong ito ay darating naman ang taon ng tag-ulan, at 
ililigtas sila ng Allah (%) sa kahirapan at doon ay aani sila ng maraming mga bunga 
dahil sa taba ng kalupaan at masaganang pagsibol ng mga pananim.” 


50. At sinabi ng hari sa kanyang mga kasama: “Palabasin ninyo ang tao na nagbigay 
ng kahulugan ng aking panaginip mula sa kulungan at dalhin ninyo sa akin!” 
Subali’t nang dumating ang sugo ng hari kay Yasuf upang siya ay anyayahan, sinabi 
ni Yusuf sa sugo: “Bumalik ka sa iyong pinuno na hari at hilingin mo sa kanya na 
tanungin ang mga kababaihan na nahiwa ang kanilang mga kamay hinggil sa 
katotohanan na nangyari sa kanila at sa katotohanan na alam nila hinggil sa akin; 
nang sa gayon ay lilitaw ang katotohanan para sa lahat, at upang mapatunayan ang 
aking pagiging walang sala, kativakan na ang Allah na aking ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha ang ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa anuman na kanilang pakana 
at mga ginawa nila, na walang anumang naililihim sa Kanya.’” 


51. Sinabi ng hari sa mga kababaihan na nasugatan ang kanilang kamay: “Ano ang 
nangyari sa inyo noong kayo ay naghangad na akitin si Yusuf sa araw ng pag-iimbita 
ng kainan? Mayroon ba kayong nakita na kahina-hinala mula sa kanya?” Sinabi nila: 
“Tligtas nawa kami ng Allah, kailanman ay wala kaming alam na kahit ano na 
makasisira sa kanyang pagkatao.” At doon sinabi ng asawa ni ‘Aziz: “Ngayon ay 
naging malinaw na ang katotohanan sa lahat pagkatapos ng paglihim_nito, 
katiyakang ako ang nang-akit at nanlinlang kay Yusuf subali’t siya ay tumanggi, at 
katiyakang siya ay matapat at totoo sa lahat ng kanyang sinabi.” 


52. “At itong aking pagpapahayag bilang pagpapawalang-sala sa kanya at pag-amin 
ko sa aking sarili ay upang malaman ng aking asawa na hindi ko siya dinaya sa 
pamamagitan ng pagsisinungaling at walang nangyari sa akin na kahalayan, at 
katiyakan, ako ang nang-akit sa kanya na ito ay aking inaamin upang patunayan ang 
aking pagiging walang-sala at ganoon din sa kanya. At katiyakan, ang Allah (4%), 
hindi Niva ginagabayan ang mga nagpapakana ng masama at nagkakanulo.” 


[503.] 


Strah 12. Yusuf 


BAe wes € 
io rin 
AS o 
g we ae de At we Ae iat 
er ne ‘ eae 
Aj ie vartore ce 


Sr 


— 


4 x 1-4 ia 
ae 2S oO ony aa, aioe, 
Gros 


4 Liss Ww O) e136 (Biase 


ae on os ie anes Ly 
oe, “4 hie = 


Juz (Bahagi) 13 


(13 s+ 12 Gog dye 
53. Sinabi ng asawa ni ‘Aziz: “At hindi 
ko pinupuri ang aking sarili at 
pinawawalan ng sala. Katiyakan, ang 
pagkatao ng tao ay madalas na nag- 
uutos na gumawa ng _ pagkakasala 
upang sundin ang sariling pagnanasa, 
maliban sa sinumang pinagkalooban ng 
Allah (&) ng awa at pinangalagaan. 
Katiyakan, ang Allah (&%) ang 
‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad 
sa sinumang nagsisisi mula sa Kanyang 
mga alipin, na ‘Raheem’ = — 
Napakamaawain at  Ganap_ na 
Mapagmahal sa kanila.” 


< orden 
| SG. AIRE ceils e ae . 
5% wees Oex5 tls iss ji — 54. At sinabi ng hari na namumuno sa 


122 AES AAD IBY cre IIS . Ehipto, noong nalaman niya ang 
pagiging walang-sala ni Yusuf (s#5)): 


: ei arta SE abeils eC 
a oe “Dalhin ninyo siya sa akin upang 
eS Sh poizada ec aes ~~ fe» ibilang ko siya sa mga malalapit sa 
3 ls GEL Ne x Ald *> akin at maging tagapayo.” At nang 
at tf 36 » dumating si Yasuf at nakausap siya ng 
SGseee hari, at nalaman niya ang kanyang 
— pagiging walang-sala at ang kanyang 
dakilang katapatan at napakabuti niyang pag-uugali, sinabi sa kanya: “Katiyakan, sa 
araw na ito ay binibigyan kita ng mataas na tungkulin at ganap na pagtitiwala upang 
pamahalaan ang lahat ng bagay na nasasakupan ng kaharian.” 


mae ee ms hoe oh 


Saray es als 





55. At nagnais si Ydsuf (<8) na mapakinabangan siya ng tao at magiging pantay siya 
sa kanyang pamamahala sa kanila, na kung kaya, kanyang sinabi sa hari: “Gawin mo 
ako bilang tagapamahala sa lahat ng imbakan (0 kayamanan) ng kanilang kaharian 
sa Ehipto, dahil katiyakang ako ay mapagkakatiwalaan sa pangangalaga at may 
sapat na kaalaman sa anumang ipinagkakatiwala sa akin.” 


56. At sa ganito biniyayaan ng Allah (4) si Yasuf sa pamamagitan ng pagkakaligtas 
sa kanya at pagkakalabas mula sa kulungan, at ipinagkaloob sa kanya ang ganap na 
pamamahala sa mga kayamanan sa buong kalupaan ng Ehipto, na pangasiwaan ang 
mga ito, kailanman o saanman niya gusto, dahil ang Allah (4) ay binibigyan Niya ng 
karangalan ang sinuman na Kanyang nais, pinagkakalooban Niya ng awa at biyaya 
ang sinumang Kanyang nais mula sa Kanyang mga mabubuting alipin, at hindi Niya 


binabalewala ang gantimpala ng sinumang gumawa ng anumang kabutihan. 





[504.] 


Sirah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 13 (13 «;41) 12 any dy we 


57. At ang gantimpala sa Kabilang-Buhay na inilaan ng Allah (4) ay higit na dakila 
kaysa gantimpala rito sa daigdig para sa mga naniwala at natatakot sa Allah, na sila 
ay ang mga yaong natatakot sa parusa ng Allah at sinusunod ang Allah (8) sa 
Kanyang batas na pag-uutos at pagbabawal. 


58. At dumating ang mga kapatid ni Yusuf sa Ehipto pagkatapos na mangyari ang 
tagtuyot sa kanilang kalupaan; upang makakuha sila ng kanilang ikabubuhay doon, at 
sila ay pumasok sa kanyang silid-tanggapan at sila ay nakilala niya, subali’t hindi nila 
nakilala si Yasuf dahil sa tagal ng panahon at pagbabago ng kanyang mukha. 


59. At walang pag-aalinlangan na ipinag-utos ni Ydsuf na sila ay asikasuhin nang 
maayos at pagkalooban ng anumang kanilang pangangailangan, at bago ito ay nasabi 
na nila kay Ydsuf na mayroon pa silang kapatid sa ama na hindi nila naisama, at 
kanyang sinabi sa kanila: “Dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid sa ama, hindi ba 
ninyo nakikita na ibinigay ko sa inyo nang buung-buo ang inyong pangangailangan 
at inasikaso (inistima) ko kayo nang maayos, na ako ang pinakamabuti sa 
tagatanggap ng panauhin? 


60. “At kapag hindi ninyo siya nadala sa akin ay wala na akong ibabahagi sa inyo na 
susukatin na kabuhayan,*’ ni huwag na kayong magpunta pa rito sa akin.” 


61. Sinabi nila: “Walang pag-aalinlangan, gagawin namin ang anuman na aming 
makakayanan upang makumbinsi namin ang aming ama na maisama siya sa amin, at 
ito ay aming gagawin na hindi kami magkukulang sa pagsagawa nito.” 


62. At sinabi ni Yasuf sa kanyang mga tagapagsilbi: “//agay ninyo nang lihim sa 
kanilang mga lalagyan ang ibinayad nila; upang ito ay malaman nila kapag sila ay 
nakabalik na sa kanilang pamilya at mapagtanto nila ang pagpapahalaga ko sa 
kanila; upang sila ay bumalik sa paghahangad na magbibigay tayong muli.” 


63. At nang sila ay nakabalik sa kanilang ama ay ikinuwento nila ang pangyayari 
hinggil sa napakarangal na pagtanggap sa kanila ng tagapamahala roon at kanilang 
sinabi: “Katiyakan, hindi na kami pagbibigyan pa sa susunod maliban na lamang 
kung maisasama namin ang aming kapatid dahil sa ito ay naikuwento namin sa 
kanya, na kung kaya, ipasama mo na siya sa amin, upang makapagdala kaming muli 
ng sapat na kabuhayan natin, at nangangako kami na siya ay aming 
pangangalagaan.” 


*’ Bilang kondisyon ng pagbibigay niya ng kabuhayan sa kanila na tulad halimbawa ng trigo at iba pa. 


[505.] 


Sarah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 13 (13 « 341) 12 oy dy wo 


64. Sinabi sa kanila ng kanilang ama: Geass. BeAay 
“Paano ko kayo pagkakatiwalaan ODODE oe 

ngayon kay Benyamin, gayong walang ‘ ‘ Steen 30-4 ae 
pag-aalinlangan na ipinagkatiwala ko ie ime bee ct 

sa inyo noon ang kanyang kapatid na si Fe eS Sl se 

Yusuf, sa pangako ninyong & sé as lye5 as a 
pangangalagaan siya, subali’t hindi eS eas ius z ae Be a ss pecs e 
ninyo ito tinupad? Na kung kaya, hindi ©) 0.0 gw mee een ck 
na ako nakatitiyak na tutuparin pa 3 dls Sie BS 0 5S slo5ay ble! fey 


ninyong muli ang inyong pangako at ©& ie BosF i RS 
mapangangalagaan ninyo siya, subali’t s obsess Ae i 
ang aking  pagtitiwala ay sa Ct tah eyecs he 
Pangangalaga ng Allah (4), na Siva 3) 5%< ene: ae i 
ang Pinakamabuti sa lahat ng &£& 


Tagapangalaga at Siya ang Pinaka- pea mae ¥ beh : 
maawain sa lahat ng maawain, at ako 4 ce 
ay umaasa na kaaawaan Niya ako at’ © egene cwionns (ies cs 
pangangalagaan siya at ibabalik sa 5) AAs SaO).a boa NG 1B 
akin.” | ae NFL NSS Ae 1 fe 5 

4 BSR 47 ea Cae 


\ ale Helse 
65. At nang mabuksan nila ang Gites Jassle <a de Lyle en 


kanilang mga lalagyan ay nakita nila 4 Rez pene St 
ang ipinangbayad nila, na ito ay Gene Dees 
ibinalik sa kanila. Kanilang sinabi: “O 

aming ama! Ano pa ba ang kailangan nating hangarin na higit pa kaysa rito? Ang 
ipinangbayad namin ay ibinalik sa amin ni ‘Aziz (tagapamahala), na kung kaya, 
magtiwala ka sa amin para sa aming kapatid, at pasamahin mo siya sa amin; upang 
makapagdala pa kaming muli ng masaganang kabuhayan para sa ating pamilya, at 
pangangalagaan namin ang aming kapatid, at madaragdagan pa ng isang sukat (na 
kabuhayan na madadala ng isang kamelyo) na sivang sasakyan ng aming kapatid; 
dahil katiyakan, ang pagbibigay ni ‘Aziz ng sukat ay sa kung ano ang makakayanang 
dalhin ng isang kamelyo, at ang ganitong pagbibigay ng sukat ay napakadali lamang 
para sa kanya.” 


otr %& tem > 





66. Sinabi sa kanila ni Ya‘qab: “Kailanman ay hindi ko siya hahayaan na maisama 
sa inyo hanggang hindi kayo nangangako at kayo ay susumpa sa akin sa Pangalan 
ng Allah (&) na siya ay inyong ibabalik sa akin, maliban na lamang kung kayo ay 
natalo ng kalaban at siya ay nabihag, na hindi na ninyo siya kayang iligtas,” at nang 
ibinigay nila ang kanilang pangako sa kanilang ama at panunumpa nila sa Allah (4) 
ayon sa hinihiling ng kanilang ama, sinabi ni Ya qub: “Ang Allah (48) ang saksi sa 


[506.] 


Sarah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 13 (13 + 341) 12 ny dy we 


ating mga pinagkasunduan,” na ang ibig sabihin ay sapat sa atin ang Kanyang 
pagsasaksi at Kanyang pangangalaga. 


67. At sinabi sa kanila ng kanilang ama: “O aking mga anak, kapag kayo ay pumasok 
sa bayan ng Ehipto ay huwag kayong pumasok sa iisang pintuan lamang kundi 
maghiwa-hiwalay kayo sa pagpasok sa iba’t ibang pintuan, para hindi kayo 
mapansin ng mga may masasamang mata, at sa aking pagpapayo sa inyo ay hindi 
nangangahulugan na kaya kong ilayo sa inyo ang anumang bagay na itinakda na ng 
Allah (&) sa inyo. Kativakan, ang pagpapasiya ay bukod-tangi na sa Allah (‘) 
lamang, sa Kanya ko ipinagkakatiwala ang aking buong sarili dahil Siva ang Bukod- 
Tanging pinagkakatiwalaan ng mga mananampalataya.” 


68. At nang sila ay pumasok sa iba’t ibang pintuan batay sa ipinag-utos ng kanilang 
ama, bagkus ito ay hindi makapagliligtas sa kanila mula sa itinakda ng Allah (4) 
kundi isang awa sa kanila mula sa kalooban ni Ya*‘qib para hindi sila mapansin ng 
mga may masasamang mata, at katiyakan, si Ya‘qib ay may dakilang kaalaman 
hinggil sa ‘Deen’ ng Allah dahil siya ay pinagkalooban ng Allah (%) ng 
kapahayagan, subali’t ang karamihan sa mga tao ay hindi nila alam ang kahihinatnan 
ng anumang pangyayari at ang mga malalalim na kahulugan ng anumang bagay; na 
kung kaya, ang anumang itinuturo ni Ya‘ qib ay nagmula sa ‘Deen’ ng Allah. 


69. At nang pumasok ang mga kapatid ni Yusuf sa tanggapan ng panauhin na kasama 
nila ang kanyang kapatid sa ama’t ina, ay isinama ito ni Ydsuf nang ito ay kanyang 
nakita at kanyang sinabi nang lihim: “Katiyakan, ako ang iyong kapatid, na kung 
kaya, huwag kang mabahala at huwag mo nang alalahanin pa kung ano ang kanilang 
ginawa sa akin noon.” At inutusan niya na ito ay kanyang ilihim sa kanila. 


[507.] 


Sirah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 13 (13 «;41) 12 oy dy we 


Basses — 70. Noong naihanda na ni Yusuf ang 
DOs kanilang pangangailangan at ito ay 
naipagkaloob na sa kanila at naisakay 
na sa kanilang mga kamelyo, inutusan 
niya ang kanyang mga manggagawa na 
ilagay ang (gintong) takalan na 
ginagamit niya sa pagsukat, na ilagay sa 
lalagyan ng kanyang kapatid na si 
Benyamin nang walang sinuman ang 
nakaaalam, at nang sila ay sumakay na 
upang maglakbay ay nanawagan ang 
isang tagapanawagan na nagsabi: “O 
kayo na nagmamay-ari ng ‘Caravan,’ 
na may mga dala-dalang kabuhayan,** 
katiyakan na kayo ay nagnakaw.” 






vise As eA toe 
4 he hay 


Aai ee 
: auclenetss BENE OQ test 5e 
e AEIGCD Ao5-sl rsdeadeoss 


sos on 


ke Gb, DIRT ATL DEE Ate ial 
‘Baroeemadeecnic 
be Cit 55 ACES ia aed a 
BF icicle, Gig GO I 


“473% 


ASG Ba NIE AS 51 J, 


ee A aewige 


Sh SiGe a Yetta 
5 SNe Qrk Ls laass 

















71. Sinabi ng mga anak ni Ya‘qib 
habang sila ay humaharap sa kanila: 
“Ano ba ang nawawala sa inyo?” 


z 


seb ANGEL IS AGE 
B pilus seas 
pecaest 7 (f Cdaiy aire wile Qai$ 


“4,5, If 7 peer piginc 


5 nebo Sais spas 


Aa a ¥ AAO yo 
SOE a Pa 


72. Sinabi ng tagapanawagan at ng mga 
nandoroon: “Nawala sa amin ang 
(gintong) takalan na pagmamay-ari ng 
hari, at ang pabuya sa_ sinumang 
makakakita nito ay kabuhayan na kung ano ang madadala ng isang kamelyo;” at 
sinabi pa ng tagapagpanawagan: “At ako ang maggarantiya na ang pabuya na ito ay 
kasindami ng madadala ng isang kamelyo.” 












73. Sinabi ng mga kapatid ni Yusuf: “Sumusumpa kami sa Allah (4%)! Walang pag- 
aalinlangang nakatitivak kayo sa anumang inyong nakikita sa amin na kami ay hindi 
pumunta sa bayan ng Ehipto para gumawa ng kapinsalaan, at hindi kami mga 
magnanakaw.” 


74. Sinabi ng mga inutusan na hanapin ang takalan sa mga kapatid ni Yusuf: “Ano ba 
ang kaparusahan sa inyong batas ng isang nakagawa ng pagnanakaw, kung kayo ay 


napatunayang nagsinungaling sa sinasabi ninyong, ‘Hindi kami magnanakaw?’” 


75. Sinabi ng mga kapatid ni Yasuf: “Ang kabayaran sa sinumang nagnakaw na 
makikita sa kanyang dala-dalahan ang kanyang ninakaw ay siya mismo. Na ang ibig 


“SKabuhayan — ito ay tungkol sa mga dala-dala nilang pagkain. 


[508.] 


Sarah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 13 (13 +341) 12 oy 3) 


sabihin ay isusuko siya kasama ang kanyang ninakaw sa sinuman na kanyang 
pinagnakawan hanggang sa siya ay maging alipin nito, na ang ganitong paghahatol 
ang kabayaran sa sinumang masama na nakagawa ng pagnanakaw, at ito ang aming 
‘Deen,’ na ganito ang aming batas na sinusunod sa sinumang nagnakaw.” 


76. At ibinalik nila ang mga kapatid ni Ydsuf sa kanya, at stya mismo ang tumingin at 
naghanap sa kanilang mga dala-dalahan, at inumpisahan niya ang paghahanap sa mga 
dala-dalahan ng kanyang mga kapatid sa ama; upang siya ay makatiyak na 
mangyayari ang kanyang plano na mapananatili niya ang kanyang kapatid kasama 
niya, pagkatapos ay tinapos niya ang paghahanap sa dala-dalahan ng kanyang kapatid 
sa ama’t ina at doon ntya nakita ang takalan. 


At sa ganoong paraan Namin ginawa na maging madali para kay Ydsuf ang kanyang 
plano upang marating (makamit) niya ang kanyang hinahangad na makuha niya ang 
kanyang kapatid, dahil sa batas ng kaharian sa Ehipto ay hindi ntya maaaring makuha 
ang kanyang kapatid; dahil wala sa kanilang paniniwala na magiging alipin nila ang 
sinumang nagnakaw, maliban sa kagustuhan ng Allah (4) na mangyari ang planong 
ito upang masunod ang batas na pinanghahawakan ng mga kapatid ni Ydsuf, na 
nagsasaad ng pagkaalipin sa sinumang nagkasala ng pagnanakaw. 


Iniaangat Namin sa mga antas ang sinuman na Aming nais dito sa daigdig, na higit sa 
iba, na katulad ng pag-angat Namin sa antas ni Yasuf. At sa bawa’t may kaalaman ay 
mayroong nakahihigit sa isa’t isa sa kaalaman, subali’t ang lahat ng pinagmulan nito, 
nagkaloob at bukod-tanging nagtataglay nito ay ang Allah () na Siyang 
Pinakamaalam sa lahat na Ganap na Nakaaalam ng anumang lihim at anumang 
lantad. 


77. Sinabi ng mga kapatid ni Yusuf: “Kung ito ay nagnakaw, katiyakang mayroon 
siyang kapatid na nagnakaw din noon (na ang tinutukoy ay si Yusuf),” subali’t 
kinimkim na lamang ito ni Ydsuf sa kanyang sarili kung anuman ang kanyang 
narinig, at sinabi na niya lamang sa kanyang sarili: “Kayo ang higit na masama ang 
katayuan kaysa sa binabanggit ninyo dahil nagpakana kayo laban sa akin at ito ay 
inyong ginawa, at ang Allah (3%) ang Ganap na Nakaaalam sa inyong pag-uugali na 
pagsisinungaling at pagbibintang.” 


78. Sinabi nila bilang pagmamakaawa upang maisakatuparan nila ang kanilang 
pangako sa kanilang ama: “O ikaw na namumuno! Katiyakan, mayroon siyang ama 
na matandang-matandang na, na nagmamahal sa kanya at hindi nito makakayanan 
na siya ay mapalayo sa kanya, na kung kaya, pumili ka sa sinuman sa amin upang 
maging kapalit ni Benyamin, at nakikita naman namin na ikaw ay kabilang sa mga 
mabubuti dahil sa ivong magandang pakikintungo sa amin at sa iba.” 


[509.] 


Sirah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 13 (13 «341) 12 any by we 


79. Sinabi ni Yusuf: “Hinihiling namin 


sa Allah (8%) ang kalinga na ilayo kami 





aid 
FEN 
“kh 


sa kamalian, na paparusahan namin © ee eee 
° Pap Erdclan G5 ~Y ibs 


ang iba samantalang hindi naman @) 0 racic 
namin sa kanya natagpuan ang aming ¥ sak, al nes este cpu 

hinahanap na katulad ng nasasaad sa iS seas SABE = as ie 
inyong batas. Katiyakan, kapag yaon ff 
ay aming ginawa, magiging kabilang 


fognad 


a o- 255 o 
“ Coie saci ae 


kami sa mga masasama.” - SATs dat Sastol ASE GNI 
2 SA AE BSAA ID ie 
80. Na kung kaya, noong mawalan na @ on os Gree cee oe 


. . eee a ae \ rs 
sila ng pag-asa na tugunan sa kanilang © ik + niles Gael JErpsles 


kahilingan ay lumayo sila sa mga tao at 3 (tbl alslts Cbblstee Seas e 
nagsanggunian sa isa’t isa, at sinabing re fk As wie 2Iz EEO px Hiei 15 x 
isa na nakatatanda sa kanila: “Hindi ba) -. pcs ke test <2 cerize ' 
ninyo alam na gumawa kayo ng § ae ggathe Lee ‘ 
matibay na pangako sa inyong ama sa &) & EGAG IG “ ered ss BESSA 
Pangalan ng Allah (8), na ibabalik & © 2 Se a ait epilis pen neat 
ninyo ang inyong kapatid maliban sa & Ge ai on eee sts ie 
kung kayo ay natalo ng inyong & _ ‘g 


kalaban, at noon bago ang @ SNS PIKSCARO omc, ES 


pangyayaring ito ay nakagawa kayong ©& o oe Bagh Zb yas 2 es 
pagkakakamali dahil sa _ pagpa- © wae : 
pahamak ninyo kay Yisuf na kayo ay : 
nagsinungaling sa inyong ama; na kung kaya, hindi na ako aalis pa sa bayan ng 
Ehipto hanggang sa ang ating ama ay pahintulutan ako na makaalis dito, o di kaya 
ay magpasiya ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha na ako ay paalisin Niya rito at 
magawan ko ng paraan na madala ko ang aking kapatid, at ang Allah (8%) ang 
Ganap na Tagapagpasiya at Pinakamakatarungan sa Kanyang paghahatol sa mga 
tao. 





81. “Bumalik na kayo sa inyong ama at ibalita ninyo sa kanya ang nangyari, at 
sabihin ninyo sa kanya, ‘O aming ama! Katiyakan, ang iyong anak ay nagnakaw, at 
hindi kami sumasaksi maliban sa kung ano ang aming nalalaman, at walang pag- 
aalinlangang nakita namin ang takalan (panukat) doon sa kanyang dala-dalahan, at 
wala kaming kaalaman sa bagay na di-nakikita (‘Al-Ghayb’) noong kami ay nangako 
sa iyo na siya ay ibabalik namin sa iyo, na kung kaya, hindi namin alam na siya pala 
ay nagnakaw.” 


[510.] 


Sarah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 13 (13 « 341) 12 roy dy ww 


82. ‘At tanungin ninyo, O aming ama, ang mga taga-Ehipto, at ang mga ‘Caravan’ 
na mga nakasabay namin dahil tiyak na mapapatunayan ninyo na kami ay totoo sa 
mga ikinukuwento namin sa iyo.’” 


83. At nang sila ay makabalik, ikinuwento nila sa kanilang ama ang pangyayari, 
sinabi sa kanila: “Ang totoo ay niloloko at nililinlang lamang kayo ng inyong mga 
sarili na siyang nag-uutos sa inyo na magpakana nang masama na katulad ng 
pakana na inyong ginawa noon kay Yusuf, na kung kaya, pagtitiis na lamang ang 
siyang pinakaangkop sa akin. Nawa’y ibalik sa akin ng Allah (8%) ang aking tatlong 
anak: si Yusuf, ang kanyang kapatid at ang kanilang matandang kapatid na 
nagpaiwan dahil sa kanyang kapatid na si Benyamin. Katotohanan, Siya ay ‘AI- 
‘Aleem’ — ang Ganap na Nakaaalam sa aking kalagayan, na ‘Al-Hakeem’ — ang 
Ganap na Maalam sa Kanyang pangangasiwa.” 


84. At tumalikod si Ya‘qib sa kanila, na ang kanyang dibdib ay nanikip dahil sa 
kanilang sinabi at kanyang sinabi: “Kaawa-awa naman ako sa aking pagdadalamhati 
kay Yusuf,” at namuti na ang kanyang mga mata, na nawala na ang mga itim nito 
dahil sa labis niyang kalungkutan na nag-umapaw sa kanyang kalooban, subali’t 
napakatindi ng pagkimkim niya nito. 


85. Sinabi ng kanyang mga anak: “Sumusumpa kami sa Allah (8%)! Hanggang ngayon 
pa ba ay naaalaala mo pa rin si Yusuf, na siyang naging sanhi ng iyong labis na 
kalungkutan hanggang sa ikaw ay humina o halos mamatay na, kaya pagpahingahin 
mo na ang iyong sarili.” 


86. Sinabi ni Ya‘qib bilang pagtugon sa kanila: “Hindi ko ihahayag ang aking 
matinding kalungkutan bukod sa Allah (8) na Bukod-Tangi, na Siya lamang ang 
nagpapaginhawa sa anumang kahirapan at pagsubok, at ako ang higit na nakaaalam 
sa Awa ng Allah (&%) at ang kaginhawaan na Kanyang ipinagkakaloob samantalang 
kayo ay hindi ninyo ito nababatid.” 


[511] 


Sirah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 13 (13 «341) 12 ao dy we 
GASES —— 87. Sinabi ni Ya‘qib: “O aking mga 


.) Seats 
ye sacabsig eg oe 


ee pa 


ra & ae EEG “a2 eo it ot! ie 
5S oan sgh 2252 a2 va Es hs 


ee a ale 


enh 


eae oi ieee 


ent! se vec Y 
ssrA ie 


te ae ac i 


a cs i Ee g eet a 


Age 
Pei 
ae 


“se 


2 ot 


esceilapeals Se 


temas \ i 


anak! Bumalik a sa Ehipto at alamin 
ninyo ang balita hinggil kay Yusuf at sa 
kanyang kapatid, at huwag kayong 
mawalan ng pag-asa sa Awa ng Allah 
(48); dahil katiyakan, hindi nawawalan 
ng pag-asa sa Awa ng Allah (4%) ang 
sinuman maliban lamang. sa_ hindi 
naniwala sa Kanyang Kapangyarihan 
at lumabag sa Kanya.” 


88. Samakatuwid, sila ay nagtungo sa 
Ehipto, at nang sila ay pumasok kay 
Yusuf, kanilang sinabi: “O ikaw na 
pinuno! Sinalanta kami at ang aming 
pamilya ng taggutom at tagtuyot, at 
dala-dala namin sa iyo ang kaunting 


halaga, na kung kaya, pagkalooban mo 
kami ng anumang ipinagkakaloob mo 
sa sinumang may sapat na pambayad, 
at magkawanggawa ka sa amin, na 
tanggapin mo ang maliit na halaga ng 
dirham na ito, isaalang-alang mo na 

lamang ang aming ibibigay sa iyo. 
Katiyakan, ang Allah (&) ay nagkakaloob ng gantimpala sa sinumang nagbibigay ng 
kawanggawa sa mga nangangailangan.” 








89. At nang marinig niya ang kanilang mga sinabi ay naawa siya sa kanila at 
ipinakilala niya ang kanyang sarili, na kanyang sinabi: “Natatandaan ba ninyo ang 
ginawa ninyo kay Yusuf at sa kanyang kapatid na pang-aapi noong kayo ay nasa 
kamangmangan pa, na walang kaalam-alam sa magiging bunga ng inyong mga 
ginagawa?” 


90. Sinabi nila: “Jkaw ba sa katotohanan si Yusuf?” Sinabi niya: “Oo, ako si Yusuf 
at ito ay aking kapatid sa ama’t ina. Katiyakan, kami ay pinagpala ng Allah (8) at 
pinagsama kami pagkatapos ng mahabang taon ng paghihiwalay. Katiyakan, ang 
sinumang natatakot sa Allah ($) at may pagtitiis sa mga pagsubok ay walang pag- 
aalinlangan na ang Allah (8%) ay hindi Niya binabalewala ang gantimpala ng mga 
gumagawa ng kabutihan kundi pinagkakalooban Niya ito nang higit pang 
gantimpala.” 


[512.] 


Sarah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 13 (13 «;41) 12 oy dy) we 


91. Sinabi nila: “Swmusumpa kami sa Allah (3)! Katiyakan, higit na pinagpala ka ng 
Allah (&%) kaysa sa amin at iniangat ka dahil sa kaalaman at malawak na pang- 
unawa at ganoon din sa biyaya, kahit sa katotohanan, kami ay sadyang nagkamali sa 
aming ginawa sa iyo at sa ivong kapatid.” 


92. Sinabi sa kanila ni Yusuf (¢8\): “Wala nang paninisi sa inyo sa ngayon, 
patawarin nawa kayo ng Allah (8%), dahil sa Siva ang Ganap na Maawain sa lahat 
ng maawain sa sinuman na pinagsisihan ang kanyang kasalanan at nagbalik-loob sa 
pamamagitan ng pagsunod sa Kanya.” 


93. At nang sila ay tinanong niya hinggil sa kanyang ama, ibinalita nila sa kanya ang 
pagkawala ng kanyang paningin dahil sa labis niyang pag-iyak sa kanya (Ydsuf), 
kanyang sinabi sa kanila, “Bumalik kayo sa invong ama na dala-dala ninyo ang aking 
kamiseta at ihagis ninyo ito sa mukha ng aking ama upang siva ay magkaroong muli 
ng paningin, pagkatapos ay dalhin ninyo rito sa akin ang lahat ng inyong pamilya.” 


94. At nang nakaalis na ang ‘Caravan’ mula sa bayan ng Ehipto ay dala-dala nila ang 
kamiseta ni Yisuf, (samantala) sinabi ni Ya'qib”? (sa kanyang mga anak na 
nandoroon na kasama ntya): “Katiyakan, naaamoy ko ang amoy ni Yusuf, kung hindi 
lamang ninyo tisipin na mahina ang aking memorya dahil sa aking katandaan at 
kukutyain ako, na iisipin ninvong ang mga ganitong salita na lumalabas sa aking 
bibig ay hindi nagmumula sa aking kaisipan.” 


95. Sinabi ng ilan sa kanila na nandoroon: “Sumusumpa kami sa Allah (3%)! 
Katiyakan, ikaw ay nasa dati mo pa ring pagkakamali dahil sa labis mong 
pagmamahal kay Yusuf na hindi mo siva makalimutan.” 





“Tsinalaysay ni ‘Abdulrazzaq na sinabi ni Ibn Abbas, “Noong naglakbay na ang ‘Caravan’ mula sa 
Ehipto, nagsimulang umihip ang hangin at dinala ang amoy ng kamiseta ni Yusuf kay Ya ‘qub. Naamoy 
niya ito mula sa layo na walong araw na paglalakbay.” (Naitala sa mga nalikom na Aklat nina 
‘Abdulrazzaq 2:329 at ‘At-Tabari’ 16:250, ‘Tafsir Ibn Kathir,’ tomo (‘volume’) 5, pahina 207. 


[513.] 


Sarah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 13 (13 « 341) 12 ogy by we 


96. At nang dumating ang tagapagdala Gas Bas 
ng magandang balita ay ipinaabot kay > 
Yaqib (8) na walang _pag- 
aalinlangang si Ydsuf (#2) ay buhay 
pa, at inthagis ntya ang damit ni Yasuf 
sa kanyang mukha at nanumbalik ang 
kanyang paningin, na siya ay nasa 
matinding kagalakan, na kanyang sinabi 
sa kanila: “Hindi ba sinasabi ko sa 
inyo, ‘Katiyakang ako ay higit na 


ea 





S S 
Rea ace 
Pw SSA A 






a Sc we a7 473 77% “e4 me Gegee ie 
Silo Sib agesdeaall pss olCh Ie 
oe = FFG Fe Atte ok 4 let A 
8 MOS oyu se egy eal sisi 
‘ a ne 2 8g we Ag 2 pt lGe Mae 
By SEQ SuSE SAC Sak ithe 
DG A Aaa XIE CT 
IG so asi asl a 


z we 
OS% terry 4Af 4-8 ArH 


By) aslo 1565 asplacticesls 223 Seles 


% cAee 2 e-t 4- o“4rAa-- Be aOR Ie IA 
Desa ives a O Gil : 









‘ x : - ke 
ure o- for Soph ca eis Oe ae Sag - 
nakaaalam kaysa sa inyo hinggil sa Cae A ase ts Jape 
aie be 





Allah (&%), ng mga bagay na hindi 
ninyo alam na_Kanyang_ Biyaya, 
Pagkaawa at Kagandahang-Loob?’” 


m8 SEP. oe he Ge a ee On Vea a a - 
4 NSA SAMs EES; =| 
S © re sesh) org % o% f(a7% Gert oe 1 
ABE soi paleo AN f 


ct 


4 r7. 1 Berta tie ee 4) 
Se OSs sass § 







- 


97. Sinabi ng kanyang mga anak: “O 
aming ama! Ipanalangin mo sa Allah 
na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na 
patawarin kami at pagtakpan ang 
aming mga _ pagkakasala, dahil 
katiyakang kami ay nagkamali sa 
aming ginawa kay Yusuf at sa kanyang 
kapatid.” 


es Wile. petra shit ele Cigna seiies cos ua 
Wy) bbb bn gisles ANG gales 
oe Seg + Se rot. “7-% few Syn ms 
cs SersVU GWE. Dol Yueh Za 
2 he ow 


SG Ac wxOsuat sas § 







- 






4 


é 2 Ar oo PO Geshe, ov BA, Abs s yj 
3 SCIEN AA ICSC Sat 3 





8) Qi ccs SUG 


Sate oA A ana 


a SA 
ALINE CP PAN DE CIAET HP CIR E PREAH ORE OP) 
PSS 3 @3 3 Q é3 






98. Sinabi ni Ya‘qub: “Walang pag-aalinlangan, idadalangin ko sa aking ‘Rabb’ na 
patawarin kayo sa inyong pagkakasala, dahil Siva ay katiyakang ‘Al-Ghafour’ — ang 
Ganap na Mapagpatawad sa kasalanan ng Kanyang mga alipin na nagsisisi, na ‘Ar- 
Raheem’ — ang Napakamaawain at Ganap Mapagmahal sa kanila.” 


99. At umalis si Ya‘qib at ang kanyang pamilya patungo kay Ytsuf sa Ehipto, at 
noong sila ay dumating doon ay isinama ni Ytsuf ang kanyang magulang at kanyang 
sinabi sa kanila, “Pumasok kayo sa Ehipto sa kapahintulutan ng Allah (8) na ligtas 
sa anumang kahirapan at taggutom, at sa anumang di-kanais-nais na bagay.” 





100. At pinaupo niya ang kanyang mga magulang sa trono na nasa kanyang tabi; 
bilang parangal sa kanilang dalawa, at binati siya ng kanyang mga magulang at 
labing-isang kapatid sa pamamagitan ng pagpapatirapa sa kanya bilang pagbati at 
parangal at hindi bilang pagsamba at pagpapakumbaba, at ito ay ipinahintulot sa 
kanilang batas noon at ipinagbawal naman sa batas natin ngayon; upang pigilin ang 
daan patungo sa pagsamba ng iba bukod sa Allah. 


[514] 


Sirah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 13 (13 « 341) 12 sy dy ww 


At sinabi ni Yasuf sa kanyang ama: “Ang pagpapatirapa ninyong ito sa akin ay 
siyang kahulugan ng aking panaginip na ikinuwento ko sa iyo noong ako ay bata pa! 
Katiyakang tinupad ito ng aking ‘Rabb’ at walang pag-aalinlangang pinagpala Niya 
ako noong pinalabas Niya ako mula sa kulungan, at dinala Niya kayo sa akin mula sa 
disyertong pamumuhay, pagkatapos taniman ni ‘Shaytan’ ng poot ang ugnayan 
naming magkakapatid sa pagitan nila at sa pagitan ko. Katiyakan, ang aking ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha ang ‘Lateef’ — Kapita-Pitagan at Pinakadalubhasa sa Kanyang 
Pangangalaga at Pangangasiwa sa sinumang Kanyang nais, na walang pag- 
aalinlangang Siya ay ‘Al-Aleem’ — ang Ganap na Nakaaalam sa anumang 
nakabubuti sa Kanyang mga alipin, na ‘Al-Hakeem’ — ang Ganap na Maalam sa 
anumang Kanyang sinasabi at ginagawa.” 


101. Pagkatapos ay nanalangin si Yasuf sa kanyang ‘Rabb’ na kanyang sinabi: “O 
aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Walang pag-aalinlangang ipinagkaloob Mo sa akin 
ang pamumuno sa kaharian ng Ehipto, at itinuro Mo sa akin ang pagbibigay ng 
kahulugan sa panaginip at iba pang kaalaman — ‘Fdteeras Samawati wal Ardh’ — 
ang Tanging Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan sa pinakamagandang 
kaayusan! Ikaw ang aking ‘Walee’ — Ganap na Tagapangalaga sa lahat ng aking 
pangangailangan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay. Na kung kaya, sanhiin Mo 
na mamatay ako bilang isang Muslim at ibilang Mo ako sa Ivong mga mabubuting 
alipin, mga Propeta, mga matutuwid at mga pinili Mo na mga dalisay at malilinis.” 


102. Ang mga nabanggit na kuwentong ito hinggil kay Yisuf ay kabilang sa mga ‘A/- 
Ghayb’ na kuwento na Aming isinasalaysay sa tyo, O Muhammad (#8), bilang 
Rebelasyon; at wala ka roon, noong ginawa ng mga kapatid ni Yasuf ang kanilang 
pakana na siya ay itatapon nila sa balon, na sila ay nagpakana sa kanya at sa kanyang 
ama; at ito ay tanda ng iyong pagiging totoo, na ang Allah (4) ay walang pag- 
aalinlangang nagpahayag ng Rebelasyon sa iyo. 


103. At karamihan sa mga ‘Mushriktin’ na nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa 
Allah mula sa iyong sambayanan, O Muhammad (#8), ay hindi naniniwala sa iyo at 
hindi sumusunod, kahit na gustung-gusto mo na sila ay maniwala, na kung kaya, 
huwag mo itong ikabahala. 


[515.] 


Sarah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 13 (13 «341) 12 as dy we 


Asse SENN 104. At hindi ka humihingi ng kapalit, 
MPA O Muhammad (%), mula sa tiyong 

x ae " sambayanan _ bilang kabayaran sa 

hp Pa © paggabay mo sa kanila tungo sa 
B atts nail Dioicles > paniniwala, subali’t ikaw ay isinugo na 
= Wal, mAZ AF 2058 Oye alie nay =, dala-dala mo sa kanila ang Dakilang 
ae 3 22 4- @ Qur’an at gabay bilang pagpapaalaala 


oS Mle 5 Ab HEAT D of Dt oly 


ose Zrerky, L 45.30% Nes 
sl eC 
ey) 


at payo sa lahat ng mga tao, upang sila 
ay makaalaala at mapatnubayan. 


a) eota s ee ge 
BD aseccig cx Bieta 


105. At karamihan sa mga palatandaan 
i a2 ' ng Kaisahan ng Allah (4) at Kanyang 
gl wei aly mele ve © Kapangyarihan na mga nasa kalangitan 


@ 22 ie 


B sabes EES (5 NI ie at kalupaan, na katulad ng araw, 


“4 SOs bs N=, WE Se @, buwan, mga bundok at mga puno ay 
= ps cath Ce Asay case oy ©, nakikita nila subali’t ito ay kanilang 
a Al» se 8 reine by — *~  tinatanggihan, na hindi nila ito pinag- 
By) pci SM PANS ESE | iisipan at pinag-aaralan, 

) See LIVIN epee bbs S A 


~ 106. At hindi naniwala ang mga yaong 
LCG NGA Ss eae *< tumanggi sa mga palatandaan ng Allah, 


¥ DS AR ES ha F * na ang Allah (8) sa katotohanan ang 

SOO : Siyang Lumikha Sa kanila at 

. nagbibigay ng kabuhayan at Lumikha 

ng lahat ng bagay, na Siya lamang ang Bukod-Tangi na karapat-dapat na sambahin, 

sa halip ay nagtambal sila sa kanilang pagsamba ng mga rebulto, mga santo at mga 

diyus-diyusan. Ang Allah (48) na Kataas-taasan ay ligtas sa anuman na kanilang mga 
kamaliang itinatangi sa Kanya. 





107. Nakatitiyak ba sila sa kanilang ginagawa na sila ay maliligtas mula sa kagimbal- 
gimbal na pagsaklob ng masidhing kaparusahan ng Allah, o di kaya, sila ba ay 
maliligtas sa biglaang pagdating ng pagkagunaw ng daigdig samantalang hindi nila 
ito namamalayan at wala silang kaalam-alam? 


108. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (#2): “Jto ang aking pamamaraan, na ako 
ay nag-aanyaya tungo sa pagsamba sa Kaisahan ng Allah (&%), na ako ay nakatitiyak 
sa katibayan mula sa Allah (8%), ako at ang sinumang susunod sa akin, at Luwalhati 
sa Allah (8) na Napakadakila na malayung-malayo mula sa anumang kanilang 
sinasamba na itinatambal sa Kanya, at ako ay hindi kabilang sa mga naglalagay ng 


katambal sa pagsamba sa Kanya.” 





[516.] 


Sirah 12. Yisuf Juz (Bahagi) 13 (13 « 341) 12 ny dy gw 


109. At hindi Kami nagpadala ng mga Sugo na nauna sa iyo, O Muhammad (3), sa 
sangkatauhan kundi mga kalalakihan na mula sa kanila, na ibinaba Namin ang 
kapahayagan para sa kanila, at sila ay naninirahan sa kabayanan, na sila ay higit na 
may kakayahan na maintindihan ang pag-aanyaya tungo sa Allah (4) at ang 
mensahe, naniniwala sa kanila ang sinumang ginabayan sa katotohanan at 
tinatanggihan sila ng mga ligaw, hindi ba sila naglakbay sa kalupaan upang 
masaksihan nila kung ano ang nangyari sa mga taong nauna sa kanila na hindi 
naniwala at kung paano sila winasak ng Allah (4)? At ang gantimpala sa Kabilang- 
Buhay ay mas nakahihigit sa anuman na nasa daigdig at ang nilalaman nito para sa 
mga naniwala at may takot sa Allah (4) na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, Na 
kung kaya, hindi ba ninyo ito pinag-iisipang maigi upang mapagkunan ng aral? 


110. Huwag mong madaliin, O Muhammad (#8), ang pagkapanalo laban sa mga hindi 
naniwala sa iyo, dahil katiyakang ang mga Sugo na nauna sa iyo ay hindi kaagad 
dumating sa kanila ang tulong ng Allah (4%), dahil sa karunungan na ang Allah (4) 
lamang ang Nakaaalam, hanggang kapag nawalan na ng pag-asa ang mga Sugo na 
maniwala sa kanila ang kanilang sambayanan, at nakatiyak na sila sa pagtanggi ng 
kanilang sambayanan na wala na silang pag-asa pang maniwala, ay saka pa darating 
sa kanila ang tulong Namin sa panahon ng kagipitan, at inililigtas Namin ang 
sinuman na Aming nais mula sa mga Sugo at kanilang mga tagasunod, at walang 
sinuman ang makapipigil sa Aming parusa sa sinumang nagkasala at naghimagsik 
laban sa Allah (4). At ang pahayag na ito ay bilang pampalubag-loob kay Propeta 
Muhammad (3). 


111. Walang pag-aalinlangan, sa mga kuwento ng mga Sugo na Aming ikinuwento 
sa tyo, O Muhammad (#8), at sa anumang kaparusahan sa mga tumanggi ay bilang 
aral sa sinumang matitino ang kanilang mga kaisipan. Kailanman, ang Dakilang 
Qur’an na ito ay hindi kasinungalingan at haka-haka, kundi ito ay Aming ipinahayag 
bilang pagpapatotoo sa mga nauna rito na Kasulatan mula sa Allah (4), at paglilinaw 
sa anumang kapaliwanagan na kailangan ng mga alipin ng Allah na katulad ng 
pagpapahintulot at pagbabawal, at anumang kanais-nais na mga bagay at hindi 
kanais-nais at iba pa, at gabay mula sa pagkaligaw, at awa sa mga naniwala upang 
sila’y gabayan sa kanilang mga puso, nang sa gayon ay maisagawa nila ang anumang 
mga nilalaman nito na mga ipinag-uutos at maiwasan ang mga ipinagbabawal. 


[517.] 


Sarah 13. Ar-Rad — Juz (Bahagi) 13 (13 « 3+1) 13 46 $15) po 


13 46 3) 5) 0 


XIII - Siérat Ar-Ra‘d 
[Kabanata Ar-Ra d — Ang Kidlat] 


adsl Call aa puis 
[Bismillahir Rahmanir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


1. Alif-Lam-Mim-Ra. Ang mga titik 
na ito ng Alpabetong ‘Arabic’ ay nauna 
nang naipaliwanag sa _  ‘Stiratul 
Bagarah.’ Ang mga talata ng Dakilang 


wealise ieesiaiyas 


Qur’an na ito ay mataas ang antas, at 
ang ipinahayag na ito sa iyo ng Allah 
(48) na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
ay katotohanan, na di-tulad ng mga 
sinasabi ng mga nagtatambal sa 
pagsamba sa Allah na mga ‘Mushrikin’ 
na: Ikaw sa katunayan ay gawa-gawa 
mo lamang ito sa iyong sarili, na kung 
kaya, karamihan sa mga tao ay hindi 
naniwala rito (sa Qur’an) at di nila ito 


aay ie 40,8 vote 
ae ichy anes sal 


467707 


A\J 


o sestiat (Dar LOIS TS SS iy 
§ tee, ete AZ of Aeees Gea Re 
*% iG oA cle “learner [ee 
Ja, KISS eases INGA 


CANE ME DSei5 5 


Ja koticsiiasec SA Kstds 
AGE oe 2 OMS aE 
wales O joa le SY ANS G5) ie 


ae e “2 cone aoc oe -24 4 
isinasapamuhay. Oy 20/4 Bie SVae Sabie bm 


oe Aye or A Ae “2 Inc 


2. Ang Allah (48), Siya ang nagtaas ng BiB pS Tao hte' a 


pitong kalangitan sa pamamagitan ng Qaks syyae IAN BEG : 
Kanyang Kapangyarihan na _ wala of BiB iclsieter oe 5015@ ex 


kayong mga _haliging a2 
pagkatapos Siya ay nag-‘Istawd’ — JEM re lg Sais 
pumaroon sa taas ng Kanyang ‘Arsh’ Cea es aacele 
ayon sa pamamaraan na angkop na & PE DOIC DOLD POI POAT DOIG ne x 
angkop sa Kanyang Kamaharlikaan. 

Sinanhi Niya sa ilalim ng Kanyang pag-aatas ang araw at ang buwan upang maging 
kapaki-pakinabang sa Kanyang mga alipin, na ang dalawang ito ay kapwa umiikot sa 
mga ‘orbit’ o ligiran nito hanggang sa itinakdang panahon (pagkagunaw ng 
sandaigdigan). Pinapangasiwaan ng Allah (8) ang lahat ng bagay dito sa daigdig at 
sa Kabilang-Buhay, na ipinaliliwanag Niya nang ganap sa inyo ang mga palatandaang 
nagpapatunay sa Kanyang Kapangyarihan, na walang pag-aalinlangan na walang 
sinuman ang bukod-tanging may karapatan at karapat-dapat na sambahin bukod sa 


nakikita, S “eb we 





[518.] 


Sarah 13. Ar-Ra‘d — Juz (Bahagi) 13 (13 « +1) 13 46 $15) po 


Kanya; upang kayo ay maniwala nang may katiyakang paniniwala sa Kanya at sa 
inyong pakikipagharap sa Kanya (sa Kabilang-Buhay), na kung kaya, maniwala sa 
Kanyang pangako at babala, at gawin ninyong taos-puso ang inyong pagsamba na 
bukod-tanging para lamang sa Kanya. 


3. At walang sinuman kundi Siya — ang Allah (4) — ang Lumikha ng kalupaan nang 
palatag at ito ay Kanyang inihanda upang kayo ay mamuhay dito, at itinalusok Niya 
rito ang mga kabundukan nang matatag na pagkakatalusok, at ganoon din ang mga 
ilog ay ginawa Niya para inyong magiging inumin at mga kapakinabangan, at nilikha 
rin Niya rito ang bawa’t uri ng mga bunga na magkakaparis, kaya mayroong maputi 
at mayroong maitim, mayroong matamis at mayroong maasim, at iba pa. At ginawa 
Niya ang gabi bilang pantakip sa araw sa pamamagitan ng kadiliman nito. Walang 
pag-aalinlangan, ang mga nabanggit na ito ay mapagkukunan ng maraming aral at 
mapapakinabangan ng mga taong nag-liisip. 


4. At iba’t-ibang kalupaan na magkakaratig (magkakatabi) ay mayroong mataba na 
kalupaan na tumutubo mula roon ang anumang pananim na napapakinabangan ng tao 
at mayroon namang tuyot na kalupaan na hindi tinutubuan ng anumang pananim, at 
sa matabang kalupaan ay naroroon ang mga hardin ng mga ubas, at ginawa rin ng 
Allah (4) doon ang iba’t ibang pananim at mga puno ng palmera ng ‘7hamr’ o 
datiles na nagkukumpulan at mayroon din namang magkakahiwalay, na ang 
pinagmumulan ng lahat ng ito ay iisang uri ng lupa lamang at diniligan sa 
pamamagitan ng iisang uri ng tubig lamang subali’t iba’t ibang uri ang kinalabasan 
ng mga bunga nito, sukat, lasa at iba pa, na kung kaya, mayroong matamis mula rito 
at ang iba naman ay maasim, at ang iba ay nakahihigit kaysa iba na kainin. 
Katiyakan, ito ay mga palatandaan para sa sinumang mayroong puso na nag-iisip 
hinggil sa Allah (48) sa Kanyang pag-uutos at pagbabawal. 


5. At kung namangha ka, O Muhammad (3%), dahil sa hindi nila paniniwala 
pagkatapos maipakita ang mga palatandaang ito ay lalo kang mamamangha sa 
sinasabi ng mga walang pananampalataya: “Kapag kami ay namatay na at naging 
alabok na ay katotohanan bang bubuhayin pa kami na mag-uli?” Sila ang mga yaong 
hindi naniwala at tinanggihan nila ang kanilang ‘Rabb’ na Lumikha sa kanila mula sa 
wala! At sila ang mga yaong kakadenahan ng bakal ang kanilang mga paa na gawa sa 
apoy at ipupulupot ito sa kanilang mga leeg sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at sila 
ay mananatili sa Impiyerno magpakailanman na hindi na sila makalalabas pa roon. 


[519.] 


Sarah 13. Ar-Ra‘d Juz (Bahagi) 13 


ghettos 





(Ar a A 
x5 Sina i 4 Kee 
s ites 4 


S Bis EO Ih aa 













ypussie 2M _ 
AAS» ei ae 
eB 50s hie eo sat 


ery fer 77 


2 (ASO fata e 
My 155 tise Qala ig 


- appr err nF aaa es 
BS IN EAH .4 54 T \ Ree 
BO ge Seer egies eee ES Mere are <2 ie 
& ee ae ‘ he on 
ss BORG 0f B73 4G 4 % 
3 ete, gle FY ail 


2 ey ean arate 


yi asi GAS ig ce 
BLES ills call 
AEDS sel cleat : 
ota GL tsi a KAS | 
RA fr) Sod 
(Make 


Zi xs REDE 
ey 







SRE ESAS APp ES 3 











Ee SED ROD ROL 





13 + + 


6. At minamadali ka, O Muhammad 
(), ng mga walang pananampalataya 
sa parusa na kung saan ay hindi Ko 
minadaling iparusa ito sa kanila rito sa 
daigdig, bago sila mamulat sa 
katotohanan na kung saan naririto ang 
kaligtasan at mga kabutihan, gayong 
walang pag-aalinlangang nauna nang 
iginawad ang parusa sa mga _ hindi 
naniwala na nauna kaysa kanila, kung 
gayon, paano itong hindi naging aral sa 
kanila? 


13H 318) p0 


At katiyakan na ang tyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, O Muhammad (3) ay 
nagpapatawad sa mga kasalanan ng 
sinumang nagsisisi sa kanyang mga 
pagkakasala at kanyang pang-aapi sa 
iba, binubuksan Niya ang pintuan ng 
kapatawaran at hinihikayat sila tungo 
rito, kahit na ipinapahamak pa nila ang 
kanilang mga sarili dahil sa kanilang 
paglabag sa_ kanilang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, magkagayunpaman, 


aaa ding mabatid na walang pag-aalinlangang ang iyong ‘Rabb’ ay matindi ang 
Kanyang parusa sa sinumang nagpupumilit sa pagtanggi, pagkaligaw at paglabag sa 


Kanyang kagustuhan. 


7. At sinasabi ng mga walang pananampalataya sa Makkah (noon): “Bakit hindi na 
lamang dumating sa kanya mula sa kanyang ‘Rabb ang himala na tulad ng tungkod 
ni Mousa o kamelyo ni Saleh?” Ikaw ay tagapagbabala lamang, O Muhammad (3%), 
wala ito sa kakayahan mo, kundi ang tungkulin mo lamang ay iparating ang mensahe 
sa kanila at balaan sila mula sa kaparusahan ng Allah, at sa bawa’t sambayanan ay 
mayroong Sugo na ginagabayan sila tungo sa Allah (48). 


8. Ang Allah (4) ang ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa anumang dala-dala ng mga 
kababaihan sa kanilang mga sinapupunan, kung ito ba ay sanggol na lalaki 0 babae? 
O kung sawing-palad ba ito o pinagpala? At batid din Niya kung ano ang kakulangan 
ng sanggol sa sinapupunan kaya ito ay malalaglag o di kaya ay ipapanganak bago 
mabuo ang siyam na buwan, at kung sino ang hihigit sa panahon ng pagdadala sa 
kanya ng kanyang ina. At ang bawa’t bagay ay nakatakda na sa Allah (4), na ang 
Kanyang pagkakatakda ay maaaring kulang, labis 0 sapat na sapat lamang. 


[520.] 


Sarah 13. Ar-Ra‘d — Juz (Bahagi) 13 (13 «+1 13 46 $15) po 


9. Ang Allah (4) ang Siyang Ganap na Nakaaalam ng anumang di-nakikita ng mga 
mata at di-nababatid ng kaalaman, at saka yaong mga nakikita at nababatid, Siya ay 
‘Al-Kabeer’ — ang Pinakadakila mismo sa Kanyang Sarili, sa Kanyang mga Pangalan 
at sa Kanyang mga Katangian; na Siya ang Ganap na Kataas-Taasan sa Kanyang mga 
nilikha, sa Kanyang Sarili, sa Kanyang Kapangyarihan at sa Kanyang Pangunguntrol 
(na ang ibig sabihin ay walang sinuman ang makahahadlang sa anuman na Kanyang 
naisin). 


10. Pantay sa Kaalaman ng Allah (4) ang sinumang naglilihim ng kanyang salita 
mula sa inyo at ang sinumang naghahayag nito, at pantay din sa Kanyang Kaalaman 
ang sinumang inililihim niya ang kanyang mga gawain sa kadiliman ng gabi at sa 
sinumang inilalantad niya ito sa liwanag ng araw. 


11. Ang Allah (4%) ay mayroong mga anghel na nagsasalit-salitan sa pagmamatyag sa 
sinumang tao, na mayroon sa mga ito ang nasa kanyang harapan at nasa kanyang 
likuran, at pinapangalagaan siya sa anumang pangyayari sa pamamagitan ng pag- 
aatas ng Allah (4) at itinatala nito ang anumang nagmumula sa kanya, mabuti man o 
masama. 


Katiyakan, hindi binabago ng Allah () ang biyaya na ipinagkaloob Niya sa 
sambayanan maliban na lamang kung babaguhin nila mismo sa kanilang sarili ang 
kalagayan ng kanilang kabutihan at labagin nila ang ipinag-utos sa kanila. At kapag 
ninais ng Allah (4) ang pagsubok sa isang grupo ay hindi na ito mapipigilan pa, at 
walang sinuman ang maaaring maging tagapangalaga bukod sa Allah (4) na 
mangangalaga sa kanila, na dadalhin para sa kanila ang anumang bagay na natibigan 
nila at ilalayo sila sa anumang hindi kanais-nais. 


12. Siya, ang Allah (4) ang nagpapakita sa inyo ng kidlat, na ito ay kabilang sa 
Kanyang mga palatandaan, na kayo ay natatakot sa pamamagitan nito dahil sinusunog 
ng kidlat ang sinumang tamaan nito at inaasam-asam naman ninyo na ibababa sa 
pamamagitan nito ang ulan. At sa kapangyarihan ng Allah (4) ay ginawa Niya ang 
ulap bilang tagapagdala ng maraming tubig para sa inyong kapakinabangan. 


13. At niluluwalhati ng ‘Ar-Ra‘d’ (kidlat) at pinupuri ang Allah (4) na 
nangangahulugan ng pagpapasailalim nito sa kanyang ‘Rabb,’ at gayundin ang mga 
anghel, niluluwalhati nila ang Allah (4) bilang pagkatakot sa Kanya. At ipinapadala 
ng Allah (4) ang mga kidlat na nakapipinsala sa mga nilikha, na napipinsala nito ang 
sinuman na Kanyang nais sa Kanyang mga nilikha, subali’t ang mga walang 
pananampalataya ay nagtatalu-talo sa Katangian ng Allah (4) at sa Kanyang 
Kakayahan na Pagbuhay na Mag-uli, samantalang Siya ang Ganap na 
Makapangyarihan sa Kanyang Kakayahan at Masidhi ang Kanyang parusa sa 
sinumang lumabag sa Kanya. 


[521.] 


Sirah 13. Ar-Rad — Juz (Bahagi) 13 (13 «+1 13 46 $15) po 





14. Para sa Kanya lamang ang Salitang vel Beas 
Katotohanan, na ito ay ‘La ilaha il- ENOL OCD OLD ODODE 
lal-lah’ — walang sinumang ‘iladh’ G2 - caro ae Rytce 4 

: . 3 FAM Wes pecans > V5 96,4 
(diyos na sinasamba) o bukod-tanging @ ee E Rae Lele i 
may karapatan at karapat-dapat lamang Je pS i5 asks ales sale TH SL raf 
na sambahin kundi ang Allah (%)-—na 3) GheNGox Mera O ses i 


kung kaya, walang nararapat na eKaNtses SOs SOS 5386 aoe, IB 
sambahin at tatawagan sa panalangin foe a C 


kundi Siya lamang, dahil ang mga ) @&*% SSN Ales Brose a Pat poNG 
diyus-diyusan na sinasamba nila bukod @] « aah Lab pA eb PEGE 
sa Allah ay hindi nito matutugunan ang © 
panalangin ng sinumang nanalangin sa 


kanila, at ang katulad nila kasama ang 


(Az ae BE 


OI “ a4 tek) 
aSaeagleS (le eee - 


447 


SOLA 


kanilang mga sinasamba ay tulad ng ei wwe Sie bl Gattis 
isang (tao na) nauuhaw na pilit na & Sis ag 


tas so . _— Sal dhe sla EN gate 5y%8 E35 Cr 
iniuunat (inilalahad) nito ang kanyang se 2 94a p lass 1 


Cp 5 972 I. Ge iaoe sn o- TE 
dalawang kamay upang abutin ang @ GASNCE us Sitate ss Co 
tubig na malayo sa kanya (na katulad & 1g pS SKS NG 


ng tubig na nasa kailaliman ng balon); @ < i ae t4\-< oe =) 
ae meld 4 Bi jpoeos = Baadieg \plec| : - 
upang mapalapit ito sa kanyang bibig ©& ic sis A 


subali’t hindi ito umaabot sa kanya, na Jada ee = 
kung kaya, ang panalangin ng mga WY ke bara err i o 
walang pananampalataya ay xe : ae 

napakalayo na matugunan dahil ito ay 

wala sa katotohanan, na wala silang gabay dahil sa kanilang ginawang pagtatambal sa 
pagsamba sa Allah. 





15. At sa Allah (4%) na Bukod-Tangi nagpapatirapa bilang pagpapakumbaba ang lahat 
ng mga nasa kalangitan at kalupaan, nagpapasailalim sa Kanyang kagustuhan ang 
mga mananampalataya nang kusang-loob, at gayundin ang mga _ walang 
pananampalataya kahit ayaw pa nila dahil sa sila ay nagmamataas na ayaw nilang 
sumamba sa Kanya, gayong ang kanilang katayuan at ang kanilang likas na katangian 
ay tinatanggihan ang kanilang ginagawang paglabag, at nagpapasailalim sa Kanyang 
Kadakilaan ang mga anino ng lahat ng mga nilikha, at ito ay gumagalaw dahil sa 
Kanyang kagustuhan mula sa simula ng araw hanggang sa duluhan nito. 


16. Sabihin mo, O Muhammad (#8), sa mga ‘Mushrikin:’ “Sino ang Lumikha ng mga 
kalangitan at kalupaan at ang nangangasiwa nito?” Sabihin mo: “Ang Allah (48) ang 
Siyang Lumikha at Nangangasiwa nito, at ito ay inyong sinasang-ayunan,” 
pagkatapos sabihin mo sa kanila bilang pagdidiin sa kanila sa pamamagitan ng 


[522.] 


Sarah 13. Ar-Ra‘d — Juz (Bahagi) 13 (13 «+1 13 46 $15) po 


katibayan: “Jtinuturing ba ninyo bilang tagapangalaga at sinasamba ang iba bukod 
sa Allah, samantalang ang mga ito ay walang kakayahan na magdulot ng anumang 
kapakinabangan ni kapinsalaan sa kanilang mga sarili, paano pa kaya sa inyo, na 
kung kaya, paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa tunay na Nagmamay-ari nito?” 


Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (3%): “Maaari bang magkatulad sa inyong 
paningin ang walang pananampalataya na bulag at ang mananampalataya na 
nakakakita? O di kaya, maaari bang magkatulad sa inyo ang kadiliman na ito ay 
pagtanggi sa katotohanan at ang liwanag na ito ay paniniwala sa katotohanan? O di 
kaya, ang kanila bang mga sinasamba na itinuturing nila bilang katambal ng Allah 
ay makalilikha ba ito ng tulad ng nilikha ng Allah (8), kaya naghalo sa kanilang 
maling pananaw kung ano ang nilikha ng kanilang mga sinasamba bukod sa Allah sa 
anumang nilikha ng Allah (&), na kung kaya, inaakala nilang karapat-dapat 
sambahin ang mga ito?” 


Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (3): “Ang Allah (8) ang ‘Khéliq’ — Siyang 
Lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala, na kung kaya, Siva lamang ang bukod- 
tangi na may karapatang sambahin; at Siya rin ay ‘Al-Wahid’ — ang Bukod-Tangi at 
Nag-iisa, na ‘Al-Qahhar’ — ang Ganap na Tagapagkontrol (Tagapamahala) na 
nagtatangan ng pagiging ‘Ilah’ (o Diyos na karapat-dapat sambahin) at hindi yaong 
kanilang mga diyus-diyusan at mga rebulto na hindi man lamang nakapipinsala ni 
nakapagbibigay ng kapakinabangan.” 


17. Pagkatapos ay nagbigay ang Allah (4%) ng pagkakahalintulad ng katotohanan sa 
kamalian sa pamamagitan ng tubig na Kanyang ibinababa mula sa kalangitan at ito ay 
umaagos sa mga lambak batay sa laki o liit nito, kaya natatangay ng agos (baha) ang 
mga bula na nasa ibabaw nito na walang pakinabang. 


At nagbigay (pa rin) Siya ng isa pang halimbawa: ang ‘Ma‘ddin’ (inang-mina) na 
idinadarang ito sa apoy upang gawing palamuti o kagamitan na tulad ng ginto o pilak, 
o anumang mapapakinabangan nila na katulad ng tanso, at humihiwalay mula rito sa 
‘Ma ‘addin’ ang kalawang o anumang katulad nito na walang pakinabang na tulad din 
ng nangyari sa tubig na nabanggit. 


Na kung kaya, sa pamamagitan nito inihahalimbawa ng Allah (4) ang katotohanan sa 
kamalian: na ang kamalian ay katulad ng bula na nawawala, natatangay at naitatapon 
dahil sa wala itong pakinabang, at ang katotohanan ay yaong malinis na tubig na 
nananatili, at gayundin yaong malinis na inang-mina ay nananatili rin upang 
mapakinabangan, na kung paano ito ipinaliliwanag sa inyo bilang paghahambing ay 
ganoon ding ipinaliliwanag ito sa mga tao; upang maging malinaw ang katotohanan 
mula sa kamalian at ang gabay mula sa pagkaligaw. 


[523.] 


Sarah 13. Ar-Ra‘d — Juz (Bahagi) 13 (13 «+1 13 46 $15) po 


18. Sa mga mananampalataya na tumugon sa Panawagan ng kanilang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, na sila ay ang mga yaong sumunod sa Allah at sa Kanyang Sugo, ang 
para sa kanila ay ‘Al-Jannah;’ at sa mga yaon namang hindi sumunod at lumabag, 
ang para sa kanila ay Impiyernong-Apoy, at kahit pagmamay-ari pa nila ang lahat ng 
nasa kalupaan o doblehin pa nila ito, at ito ay kanilang gamitin bilang pantubos sa 
kanilang mga sarili mula sa parusa ng Allah sa Araw ng Muling Pagkabuhay, 
kailanman ay hindi ito tatanggapin sa kanila, na sila ay hahatulan ng matinding 
paghahatol sa lahat ng kanilang mga nagawang kasamaan. Ang _ kanilang 
patutunguhan ay Impiyernong-Apoy; at walang pag-aalinlangan, na anong 
napakasamang lugar na kanilang inihanda para sa kanilang mga sarili. 


[524.] 


Sirah 13. Ar-Rad — Juz (Bahagi) 13 (13 s +1) 13 46 $15) po 


Beale Bel 19-20. Siya ba na nakaaalam ng 
¢ ; inihayag sa iyo, O Muhammad (3), 


AOD Ou 





DSSS So Z s RB Sma re) 


bo alice eos aS SES oS sits A mula sa Allah (4) na katotohanan, na 
S ea his Z ceaa fog Kung kaya, ito’y kanyang 
si Sapatanaiay sisi aS aa ©. pinaniniwalaan, ay magiging katulad 
ves MOH egale sles Lec © |e ba itong isang bulag sa katotohanan na 
ese hey - roo bre ? 
eee ‘AM Soi hoses i hindi niya~ ito pinaniwalaan’? 
ee irs »» Katiyakan, ang mga taong tumatanggap 
BSBA ape Lys al sane > ng payo ay ang mga yaong matutuwid 
5S ranturec -o MBAS atecd | ang kanilang kaisipan na tinutupad nila 
a oft a ae cee wee -<- -- ee? ang kanilang pangako sa Allah na 
eS Siperibealieclouts mn .. ; aes 
‘acne Bc * ipinag-utos sa kanila, at hindi nila 
ices aly SLD ob Kote ~ sinisira ang pangako nila sa Allah (48). 
D cpio wi cece 
. ist ag PAI. ails mm 21. At sila ang mga yaong pinanatili 
Re tie hes, «<-> ang ugnayang ipinag-utos ng Allah (4) 
| ape, A a5)h HS ~ i sa kanila na dapat panatilihin na 


Gee, ok ah 88 re “1 


2 LOSE MIs aSlaCity eee oe > katulad ng ugnayan nila sa kanilang 


> jist FBeestica si3 is Sig co : mga kamag-anak _ at sa mga 
ee on ~ nangangailangan, at sila ay natatakot sa 
Bp) os Gaia © kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na 
’ S costes SEM aS Jy pHs © pinangangambahan nila na sila ay 
Sonali tuatts Gee, «~=shahatulan sa Araw ng Paghuhukom sa 
kanilang mga __ kasalanan, na 

nangangamba sila na baka ito ay hindi mapatawad sa kanila. 


22. At yaong mga nanatili sa pagtitiis sa mga pagsubok habang sila ay sumusunod sa 
kautusan at umiiwas sa ipinagbabawal bilang paghahangad na makita ang Mukha ng 
Allah (4) na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at mamahalin sila, at isinasagawa nila 
ang pagsa-‘Salah’ sa pinakatamang pamamaraan nito, at ginugugol nila ang anumang 
ipinagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga kayamanan na obligadong kawanggawa 
(‘zakah’) at gayundin ang pangkaraniwang kawanggawa (‘sadaqah’), palihim man ito 
o lantad, at hinaharangan nila ang masamang gawain sa pamamagitan ng pagsagawa 
ng kabutihan — sila na mga yaong nagtatangan ng mga ganitong katangian ang para sa 
kanila ay pinakamagandang tahanan sa Kabilang-Buhay. 


23. Ang pinakamagandang tahanan na yaon ay ang mga Hardin na Tahanan ng 
walang-hanggan; na sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan at kasama nila 
ang mga mabubuting tao na kanilang mga magulang, mga asawa at kanilang lahi, 
mga kalalakihan man o kababaihan, at papapasukin sila ng mga anghel na 


[525.] 


Sarah 13. Ar-Ra‘d — Juz (Bahagi) 13 (13 «+1 13 46 $15) po 


magmumula sa lahat ng pintuan upang sila ay batiin sa kanilang pagpasok sa ‘A/- 
Jannah’ (o Hardin). 


24. Sasabihin ng mga anghel sa kanila: “Salamun ‘Alaykum (kapayapaan ay 
sumainyo) na ligtas kayo sa anumang masama dahil sa inyong pagtitiis sa pagsunod 
sa Allah (8), na kung kaya, napakaganda ng inyong hantungan na tahanan sa ‘Al- 
Jannah.” 


25. Ang mga sawing-palad naman na inilalarawan ang kanilang mga katangian na 
salungat sa mga mananampalataya, na sila ay yaong hindi tumutupad sa kanilang 
pangako sa Allah (4) na pagsamba sa Kanya nang bukod-tangi pagkatapos nila itong 
ipangako sa kanilang mga sarili, at ang mga yaong sinira nila ang ugnayan na ipinag- 
utos ng Allah (4) na panatilihin na katulad ng ugnayang magkakamag-anak at iba pa. 
At sila ay namiminsala sa ibabaw ng kalupaan sa pamamagitan ng pagsagawa ng 
kasamaan, ang mga yaong nabanggit ang kanilang mga masasamang katangian, ang 
para sa kanila ay sumpa na malayo sila sa Awa ng Allah, at ang para sa kanila ay ang 
anumang kinamumuhian nila na matinding parusa sa Kabilang-Buhay. 


26. Ang Allah (4) na Bukod-Tangi ang nagsasanhi na lumuwag ang kabuhayan ng 
sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang alipin, at hinihigpitan naman Niya ang 
sinuman na Kanyang nais, at nagagalak ang mga walang pananampalataya sa 
kanilang masaganang pamumuhay dito sa daigdig, subali’t ang makamundong buhay 
na ito, na para sa kanila ay napakaliit dahil sa ito ay pansamantalang kaligayahan 
lamang kung ihahambing sa Kabilang-Buhay na walang hanggan. 


27. At sinasabi ng mga walang pananampalataya bilang pagmamatigas: “Bakit hindi 
ka na lamang pinadalhan, O Muhammad, ng himala na nakikita na tulad ng himala 
na ipinagkaloob kay Mousa (#82!) at ‘Isa (68\)?” Sabihin mo sa kanila: “Katiyakang 
ang Allah (8), inililigaw Niya ang sinuman na Kanyang nais mula sa mga lumabag 
sa anumang Patnubay sa pamamagitan ng di-pakikinabang sa mga ipinakitang 
himala, at ginagabayan Niya tungo sa katotohanan ang sinumang nagbabalik-loob 
sa Kanya at naghahangad ng Kanyang pagmamahal.” 


28. At ginagabayan Niya ang mga yaong panatag ang kanilang kalooban sa kanilang 
bukod-tanging pagsamba sa Allah (4) at pagpuri sa Kanya. Na kung kaya, dapat 
mong mabatid na ang pagsunod sa Allah (4) at ang pag-aalaala (pagpuri, 
pagluwalhati at pagdakila) sa Kanya at ang Kanyang gantimpala, na ang mga ito ang 
sanhi ng pagkakapanatag ng mga kalooban. 


[526.] 


Sdrah 13. Ar-Ra‘d 


29. Ang mga yaong naniwala sa Allah 
at sa Kanyang Sugo, at gumawa ng 
mga mabubuting gawa, ang para sa 
kanila ay kasiyahan at kapanatagan, at 
magandang kalalagyan, at mabuting 
patutunguhan na ito ay ‘Al-Jannah’ 
(Hardin) ng Allah (4) at Kanyang 
pagmamahal. 


30. Na kung paano Namin ipinadala 
ang mga Sugo na nauna sa iyo, ay 
ganoon ka rin Namin ipinadala, O 
Muhammad (22), sa iyong sambayanan 
na kung saan ay may nauna na sa 
kanilang sambayanan na pinadalhan ng 
mga Sugo, upang bigkasin mo sa 
sambayanang ito ang Kabanal-banalan 
na Qur’an na ipinahayag sa iyo, at 


samantalang sila ay tumanggi sa 
Kaisahan ng Allah (&) ~~ na 
Pinakamahabagin. Sabihin mo_ sa 


kanila, O Muhammad (3): “Ang Allah 
(48) na Pinakamahabagin na_ hindi 


Juz (Bahagi) 13 


13 + +! 


SCENE AU 
EE ; 
4 


7 i 


‘ SS BabesucL NRC 


4 ee aio a 
e Lbibic IA o Seles 4 
S| oadbo SEY 2 


2 Sunaiecnaas 
Biss dilatycc e: 
haa cS ates Mle . 

my Sc Aiea ie SSRIS 

oS hE ero SNe Motes o 


540 esther 


tes ASI al stall ev ailhy athe; rat 


2 ea EIA i Sicii aes G3 
2 Mes EEE SB AAD cle | 
3 ak ot o : 
SS est siaoige date Ba Kesey 


Ree 


By Ai 5 BUSES LIAS gk 
piisace dG we diea pss jc es 


a o> bosailealt 5 pls SMAI EA 


RDS Se De DODe RODE 





13 46 318) p0 


PEDO IOS 


ninyo sinamba nang bukod-tangi ay 

Siya ang aking ‘Rabb’ na Bukod-Tangi na walang karapat-dapat na sambahin bukod 
sa Kanya, na sa Kanya ko lamang ipinauubaya ang aking sarili at sa Kanya rin ako 
nagbabalik-loob at humihingi ng kapatawaran.” 


31. Tinugunan ng Allah (4) ang mga walang pananampalataya na humingi ng 
tuwirang himala kay Propeta Muhammad (#4), kaya sinabi sa kanila (ng Allah &%): At 
kung mayroong binibigkas na Qur’an, na naaalis nito ang mga kabundukan sa 
kinaroroonan nito, o di kaya ay nabibiyak nito ang kalupaan upang magkaroon dito 
ng ilog na umaagos, o di kaya ay bubuhayin nito ang mga patay at makikipag-usap sa 
kanila na katulad ng hinihingi nila ay walang iba kundi ang Qur’an lamang na ito, 
subali’t magkagayunpaman ay hindi pa rin sila naniwala, samantalang bukod-tangi na 
ang Allah (4) ang pinagmumulan ng lahat ng kautusan sa mga himala at iba pa. 


Hindi ba batid ng mga mananampalataya na ang Allah (4) sa katotohanan na kung 
nanaisin Niya na maniwala ang lahat ng nasa kalupaan nang walang kahima-himala 
ay mangyayari? Subali’t patuloy pa rin sila na mga walang pananampalataya na 
tinatamaan ng mga parusa ng Allah dahil sa kanilang kasamaan na katulad ng 


[527.] 


Sarah 13. Ar-Ra‘d Juz (Bahagi) 13 (13 «+1 13 46 $15) po 


pagkamatay, pagkabihag sa kanila sa pakikipaglaban nila sa mga Muslim, 0 mga 
parusa na nangyayari sa mga karatig-pook nila, hanggang sa dumating ang Pangako 
ng Allah na mananalo ang mga Muslim laban sa kanila. Katiyakang hindi sinisira ng 
Allah (4) ang Kanyang pangako. 


32. At kung kinutya nila ang paanyaya mo, O Muhammad (8), ay kinutya rin ng mga 
naunang sambayanan ang kanilang mga Sugo na nauna sa iyo, na kung kaya, huwag 
kang malungkot, dahil walang pag-aalinlangang pinagbibigyan Ko lamang ang mga 
walang pananampalataya, subali’t pagkatapos nito ay pupuksain Ko rin sila sa 
pamamagitan ng Aking parusang napakasidhi, anong kakila-kilabot na kaparusahan! 


33. At kung sino ang nangangalaga ng bawa’t tao na nagtatala sa anumang nagagawa 
nito, ay di ba Siya ang karapat-dapat na sambahin kaysa sa mga nilikha lamang na 
walang kakayahan? Subali’t dahil sa kakulangan ng kanilang kaalaman ay gumawa 
sila ng mga katambal ng Allah na sinamba nila mula sa Kanyang nilikha. Sabihin mo 
sa kanila, O Muhammad (3): 


“Sabihin ninyo ang mga pangalan ng mga ito at mga katangian nila, subali’t 
kailanman ay hindi sila makakatagpo ng anumang katangian nito na magiging sapat 
na kadahilanan upang ito ay kanilang sambahin! Kayo ba ang magsasabi sa Allah 
(8) na hindi Niya batid ang mga itinatambal ninyo na nasa ibabaw ng kalupaan o di 
kaya ay banggitin ninyo ang mga pangalan ng mga itinatambal ninyo na pawang 
pangalan lamang na walang katotohanan.” 


Na kung kaya, pinaganda lamang ni ‘Shaytdan’ sa mga walang pananampalataya ang 
pagsabi ng mga kamalian at kanilang pagharang sa Daan ng Allah; at sinuman ang 
hindi ginabayan ng Allah (4%) tungo sa Kanyang Patnubay ay walang sinuman ang 
makagagabay sa kanya at stya ay hindi mapapatnubayan tungo sa katotohanan. 


34. Para sa mga walang pananampalataya na hinarangan ang Daan ng Allah ay 
matinding kaparusahan dito sa daigdig na pagkamatay, pagkabihag at kapahamakan; 
at walang pag-aalinlangan na lalong masidhi ang kanilang kaparusahan sa Kabilang- 
Buhay at wala silang tagapagtanggol o tagapagligtas mula sa parusa ng Allah. 


[528.] 


Sirah 13. Ar-Rad — Juz (Bahagi) 13 (13 « +1) 13 46 $15) po 


35. Ang paglalarawan ng ‘Jannah’ 
(Hardin) na ipinangako ng Allah (4) sa 
mga yaong may takot sa Kanya: ito ay 
mayroong umaagos na ilog sa ilalim ng 
mga puno at mga palasyo, at ang bunga 
rito ay walang hanggan at gayundin ang 
lilim nito; at ang gantimpalang ito na 
Hardin ay patutunguhan ng mga yaong 
may takot sa Allah (4), na kung kaya, 
iniwasan nila ang paglabag at isinagawa 
nila ang ipinag-utos, gayong ang huling 
hantungan ng mga walang 
pananampalataya ay  Impiyernong- 
Apoy. 

















BOP ECS D 30 SN 
ra 4g 3 Gee fetes Hon Ae, . 
a) lS Jak a Sie IIT 

4 wher, geet es 
s 


a ve ce ee A ie aa 
i © lig As letladhea dt SIV aI 
s or 4 XH“ 5% oo 4-5 cri eZ A°o & Ae a 
BD) OL alles EIS al NSS I 





rcs 
a4 erg ee ce. oer hr heey A ee 
° ’ 2 
DO Gd nslealt Ws 
Yer Ziuae a id PP ee A “er % 


| Sb SES PhS Ase UL| 
35 a 74 oh aoe s % x a 4.8 4 a oS 
A Osta ipasbiscatotyiy 
A) a y! 


ee ee 
2 oss a7 2S PSS AK 35 80 
Yeo 4 . Ut AES Sen | Soler (yee oe 
OD Saale hes AE swan A 
4s “ge Ae Geer 7 


a SCS Des N35 oN BEBE ol 5 


36. Ang mga yaong pinagkalooban ng 
Kasulatan na mga Hudyo at Kristiyano, 
na sila ay naniwala sa iyo na katulad ni 
“Abdullah Ibn Salam at saka ang haring 
si An-Najashi, na nagagalak sa 
pagkapahayag ng Dakilang Qur’an sa 
iyo bilang patunay sa anumang 
Kasulatan na nasa kanila, at mayroon sa 
mga nagtitipun-tipon na mga walang 
pananampalataya ang laban sa iyo na katulad ni Sayyid at saka si Al--Aqib na sila ay 
mga Monghe ng Najran, at saka si Ka‘b Ibnul Ashraf na tinatanggihan ang iba sa mga 
ipinahayag sa iyo. Sabihin mo sa kanila: “Ang ipinag-utos lamang ng Allah (8%) sa 
akin ay sambahin ko Siya nang bukod-tangi, na hindi ako magtatambal ng sinuman 
sa pagsamba ko sa Kanya at dito ko hinihikayat ang mga tao at sa Kanya ako 
magbabalik at patutungo.” 


EM MO sce. Ie 
B cisSicecestionts & 
8 ASG ASSO i 
a Oui ek cos 


(Ne aa 













a 
CNC DIO RE PORE DCR E PK DS 


37. At kung paano Kami nagpahayag ng mga Kasulatan sa mga Propeta sa kani- 
kanilang wika ay nagpahayag naman Kami sa iyo, O Muhammad (#2), ng Kabanal- 
banalan na Qur’an sa wikang ‘Arabic;’ upang ito ang maging panuntunan ninyo 
bilang batas, at kung susundin mo ang kagustuhan ng mga walang pananampalataya 
sa pagsamba ng iba bukod sa Allah pagkatapos na dumating sa iyo ang katotohanan 
mula sa Allah (4) ay walang sinuman ang makatutulong sa iyo at magliligtas mula sa 
kaparusahan ng Allah. 


38. At kapag sinabi nila: “Bakit ikaw, O Muhammad, ay nag-aasawa ng mga 
kababaihan?” Walang pag-aalinlangan, nagpadala Kami ng mga nauna sa iyo na mga 


[529.] 


Sarah 13. Ar-Ra‘d — Juz (Bahagi) 13 (13 « +1) 13 46 $15) po 


Sugo na mula sa mga tao at nilikha Namin ang kanilang naging mga asawa at mga 
lahi, at kung sinabi nila: “Kung siya ay tunay na Sugo ay ipakita nga niya ang hiningi 
natin na mga himala,’ samantalang walang kakayahan ang sinumang Sugo na 
magpakita ng himala na hinihingi ng kanyang sambayanan maliban na lamang sa 
kagustuhan ng Allah (4). Sa lahat ng bagay na itinakda ng Allah ay nakatala na at 
may hangganan, na ito ay itinala ng Allah (4%) na nasa Kanya na kailanman ay hindi 
maiaantala ni maiuusad. 


39. Inaalis ng Allah (4%) ang anuman na Kanyang nais alisin na batas at iba pa, at 
pinananatili Niya ang anuman na Kanyang nais sa kadahilanang Siya lamang ang 
Nakaaalam, at nasa Kanya ang pinakatalaang ito, na tinatawag na ‘A/-Lawh Al- 
Mahfoudh.’ 


40. At kapag ipinakita Namin sa iyo, O Muhammad (#2), ang ilan sa mga parusa na 
ipinangako Namin sa iyong mga kalaban bilang paghamak at kahihiyan dito sa 
daigdig, na yaon ang ipinamadali nilang parusa sa kanila; 0 di kaya ay sanhiin Namin 
na ikaw ay mamatay bago maipakita ang parusang ito, walang pag-aalinlangang ang 
tungkulin mo lamang ay iparating ang mensahe at sa Amin naman ang Pagtutuos at 
Pagtutumbas. 


41. Hindi ba nakita ng mga walang pananampalataya na binabawasan Namin ang 
kalupaan mula sa mga dulo nito, na katulad ng pagpasok ng mga Muslim sa lugar ng 
mga walang pananampalataya at napapasailalim ito sa pangangasiwa ng mga 
Muslim? At ang Allah (8) ang Siyang Nagpapasiya, at kapag Siya ay nagpasiya, 
wala nang maaari pang makapagbago ng Kanyang ipinasya, na mabilis ang Kanyang 
pagtutuos at paghuhukom, na kung kaya, huwag ninyong madaliin ang Kanyang 
kaparusahan dahil sa ito ay walang pag-aalinlangang darating. 


42. Katiyakan, nagpakana ang mga nauna sa inyo laban sa kanilang mga Sugo, na 
katulad ng ginawa nila sa iyo, O Muhammad (3), subali’t Pagmamay-ari ng Allah 
(4) ang lahat ng panukala, at ginawa Niyang walang kabuluhan ang kanilang mga 
pakana at wala silang matatamo kundi kabiguan at pagsisisi. 


Batid ng Allah (4%) ang anumang napapala ng bawa’t tao, mabuti man ito o masama, 
at ayon dito sila ay gagantihan. At walang pag-aalinlangan, mababatid ng mga 
walang pananampalataya kapag sila ay humarap na sa Allah (4%) na kanilang ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha kung sino ang magiging kaaya-aya ang kanyang patutunguhan 
pagkatapos ng buhay dito sa daigdig, na ito ay para sa mga tagasunod ng mga Sugo. 
At ito ay matinding paghahamon at babala sa mga walang pananampalataya. 


[530.] 


Sirah 14. Ibrahim Juz (Bahagi) 13 (13 « 341) 14 gal p! 5) pe 
43. At sinasabi ng mga yaong walang = sails Beas 
pananampalataya: “O Muhammad! 
Hindi ka ipinadala ng Allah bilang 
Sugo.” Sabihin mo sa kanila: “Sapat na 
ang Allah (&&) bilang testigo sa aking 
pagiging totoo at sa _ pagiging 
sinungaling ninyo, at sapat na ring 
testigo ang sinumang nakaaalam ng 
Aklat na mula sa mga Hudyo at mga 
Kristivano, na naniwala sa_ aking 
mensahe, na ang dala-dala ko ay mula 
sa Allah (8), at sinunod niya ang 
katotohanan at inihayag ang kanyang 
pagsasaksi at hindi niya inilihim.” 


14 early) 8) 


XIV — Strat Ibrahim 
[Kabanata Ibrahim — (Si Propeta) 
Abraham #2] 






KODIC DOO DOI OC OCC es 


I SEEOSN a eR 









S Fgh gen Bice SUK cS a 
B DSi pec gig Y 
we (OP Mya’ ae fo) ey 
Pen EMAL ABs 
ass Seed 
—AlbG, HO A ESTAS iets bie 
3 Ota oik 33) : 
‘ OSs se a5 GCE 3 2 Sill ait cs 
3 ipo 36ND p3h Meer eK eS 
BB) Moe eM EGAN I 
: NID aA MESA Tes A % 
Ss MLAS — LPT S50 s 
By S515 ass aasstie e 
bas eALGs6s sage he ei Aas O ra 
asa!) Cyan ll atl anus 2 hie elvis i 
[Bismillahir Rahmdnir Raheem] S O le ees Says Salat 
Sa Ngalan ng Allah, ang eR GAT UT EAS SUAS Cs 
Pinakamahabagin, ang Napakamaawain 
at Ganap na Mapagmahal 










1-2. Alif-Lam-Rad. Ang mga titik na ito ng Alpabetong ‘Arabic’ ay nauna nang 
naipaliwanag sa ‘Suratul Bagarah.’ Ang Qur’an na ito ay Aklat na Aming ipinahayag 
sa tyo, O Muhammad (3), upang alisin mo sa pamamagitan nito ang mga tao mula sa 
pagkaligaw patungo sa gabay at liwanag sa kapahintulutan ng Allah (48) na kanilang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha sa pamamagitan ng Kanyang gabay sa kanila tungo sa Islam 
na ito ang Daan ng Allah (4), na ‘Al--Azeez’ — ang Kataas-Taasan at Punung-Puno 
ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan, na ‘Al-Hameed’ — ang Nagmamay-ari 
ng lahat ng papuri, na pinupuri sa Kanyang mga katangian at sa Kanyang mga gawa 
sa lahat ng pagkakataon. 


Ang Allah (4) na Siyang Nagmamay-ari ng lahat ng nasa kalangitan at nasa 
kalupaan, Nilikha Niya, Pagmamay-ari Niya at Pinapangasiwaan, na kung kaya, Siya 
lamang ang bukod-tangi na karapat-dapat sambahin. At walang pag-aalinlangan, 
matatamo ng mga walang pananampalataya ang kapahamakan at ang masidhing 
kaparusahan sa Araw ng Muling Pagkabuhay. 


[531.] 


Sarah 14. Ibrahim Juz (Bahagi) 13 (13 «+1 14 wal yp! By pw 


3. At sila na tumanggi sa Tamang Paniniwala, na sila ay ang mga yaong pinili nila 
ang buhay sa daigdig na may hangganan at binalewala nila ang walang-hanggang 
buhay sa Kabilang-Buhay, at pinipigilan nila ang mga tao na sumunod sa ‘Deen’ ng 
Allah, at naghahangad sila na baluktutin ang Daan ng Katotohanan na sasang-ayon sa 
kanilang kagustuhan — ang mga yaong nagtataglay ng ganitong katangian ay nasa 
pagkaligaw na malayo sa katotohanan at sa lahat ng pamamaraan ng patnubay. 


4. At wala Kaming ipinadala na Sugo na nauna sa tyo, O Muhammad (3%), kundi 
Sugo rin na katulad ng wika ng kanyang sambayanan; upang linawin sa kanila ang 
batas ng Allah. Na kung kaya, inililigaw ng Allah (4%) ang sinuman na Kanyang nais 
mula sa patnubay at ginagabayan Niya ang sinuman na Kanyang nais tungo sa 
katotohanan. Sitya ay ‘Al-‘Azeez’ — ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng 
Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa Kanyang Kaharian, na ‘Al-Hakeem’ — 
ang Ganap na Maalam na inilalagay Niya ang lahat ng bagay sa dapat nitong 
paglagyan ayon sa Kanyang karunungan. 


5. At katiyakan na Aming ipinadala si Mousa (s#2\) tungo sa mga angkan ni Isra‘il at 
itinaguyod (sinuportahan) Namin siya sa pamamagitan ng mga himala na 
nagpapatunay ng kanyang pagiging totoo, at inutusan Namin siya na hikayatin sila 
tungo sa tamang paniniwala; upang sila ay maialis niya mula sa pagkaligaw tungo sa 
patnubay, at paalalahanan sila sa mga Biyaya ng Allah at Kanyang mga kaparusahan 
na nangyari sa kanyang kapanahunan. Katotohanan, sa pagpapaalaalang ito ay mga 
palatandaan na magdudulot ng mga aral sa sinumang nagtitiis sa mga paghihirap at 
pagsubok sa oras ng kagipitan at tumatanaw ng utang na loob sa kaginhawaan at mga 
biyaya, at binanggit sila sa pagpapahayag na ito; dahil sila ang nagkakamit ng mga 
aral at hindi nila ito nakakalimutan. 


[532.] 


Strah 14. Ibrahim 


44 G@Ar7 ef 


5 pak oi Hee Satay 256A B 


sblesg SAK DEANE ANG 
Bee ceeayecaer Ceara 
By) 5D te Sh as 
By SSIS 
_ pies Aye p SO Assyle 

cSt SIIOL 

: Cb BSc fea 
a wat usrerriainipenenpa nes 


eve 


LACES cyte seis Ie 


4 ee por 7 


Se Ga D Ac etiss Mis 
ny ov bt 4 ee A.A ee. me 4g St 1% a Bh - 
| PTGS biG sill ales ‘s 


a4 Re aA 


a Zz od “s 
Jel pao ey 


Juz (Bahagi) 13 


Bets 


325 Pwalaoblaen 


13 <4 14 gr! p! 3) pw 


a 6. At ipaalaala mo, O Muhammad (3), 


sa iyong sambayanan ang kuwento 
hinggil kay Mousa (|) noong kanyang 
sinabi sa mga angkan ni _Isra‘il: 
“Alalahanin ninyo ang biyaya ng Allah 
(8) sa inyo sa panahon na iniligtas 
kayo mula kay Fir‘awn at sa kanyang 
mga tagasunod na pinarusahan kayo ng 
matinding parusa, at pinapatay ang 
inyvong mga anak na_ kalalakihan 
hanggang sa wala nang lilitaw mula sa 
kanila na mamumuno na siyang papalit 
sa kaharian ni Fir’ awn, at pinananatili 
naman nilang buhay na inaapi ang mga 
kababaihan at ang mga ipinapanganak 
na babae; at para sa inyo sa 
pagpapahirap na_ ito at  inyong 
pagkaligtas ay malaking pagsubok na 
mula sa Allah na inyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha.” 





A Gtsadsce iio & 
Os : session ‘ 


EIOOREK CK KE 


7. At sinabi sa kanila ni Mousa: “At 
alalahanin ninyo noong ipinahayag ng 
Allah (&) na inyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha nang may tiyak na pagkakapahayag: kapag kayo ay nagpasalamat sa 
Kanyang mga Biyaya ay kativakan na daragdagan pa Niya ito sa inyo mula sa 
Kanyang Kagandahang-Loob, subali’t kapag kayo ay tumanggi at binalewala ninyo 
ang Biyaya ng Allah ay kativakan ding paparusahan Niya kayo ng masidhing 
kaparusahan.” 





8. At sinabi sa kanila: “Kung kayo ay hindi naniwala sa Allah (4%), kayo at ang lahat 
ng nasa ibabaw ng kalupaan, kailanman ay hindi ninyo mapipinsala ang Allah (8%) 
ng kahit na katiting; dahil katiyakang ang Allah (8%) ang ‘Ghanee’ — Napakayaman 
na Ganap na Malaya mula sa lahat ng pangangailangan na hindi nangangailangan 
ng kahit na ano sa Kanyang mga nilikha, na Siya ang ‘Hameed’ — Nagmamay-ari ng 
lahat ng papuri na Ganap na Pinupuri sa Kanyang mga katangian at sa Kanyang 
mga gawa sa lahat ng pagkakataon.” 


9. Hindi ba dumating sa inyo, O sambayanan ni Muhammad, ang kuwento ng mga 
naunang tao sa inyo, na sambayanan ni Nth, sambayanan ni Hid, sambayanan ni 


[533.] 


Sarah 14. Ibrahim Juz (Bahagi) 13 (13 «+1 14 wal yp! By pw 


Saleh? At ang mga sambayanan na dumating pagkatapos nila? Walang sinuman ang 
nakabibilang sa kanila nang ganap dahil sa rami nila kundi ang Allah (4). Dumating 
sa kanila ang mga Sugo na may dala-dalang malilinaw na mga katibayan, subali’t 
kinagat nila ang kanilang mga kamay dahil sa tindi ng kanilang pagkapoot, 
pagmamataas at pagtanggi sa Tamang Paniniwala, at kanilang sinabi sa mga Sugo na 
ipinadala sa kanila: “Katiyakang hindi namin pinaniniwalaan ang anumang dala- 
dala ninyo para sa amin, at katiyakang kami ay nasa pag-aalinlangan sa anumang 
inihihikayat ninyo sa amin tungo sa paniniwala at sa Kaisahan ng Allah (8%), na ito 
ay isang bagay na kaduda-duda.” 


10. Sinabi sa kanila ng kanilang mga Sugo: “Sa pagiging Allah (4) ba ng Allah (8%) 
at bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya ay may pag-aalinlangan pa ba sa 
bagay na ito, samantalang Siya ang Lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, at ito 
ay Kanyang ginawa mula sa wala na wala Sivang anumang pinagkunan o 
pinaggayahan? Na Siya ay naghihikayat sa inyo tungo sa tunay na paniniwala upang 
patawarin kayo mula sa inyong pagkakasala, at panatilihin dito sa daigdig hanggang 
sa Kanyang itinakdang hangganan na ito ay ang katapusan ng inyong buhay, na kayo 
ay hindi Niya paparusahan dito sa daigdig?” 


At kanilang sinabi sa kanilang Sugo: “Kayo ay mga tao lamang na katulad din 
namin, na ang katangian ninyo ay hindi rin nakahihigit sa mga katangian namin para 
kayo ay maging karapat-dapat na mga Sugo! Nais lamang ninyo kaming alisin sa 
kung ano ang kinagawian na pagsamba ng aming mga ninuno sa mga rebulto at 
diyus-diyusan, kung gayon, magpakita kayo ng malinaw na_ katibayan para 
patunayan ang inyong mga sinasabi!” 


[534.] 


Sarah 14. Ibrahim Juz (Bahagi) 13 13 «3+! 14 wal yp! By pw 


11. Nang marinig ng mga Sugo ang dei Aas 
sinabi ng kanilang sambayanan ay @y@<é ; 
sinabi nila sa kanila: “Walang pag- 
aalinlangan, kami ay tao rin na katulad 
ninyo na tulad ng inyong inaangkin, 
Subali’t ipinagkakaloob ng Allah (8) 
ang Kanyang mga Biyaya sa sinuman 
na Kanyang nais mula sa Kanyang 


eae eves 


bras Salles 


mga alipin at pinipili Niya sila para & KEN Kel MEG AE EES 

magdala ng Kanyang mensahe. At ang © Spee, 35, Hae 24% 

hinihingi ninyong = malinaw na @ ee ye a ee 
katibayan ay hindi kami ang may © ESA re pela cite 
karapatan na magpakita sa inyo © pa alnG STS isl @ al 

maliban na lamang kung By) i ZO es 5 5K BEE re 
pahihintulutan ng Allah at sa Kanyang | 2.x, oe oe che nis S 
pamamatnubay. At sa Allah (3%) na Je ee “got — dS is 
Bukod-Tangi ipinauubaya ng mga %& 5 1 AEA NSA LS SED sce soe 4 


mananampalataya ang kanilang mga & HEE ps ybahe Beat 2 stacks a 
sarili sa lahat ng pangyayari sa € 
kanila.” 


a4 Be acrs a7 |e 


oN S Tadeshie edly 


le 
3 Bi pols eos Sica : 
12. At paano namin hindi ipauubaya Ee Ss SAAS (a8 ee sie iS 
ang aming mga sarili sa Allah (3), KS 
samantalang Siya ang naggabay sa 
amin tungo sa kaligtasan mula sa Kanyang kaparusahan sa pamamagitan ng pagsunod 
sa mga alituntunin ng Kanyang ‘Deen?’ At walang pag-aalinlangang titiisin namin 
ang anumang pang-aapi ninyo sa amin sa pamamagitan ng inyong mga masasamang 
salita, at sa Allah (4) na Bukod-Tangi nararapat na ipagkatiwala ng mga 
mananampalataya ang kanilang mga sarili sa Kanyang tulong sa kanila at 
pagkapanalo nila laban sa kanilang mga kalaban. 





13. At nagpasikip sa mga dibdib ng mga walang pananampalataya ang sinabi ng mga 
Sugo bilang pagkapoot, na kung kaya kanilang sinabi: “Kativakan, itataboy namin 
kayo mula sa aming bayan hanggang sa kayo ay babalik sa _ aming 
pananampalataya.” Na kung kaya, ipinahayag ng Allah (4) sa Kanyang mga Sugo: 
“Walang pag-aalinlangang pupuksain ang mga hindi naniwala na tumanggi sa 
paniniwala sa Kanya at sa Kanyang mga Sugo. 





14. “At walang pag-aalinlangan, gagawin Namin na mabuti ang hantungan ng mga 
Sugo at ng kanilang mga tagasunod, na sila ang hahalili na maninirahan sa lugar ng 


[535.] 


Sarah 14. Ibrahim Juz (Bahagi) 13 (13 s+!) 14 wal yp! By pw 


mga walang pananampalataya pagkatapos mapuksa ang mga ito, ang pagpuksang 
ito sa mga walang pananampalataya at paghalili sa paninirahan ng mga 
mananampalataya sa kanilang mga lugar ay isang kativakan para sa sinuman na 
natatakot sa kanyang pakikipagharap sa Akin sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at 
natatakot sa Aking babala at kaparusahan.” 


15. At itinuon ng mga Sugo ang kanilang mga sarili sa kanilang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha at hiningi nila ang pagkapanalo at tagumpay laban sa kanilang mga 
kaaway at ito ay dininig sa kanila; at napahamak ang lahat ng mga nagmataas na 
hindi tumanggap ng katotohanan at hindi nagpapasailalim (sa katotohanang) ito, at 
hindi naniwala sa Kaisahan ng Allah (4) at sa bukod-tanging pagsamba lamang sa 
Kanya. 


16. Sa harapan niya na walang pananampalataya ay Impiyerno na siya ay doon 
paparusahan, at paiinumin ng kumukulong nana at dugo na lumalabas mula sa 
katawan ng mga nasa Impiyerno. 


17. Pinipilit ng mapagmataas na lunukin ang kumukulong nana at dugo at iba pa na 
mula sa mga katawan ng nasa Impiyerno nang paulit-ulit, subali’t magkakaroon sila 
ng masidhing kahirapan na lunukin ito dahil sa rumi, init at pait nito, at darating sa 
kanya ang napakahirap na kaparusahan na iba’t ibang uri at maging sa buong bahagi 
ng kanyang katawan, na siya ay hindi mamamatay upang makapagpahinga, at para pa 
rin sa kanya pagkatapos ng parusang ito ay isa pang muli na masidhing kaparusahan 
at ito ay magpapatuloy magpasawalang-hanggan. 


18. Ang paghahambing sa mga gawain ng mga walang pananampalataya rito sa 
daigdig na kabutihan at pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak ay katulad ng 
alikabok na hinipan ng napakalakas na hangin sa araw na masama ang panahon, na 
kung kaya, walang anumang bakas na naiwan; samakatuwid, ganoon ang kanilang 
mga mabubuting gawain na wala silang matatagpuan mula roon na anumang kapaki- 
pakinabang sa kanila sa pagharap nila sa Allah (4) dahil katiyakang napawalang-bisa 
ito dahil sa kanilang hindi paniniwala na katulad ng nangyari sa mga alikabok na 
hinipan ng malakas na hangin, at ganoon ang pagsisikap at gawain na walang 
pundasyon, at ito ang pagkaligaw na napakalayo mula sa Matuwid na Landas. 


[536.] 


Strah 14. Ibrahim 


SSE nee me 


sy woul asese iy aus 3% 


a 


 eHs-s gee Ge frien Sorat) f 

YSZ AGN ale aul Die 
ee mt a eee S& e42 £77 Ae GH ~ 
S SS ee ales teat S 


me Oe seating = 
SY ae CiG Wor » 


eer o 47 4 OS 


a Ka ii on ose 


r Cece alist 


os +t 
ac! La 9 


AN EAS cities bog 


{4 BAe 
4 aA 22 4 of 
aS 
ZH LOD OF 


Ne 
G 


Juz (Bahagi) 13 


oA oc Si es 


Bele tne eter a 
Lichen tO ie ee 


3 + +! 


19. Hindi mo ba nakikita, ikaw O Tao, 
na ang Allah () ang katiyakang 
lumikha ng mga kalangitan at ng 
kalupaan sa tamang paglikha na 
nagpapatunay ng Kanyang 
Karunungan, at katiyakang hindi Niya 
nilikha ang dalawang ito nang walang 
kadahilanan, kundi ito ay upang 
magpatunay sa Kanyang Kaisahan at 
kabuuan ng Kanyang Kapangyarihan, 
upang Siya ay sambahin nila nang 
bukod-tangi at hindi sila sasamba ng 
anuman bilang Kanyang katambal? 
Kung gugustuhin Niya ay _aalisin 
kayong lahat at papalitan kayo ng ibang 
mga tao na higit na sumusunod sa 
Kanya kaysa inyo. 


14 pal p! 8) p 


20. At ang paglipol sa inyong lahat at 
pagpalit sa inyo ng iba ay hindi 
mahirap sa Allah (&), kundi ito ay 
napakadali lamang. 





ENE B AES ct tad ~ 


21. At lilitaw ang lahat ng tao mula sa 
kanilang mga libingan sa Araw ng Muling Pagkabuhay upang humarap sa Allah (4) 
na Bukod-Tangi at Tagapagkontrol ng lahat; upang sila ay hukuman, at sasabihin ng 
mga tagasunod sa kanilang mga pinuno: “Katiyakang kami ay tagasunod lamang 
ninyo sa daigdig, ginagawa lamang namin ang ipinag-uutos ninyo, na kung kaya, 
maaari ba ninyo kaming iligtas at ipagtanggol mula sa kaparusahan ng Allah (8%) na 
katulad ng inyong ipinangako sa amin?” Sasabihin ng mga namuno: “Kung 
ginabayan lamang kami ng Allah tungo sa Tamang Paniniwala ay gagabayan din 
namin kayo, subali’t hindi Niya kami ginabayan, kaya kami ay naligaw at iniligaw 
namin kayo, na kung kaya, pareho lamang sa amin kung kayo ay mapopoot o 
magtitiis, na wala na tayong magagawa pa upang takasan ang parusa at hindi na 
tayo maliligtas pa.” 


22. At sasabihin ni ‘Shaytan’ pagkatapos hukuman ng Allah (4%) at papagbayarin ang 
mga tao, at nakapasok na sa Hardin (‘Al/-Jannah’) ang mga taga-Hardin at sa 
Impiyerno ang mga taga-Impiyerno: “Walang pag-aalinlangang pinangakuan kayo 
ng Allah ng tunay na pangako ng Pagkabuhay na Mag-uli at Paghuhukom, at 


[537.] 


Sarah 14. Ibrahim Juz (Bahagi) 13 (13 s+!) 14 wal yp! By po 


pinangakuan ko naman kayo ng hindi totoong pangako na aking sinasabi na 
katiyakang walang Pagkabuhay na Mag-uli at Paghuhukom, at ipinagkanulo ko 
kayo. Wala akong kapangyarihan na pilitin kayong sumunod sa akin at wala rin 
akong katibayan kundi paghihikayat lamang tungo sa pagtanggi at hindi paniniwala 
at pagkaligaw, subali’t tumugon naman kayo sa panlilinlang kong panawagan. Na 
kung kaya, huwag ninyo akong sisihin kundi ang sisihin ninyo ay ang inyong mga 
sarili, dahil ang pagkakasala ay sa inyo. 


“Hindi ko kayo matutulungan ni kayo ay hindi rin ninyo ako matutulungang mailigtas 
mula sa kaparusahan ng Allah. Na kung kaya, walang pag-aalinlangang tinanggihan 
ko ang anumang pagturing ninyo sa akin na katambal ng Allah sa pamamagitan ng 
pagsunod ninyo sa akin sa daigdig. Katiyakang ang mga masasama, sa kanilang 
pagtalikod sa katotohanan at pagsunod sa kamalian ay para sa kanila ang masidhing 
kaparusahan.” 


23. At papapasukin ang mga yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo na 
gumawa ng mga mabubuting gawa sa mga Hardin (‘A/-Jannah’) na umaagos ang 
mga ilog sa ilalim ng mga puno at mga palasyo nito, at sila ay mananatili roon 
magpasawalang-hanggan, sa Kapahintulutan ng kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
bilang Kapangyarihan at Lakas, at mamumuhay sila roon nang may kapayapaan mula 
sa Allah (4%) na kasama ang Kanyang mga anghel at mga mananampalataya. 


24. Hindi mo ba nakikita, O Muhammad (#8), kung paanong nagbigay ang Allah (4) 
ng parabola (halimbawa)? Isang mabuting salita na ito ay patungkol sa ‘Kalimatu 
Tawheed’ — Kaisahan ng Allah (4%) — ay katulad ng isang mabuting puno na ito ay 
puno ng palmera ng ‘7hamr’ o datiles na ang ugat nito ay mahigpit na kumakapit sa 
kalupaan at ang sanga nito ay matataas na patungo sa kalangitan? 


[538.] 


Sarah 14. Ibrahim Juz (Bahagi) 13 (13 «+1 14 wal yp! By po 


25. Na nagbibigay ito ng bunga sa lahat = ss-Aiss Baas 
ng pagkakataon sa Kagustuhan ng 2 

‘Rabb’ nito at gayundin ang puno ng 
pananampalataya na kumapit ang ugat 
nito sa puso ng mananampalataya nang 
buong kaalaman at paniniwala, at ang 
sanga nito ay mga mabubuting gawa at 
kalugud-lugod na _ pag-uugali na 
umaangat patungo sa Allah (4) na 
nakakamtan ang gantimpala nito sa 
bawa’t sandali. At nagbigay ng 
halimbawa ang Allah (4) ~~ sa 
sangkatauhan; upang sila ay 
makaalaala at makakuha ng mga aral. 


Ae a ie PAE a 
SOO DIGI OO 











4. 
° 


a a ae 
me h magce erry Aer. ft 
Fa SLAY Vail pas gl G3) 25h ote 3 


27 474 ce 3B “ir ATK sy 
aS KIS Oa A 

4% oe oe —eeted oGse = Fi es 
V5 lg) le 25 B gos cto! dens 3 


4 
o- te eRe 


e 4 Ze $4658 Bum iS 
@ scleGl alien caalee O 
s b 


ee we “2774 
° a 


WO 


A iis witaLsiei G4 
B SalecoN I ssle Qs 
B basco giiilatless S 31a Ie 
Ke JSS Wen ipies I 


Ze 477% eAlEIc Ok Sec a yee Pesce “ 
SNe sla a plesl ans BNI aT ale ne 
ite Wi teea Be 4 toe Suerte 4 o- . i 
SE MID Mee cholses 
sid Kat a Gh Absa B 


ue Bye 


ae + ’ 

oe) os 2922 gh Dts 6 ON oo Ka 
Wt se PEC ORI | 

2 mess 1 PAVING tL sa 
a 4467 7 Ba SAAS i, SEES 2317 [Be 
O SAL aI th a OI 


DO 











—_—s —/' 


26. At ang parabola (o paghahambing) 
ng masamang salita — ‘kalimatul kufri,’ 
na ito ay salita ng paglabag sa Allah — 
ay katulad ng masamang puno, na 
masama ang pinagmulan nito at 
masama rin ang bunga nito na katulad 
ng puno ng _ ‘handhal’ (isang 
napakapait at walang amoy na 
halaman) na nabubunot sa ibabaw ng 
kalupaan dahil ang mga ugat nito ay halos nasa ibabaw lamang at wala itong matatag 
na pundasyon at wala rin itong mahahabang sanga, at gayundin ang mga walang 
pananampalataya ay hindi matatag at walang mapapalang kabutihan, at walang 
anuman sa mabuting gawa niya ang tatanggapin ng Allah (48). 









PEO DK OK 
2 os 2 o A o Y y 





27. Pinatatatag ng Allah (4) ang mga yaong naniwala sa pamamagitan ng matibay na 
salitang katotohanan, na ito ay ang pagtestigo ng — ‘Ld i-ld-ha il-lal-lah’ — walang 
sinumang ‘i/dh’ (diyos na sinasamba) o bukod-tanging may karapatan at karapat- 
dapat na sambahin kundi ang Allah (), at walang pag-aalinlangang si Muhammad 
(#8) ay Sugo ng Allah at ang anuman na kanyang dala-dala na ‘Deen’ ay katotohanan; 
na sa pamamagitan ng ‘Deen’ na ito ay patatatagin sila ng Allah (4) dito sa buhay sa 
daigdig, at sa oras ng kanilang kamatayan sa pamamagitan ng mabuting pagtatapos, 
at ganoon din sa libingan ay gagabayan sila ng tamang pagsagot sa katanungan ng 
dalawang anghel. 


At inililigaw ng Allah (4) ang masasama upang sila ay mapalayo sa katotohanan dito 
sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at ipinatutupad ng Allah (4) ang Kanyang nais na 





[539.] 


Sarah 14. Ibrahim Juz (Bahagi) 13 (13 «3+! 14 wal yp! By pw 


patnubay sa mga naniwala at pagpapahamak naman sa mga walang pananampalataya 
at lumabag. 


28-29. Hindi mo ba nakikita — O tao — ang katayuan ng mga nagpasinungaling mula 
sa mga walang pananampalataya na mga Quraysh na sa halip na sila ay 
magpasalamat sa Biyaya na kapayapaan na ipinagkaloob sa kanila sa ‘Haram’ — 
Makkah — at pagpapadala sa Propeta na si Propeta Muhammad (#8) ay paglabag ang 
kanilang ginawa? At katiyakang inilagay nila sa pagkawasak sa Impiyerno ang 
kanilang mga tagasunod noong Labanan sa Badr na sila ay papasok doon — Impiyerno 
—at sila ay susunugin doon at malalasap nila ang init nito at ito ang pinakamasamang 
patutunguhan. 


30. At sila na mga walang pananampalataya ay naglagay ng mga katambal sa 
pagsamba bilang kasama (0 katambal) ng Allah; upang mailayo nila ang mga tao 
mula sa Relihiyon 0 ‘Deen’ ng Allah. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (3%): 
“Magpakasarap na kayo rito sa daigdig; dahil ito sa katotohanan ay maglalaho at 
may hangganan, at katiyakang ang patutunguhan ninyo ay masidhing kaparusahan 
sa Impiyernong-Apoy.” 


31. Sabihin mo, O Muhammad (#8), sa aking mga alipin na naniwala na isagawa nila 
ang ‘Salah’ sa tamang pamamaraan nito, at gugulin nila ang ilan sa mga ipinagkaloob 
Namin sa kanila na kayamanan sa mga daan ng kabutihan, ilihim man nila ito o 
ilantad, bago dumating ang Araw ng Muling Pagkabuhay na roon ay magiging wala 
nang saysay ang anumang pantubos o anumang kawanggawa. 


32. Ang Allah (4) ang Sityang Lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at Nilikha 
Niya ang mga bagay na ito mula sa wala, at nagpababa ng ulan mula sa ulap na sa 
pamamagitan nito ay nabubuhay ang kalupaan pagkatapos nitong mamatay 
(matuyot), at nagpasibol mula rito para sa inyo ng inyong ikabubuhay, at ginawa 
Niyang madali para sa inyo ang paglayag ng sasakyang-pandagat; na ito ay 
lumalayag sa karagatan ayon sa Kanyang Pag-aatas para sa inyong kapakinabangan, 
at ginawa rin Niya para sa inyong kapakinabangan ang mga ilog para inyong maging 
inumin at para sa mga hayop na inyong mga inaalagaan at ang inyong mga pananim 
at sa lahat ng inyong mga pangangailangan. 


33. At ginawa ng Allah (4) para sa inyong kapakinabangan ang araw at ang buwan 
na hindi tumitigil ang dalawang ito sa kanilang pag-inog; upang maisakatuparan ang 
kapakinabangan na nagmumula rito at ginawa rin Niya para sa inyo ang 
kapakinabangan ng gabi; upang kayo ay makapagpahinga, at gayundin ang araw; 
upang kayo ay makahanap ng anumang inyong ikabubuhay mula sa Allah (4) at 
itaguyod ang inyong kabuhayan. 


[540.] 


Strah 14. Ibrahim 


esis 


Z Staci tie ie 
5 3b PA ecais, 


8 osebe ACIS Se om 
3 liga be SMA OALAiens 
OE SiG 8505 Geib as 
By Mice C563 8 oly So CAGES 
BSS ts sa 
; SSNS rerbeeltenr 


Ao (ag 


O sXe 4h 
B Fee ME GEOG SUIS 


ae 


ey A2a553 (Ast S: sa 


‘ Oo eac53 oases SSN 

es Daas sie Posey, salea gts 

Bie Avver 7 “47 4\-ar 
Pepcid casi ® I 


4 + o-\o e % ot x e- 4 
Wc Seat iia 


< 
o 


x ‘ ne t 2 rx} 
@ os las 58 ; yt: SBCA Aust fe 
: ‘ R NOLO OeaN 


a Sa Tae 


Juz (Bahagi) 13 


CVE 


Lalo I 


13 <4! 14 wal yp! By pw 


EN! 34. At ipinagkaloob sa inyo ang lahat 


ng inyong mga kahilingan, at kahit 
bilangin pa ninyo ang lahat ng mga 
Biyaya ng Allah (48) na ipinagkaloob sa 
inyo ay hindi kayo magkakaroon ng 
kakayahan na mabilang ang mga ito; 
dahil sa rami at iba’t ibang uri nito. 
Katiyakang ang tao ay napakarami ang 
kanyang pamiminsala at pang-aapi sa 
kanyang sarili, at marami ang kanyang 
ginawang pagtanggi at hindi pagpapa- 
halaga sa mga Biyaya ng Allah (4) na 
kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


35. At alalahanin mo, O Muhammad 
(), noong sinabi ni Ibrahim (s#4)) 
bilang panalangin sa kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, pagkatapos  niyang 
patirahin ang kanyang anak na si 
Ismail (s¢8\) at ang ina nito sa lambak 
ng Makkah: “O aking ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha! Gawin Mo ang Makkah 
na mapayapang bayan at sanhiin Mo na 





LOPES 

mamuhay nang mapayapa at nasa 

katiwasayan ang sinumang maninirahan sa lugar na ito, at ilayo Mo ako at ang 
aking mga anak mula sa pagsamba ng mga diyus-diyusan. 


36. “O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakan, ang mga diyus-diyusan ay siyang 
naging dahilan sa paglayo ng maraming tao mula sa Daan ng Katotohanan, na kung 
kaya, sinuman ang susunod sa akin sa pagsamba sa Iyong Kaisahan ay 
mapapabilang siya sa sumusunod sa aking ‘Deen’ at aking pamamaraan, at sinuman 
ang lalabag sa akin sa pamamagitan ng pagsagawa ng masama bukod sa kasalanang 
‘Shirk’ ay walang pag-aalinlangan, Ikaw ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad 
sa mga kasalanan ng mga makasalanan dahil sa Iyong Kagandahang-Loob, na 
‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila, na pinatatawad 
Mo ang sinuman na Iyong nais mula sa kanila. 


37. “O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakan pinatira ko ang ilan sa aking 
pamilya sa lambak na walang anumang tumutubong pananim at anumang tubig, na 
nasa tabi ng Iyong Banal na Tahanan (ang Ka‘ bah sa Makkah), O aming ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, kativakang isinagawa ko ito dahil sa Iyong Kautusan, upang 


[541.] 


Sarah 14. Ibrahim Juz (Bahagi) 13 13 «3+! 14 wal yp! By pw 


maisagawa nila ang pagsa-‘Salah’ sa tamang kaparaanan nito, na kung kaya, 
hinihiling ko na mapalapit sa mga puso ng mga tao ang lugar na ito at aasamin 
nilang makarating sa lugar na ito, at pagkalooban Mo sila sa lugar na ito ng iba’t 
ibang uri ng mga bunga (kabuhayan): upang sila ay tumanaw ng utang na loob sa 
Iyo dahil sa Iyong mga dakilang biyaya.” At dininig ng Allah (4) sa kanya ang 
panalanging ito. 


38. “O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakan, batid Mo kung anuman ang 
aming kinikimkim sa aming mga kalooban at kung anuman ang aming inilalantad. At 
walang anuman ang maililihim sa Iyvong Kaalaman na anumang bagay na nasa 
kalupaan at gayundin sa mga kalangitan.” 


39. Pumuri si Ibrahim (#8!) sa Allah (4) at kanyang sinabi: “Ang papuri ay sa Allah 
(8) lamang na Siyang nagkaloob sa akin, kahit ako ay nasa katandaan na, ng mga 
anak na si Ismail (888) at si Ishaq (3s8\), pagkatapos kong manalangin na 
pagkalooban Niya ako ng pamilya na kabilang sa mga mabubuti. Katiyakan, ang 
aking ‘Rabb’ ay dinirinig Niya ang panalangin mula sa sinumang nananalangin at 
walang pag-aalinlangang nanalangin ako sa Kanya at kailanman ay hindi Niya ako 
binigo.” 


40. “O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Gawin Mo ako na nagsasagawa ng ‘Salah’ at 
ganoon din sa aking pamilya na patuloy na magsasagawa nito, O aming ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha! Dinggin Mo ang aking panalangin at tanggapin Mo ang aking 
pagsamba.” 


41. “O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Patawarin Mo ako sa anumang nagawa kong 
pagkakamali na hindi maiiwasan ng sinumang tao at patawarin mo ang aking mga 
magulang (na ito ay bago niya napatunayan na ang kanyang ama ay kabilang sa 
kalaban ng Allah) at patawarin Mo ang lahat ng mga mananampalataya sa Araw na 
ang mga tao ay haharap para sa paghuhukom at pagbabayad.” 


42. At huwag mong isipin kailanman, O Muhammad (%), na ang Allah (4%) ay 
nakaliligtaan Niya ang ginagawa ng mga masasama na pagpapasinungaling sa iyo at 
sa iba pang mga Sugo at sa kanilang paninira sa mga mananampalataya; at sa iba 
pang mga kasalanan na kanilang ginagawa, dahil katiyakang inantala lamang ang 
pagpaparusa sa kanila hanggang sa pagdating ng matinding Araw (Araw ng Muling 
Pagkabuhay) na kung saan doon ay didilat ang kanilang mga mata; dahil sa makikita 
nilang kakila-kilabot na pangyayari. At ito ay bilang pampalubag-loob kay Propeta 
Muhammad (3). 


[542.] 


Sarah 14. Ibrahim Juz (Bahagi) 13 (13 «+1 14 wal yp! By pw 


43. Sa Araw na bubuhayin na mag-uli Ni BeAas 
ang mga masasama, na sila ay tatayo oe wee 
mula sa kanilang mga libingan na Oy -»- <Ssg. 44-75. 41 47 os 

. By eocly gb Seo stanley IB 
nagmamadali upang tugunan ang ¥W Was Davee eH as hea 
panawagan ng tagapagpanawagan, na & LM SS Cli eg (EAA KO ely x 


Gy A777 er ~ 4 ow burn re hoa 


nakatingala ang kanilang mga ulo na & on pH ce A SIASEL ob 2 


parang wala silang anumang nakikita at ge) + No AG 42 cSt ees FT 
hindi nila ikukurap ang kanilang mga @ we ee oe ey Gee ro oo) Ss 
mata at hindi nila ito ititingin sa & lb online 5 55D Jlodoe bes 
kanilang mga sarili dahil sa sidhi ng 9) (25735 tl. 5S eines se 
pangyayari, at ang kanilang mga puso © Bi565 452 APSO IG Ki ‘ 
ay parang walang nilalaman dahil sa 9) 4% lw Sic ctie 
tindi ng kanilang pagkatakot sa @ SAN dW pa BU) 
i] 4% Ua es oA BtG 76h OC 


ah a iat 
kagimbal-gimbal na pangyayari na J) “oecilijral 25.16, Qe aC S ve 


kanilang nasasaksihan. BI Secu hae AR tectee ces oe 
8 > on BAN IIS Qe & 


44. At balaan mo, O Muhammad (3 ARR snot im aga “ce eect ace: ie 
hes ARAN DCH MALS Uy 
ang mga tao na kung saan sa kanila ee G 


hn 


) aoe 


Buggy, 
64ts Se 


‘ we : ; a Zw AK (<= 4M: o 
ikaw ay ipinadala, sila ay balaan mo @) e922 wth BY ales laos aa 1B 

‘ . oe ntivies ral Sp he ees ©4 Ds a oe la Set 2 ie 
hinggil sa kaparusahan ng Allah (83) sa) eat Gb PANGS B 5a s 
Araw ng Muling Pagkabuhay, at doon i igity5 ib fHGK Ov Zodits ZAKS | e ; 


ay sasabihin ng mga masasama na — 
ie 24th Goer PPE ARF 

dinaya nila ang kanilang mga sarili 2) O SIS, Sp teigaly als es 
dahil sa kanilang ginawang paglabag: (B@e@pese peng pegmgrerareranan 
“O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! 

Tantala Mo kami at bigyan Mo kami ng palugit upang kami ay maniwala sa Iyo at 
maniwala sa Iyong mga Sugo.” Subali’t sasabihin sa kanila bilang pagpapahiya sa 
kanila: “Hindi ba kayo sumumpa noong kayo ay nabubuhay pa, na kayo ay 
mananatili sa daigdig at hindi kayo mawawala roon patungo sa Kabilang-Buhay, at 


hindi ninyo pinaniniwalaan ang Pagkabuhay na Mag-uli? 





45. “At kayo ang nanirahan (humalili) sa lugar ng mga walang pananampalataya na 
nauna kaysa inyo, na dinaya nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng 
paglabag sa Allah na katulad ng sambayanan nina Hid at Saleh, at ito ay malinaw 
sa inyo dahil sa ikinuwento sa inyo ang ginawa Naming pagwasak sa kanila, at 
nagbigay pa Kami ng mga halimbawa sa Dakilang Qur’an subali’t kayo ay hindi 
natuto (hindi ito nagkaroon ng aral sa inyo)?” 


46. At katiyakan, nagpakana ng masasamang pakana laban sa Sugo ng Allah ang mga 
‘“Mushriktin’ — nagtatambal sa pagsamba o sumasamba ng iba bukod sa Allah — upang 
siya ay patayin, subali’t nasa pagtatangan ng Allah (4) ang kanilang mga pakana at 
Siya ang Ganap na Nakaaalam hinggil sa kanila, at katiyakang bumalik sa kanila ang 
kanilang pakana, ni ang kanilang pakana ay hindi man lamang mag-aalis sa mga 





[543.] 


Sarah 14. Ibrahim Juz (Bahagi) 13 (13 «3+! 14 wal yp! By pw 


bundok sa kinalalagyan nito, ni kahit na katiting na pag-urong at kailanman ay hindi 
ito mangyayari o kahit na mas mahina pa kaysa bundok; dahil sa ito (ang mga 
itinatambal nila sa pagsamba sa Allah ay napakahina sa paningin ng Allah 4%). At 
kailanman ay hindi nila mapipinsala ang Allah (4) ng kahit na anumang bagay 
subali’t ang kanilang pininsala ay ang kanilang mga sarili lamang. 


47. Na kung kaya, huwag mong isipin, O Muhammad (#8), na hindi tutuparin ng 
Allah (4) ang Kanyang pangako sa Kanyang Sugo na tagumpay at pagkapanalo, at 
pagkawasak ng sinumang hindi naniwala sa kanila (na mga Sugo). Walang pag- 
aalinlangan, ang Allah (4%) ang ‘“Azeezun Dhun Tigam’ — Napakadakila sa Kanyang 
Kapangyarihan at walang sinuman ang makapipigil sa Kanya, at gagantihan Niya ang 
mga kumalaban sa Kanya ng matinding paghihiganti. 


48. At ang paghihiganti ng Allah (8%) sa mga kumakalaban sa Kanya sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay na kung saan sa Araw na yaon ay papalitan Niya ang kalupaang 
ito ng ibang kalupaan na maputing-maputi na napakalinis na kasimputi ng pilak, at 
maging ang mga kalangitan ay papalitan (din) Niya ng panibagong kalangitan, at 
palilitawin Niya ang mga tao mula sa kanilang mga libingan na mga buhay upang sila 
ay humarap sa Allah (4) na ‘Al-Wahid’ — ang Bukod-Tangi at Nag-iisa, na Siyang 
‘Al-Qahhar’ — ang Kumukontrol at Nangingibabaw sa lahat ng bagay, na Bukod- 
Tangi sa Kanyang Kadakilaan, sa Kanyang mga Pangalan, sa Kanyang mga 
Katangian, at sa Kanyang mga Gawain; at ang Kanyang Ganap na Pangingibabaw ay 
sa lahat ng bagay. 


49. At makikita mo, O Muhammad (#), ang masasama sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay na sila ay nakakadena, na pinagsamang nakakadena ang kanilang mga 
kamay at mga paa, na sila ay nasa pagkawasak at pagkahamak. 


50. At ang kanilang mga kasuotan ay mula sa lusaw na alkitran na matindi ang 
paglalagablab nito at natatabunan ang kanilang mga mukha ng apoy na sinusunog ang 
mga ito. 


51. Ginawa ito ng Allah (4) sa kanila; bilang kabayaran sa kanila sa anumang 
nagawa nilang mga kasalanan dito sa daigdig, at ang Allah (4) ay ginagantihan Niya 
ang lahat ng tao ayon sa kanyang gawa, mabuti man o masama. Katiyakan, ang Allah 
(4) ang ‘Saree ‘ul Hisadb’ — Napakabilis ng Kanyang Pagtutuos. 


52. Ang Dakilang Qur’a4n na Aming ibinaba sa iyo, O Muhammad (#8), ay bilang 
paunang pagpapaalaala at babala sa mga tao; upang sila ay mapayuhan at mabalaan, 
nang sa gayon ay maniwala sila sa Allah (4%) na Bukod-Tangi na karapat-dapat na 
sambahin at sasambahin nila ang Allah (8) nang bukod-tangi na walang katambal, at 
upang makaalaala at makakuha ng aral ang mga taong pinagkalooban o nagmamay- 
ari ng mga matitinong kaisipan. 


[544.] 


Sirah 15. Al-Hijr 


Juz (Bahagi) 14 


(14 s+ 15 rt! 8) pw 


1S rt! 8) 


XV — Sarat Al-Hijr 
[Kabanata Al-Hijr — Mga Malalaking Bato na Gabundok o mga Batong Bundok] 


asl) Cram ll atl aan 
[Bismillahir Rahmanir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


1. Alif-Lam-Ra. Ang mga titik na ito ng 
Alpabetong ‘Arabic’ ay nauna nang 
naipaliwanag sa ‘Suiratul Baqarah.’ Ito 
ay mga dakilang talata ng dakilang 
Aklat na ibinaba kay Muhammad (38), 
na ito ay mga talata ng Qur’an na 
naglilinaw sa katotohanan sa 
pinakamagandang pagkakapahayag at 
ganap na maliwanag sa pagbibigay ng 
kahulugan nito. Ang Aklat ay ang 
Dakilang Qur’an na _ kung saan 
pinagsama ng Allah (4) (sa 
Kasulatang) ito ang dalawang pangalan 
— ‘Kitab’ at Qur’an. 


2. Walang pag-aalinlangan, aasamin ng 
mga walang pananampalataya kapag 
nakita na nila ang paglabas ng mga 
makasalanan na mga mananampalataya 
mula sa Impiyernong-Apoy, aasamin 
nila na sana ay naging mga Muslim sila 
na sumamba sa Kaisahan ng Allah (4) 
upang sila ay makalabas din na tulad ng 
mga nagsilabas. 


4 5 Spas ig pees 


3 sghseuee 


: ¢ ee ots 


5 2 * 5 ° ey =P) oa 


Aye 77% 


)) SBD lytic SK Gis JN Me 


E23 a v 


Geass 


5 oaks ed COURSES, Gs 


Ase e297 \77,7°% 


Spee aalaglglan 


SRSA SIA ° 
Be OGAWA DO away, & 
3 Soka Susans ct 


gece ocean eearer 4 


AON © 


ae {nos © o4c ogre 2. 


z spots dee ins on 
S See al ale “i 2-% ae Oc) 





3. Pabayaan mo, O Muhammad (4), ang mga lumabag na walang pananampalataya 
na kumain at magpakasaya sa kanilang buhay, at hayaan silang maging abala sa 
maling pag-aakala at malinlang ng kanilang walang kakuntentuhan na pagnanasa, na 
mapalayo mula sa pagsunod sa Allah (4), dahil walang pag-aalinlangang di- 
maglalaon ay mababatid nila ang bunga ng kanilang ginawa na pagkatalo rito sa 


daigdig at sa Kabilang-Buhay. 


[545.] 


Sarah 15. Al-Hijr Juz (Bahagi) 14 (14 « 31 15 tt by pe 


4. Kapag hiniling nila na mangyari sa kanila ang kaparusahan bilang 
pagpapasinungaling sa iyo, O Muhammad (3%), ay walang pag-aalinlangang hindi 
Namin winawasak ang isang bayan kundi batay sa pagkakatakda nito, at hindi Namin 
sila wawasakin hangga’t hindi dumarating sa kanila ang pagkakatakda na 
pagkawasak. 


5. Kailanman ay hindi maipauuna (maipasusulong o maipauusad) ng _ isang 
sambayanan ang anumang nakatakda at hindi rin ito kailanman maaantala. 


6-7. At sinabi ng mga hindi naniwala kay Propeta Muhammad bilang pangungutya: 
“O ikaw na pinagpahayagan ng Quran! Katiyakang ikaw ay may kakulangan sa 
kaisipan! Bakit hindi mo dalhin sa amin ang mga anghel — kung ikaw ay totoo; — 
upang tumestigo sila na ang Allah ang Siyang tunay na nagpadala sa iyo?” 


8. At sinagot sila ng Allah (4%): “Walang pag-aalinlangan! Hindi Namin ibinababa 
ang mga anghel maliban sa pagpaparusang hindi maiaantala sa sinumang hindi 
naniwala, na kung kaya, kapag bumaba ang mga anghel upang magparusa ay hindi 
sila bibigyan ng kahit na kaunting palugit.” 


9. Walang pag-aalinlangan, Kami ang nagbaba ng Qur’an kay Propeta Muhammad at 
walang pag-aalinlangan na Kami rin ang patuloy na mangangalaga nito mula sa 
pagdaragdag o pagbabawas, o sa anumang kasiraan. 


10-11. At katiyakan, nagpadala Kami ng mga Sugo na nauna sa tyo, O Muhammad 
(8), tungo sa iba’t ibang bayan ng mga naunang tao, subali’t walang sinumang Sugo 
ang dumating sa kanila nang hindi nakatanggap ng pangungutya. 


At ito ay bilang pampalubag-loob kay Propeta Muhammad (#). Na kung anuman ang 
ginawa sa iyo ng mga ‘Mushrikun’ ay ganoon din ang ginawa sa mga nauna sa 1yo na 
mga Sugo. 


12-13. Kung paano Namin sinanhi sa kalooban ng mga kriminal mula sa mga 
naunang tao na sila ay lalabag sa pamamagitan ng pangungutya nila sa mga Sugo at 
pagpapasinungaling sa kanila, ay ganoon din Namin ginawa sa kalooban ng mga 
hindi naniwala mula sa iyong sambayanan, na sila ay naging masasama dahil sa 
kanilang pagtanggi sa Allah (4%) at pagpapasinungaling sa Kanyang Sugo, na hindi 
nila pinaniwalaan ang paalaala na ipinahayag sa iyo. 


At walang pag-aalinlangan, nakalipas na ang pangyayari na pagkawasak sa mga 
naunang tao na walang pananampalataya at katulad din sila (ng mga taga-Makkah na 


[546.] 


Sarah 15. Al-Hijr Juz (Bahagi) 14 (14 « 31) 15 ptt by ye 


walang pananampalataya),° na kung kaya, wawasakin din sila dahil sa kanilang 
pagpapasinungaling at pagtanggi. 


14-15. At kahit na buksan pa Namin para sa kanila na mga hindi naniwala na taga- 
Makkah ang mga pintuan ng kalangitan at patuloy sila na umakyat doon hanggang sa 
makita nila ang mga anghel, subali’t magkagayunpaman ay hindi pa rin sila 
maniniwala, at sasabihin nila: 


“Nilinlang lamang ang aming mga mata na iniisip namin na ang nakikita namin ay 
mga anghel, at walang nangyayari sa amin kundi naapektuhan lamang kami ng 
salamangka sa aming kaisipan na nagmula kay Muhammad (3).” 


**Ito ay patungkol sa mga walang pananampalataya noon. 


[547.] 


Sarah 15. Al-Hijr Juz (Bahagi) 14 (14 « 31 15 tay 


pellet (see 16. At bilang patunay sa Aming 


vere e247 


; Ounces Kal gcie a 1 
CMAN D ph KGS 
Gael DGS ENEDELS ai I 


ieee cast Alice 


Lhe idsiect bosleskas 5 9 Ke 


Coli honsBesiciea sc 
Sheed vr gpmec 


aay Ah) > |G 
Seas i Katt hos Ki 


be Stitt fSK0 ipyhe 


BB OS scciie au IE a 


SVE ES eon aS eS 


2 mi Sut 
BIS Ss si 


aie 2667 Bhege 


ee iene eae ae 


kapangyarihan: Katiyakan, nagsagawa 
Kami sa mababang kalangitan bilang 
lugar para sa mga dakilang bituin na 
kung saan doon namamalagi ang mga 
ito, at ang mga ito ay bilang gabay sa 
mga nanlalakbay (sa gabi) at pag-aalam 
sa mga panahon na tulad ng panahon ng 
tagtuyot at tagsagana, at pinalamutian 
Namin ang mga kalangitan ng mga 
bituin na makikita para sa sinumang 
magmamasid nito, at sa sinumang 
nagninilay-nilay hinggil dito upang 
mapagkunan ito ng aral. 


17. At ito rin ay proteksyon sa 
kalangitan mula sa lahat ng isinumpang 
‘Shaytan’ na inilayo sa awa ng Allah; 
nang sa gayon ay hindi sila makapunta 
roon. 


a SNES aes ee 
am 
so Z5 fice - 24, 


pees BOS 18. Maliban sa kanya (‘Shaytdn’) na 

4 ; paminsan-minsan ay nakananakaw ng 
mga salita na pinag-uusapan ng mga 
naninirahan sa kalangitan, pagkatapos siya (‘Shaytdn’) ay tinutugis ng isang bituin na 
nakasisilaw na ito ay parang apoy na nakasusunog (na tinatawag na bulalakaw). At 
maaaring maipaabot muna ng ‘Shaytdn’ sa kanyang kaibigan (na tao na tulad 
halimbawa ng manghuhula) ang ilan sa kanyang nanakaw (na impormasyon) bago 


siya tuluyang masunog noong nakasisilaw na liwanag. 





19. At pinalawak Namin ang kalupaan at naglagay Kami ng mga matatag na 
kabundukan upang ito ay hindi yumanig, at nagpatubo Kami mula rito ng iba’t ibang 
url ng mga pananim na kung saan ay itinakda ayon sa pangangailangan ng mga 
alipin. 


20. At nagkaloob Kami para sa inyo mula rito ng anumang pinagmumulan ng inyong 
ikabubuhay na tulad ng mga mina o mahahalagang bato at iba pa. At lumikha Kami 
para sa inyo ng inyong pamilya, mga tagapagsilbi at mga hayop na napapakinabangan 
ninyo, at ang kabuhayan ng mga ito ay hindi nagmumula sa inyo at hindi kayo ang 


[548.] 


Sarah 15. Al-Hijr Juz (Bahagi) 14 (14 « 31) 15 tt by pe 


nagkakaloob nito kundi ito ay mula sa Allah (4) para sa lahat ng Kanyang mga 
nilalang bilang Kanyang kagandahang-loob at pagpaparangal. 


21. At walang anumang bagay ang napapakinabangan ng mga alipin kundi ito ay nasa 
Aming lahat na nakaimbak, at hindi Kami nagbababa kundi ayon sa karapat-dapat na 
rami at sukat, batay sa kung papaano at kung ano ang Aming nais, at ang mga 
imbakan na ito ay Pagmamay-ari ng Allah (4) na ipinagkakaloob Niya sa sinuman na 
Kanyang nais at pinagkakaitan Niya ang sinuman na Kanyang nais, ayon sa Kanyang 
malawak na Awa at walang-hanggang Karunungan. 


22. At nagpadala Kami ng mga masaganang hangin na inilalagay sa ulap at ito ang 
nagdadala ng ulan, alabok, biyaya at kapakinabangan, at ibinaba Namin mula sa ulap 
na ito ang tubig, na ito ay inilaan upang ito ay inyong inumin at ang iba ay para sa 
inyong kalupaan at mga hayop na inaalagaan, at kailanman ay hindi ninyo kayang 
pangalagaan sa inyong mga imbakan, samantalang Kami ang nag-iimbak nito upang 
ito ay mapangalagaan, at hindi kayo ang nagmamay-ari ng mga panustos na ito. 


23. At katiyakan, Kami ang nagbibigay ng buhay sa anumang bagay na patay sa 
pamamagitan ng paglikha nito mula sa wala, at sinasanhi rin Namin na mamatay ang 
anumang may buhay kapag natapos na ang nakatakdang buhay nito, at Kami rin ang 
Nagmamay-ari ng lahat ng kalupaan at ang mga nasa ibabaw nito. 


24. At walang pag-aalinlangan, batid Namin ang mga naunang henerasyon sa inyo na 
mga nangamatay na simula pa lamang sa kapanahunan ni Adam, at walang pag- 
aalinlangan, batid Namin ang mga kasalukuyan ninyong henerasyon, at gayundin ang 
mga yaong darating pa hanggang sa Pagkabuhay na Mag-uli. 


25. At katiyakang titipunin sila ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha upang managot at 
magbayad. Katiyakan, Siya ang ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang 
pangangasiwa, na ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam at walang anuman ang naililihim 
sa Kanya. 


26. At katiyakan, nilikha Namin si Adam (s¢4!) mula sa pinatuyong luwad, na kapag 
ito ay tinuktok ay tumutunog ito, at ang pinatuyong luwad na ito ay mula sa alabok na 
kulay itim na nagbabago ang kulay at amoy nito dahil sa matagal nitong 
pagkakapanatili. 


27. At nilikha rin ang ama ng mga ‘Jinn’ na si Iblees (‘Shaytan’) bago pa likhain si 
Adam mula sa matinding init ng apoy na walang usok. 


[549.] 


Sarah 15. Al-Hijr Juz (Bahagi) 14 (14 « 31 15 tt by pe 


28. At banggitin mo sa kanila, O Muhammad (3), ang sinabi ng Allah (4) na iyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha sa mga anghel: “Kativakan, Ako ay lilikha ng tao na mula sa 
pinatuyong luwad, at ang pinatuyong luwad na ito ay mula sa itim na alabok na nag- 
iiba ang kulay.” 


29. “At kapag hinugis Ko na siya at binuo Ko na nang ganap ang kanyang anyo at 
naihinga Ko na sa kanya ang Aking Espiritu ay magpatirapa kayo sa kanya bilang 
paggalang at hindi pagsamba.” 


30-31. Nagpatirapa sa kanya ang lahat ng mga anghel bilang pagsunod nila sa 
kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at walang sinuman sa kanila ang tumanggi, subali’t 
si Iblees ay tumanggi na magpatirapa kay Adam na kasama (noon) ng mga anghel na 
nagpatirapa. 


[550.] 


Sirah 15. Al-Hijr 


32. Sinabi ng Allah (48) kay Iblees: “O 
Iblees! Ano ang dahilan ng hindi mo 
pagpapatirapa na kasama ng mga 
anghel?” 


33. Sinabi ni Iblees bilang pagpapakita 
ng pagmamataas at panibugho, “Hindi 
maaari sa akin na magpatirapa sa tao 
na ginawa Mo lamang mula sa 
pinatuyong luwad na_ itim na 
nagbabago ang kulay.” 


34-35. Sinabi ng Allah (4) sa kanya: 


Juz (Bahagi) 14 


(14 s+ 15 3! 8) pw 


ae eae 


EOIN oa 
won OSIRIS 
ete a 


soils Kosta olle56 

SHObeenaay 
ea ae 
AT AT GAS oka, m 


Nes PG AME MN Sa cg 
455 rae Siceryy 


$ itaieesactoval Si Ie 


“Lumabas ka mula sa Hardin, dahil 
katiyakang ikaw ay pinagkaitan ng 
lahat ng biyaya at _ katiyakang 
mananatili sa iyo ang Aking sumpa at € " 
pagkalayo mula sa_ Aking awa, S) nh vait 34 Sb BB Je hpadS Shes, 
hanggang sa Araw na bubuhayin na & Oé Gere recs Gaeees S fe 
mag-uli ang mga tao para sa ©) 7 Jz SALE a8 4 
Cie - Ses ats Sr GAs stein H iS 
e ae SS PESO MGS | y 
36. Sinabi ni Iblees: “O aking ‘Rabb’ © ae . 
na Tagapaglikha! Panatilihin Mo ako 
rito sa daigdig hanggang sa Araw na bubuhaying mag-uli ang Iyong mga alipin, na 
ito ay ang Araw ng Muling Pagkabuhay.” 


B Divides eri oi. ct 
2 AOE LE a eee tA Ged 2 
Sai te GHD pide aS | 





Ee SGA 2 KO Xe 


37-38. Sinabi ng Allah (4) sa kanya: “Katiyakan, ikaw ay kabilang sa mga inantala 
Ko ang kanilang kamatayan hanggang sa araw na mamamatay ang lahat ng mga 
nilikha pagkatapos ng pag-ihip ng unang trumpeta at hindi sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay.” Kaya, siya ay tinugunan tungo sa kahilingan na ito bilang dahan-dahan 
na pagpaparusa sa kanya na di niya namamalayan, upang siya ay manlinlang at 
maging ‘fitnah’ o pagsubok sa mga tao at mga ‘Jinn.’ 


39-40. Sinabi ni Iblees: “O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Dahil sa pagmali at 
pagligaw Mo sa akin ay aakitin ko ang mga angkan ni Adam sa mga kasalanan dito 
sa kalupaan, at ililigaw ko silang lahat mula sa Daan ng Patnubay, maliban sa mga 
alipin Mo na Iyong ginabayan at taos-puso sila sa pagsamba nang bukod-tangi sa 
Iyo, na sila ay hindi matutulad sa ibang mga nilikha Mo.” 


[551.] 


Sarah 15. Al-Hijr Juz (Bahagi) 14 (14 « 41) 15 tt by pe 


41-42. Sinabi ng Allah (8): “to ang Matuwid na Daan patungo sa Akin at sa 
Tahanan ng Aking Karangalan. Katiyakan, ang Aking mga alipin ay yaong taos-puso 
sa kanilang pagsamba at hindi kita bibigyan ng kakayahan na makuntrol ang 
kanilang mga puso para mailigaw sila mula sa Matuwid na Landas, subali’t ang 
kakayahan mo lamang ay sa mga yaon na sumunod sa iyo na mga naligaw na mga 
sumamba ng iba (bukod sa Allah) na naging sapat sa kanila ang pangangasiwa mo at 
pagsunod sa iyo na sa halip ay pagsunod sa Akin.” 


43-44. “At katiyakan, ang masidhing naglalagablab na apoy ang parusang nag- 
aabang kay Iblees at sa lahat ng kanyang mga tagasunod, na ito ay mayroong pitong 
pintuan na sa bawa’t pintuan ay may magkakahelerang pababa, na sa bawa’t pinto 
ay nakalaan sa bawa’t grupong sumunod kay Iblees batay sa antas ng kanilang 
masamang gawain.” 


45-48. “Katiyakan, ang mga yaong matatakutin sa Allah na umiwas sa lahat ng 
kasalanan at pagsamba ng iba bukod sa Allah, sila ay nasa mga Hardin at mga 
umaagos na ilog at sasabihin sa kanila: ‘Pumasok na kayo sa mga Hardin na ito 
nang mapayapa na ligtas sa anumang kasamaan at anumang kaparusahan.’ At inalis 
Namin sa kanilang mga kalooban ang panibugho at paglalaban-laban, na sila ay 
mamumuhay sa Hardin na mga nagmamahalang magkakapatid, na sila ay nakaupo 
sa mga magagarang supa (0 luklukan) na magkakaharap ang kanilang mga mukha 
bilang pagpapatuloy sa kanilang samahan at pagmamahalan, na hindi magaganap 
sa kanila ang anumang kapaguran, doon sila ay mananatili magpasawalang- 
hanggan.” 


49-51. Ipamalita mo sa Aking mga alipin, O Muhammad (2), na Ako ay katiyakang 
‘Al-Ghafour’ — ang Ganap na Mapagpatawad sa mga mananampalataya na nagsisisi, 
na ‘Ar-Raheem’ — ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila, at 
katiyakan ding ang Aking kaparusahan ay napakasidhi para sa mga _ hindi 
nagsipagsisi, at ipamalita mo sa kanila, O Muhammad (%), ang hinggil sa mga 
panauhin ni Ibrahim (s#2|) na mga anghel na sila ang mga yaong nagdala ng 
magandang balita na pagkakaroon ng anak na lalaki ni Ibrahim at sa pagkawasak ng 
sambayanan ni Lit. 


[552.] 


Sarah 15. Al-Hijr Juz (Bahagi) 14 (14 « 31 15 tl byw 


pease (8 52. Noong pumasok sila na mga anghel 
eae: : ; ? sa kanyang kinaroroonan na kanilang 
sinabi: “Salam!” (Kapayapaan!); at 
tinugunan sila ni Ibrahim ng 
kapayapaan din, pagkatapos ay nag- 
alok siya sa kanila ng pagkain at hindi 
sila kumain, na_ kanyang _ sinabi: 
“Katotohanan, natatakot kami sa inyo.” 






53. Sinabi ng mga anghel sa kanya: 
“Huwag kang matakot! Dahil ang 
pakay namin ay upang bigyan ka ng 
magandang balita na pagkakaroon ng 
sanggol na batang lalaki na maalam sa 


ACLS, Zee ~ : thi | [ 
é OaKs ie Deen” (o Relihiyon) na ito ay si 
ee tan ee es ee «Shag. 
Ks EsING BSES G gh tal, 
SARA ee A 7 pe2e® Bor? & of, x : : : AL: 
1 MS ATS os Esl 2s\9 > 54. Sinabi ni Ibrahim na namamangha 
208 9% wre 2 ote Ie ESF Ae uD i ORE | | | 
nasi iO cash - NES Ie sa balita: “Binabalitaan ninyo ako ng 
ade 8 Se eR AIC: I pagkakaroon ng anak na _lalaki, 
my . acetuliy! vo.> « e * shvie a"se iG 
Bly opr Se poe VPRO RY ones samantalang ako ay matanda na at 
Wail [2 gayundin ang aking asawa, kaya ano 


“te 2 AKA ae Ak 
4 Oo Miy~ ae sito, + 


NE 
oH 


> 


Daa =< ang dapat ninyong ibalita sa akin na 
magandang balita na _ kamangha- 


mangha?” 


55. Sinabi nila: “Binalitaan ka namin ng magandang balita na makatotohanan na 
ipinaalam sa amin ng Allah (&), na kung kaya, huwag kang pabilang sa mga 
nawalan na ng pag-asa na magkaroon ng anak.” 


56-57. Sinabi niya: “Walang sinuman ang nawawalan ng pag-asa sa awa ng kanyang 
‘Rabb’ maliban sa mga ligaw na malayo sa Daan ng Katotohanan.” Kanyang sinabi: 
“Ano ang napakahalagang pakay ninyo kung gayon, O mga Sugo, na inyong dala- 
dala mula sa Allah (&)?” 


58-60. Sinabi nila: “Katiyakan, ipinadala kami ng Allah (8) upang puksain ang 
sambayanan ni Lit na mga walang pananampalataya na mga ligaw maliban kay Lit 
at sa kanyang pamilya na mga mananampalataya na naniwala sa kanya, dahil hindi 
namin sila kailanman pupuksain at ipapahamak, at ililigtas namin silang lahat 


[553.] 


Sarah 15. Al-Hijr Juz (Bahagi) 14 (14 « 41 15 tt by pe 


maliban sa kanyang asawa na walang pananampalataya na pinagpasiyahan naming 
siya ay mamatay bilang parusa kasama ang ibang paparusahan. 


61-62. Nang dumating ang mga anghel na mga Sugo kay Lit, sinabi niya sa kanila: 
“Walang pag-aalinlangan, kayo ay hindi ko mga kakilala.” 


63-65. Kanilang sinabi: “Huwag kang matakot dahil kativakang dala-dala namin 
ang parusa na pinagdududahan ng iyong sambayanan at hindi nila pinaniniwalaan, 
at dala-dala namin ang katotohanan mula sa Allah (&&) at walang pag-aalinlangan 
na kami ay mga matatapat. Na kung kaya, lumikas ka at lumayo ka mula sa kanila na 
kasama ang ivong pamilya na mga naniwala paglipas ng ilang bahagi ng gabi, at 
maglakad ka na ikaw ang nasa likuran nila; upang walang sinuman ang maiwan sa 
kanila dahil kapag ito ay nangyari ay makakamtan niya ang parusa, at ingatan ninyo 
na mayroong lilingon sa inyo, at magmadali kayo tungo sa anumang ipinag-utos ng 
Allah (8%) sa inyo; upang kayo ay mapunta sa ligtas na lugar.” 


66. “At ipinahayag namin kay Lit na kativakang ang iyong sambayanan ay 
wawasakin lahat hanggang sa kahuli-hulihan nila, pagliwanag ng umaga. 


67. “At dumating ang mga tao mula sa lunsod ni Lit noong nalaman nila na mayroon 
siyang mga panauhin, na sila ay mga masasaya at nagdiriwang dahil sa kanyang 
mega bisita; upang sila ay mapasakanila at makagawa sila ng kahalayan.” 


68-69. Sinabi sa kanila ni Lat (s¢8\): “Katiyakan, sila ay aking mga panauhin na nasa 
ilalin ng aking pangangalaga, na kung kaya, huwag ninyo akong ipahiya, at 
katakutan ninyo ang parusa ng Allah (8) na huwag ninyo silang panghimasukan, 
dahil ang paglapastangan sa kanila bilang aking mga panauhin ay pagpapahiya sa 
akin.” 


70. Sabi ng kanyang sambayanan: “Hindi ba pinagbawalan ka namin na magkaroon 


ng panauhin na kahit na sinuman sa mga tao; dahil nais naming gumawa sa sinuman 
sa kanila ng kahalayan?” 


[554.] 


Sirah 15. Al-Hijr 


71. Sinabi ni Lit (#¢8)) sa kanila: “Jto 
ang aking mga anak na kababaihan, 
pakasalan ninyo sila kung nais ninyo 
na mapagbigyan ang inyong mga 
pagnanasa, at nararapat na sapat na 
sa inyo ang inyong mga asawang 
kababaihan, at huwag kayong gumawa 
ng anumang ipinagbabawal sa inyo ng 
Allah (8) sa  pamamagitan ng 
pagsagawa ng kahalayan sa kapwa 
ninyo kalalakihan.” 


72-73. Sumusumpa ang Allah (4) na 
Tagapaglikha sa sinuman na Kanyang 
nais mula sa Kanyang nilikha, subali’t 
ang mga nilikha ay hindi sila maaaring 
manumpa kundi sa Pangalan lamang ng 
Allah (&), at katiyakan, sumusumpa 


Juz (Bahagi) 14 


sa 5, 


| ae “A 


i o Cn BV ESAS YY Cee ay 


COS oh 7979S 
5 ensepalGal OS leg Ge 


(14 s+! 


DE PNOOE: KDE LIED SIG XS g 
G “s 

paD inset e oa KS 

Cae Bes nonad ga aer % sgt 2 

Nec) 


si Dae ase 
ie MN SID nA IED va ine ale’ 


YUL - 


eae fecre 


CALS GS ot CU 
f A\7 oar ee 77 es 
aor sti 


& B2774, 7 ABs Poa en ber 


5 rebel Edirol 2 
8 os Kiegesoge sical 
3 A ees NG escancec; fe 
3 ADS IA Ag esas es 


sete fer Crete raed 


e ANSE aes aD wiowi ee 


A 7er 


1S r+! 5) 


ang Allah (3s) sa buhay ni Propeta ©) 24:4 Pagleat JAE Sasi 
Muhammad (#) bilang pagpaparangal “| . me a 

sa kanya. Walang pag-aalinlangan, ang © — HOanee wt lege SAY 
sambayanan ni Lit ay nasa matinding S ces a sich iS 
kahibangan at gumagala nang bulag, na = Wun ean 
patuloy sila hanggang dumating sa 

kanila ang ‘As-Sayhah’ (nakabibinging ingay ng kidlat) sa oras ng pagsikat ng araw 
bilang kaparusahan sa kanila. 





74. At binaligtad Namin ang kanilang bayan na ang ibabaw nito ay napunta sa ilalim 
at pinaulanan Namin sila ng mga bato na mula sa mga matitigas na mga luwad na 
matindi sa pagiging katigasan nito. 


75-77. At katiyakan, ang anumang dumating sa kanilang parusa ay bilang pagpapayo 
sa mga nakasaksi na nakakakuha ng aral, at katotohanan na ang kanilang bayan ay 
nasa daanan na patuloy na nakikita ng mga dumaraan na mga manlalakbay. Walang 
pag-aalinlangan, sa pagpuksa Namin sa kanila ay katiyakang isang matibay na 
palatandaan para sa mga naniwala. 


78-79. At katiyakan, ang sambayanan na nanirahan sa lunsod ng ‘Ayka’ (maraming 


puno na magkakatabi) na ito ang sambayanan ni Shu‘ayb, na gumawa ng mga 
kasamaan na dinaya nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng paglabag sa 


[555.] 


Sirah 15. Al-Hijr Juz (Bahagi) 14 (14 « 41) 15 tt by pe 


Allah (%) at sa kagalang-galang na Sugo na ipinadala sa kanila, ay ginantihan Namin 
sila ng paglindol, at parusa sa araw sa pamamagitan ng pagpapadala sa kanila ng 
maitim na ulap na nagtataglay ng apoy na iniulan sa kanila. At katiyakan, ang tirahan 
ng sambayanan ni Lit at ni Shu‘ayb ay nasa kilalang daan na dinaraanan ng mga tao 
sa kanilang paglalakbay upang maging aral sa kanila. 


80. At katiyakan, pinasinungalingan ng mga nanirahan sa lambak ng ‘Hijr’ 
(mababatong bundok na may mga kuweba) si Saleh (#¢8\), na yaon ay si Thamoud at 
ang kanyang sambayanan, na kung kaya, dahil dito ay pinasinungalingan nila ang 
lahat ng mga Sugo; dahil sinuman ang hindi naniwala sa isang Sugo ay 
nangangahulugan ng pagpapasinungaling sa lahat ng Propeta, dahil silang lahat ay 
iisa lamang ang kanilang Relihiyon. 


81. At ipinagkaloob Namin sa sambayanan ni Saleh ang Aming mga palatandaan na 
nagpapatunay sa katotohanan na dala-dala ni Saleh sa kanila, at kabilang (sa 
palatandaang) ito ay ang kamelyong babae subali’t ito ay hindi naging aral sa kanila, 
dahil nagpatuloy pa rin sila sa paglayo at pagtanggi. 


82. At ugali nila na ukitin ang mga bundok upang ito ay gawin nilang mga tahanan, at 
tinitiyak nila na sila ay ligtas, na ito ay hindi babagsak sa kanila 0 masisira. 


83-84. At pinarusahan Ko sila sa pamamagitan ng nakabibinging parusa sa oras ng 
umaga na ito ay ang yaong pinakamaagang-maaga, at kailanman ay hindi sila 
nailigtas sa parusa ng Allah (4), ng kanilang mga kayamanan at ng mga bundok na 
ginawa nilang panangga at sa kung anuman na ipinagkaloob sa kanila na lakas at 
kapangyarihan. 


85. At hindi Namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan at ang mga nasa pagitan 
nito kundi bilang katotohanan, na ang dalawang ito ay katibayan sa pagiging ganap 
ng Tagapaglikha nito at sa Kanyang Kapangyarihan, na walang sinuman ang may 
karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi Siya na Bukod-Tangi at walang 
sinuman ang Kanyang katambal. At katiyakan, ang Oras ng pagkagunaw ng daigdig 
ay walang pag-aalinlangan na mangyayari; na katiyakang ipagkakaloob sa bawa’t isa 
ang bunga ng kanyang ginawa, na kung kaya, patawarin mo na, O Muhammad (38), 
ang mga walang pananampalataya ng magiliw na pagpapatawad. 


86. Katiyakan, ang Allah (4) na iyong ‘Rabb’ ang Siyang ‘Al-Khallaqul “Aleem’ — 
ang Pinakadakilang Tagapaglikha na Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay, na 
walang anumang bagay dito sa kalupaan at sa kalangitan ang makagagapi sa Kanya at 
walang anumang bagay ang naililihim sa Kanya. 


[556.] 


Sarah 15. Al-Hijr Juz (Bahagi) 14 (14 « 31 15 tt by pe 


87. Katiyakan, ipinagkaloob Namin sa iyo, O Muhammad (#), ang pambungad ng 
Qur’an, na pitong talata, na patuloy na inuulit-ulit ang pagbibigkas nito sa tuwing 
‘Salah’ at ipinagkaloob Namin sa iyo ang Dakilang Qur’4an. 


88. Huwag mong pagtuunan ng pansin at asamin ang mararangyang bagay na 
ipinalasap Namin sa mga walang pananampalataya bilang pansamantalang kasiyahan 
dito sa daigdig, at huwag mong ikalungkot ang kanilang paglabag, at magpakumbaba 
ka sa mga mananampalataya na naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo. 


89-90. At sabihin mo: “Katiyakan, ako ay isang malinaw na tagapagbabala na 
naghahayag ng patnubay sa mga tao tungo sa paniniwala sa Allah (8) na Siyang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang, at binabalaan ko kayo, upang 
hindi kayo maparusahan, na katulad ng iginawad na parusa sa mga yaong hinati nila 
ang Quran, na pinaniwalaan nila ang isang bahagi nito at nilabag naman ang isang 
bahagi, na sila ay ang yaong mga Hudyo, mga Kristiyano at iba pa.” 


[557] 


Sirah 15. Al-Hijr 


91. At sila ang mga yaong pinagbaha- 
bahagi nila ang Qur’an na mayroon sa 
kanilang nagsasabi: “Na ito ay ‘Sihr’ 
(salamangka), panggagayuma_ at 
mayroon pang nagsasabi sa kanila ng 
iba bukod dito upang maharangan nila 
ang mga tao mula sa patnubay at 
mailalayo nila patungo sa anumang 
kanilang sariling pagnanasa.” 


92-93. Sumusumpa Ako sa_iyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, walang pag- 
aalinlangan na papananagutin Namin 
silang lahat sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay, at papagbabayarin Namin 
silang lahat dahil sa kanilang ginawang 
pagbabaha-bahagi sa Kabanal-banalan 
na Qur’an, dahil sa kanilang mga 
kasinungalingan, at sa _ kanilang 
pagbabago at pagpapalit na ginawa sa 
kahulugan nito, at sa iba pa na kanilang 
ginawa na katulad ng pagsamba sa mga 


Juz (Bahagi) 14 


(14 « 31 
ais’ see 
S CES VEO oS PYEING G RYLEING g i 


A Kang 4\) ean 1 eh 
1 mo Anat 3 


= PPPOE D sal 8 


heed LD 


9 NO a guess 


ef 427474 AOL G47" Ae 


a RB Qa tio a aiwhaeete 7 
B SHse eas Myale B5S Gace 4 Sols raf 
Sassi B 


“b> ohote 


OME zsh 


easly oo 


Seen ens LAN eset He oAKn.% 


OEE SS LES i ast AR 
- St a de aed ie 
eslecs KS a NK AIS ~OR 


wns 


y EME Des IMI Hi es 
Lo oe BAe nae GLe ‘es 
S ED POS MG Gs el ZENG 


Dinan ei sal 5 “el Spaab5coyl rs 


Ab vece 


ne cA Atel oe Kee 
% fe Ae AS, AAA 'e 
; 3 eeeeousesp Ss 2 


Rove 


1S r+! 8) 


¢ Deki naa 5D ‘ 


REDE KO ERE DRCOG CO COKE DOM 





diyus-diyusan at pagsagawa ng mga 
kasalanan. Ang mga talatang ito ay 
bilang pananakot sa kanila at babala mula sa pagsagawa nila ng mga ganitong 
karumal-dumal na gawain. 


94. Na kung kaya, isagawa mo nang lantaran ang pagpapalaganap ng katotohanan na 
ipinag-utos ng Allah (4) sa iyo, at pabayaan mo ang mga ‘Mushrikin’ na nagnanais 
na ilayo ka mula sa mga palatandaan ng Allah dahil katiyakang ipinagtanggol ka ng 
Allah (48) mula sa anuman na kanilang mga sinasabi. 


95-96. Katiyakan, sapat na ang Aming pangangalaga sa iyo upang ikaw ay makaligtas 
sa mga nangungutya at nanlalait mula sa mga pinuno ng Quraysh na sumasamba ng 
iba bilang pagtatambal sa pagsamba sa Allah, na tulad ng mga rebulto at iba pa, at 
walang pag-aalinlangan, mababatid nila ang bunga ng kanilang ginawa rito sa daigdig 
at sa Kabilang-Buhay. 


97. At walang pag-aalinlangan, batid Namin ang paninikip ng iyong dibdib, O 


Muhammad (#), dahil sa sinasabi ng mga walang pananampalataya hinggil sa iyo at 
sa lyong pamamahayag ng katotohanan. 


[558.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1) 16 Jodi 8) 5 


98. Na kung kaya, ituon mo ang iyong sarili sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa oras 
ng paninikip ng iyong dibdib sa pamamagitan ng pagpupuri at pagluluwalhati bilang 
pasasalamat sa Kanya, at ibilang mo ang tyong sarili sa mga nagsasagawa ng ‘Salah’ 
nang alang-alang sa Allah (4), na sumasamba sa Kanya nang bukod-tangi, at sapat 
na ito sa anumang ikinalulungkot mo. 


99. At magpatuloy ka sa iyong pagsamba sa tyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, habang 
ikaw ay nabubuhay hanggang dumating sa iyo ang katiyakan, na ito ay ang 
kamatayan. At sinunod ng Sugo ng Allah ang utos ng kanyang ‘Rabb,’ na kung kaya, 
siya ay patuloy sa pagsusumamo sa pagsamba sa Kanya, hanggang sa dumating sa 
kanya ang katiyakan na kamatayan mula sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


16 fous 4 a3 
XVI - Sarat An-Nahl 
[Kabanata An-Nahl — Ang mga Bubuyog] 
asl) Caml atl aan 
[Bismillahir Rahmanir Raheem] 


Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


1. Malapit na ang pagdating ng Oras ng pagkagunaw ng daigdig at ang 
pinagpasiyahan ng Allah (4) na parusahan kayo — O kayo na mga walang 
pananampalataya — na kung kaya, huwag ninyong madaliin ang parusa na dumating 
sa inyo upang kutyain lamang ang ipinadalang Sugo na siyang nagbigay ng babala sa 
inyo. Luwalhati at Napakadakila ng Allah (4) na Siya ay ligtas at malayo sa 
anumang ginawa nilang pagtatambal at sa kanilang mga sinambang iba. 


2. Nagpababa ang Allah (4) ng mga anghel na may kasamang Rebelasyon bilang 
Kanyang Kautusan para sa sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin na 
mga Sugo: “Upang balaan nila ang mga tao na lumayo mula sa pagsasagawa ng 
‘Shirk,’ na walang pag-aalinlangan na walang sinuman ang bukod-tangi na may 
karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi Ako, na kung kaya, katakutan ninyo 
Ako, sa pamamagitan ng pagsasagawa sa Aking mga ipinag-uutos at pagsamba sa 
Akin nang bukod-tangi at taimtim.” 


3. Nilikha ng Allah (4) ang mga kalangitan at kalupaan bilang katotohanan; upang 
maging katibayan ang dalawang ito sa mga alipin sa Kadakilaan ng Tagapaglikha 
nito, at walang pag-aalinlangan, Siya lamang ang Bukod-Tangi na karapat-dapat 
sambahin, Luwalhati sa Allah (3) na Kataas-Taasan na Malaya at Napakadakila sa 
anuman na kanilang ginawang pagtatambal. 


[559.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1) 16 Jodi 8) 50 


4. Nilikha ng Allah (3) ang tao mula sa ‘Nutfah’ — isang lusaw na bagay na walang 
halaga (nagsamang mga patak ng semilya ng lalaki at babae pagkatapos ng 
pagtatalik), pagkatapos ay pagmasdan, ang parehong tao ring ito ang siyang naging 
lantarang kaaway, noong siya ay lumakas ay nagmataas siya, at naging matindi ang 
kanyang pagsalungat at pakikipagtalo sa Kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa 
pamamagitan ng pagtanggi sa Pagkabuhay na Mag-uli at iba pa, na kanyang sinabi: 
“Sino ang makapagbibigay ng buhay sa buto kapag ito ay nadurog na?” At 
nakalimutan niyang ang Allah (4) ang Siyang lumikha sa kanya mula sa wala. 


5. At ang mga hayop na tulad ng kamelyo, baka at kambing ay nilikha ng Allah (4%) 
para sa inyo, O kayong mga tao! At ginawa Niya ang mga balahibo nito bilang 
panlaban sa lamig, at iba pang mga kapakinabangan na tulad ng gatas at balat nito, at 
nasasakyan din ang ilan sa mga ito, at mayroon din sa mga ito ang maaaring kainin. 


6. At mayroong palamuti para sa inyo sa mga ito, na nasisiyahan kayo kapag nakikita 


ninyo ang mga ito na iniuuwi na sa inyong mga tahanan sa hapon, at ganoon din sa 
oras na ito ay palalabasin sa umaga tungo sa pastulan. 


[560.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 «1 16 Jodi 8) 50 


ease ey 7. At dinadala ng mga hayop na ito ang 

XS mga mabibigat na kagamitan tungo sa 
mga malalayong bayan na hindi ninyo 
basta-basta nararating nang hindi muna 
kayo maghihirap nang labis. 
Katotohanan, ang inyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha ang ‘Raouf’ — Punung- 
Puno ng Kabutihan, na ‘Raheem’ — 
Napakamaawain at  Ganap na 
Mapagmahal sa inyo, noong ginawa 
Niya na maging madali para sa inyo na 
makamtan ang anuman na _ inyong 
pangangailangan, samakatuwid, para 
lamang sa Kanya ang papuri at 
pasasalamat. 






















“ 
ee 


* 3 Pidtas 4 77 4 od 4, <2% Cs 

SVs NS SGI SNS | 
5 Af tte 7 reap rei 72 ok fay ei Sire ree 
Sls, Scat S Rj 9) SS ley ie 





Baio Lass & 
By ELIAS IAD cual 
A MEL Oa A uae 
By Ss SAG FI Ele 
YD SpE ALIA HTS 
Bp) Aa ab aS I 
BO aay oa 
) SUE NG Ia 
Bl iO EL Ais B 
BASS GAS e ty Sis 
Bos sce Sig eibis & 


5 eas 
oS Op ey can 


<7 
s 


8. Nilikha Niya ang mga kabayo, ang 
mga buriko at ang mga mola upang ito 
ay masakyan ninyo, at bilang palamuti 
ninyo. At lumilikha Siya para sa inyo 
ng iba pang mga uri ng sasakyan na 
hindi pa ninyo alam; upang mapalakas 
ang inyong mga _ paniniwala at 
magpasalamat sa Kanya. 





E - Fm e y =< 
Cees CPE ss 


9. At para sa Allah (4) ang tungkulin na ipaliwanag sa inyo ang Matuwid na Landas 
upang gabayan kayo, na ito ay ang Islam. Subali’t may mga landas na lihis na hindi 
nagdudulot ng gabay, na ito ay ang lahat ng bagay na labag sa Islam, iba’t-ibang 
paniniwala at relihiyon na gawa ng tao. At kung gugustuhin lamang ng Allah (4) ay 
gagabayan kayong lahat tungo sa Tamang Paniniwala. 


10. Siya ang nagbaba para sa inyo mula sa ulap ng tubig-ulan, at mula rito ay 
nagmumula ang inyong tubig na iniinom, at sa pamamagitan din nito ay pinasisibol 
Niya ang mga puno at mga pananim upang gawin ninyong pastulan sa inyong mga 
hayop, at ito ay nagdudulot sa inyo ng kapakinabangan. 


11. At pinasisibol Niya para sa inyo mula sa kalupaan sa pamamagitan ng uri ng tubig 
na ito ang iba’t ibang pananim, at pinasisibol din Niya ang mga ‘zayton,’ mga puno 
ng palmera ng ‘thamr’ at mga ubas, at gayundin ang lahat ng uri ng mga bunga at 
prutas. Katiyakan, sa pamamagitan ng pagpapasibol ng mga bagay na ito ay 


[561.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 «+1 16 Jodi 8) 5 


ipinapakita ang malinaw na palatandaan na nagbibigay ng aral sa mga tao na nag- 
lisip. 


12. At ginawa Niya para sa inyong kapakinabangan ang gabi upang kayo ay 
makapagpahinga, at ang araw naman ay para sa inyong paghahanap-buhay, at ginawa 
rin Niya na kapaki-pakinabang sa inyo ang liwanag ng araw, at gayundin ang buwan 
upang sa pamamagitan nito ay malaman ninyo ang taon at panahon, at iba pa na mga 
kapakinabangan, gayundin ang mga bituin sa kalangitan ay nilikha ng Allah (4) para 
sa inyo upang malaman ninyo ang mga panahon, at pinapahinog nito ang mga bunga 
at mga pananim, at bilang gabay din sa kadiliman. Katotohanan, sa ganitong paglikha 
ay mga malilinaw na mga katibayan sa mga taong nag-iisip hinggil sa mga katibayan 
at palatandaan ng Allah (48). 


13. At ang anuman na nilikha Niya para sa kapakinabangan ninyo rito sa kalupaan na 
mga hayop, mga bunga at mga minahan, at iba pa na mga magkakaiba ang kulay at 
kapakinabangan. Katiyakan, sa pamamagitan ng paglikha ng mga ito at sa 
pagkakaroon nito ng iba’t ibang kulay at mga kapakinabangan ay walang pag- 
aalinlangan na nakapagbibigay ito ng aral sa mga taong umiintindi ng mga pagpapayo 
at alam nila na sa pagkakaroon ng kapakinabangan ng mga bagay na ito ay mga 
palatandaan sa Kaisahan ng Allah (4) na Siyang karapat-dapat lamang na sambahin. 


14. At Siya ang lumikha para sa inyo ng karagatan; upang makakain kayo mula sa 
anumang mga nahuhuli o nakukuha ninyo rito na katulad ng mga isda at mga 
sariwang laman, at nakakakuha rin kayo mula rito ng inyong mga ginagamit bilang 
mga palamuti na tulad ng perlas, at nakikita ninyo ang mga malalaking sasakyang- 
pandagat na lumalayag sa ibabaw nito na pumaparoon at pumaparito, at sinasakyan 
ninyo upang kayo ay makapaghanap ng kabuhayan sa pamamagitan ng 
pangangalakal, na sa pamamagitan nito ay kumikita kayo, at baka sakaling tumanaw 
kayo ng utang na loob sa mga dakilang biyaya ng Allah (4) sa inyo, na kayo ay hindi 
sasamba ng iba. 


[562.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s 1 16 Jodi 8) 


15. At itinalusok Niya sa kalupaan ang a CEA 
mga malalaking bundok upang ito ay i ETDS IE DS TE PETE DES 
hindi yumanig sa inyo, at lumikha Siya 

rito ng mga ilog (sa pagitan ng mga 
bundok); upang kayo ay makainom 
mula rito, at iginawa rin kayo ng mga 
daanan sa pagitan nito; upang matunton 
ninyo ang lugar na kung saan nais 
ninyong tumungo. 


















31 SO25G fr od - 


iA imi AMS 
B skeh aia Doky eal i 
5 SQEr a SSASET SS. PO GIOR es a I 


- GPITS 4 ste Px 
oi Or ad NS fcasiate Aah S ie 
| see 4 baer 
fa) MEE Ro eere ema aay 
e Bosepe ec 7 Bher og 


GS eG (@ 
“I Sci © ales a be hs 


‘8 OSH BH 
seu Sigs ols aps calt c 
|: SPI Jacsccictsi® 
5 SSM ALOK ANZ ii 
gS, TIO asta : 
» he BIA cAisk 4 


BQ ilicGlena@ asic on 
v 47677 I 7PdSS tA 


Ra ple Bel is GE ih 3 
Qswsitin aS S 
oye esecl 25 A402 se 


ee De 


16. Lumikha rin Siya rito sa kalupaan 
ng mga tanda upang maging gabay 
ninyo sa inyong paglalakbay sa araw, 
na katulad din ng paglikha Niya ng 
mga bituin bilang gabay ninyo sa 
inyong paglalakbay sa gabi. 


17. Kung gayon, ituturing ba ninyo 
ang Allah (4) na Siyang Lumikha ng 
lahat ng ito, bilang kapantay sa mga 
diyus-diyusan na inaangkin ninyo na 
walang anumang nilikha, kinakailangan 
bang ipantay ninyo sa karapatan ng 
Allah (4) na Tagapaglikha ang iba na 
sinasamba ninyo bukod sa Kanya, na walang anumang nilikha na kahit na ano? Hindi 
ba ninyo naisip ang kadakilaan ng Allah (3%) upang Siya lamang ang bukod-tangi 
ninyong sambahin? 





XE De SCD 








18. At kahit na anupamang pagsisikap ang gawin ninyo na bilangin ang lahat ng mga 
biyaya at kagandahang-loob ng Allah (&) sa inyo, kailanman ay hindi kayo 
magkakaroon ng kakayahan na mabilang ang mga ito; dahil sa napakarami at iba’t 
ibang uri nito. Katotohanan, ang Allah (8) ang ‘Ghafour’ — Ganap na 
Mapagpatawad sa inyo, na ‘Raheem’ - Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal; na 
kung kaya, pinatatawad Niya ang inyong pagkukulang dahil sa inyong pasasalamat sa 
Kanyang mga biyaya, na kung kaya, hindi Niya ito pinuputol (ang biyaya Niya sa 
inyo) dahil lamang sa inyong pagkukulang at hindi Niya minamadali ang parusa sa 
inyo. 


19. Ang Allah (4) ang Siyang Ganap na Nakaaalam sa lahat ng inyong ginagawa, 


kinikimkim man ninyo ito sa inyong mga sarili o inilalantad ninyo sa iba, at 
katiyakan na kayo ay gagantihan para rito. 


[563.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1 16 Jodi 8) 50 


20. At ang mga diyus-diyusan na sinasamba ng mga ‘Mushriktin’ — naglalagay ng 
katambal sa pagsamba sa Allah 0 sumasamba ng iba bukod sa Allah — kailanman ay 
hindi makalilikha ang mga ito ng kahit na ano at kahit na gaano pa ito kaliit, dahil ang 
mga ito ay inimbento (o haka-haka) lamang na ginawa ng mga walang 
pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang mga kamay, na kung kaya, paano nila 
ito nasasamba? 


21. Lahat ng mga ito ay mga bagay na walang buhay at hindi nakakaramdam ni 
nakaaalam ng oras kung kailan bubuhayin na mag-uli ng Allah (4%) ang sumasamba 
sa kanila, at ito ay kasama nila sa gagawing pagtapon sa kanilang lahat sa Impiyerno 
sa Araw ng Muling Pagkabuhay. 


22. Ang inyong ‘i/ah’ — ang diyos na sinasamba o bukod-tanging may karapatan at 
karapat-dapat lamang na sambahin ay ang Allah (4%) na Nag-iisa, na kung kaya, ang 
mga yaong hindi naniwala sa Araw ng Muling Pagkabuhay, ang kanilang mga puso 
ay tumanggi sa Kaisahan ng Allah (4%); dahil hindi sila natatakot sa Kanyang parusa, 
at sila ay nagmamataas sa pamamagitan ng pagtanggi sa katotohanan at pagsamba sa 
Kaisahan ng Allah (48). 


23. Katiyakan, ang Allah (4) ang Ganap na Nakaaalam kung ano ang kanilang 
inililihim na mga paniniwala, mga salita at mga gawain, at kung anuman ang 
kanilang inilalantad, at sila ay papagbabayarin para rito. Katiyakan, ang Allah (4) na 
Kataas-Taasan ay hindi nagmamahal sa mga nagmamataas na tumanggi sa pagsamba 
at pagsunod sa Kanya, at walang pag-aalinlangan, sila ay papagbabayarin. 


24. At kapag tinanong sila na mga nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allah, 
hinggil sa pagpapahayag kay Propeta Muhammad (#8), kanilang sasabihin bilang 
pagsisinungaling at pagbibintang: “Wala sivang dala-dala kundi mga kuwento 
lamang ng mga naunang tao at ang mga kasinungalingan nito.” 


25. Walang pag-aalinlangan, ang magiging parusa sa kanila ay pagpapataw sa lahat 
ng kaparusahan na kanilang ginawa sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at ito ay hindi 
patatawarin sa kanila, at ipapataw din sa kanila ang mga kasalanan ng mga yaong 
tumanggi na iniligaw nila dahil sa kamangmangan na inilayo nila nang ganap sa 
Islam, at walang anumang kabawasan ang magaganap sa kaparusahang ito. Walang 
pag-aalinlangan, napakasama ang kaparusahan na igagawad sa kanila! 


26. Katiyakan, nagpakana ang mga walang pananampalataya na mga nauna sa mga 
ito ng mga pakana laban sa kanilang mga Sugo at sa kung anuman na kanilang dala- 
dalang pag-aakay tungo sa katotohanan, subali’t winasak ng Allah (%) ang 
pinakapundasyon ng kanilang gusali at bumagsak sa kanilang ulunan ang bubungan 
nito, at dumating sa kanila ang pagkawasak sa lugar na inaasahan nilang sila ay ligtas, 
dahil ito ay hindi nila inaasahang darating sa kanila. 


[564.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 «1 16 Jodi 8) 5 


EBs = 27-28. Pagkatapos sa Araw ng Muling 
; ; DEVO Pagkabuhay ay ipapahiya sila ng Allah 
oe rape a4 "ie (48) sa pamamagitan ng pagpaparusa at 


a ? Kes : ee 
cas es = *™ pagpapahamak sa kanila, at sasabihin sa 


& ©. kanila: “Nasaan na ang mga itinambal 
= Kae ESO sce «, ninyo sa Akin na mga diyus-diyusan 
3 Se ee Ste Ser iit weal cab  upang mapangalagaan kayo sa 
Bee es HALAS SAE & 2 cez,  kaparusahan, dahil sa kinalaban ninyo 
oS ed Nye SbRD opts SESE eaalo} > ang mga Propeta at ang mga 
2 be QaKiacws “2 mananampalataya, na kung kaya, ang 
oS PSM NESE Tubesteut S pakikipaglaban ninyo sa kanila ang 
etic ce oak. Sse B in cad raf naging sanhi ng mga ito?” 


Ss eel SSH, ce Gals i 
By GaP map goee S [F Sinabi ng kanilang mga paham at mga 


i“ 


2 ED ~ sie ewe 55h — ™, relihiyoso sa kanila: “Walang pag- 


es) preere: . 
ie esa seo wher 4 acd aalinlangan, ang kapahamakan at 
= oe ipa ple Ssyee tse oo. © kaparusahan sa Araw na ito ay para sa 
es sea s\est YS reo ek ©} mga hindi naniwala sa Allah at sa 
ae iz % he ons Ic5 set MALS  Kanyang mga Sugo,” na sila ang mga 
os ved R FA <eace fe yaong hahablutin ng mga anghel ang 
4 HAS ivy) sya 3 5\\ sla - » We 6 
— See siail kanilang mga kaluluwa sa oras ng 


pibes\ese 


aca Weide — |@ kanilang kamatayan habang gumagawa 


egen 


> 


i sila ng kamalian sa kanilang mga sarili 

sa pamamagitan ng paglabag sa Allah, 

subali’t sumuko rin sila sa Allah (4%) noong nakita na nila ang kamatayan at itinanggi 

nila ang anuman na sinasamba nila bukod sa Allah, at kanilang sinabi: “Hindi kami 

gumawa ng kahit na anumang kasalanan,” at sasabihin naman sa_kanila: 

“Nagsinungaling kayo, dahil katotohanang gumawa kayo ng kasalanan, walang pag- 

aalinlangan, ang Allah (8%) ang Siyang Ganap na Nakaaalam sa lahat ng mga 
gawain ninyo at kayo ay gagantihan para rito. 





29. “Na kung kaya, magsipasok kayo sa mga pintuan ng Impiyerno, na hindi na kayo 
makalalabas pa rito magpakailanman, at ito ay napakasama na magiging tirahan ng 
mga yaong nagmataas at tumanggi sa paniniwala sa Allah at sa bukod-tanging 
pagsamba lamang sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kagustuhan.” 


30. At kapag sinabi sa mga mananampalataya na mga natatakot sa Allah: “Ano ang 
ipinahayag ng Allah (4) sa Propeta na si Muhammad (%)?” Sinabi_ nila: 
“Nagpahayag ang Allah (&%) sa kanya ng kabutihan at gabay.” Na kung kaya, para 
sa mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo rito sa buhay sa daigdig, at naghikayat 


[565.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 «+1 16 Jodi 8) 50 


sa mga alipin ng Allah tungo sa Tamang Paniniwala at pagsagawa ng mabuti, ay 
dakilang karangalan na tagumpay, pangingibabaw dito sa daigdig at masaganang 
biyaya; at sa Kabilang-Buhay naman para sa kanila ay biyaya at dakilang gantimpala 
na higit pa kaysa anuman na kanilang nakamtan dito sa daigdig, at samakatuwid, 
napakaganda ang tahanan ng mga matatakutin sa Allah sa Kabilang-Buhay. 


31-32. Mga Hardin ang kanilang tutuluyan, na sila ay doon mananatili, na sila ay 
hindi na lalabas pa roon magpakailanman, na kung saan ay may mga ilog na umaagos 
sa ilalim ng mga puno at mga palasyo nito, na ang para sa kanila roon ay ang bawa’t 
anumang nanaisin ng kanilang mga sarili, at ang ganitong magandang gantimpala ay 
inihahandog ng Allah (4) sa mga natatakot sa Kanya na mga yaong kinuha ng mga 
anghel ang kanilang kaluluwa samantalang ang kanilang mga kalooban ay malilinis 
mula sa anumang di-paniniwala sa Allah, at sasabihin sa kanila ng mga anghel: 
““Salamun ~alaykum (kapayapaan ay sumainyo)! Bukod-tanging pagbati para sa inyo 
at kaligtasan sa lahat ng kapahamakan. Magsipasok na kayo sa ‘Al-Jannah’ dahil sa 
inyong mga nagawa na paniniwala sa Allah (&&) at pagpapasailalim sa Kanyang 
kagustuhan.” 


33. Wala bang inaabangan ang mga walang pananampalataya na mga ‘Mushrikin’ — 
naglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah 0 sumasamba ng iba bukod sa Allah — 
kundi ang pagdating ng mga anghel; upang kunin ang kanilang mga kaluluwa habang 
sila ay nasa malinaw na pagtanggi sa Allah, o di kaya ay darating sa kanila ang utos 
ng Allah (4) na biglaang pagpaparusa sa kanila at sila ay pupuksain? At kung paano 
sila tumanggi ay ganoon din tumanggi ang mga walang pananampalataya na nauna sa 
kanila at pinuksa sila ng Allah (&). At hindi sila dinaya ng Allah (4) sa 
pamamagitan ng pagpuksa at pagbaba ng kaparusahan sa kanila, kundi sila mismo 
ang nang-api sa kanilang mga sarili dahil sila ang naglagay nito sa kapahamakan at 
kaparusahan. 


34. At dumating sa kanila ang parusa dahil sa kanilang mga kasalanan na nagawa at 
winasak sila nang lubusan dahil sa kinagawian nila na pangungutya. 


[566.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s 1 16 Jodi 8) 


35. At sinabi ng mga walang pananam- Es — 
palataya na nagtambal ng iba sa : : ; : 
pagsamba sa Allah: “Kung  ninais 
lamang ng Allah na sasambahin namin 
Siya nang bukod-tangi ay hindi kami 
sasamba ng iba bukod sa Kanya, kami & 

at ang aming mga ninuno na nauna sa & ae 
amin, at hindi namin ipagbabawal ang © 
anumang bagay na hindi ipinagbawal 
ng Allah.” 


Ang mga yaong naunang walang © > 
pananampalataya ay nangatwiran din © o So ese edancaial 

ng ganitong pangangatwiran, subali’t © ete oat o oem renire cS 
sila ay pawang mga sinungaling; dahil) 2 — +. SRK Ske slttes a 
inutusan sila ng Allah (4) at & ee - oe 


: : / BN sche fore 2 ker Gas accers, [R 
pinagbawalan, at pinagkalooban silang 4) rll Sst Belzasigte Moc i 
es 


kakayahan na maisagawa ang anumang =) JslcSs\l5 Seat ow BAS REE ie 
ipinag-uutos sa kanila, at nilikha para eS (ab Gab t Bh WYABS IG 55a <a i 


7 


—ee vo4ve se 


sa kanila ang lakas at kagustuhan na ine Bei gs Gees ae go8cc 25 Pa 
nagagawa nila ang anuman na kanilang hl aL: anaes gis es 


nais, na kung kaya, ang kanilang @ 6 Osi +e psbinceal Cone he 
pangangatwiran sa pagpasiya at ~oms me 
pagtakda ng Allah (8) ay itinuturing na 
isang matinding pagkakamali pagkatapos silang balaan ng mga Sugo ng Allah. 
Samakatuwid, ang tungkulin lamang ng mga Sugo ay pagpaparating ng mga malinaw 
na mensahe sa kung ano ang ipinag-utos sa kanila. 





36. At katiyakan, nagpadala Kami sa bawa’t sambayanan na mga nauna, ng Sugo na 
nag-uutos sa kanila sa pagsamba sa Allah (4) at bukod-tanging pagsunod sa Kanyang 
kagustuhan at pag-iwas sa pagsamba ng iba bukod sa Kanya, na tulad ng mga 
‘Shaytan,’ mga rebulto at mga patay at anuman bukod sa mga ito na sinasandalan ng 
sinuman bukod sa Allah. 


Na kung kaya, mayroon sa kanila ang ginabayan ng Allah (#) at sinunod ang 
Kanyang mga Sugo, at mayroon naman sa kanila ang sumalungat na ang kanyang 
sinunod ay daan ng pagkaligaw, na samakatuwid ay naging karapat-dapat sa kanya 
ang maligaw at siya ay hindi ginabayan ng Allah (48). 


Na kung kaya, maglakbay kayo sa kalupaan at masdan at saksihan ng inyong mga 
mata kung ano ang naging hantungan ng mga tumanggi at kung ano ang pagkawasak 
na nangyari sa kanila, nang sa gayon ay maging aral ito sa inyo. 


[567.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 «+1 16 Jodi 8) 50 


37. Kung gagawin mo man, O Muhammad (#8), nang lubusan ang anuman na iyong 
kakayahan upang gabayan ang mga walang pananampalatayang ito na nagtambal o 
sumamba ng iba, dapat mong mabatid na ang Allah (4) ay hindi Niya ginabayan ang 
sinumang pinahintulutan Niyang maligaw, at wala sila na kahit na sinuman bukod sa 
Allah (4) na tutulong at maglalayo sa kanila mula sa Kanyang parusa. 


38. Sumumpa sila na mga walang pananampalataya na nagtambal o sumamba ng iba 
bukod sa Allah, nang napakabigat na sinumpaan, na katiyakang ang Allah (4) ay 
hindi Niya bubuhaying mag-uli ang sinumang namatay pagkatapos mabulok at 
maging alabok ang kanyang katawan. Walang pag-aalinlangan, sila ay katiyakang 
bubuhayin na mag-uli ng Allah (4) at ito ay pangako ng_ katotohanan, 
magkagayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi nila alam ang kakayahan ng Allah 
(48) sa pagbuhay sa kanila na mag-uli, kaya ito ay kanilang tinatanggihan. 


39. Bubuhaying mag-uli ng Allah (4) ang lahat ng mga alipin; upang linawin sa 
kanila ang katotohanan hinggil sa Pagkabuhay na Mag-uli na hindi nila 
pinagkasunduan, at upang mabatid ng mga mananampalataya na sila ay katiyakang 
nasa katotohanan at mabatid din ng mga walang pananampalataya na tumanggi na 
sila ay nasa pagkakamali at sila sa katotohanan ay mga nagsinungaling noong sila ay 
sumumpa na walang sinuman ang mabubuhay na mag-uli. 


40. Katiyakan, ang Pagkabuhay na Mag-uli ay napakadali para sa Amin, at katiyakan 
na kapag ninais Namin ang anumang bagay ay sasabihin lamang Namin para rito: 
“Kun,” at ito ay kaagad na mangyayari. 


41. At ang mga yaong nilisan nila ang kanilang bayan nang alang-alang sa Allah (3) 
at nangibang-bayan sila pagkatapos ng pang-aapi sa kanila, katiyakan na 
pagkakalooban Namin sila ng magandang tahanan dito sa daigdig, subali’t ang 
gantimpala sa Kabilang-Buhay ay nakahihigit at dakila; dahil ang gantimpala nila 
roon ay ‘Al-Jannah.’ Na kung kaya, kung batid lamang ng mga yaong nanatili na 
hindi nangibang-bayan na may tiyak na kaalaman kung ano ang ipinagkakaloob ng 
Allah (4) na gantimpala sa mga nangibang-bayan nang alang-alang sa Allah (48) ay 
walang sinuman ang magpapaiwan sa kanila. 


42. Sila na mga nangibang-bayan tungo sa Daan ng Allah, ay sila ang mga yaong 
nagtiis upang maisakatuparan nila ang mga ipinag-uutos ng Allah (4%) at maiwasan 
ang mga ipinagbabawal, at sa mga pangyayari na mga kapighatian na itinakda ng 
Allah (4); at sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha lamang nila ipinauubaya ang 
kanilang mga sarili kaya’t sila ay naging karapat-dapat sa dakilang parangal na ito. 


[568.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 


S 
SAE MP eee ne 
PEEEN 





a ee CERy: 
~ 94ers, <& 4 Ce ee en rer ae 
SANE Nap T Vals wLLslk, 
cares eg ase pe BTS Zoe 4 ou 2 
TSG SG SAE 28 Sal 

Boo Bee Ay Gye. ss lo oe tHe 


































hoe etree Gee tas foe 40% lm 
PM MA LASSEN IG OD 
2D OSE 4 ae oF eS ef 2 4 74 br ee 
pase’ Maye VES ON 3b3l 


Ben ne SORE 


Bie AR AER A ly mot Row Ace 
Ob SA eA IY Osean alba g lis 


PATEL Ete 
soos get JI ID A 5G5)) 25 


Cet CSS syFGh WA Bye we - gar Asser i 
GB) oe > eey alae ble Sy nd yeahh lee 


“217 oh fe Or. 2 eG He a C93 7 37 ae 
Bloor Vl seg cpa cil Shreyas 
0 9s 6 8600 Ae ee BE eB Ae Cee, 
SpA IPE QU A aI, 
274 (oh Ge FO 467 he Ame AO T Aree 
HN Dass PERS Sede; 
aL CONF 17 BOA GD CBE cd eG Moree 
pel gloss S DBI oC Sbesto'y al) ya ldlousl 
ee “2 7 nee ae RG 2S tse fm 
SF RGSS ese 6 La NG 
saem eke ¢ 4,74 e, Aerie? 


BOs sai Kay sacins 
2 heuer & At ter CB eee 
D BSc Reb py Re I Sy 


2 = 
yO = = = 
5 Zi) C Ob pees € ab eee = ay Bt vig 









14 + +1) 16 Jd! 5) 0 
43. At hindi Kami nagpadala sa mga 
nauna sa iyo, O Muhammad (#8), kundi 
mga Sugo na mga kalalakihan at hindi 
mga anghel, na nagpahayag Kami sa 
kanila ng mga Rebelasyon. Na kung 
kaya, kung kayo na mga _ walang 
pananampalataya na mga Quraysh, na 
nagtambal o sumamba ng iba bukod sa 
Allah ay hindi naniniwala hinggil dito, 
tanungin ninyo kung gayon, ang mga 
naunang ‘Ahlul Kitab’ (mga Hudyo at 
mga Kristiyano) at sasabihin nila sa 
inyo na ang mga Propeta ay mga tao, 
kung talagang hindi ninyo batid na sila 
ay mga tao. 


At ang talatang ito ay _ bilang 
pangkahalatan na patungkol sa lahat ng 
bagay na may kinalaman sa Relihiyon 
(o ‘Deen’), na kapag ang isang tao ay 
mayroon siyang hindi alam ay nararapat 


na magtanong siya sa _ sinumang 
nakaaalam na_ pinagkaloban ng 
kaalaman. 


44. At ipinadala Namin ang mga naunang mga Sugo na dala-dala nila ang mga 
malilinaw na mga katibayan at mga Aklat na mula sa Allah (8), at ipinahayag Namin 
sa iyo, O Muhammad (3), ang Qur’an upang ipaliwanag sa mga tao ang anumang 
hindi nila naintindihan na mga kahulugan at mga batas, at upang mapag-aralan nila 





ito at magabayan sila ng Allah (4) para rito. 


45-47. Nakatitiyak ba ang mga walang pananampalataya na nagpakana ng mga 
masasamang balakin, na hindi sasanhiin ng Allah (48) na sila ay lamunin ng kalupaan 
na katulad ng nangyari kay Qarun, o di kaya ay darating sa kanila ang kaparusahan 
nang hindi nila namamalayan at hindi nila inaasahan, o di kaya ay pupuksain sila 
bilang parusa habang sila ay paroo’t parito na gumagala-gala sa kanilang 


paglalakbay? 


Hindi nila mauunahan ang Allah (4) at hindi sila makaliligtas mula sa Kanyang 
kaparusahan; dahil Siya ay katiyakang Tunay na Makapangyarihan na walang 
sinuman ang makagagapi sa Kanya, o di kaya ay pupuksain sila ng Allah (4) habang 


[569.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1) 16 Jodi 8) 5 


sila ay natatakot na mangyari sa kanila ang delubyo, pagkasira ng kanilang mga 
yaman at pagkamatay ng ilan sa kanila? Walang pag-aalinlangan, ang Allah (4) na 
inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang ‘Raouf’ — Punung-Puno ng Habag at Kabaitan, 
na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 


48. Hindi ba napagmasdan ng mga walang pananampalataya ang anumang nilikha ng 
Allah (4%) na mayroong anino, na katulad ng mga bundok at mga puno, na lumilihis 
ang mga anino nito, minsan ay sa gawing kanan at minsan naman ay sa gawing 
kaliwa, na sumusunod sa galaw ng araw, sa araw, o sa gabi naman ay sa buwan, ang 
lahat ng mga ito ay nasa ilalim ng kadakilaan ng ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga ito, 
sa Kanyang kapangyarihan, at ang mga ito ay nasa ilalim ng Kanyang pangangasiwa 
at pagtatangan? 


49. Bukod-tangi na sa Allah (4) lamang nagpapatirapa ang lahat ng mga nasa 
kalangitan at ang lahat ng nasa kalupaan, ang mga gumagalaw na mga nilikha, at ang 
mga anghel ay nagpapatirapa rin sa Allah (4), at kailanman ay hindi sila nagmataas 
sa pagsamba sa Kanya, at binukod-tangi ang pagbanggit sa kanila pagkatapos ng 
pagbanggit sa mga bagay na nilikha ng Allah bilang pagpaparangal sa kanila dahil sa 
rami ng kanilang pagsamba. 


50. Kinatatakutan ng mga anghel ang kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na Siya sa 
Kanyang Sarili ay nasa ibabaw nilang lahat. At sa Kanyang Pangunguntrol at sa lahat 
ng kabuuan ng Kanyang Katangian; at isinasagawa nila ang anumang ipinag-utos sa 
kanila ng Allah (4) na pagsunod sa Kanya. Ang talatang ito ay pagpapatunay hinggil 
sa katangian ng Allah (&&) na pagiging Mataas o Kataas-taasan at Kanyang 
pangingibabaw sa lahat ng Kanyang mga nilikha na angkop na angkop sa Kanyang 
kadakilaan at kaganapan. 


51. Sinabi ng Allah (4) sa Kanyang mga alipin: “Huwag kayong sumamba sa 
dalawang diyos, dahil walang pag-aalinlangan, ang Allah (&) ang Siyang Bukod- 
Tangi na Nag-iisang ‘Ilah’ na karapat-dapat lamang na sambahin. Na kung kaya, 
Ako lamang ang dapat na katakutan at walang sinuman bukod sa Akin.” 


52. At ang Allah (4) lamang ang Siyang Nagmamay-ari ng lahat ng anumang nasa 
kalangitan at kalupaan, ang paglikha nito, pamamahala at pagiging alipin ng lahat sa 
Kanya, at para lamang sa Kanya na Bukod-Tangi ang Relihiyon (‘Deen’) — ang 
pagsamba, pagsunod at patuloy na pagiging dalisay sa layunin; samakatuwid, 
karapat-dapat ba sa inyo na matakot sa iba bukod sa Allah at sasambahin ninyo? 


[570.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1) 16 Jodi 8) 50 


53. At kung anuman ang mga tinataglay ninyong biyaya at patnubay, o di kaya ay 
kalusugan sa pangangatawan, at saganang kabuhayan at pagkakaroon ng mga anak at 
iba pa, ang mga ito ay sa Allah (4) lamang nagmula na Bukod-Tangi dahil Siya ang 
nagbiyaya nito sa inyo. Na kung kaya, kapag dumating sa inyo ang karamdaman, 
pagsubok at tagtuyot ay sa Allah (4%) lamang kayo na Bukod-Tangi manalangin at 
humingi ng tulong. 


54. Pagkatapos, noong naalis na ang mga sakuna at karamdaman mula sa inyo, 
masdan! Ang isang grupo sa inyo ay nagtambal ng iba sa pagsamba sa Allah, gayong 
ito (ang pagsamba nang bukod-tangi) ay para lamang sa Allah (3) na Tagapagkaloob 
ng biyaya na Siyang nagligtas sa kanila. 


[571.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 «+1 16 Jodi 8) 50 


55. Na kung kaya, sila ay hindi dae BVA 
marunong tumanaw ng utang na loob 
sa anuman na Aming ipinagkaloob sa 
kanila, kabilang dito ay ang pagligtas 
sa kanila sa mga _ sakuna at 
karamdaman, na_ kung _ kaya, 
magpakasaya kayo sa _ inyong 
makamundong buhay, dahil di 
maglalaon ito ay magtatapos din, at 
walang pag-aalinlangan, mababatid 
ninyo ang bunga ng inyong pagsuway 
at paglabag. 





EDENTON OOOO, 





de e (eS 

Aer Meo Pee COCEVA ECE, oo Rioat er AA 
gee Spal Syl as ENGI SS) e 
ot % 47 G4 AE GE eh-722°% Cus oe bro ae, 
SSCS AE mgd plates dple Yl) x 
Co Y pe) 
} BLP BA Be 7 ob HAL G7 Are es a Ae Mey 


~ ac bcos Bho OE Che BSG ot | ge 
| eS mrloea er db YE mel 5 
Cy 3 47 SE 9G Ered ee +vce es 
ie pre So MN SED eS 
CRBTS 5 es shire ws 4B. , -4'16 

B) 3 BNOMO SG SAUNA IE 
8 St ceed Vo eae cg kee her ice BS 
= GS Vasa ded atlas esos fee SVL iO 
» Ko Ao “40 ANG S* 7S IGth 3 5. ge Ff 

By) Stool HE alk, HOLES D 
= SS bie ns alan Vike agate a 
) Spey LI Aci LS aS | 

ee z Je'Gied a> [ee 
Sa AALS — 4727- Be BP ey poe = ss 

Y ah SU AOI OG AE SS GS 
tee osteo rt eee 8 ce Ui 

ASG SUIS MTN AS 
Pe A eee Re etree rt oe es 
os Ap ANSI Id AEDSb a: eS igs 
Bo soo oe ABR 9S 84728 4 oot Os or Ni 
By) As slo et eS Ns 
B) ACES ASICS GANS. ie 
Ca Ay Bh Siferore sary eserre Se TD 
ad opt 85 chy gal sls call iC 










56. At kabilang sa kasamaan ng 
kanilang mga gawain ay naglalagay 
sila ng bahagi (o parte) para sa 
kanilang mga _ diyus-diyusan na 
sinasamba, na mula sa_ kanilang 
kayamanan na ipinagkaloob ng Allah 
(4) sa kanila, bilang pagsisilbi rito, 
kahit na ang mga ito ay walang 
anumang alam, na hindi 
nakapagdudulot ng pakinabang at 
hindi nakapipinsala. Ang Allah (4) ay 
sumumpa na kayo ay katiyakang tatanungin sa Kabilang-Buhay sa anuman na inyong 
inimbento na mga kasinungalingan laban sa Allah (8). 











57. At inilalaan ng mga walang pananampalataya sa Allah ang mga kababaihan, na 
kanilang sinasabi: “Ang mga anghel ay mga anak na kababaihan ng Allah.” 
Luwalhati sa Allah (4%) na Siya ay Napakataas na malayung-malayo hinggil sa 
kanilang mga sinasabing kasinungalingan, at inilalaan naman nila sa kanilang mga 
sarili ang mga nagugustuhan nila na mga anak na mga kalalakihan. 


58. At kapag dumating ang tagapagbigay ng balita sa isa sa kanila na siya ay 
nagkaroon ng anak na babae ay mangingitim ang kanyang mukha sa pagkapoot 
hinggil sa kanyang narinig, at siya ay punung-puno ng pagdadalamhati at 
kalungkutan. 


59. Magtatago siya sa kanyang sambayanan dahil sa masamang pangyayari na 
naganap sa kanyang buhay na nagdulot ng kalungkutan at kahihiyan; dahil sa 
pagkakaroon niya ng anak na babae, at siya ay naguguluhan sa pagkakaroon ng anak 
na ito, na kung pananatilihin ba niyang buhay ito na kalakip ang paghamak at 


[572.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 «+1 16 Jodi 8) 5 


kawalan ng karangalan, o di kaya ay ililibing ba niya ito na buhay sa kalupaan? 
Walang pag-aalinlangan, napakasama ng kanilang panuntunan sa pamamagitan ng 
paglalaan o pagturing nila ng mga anak na babae para sa Allah (4) at ang mga 
kalalakihan naman ay sa kanila. 


60. Para sa mga hindi naniwala sa Kabilang-Buhay at hindi nila ito pinaghandaan, ay 
bilang paglalarawan lamang ng mga masama nilang katangian na kahinaan, 
paghihikahos, kamangmangan at di-paniniwala; at para naman sa Allah (4) ay ang 
napakataas na mga katangian, ang pagiging ganap ng Allah (4) na_ hindi 
nangangailangan ng kahit na anuman sa Kanyang mga nilikha. Siya ay “Al-Azeez’ — 
ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan sa 
Kanyang Kaharian, na ‘Al-Hakeem’ — ang Ganap na Maalam sa Kanyang 
Pangangasiwa. 


61. At kung paparusahan lamang ng Allah (4) ang sangkatauhan dahil sa kanilang di- 
paniniwala at pag-imbento ng kasinungalingan, ay hindi Niya pahihintulutan na may 
matitira pang kahit na isang buhay na bagay sa kalupaan, subali’t pinanatili sila ng 
Allah (4%) hanggang sa panahong nakatakda para sa kanila na ito ay ang katapusan ng 
kanilang buhay, at kapag dumating ang pagkakatakda ng oras na yaon, kailanman ay 
hindi nila ito maiaantala nang kahit na sandali at hindi nila ito maiuusad. 


62. At kabilang sa pagiging kasamaan nila: Na sila sa katotohanan, inilalaan nila sa 
Allah (4) ang anuman na kinamumuhian nila sa kanilang mga sarili na tulad ng 
pagkakaroon ng mga anak na kababaihan, at sinasabi ng kanilang mga dila bilang 
pagsisinungaling na para sa kanila ang magandang hantungan, walang pag- 
aalinlangan, ang para sa kanila ay Impiyernong-Apoy at doon sila ay pababayaan at 
kalilimutan. 


63. Sumumpa ang Allah (4) sa pamamagitan ng Kanyang Sarili, katotohanang 
nagpadala Kami ng mga Sugo sa mga sambayanan na nauna sa iyo, O Muhammad 
(%), subali’t ginawang kaiga-igaya at pinaganda ni ‘Shaytan’ sa kanilang paningin 
ang kanilang mga ginawang pagtanggi, di-paniniwala, pagsisinungaling at pagsamba 
ng iba bukod sa Allah, na siya (‘Shaytdn’) ay patuloy na nagliligaw sa kanila rito sa 
daigdig at ang para sa kanila sa Kabilang-Buhay ay masidhing kaparusahan. 


64. At hindi Namin ipinahayag sa tyo, O Muhammad (#4), ang Qur’an kundi upang 
linawin sa mga tao ang hindi nila pinagkakasunduan hinggil sa ‘Deen’ (0 Relihiyon) 
at mga alituntunin nito, upang maging matibay ang pangangatwiran laban sa kanila 
dahil sa iyong pagpapaliwanag, at bilang gabay din at awa sa mga taong naniwala. 


[573.] 


Strah 16. An-Nahl 


Zz oc 
o erro ~ & 


atecnceNaG ples Ka ‘ais 


ve sere 


BGS NNO ae 


oe 


ay DS pHGL Sickie 
Bak sec SA eles So 
at Jal (GES END Ooi Mis as sts ce 
: SD ADE pGSee ZA wastal 
gayke! bo GAMM age Sibson 
(Aaa 8 Sa 
B SitiK Rese Oke 
: a6 sabes eae 1 


SS : SOS ag se cle ERS has 


coy een Are Ge 
Kole Rica v\) ites 


=% 


95 ces 


Zicrhrse rc 7 {2 a eren erie 


ei 3) 9 dda 9 ors 


Juz (Bahagi) 14 


ee 


vod G 
. nalts sige \3 
Rina pil be it 3 


(14 : +1) 16 Jot! 5) 
65. At ang Allah (3) ay nagbaba mula 
sa ulap ng ulan, na pinasisibol Niya sa 
pamamagitan nito ang mga pananim sa 
kalupaan pagkatapos ng pagiging tuyot 
nito, walang  pag-aalinlangan, sa 
pagpapababa ng ulan at sa pagpapasibol 
ng mga pananim sa tuyot na kalupaan 
ay isang palatandaan sa kapangyarihan 
ng Allah (4%) ang Kakayahang bumuhay 
na mag-uli at sa Kanyang Kaisahan, 
para sa mga tao na nakikinig at 
inuunawa ang kanilang mga naririnig, 
na sinusunod nila ang Allah (8) at 
kinatatakutan. 


66. At katiyakan, para sa inyo, O 
kayong mga tao, mula sa mga hayop ay 
mga aral: mga kamelyo, baka at 
kambing, dahil katiyakang nakikita 
ninyo na pinaiinom Namin kayo mula 
sa tiyan ng mga ito, ng gatas na puting- 
puti, sariwa, puro (dalisay) at manamis- 


a5 OD SSS stl e, SIND ibs 


LODE POO COO SO PERODL 


namis, gatas na nagmumula sa pagitan 
ng ‘farth’ (imbakan ng dumi) at ng 
dugo, na malinis mula sa anumang di-kanais-nais na maihahalo rito, na masarap 
inumin. 





67. At kabilang sa mga biyaya Namin sa inyo ay ang mga bunga ng mga puno ng 
palmera ng ‘thamr’ at mga ubas, na nagmumula rito ang mga matatapang na inumin — 
bago pa ipinagbawal noon sa kanilang kapanahunan ang nakalalasing — at mabuting 
pagkain. Katiyakan, na sa mga nabanggit na bagay na ito ay may matibay na 
katibayan sa Kapangyarihan ng Allah (4) para sa mga tao na naiintindihan ang mga 
palatandaan at nagiging aral ito sa kanila. 


68. At ginabayan ng inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang mga bubuyog na gumawa 
sila ng kanilang mga tahanan sa mga bundok, at gayundin sa mga puno at sa mga 
bahay na itinayo ng tao at mga silungan. 


69. Pagkatapos ay kainin mo (bubuyog) ang anumang bunga na iyong nais, at sundin 


mo ang mga daan na ginawang madali ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha para sa iyo; 
upang makapaghanap ka ng ikabubuhay sa mga bundok at sa pagitan ng mga puno, at 


[574.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 «+1 16 Jodi 8) 5 


katiyakang ginawa itong madali para sa iyo, na kung kaya, hindi ka na maliligaw 
pagbalik mo mula rito, kahit na malayo pa ang iyong marating. 


Mayroong lumalabas mula sa mga tiyan ng bubuyog na pulot-pukyutan na inumin na 
iba’t ibang kulay, na puti, dilaw, pula at iba pa; at nagsisilbi ito bilang gamot sa mga 
sakit ng tao. Katiyakan, sa likas na mga katangian ng insektong ito ay isang 
napakatibay na palatandaan sa Kapangyarihan ng Lumikha, para sa mga taong nag- 
iisip at kumukuha ng aral. 


70. At Nilikha kayo ng Allah (8) at pagkatapos ay sasanhiin Niya na kayo ay 
mamatay sa dulo ng inyong buhay, at mayroon sa inyo ang inaabot ng matinding 
katandaan, na ibinabalik sa pagiging isip-bata o pagiging ulyanin, na nawawala ang 
kanilang kaalaman pagkatapos nilang magkaroon ng kaalaman. Katotohanan, ang 
Allah (4) ang Siyang ‘ ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam, na ‘Qadeer’ — Ganap na 
Makapangyarihan, at saklaw ng Kanyang Kaalaman at Kapangyarihan ang lahat ng 
bagay, at ang Allah (4) na Siyang nagbabalik sa tao sa ganitong kalagayan, ay Siya 
rin kung gayon ang May Kakayahan na sanhiin itong mamatay pagkatapos ay 
buhayin na mag-uli. 


71. At ang Allah (8) ay pinipili Niya nang higit ang iba sa inyo kaysa sa iba sa 
pagkakaloob Niya ng kabuhayan dito sa daigdig, na kung kaya, mayroon sa inyo ang 
mayaman at mayroon din sa inyo ang mahirap, at mayroon sa inyo ang mga 
tagapagmay-ari (na ang ibig sabihin ay malayang tao at hindi alipin) at mayroon din 
naman sa inyo ang nasa ilalim ng pagmamay-ari ng iba (na ang ibig sabihin ay 
alipin), na hindi binibigyan ng mga yaong tagapagmay-ari (ng alipin) ang sinumang 
alipin nila mula sa anumang tinataglay nila na ipinagkaloob ng Allah () sa kanila, 
nang sa gayon ay maging kapantay nila ang mga ito sa yaman, na kung kaya, kung 
hindi nila matatanggap sa kanilang mga sarili ang ganitong kalagayan, paano nila ito 
matatanggap sa Allah (4%) na Siya ay magkakaroon ng katambal mula sa Kanyang 
mga alipin? Walang pag-aalinlangan, ganito ang pinakamatinding panlalamang at 
paglabag sa mga Biyaya ng Allah. 


72. At ang Allah (4) ay nilikha Niya mula sa inyong lahi ang inyong mga asawa; 
upang kayo ay maging mapanatag sa inyong pagsasama, at nilikha ng Allah (4%) mula 
sa inyong mga asawa ang inyong mga sanggol at mula rin sa kanila ang inyong mga 
inapo, at pinagkalooban kayo ng mga masasarap na mga pagkain mula sa mga bunga 
at mga butil at mga karne at iba pa. Kung gayon, sa mga walang kabuluhan ba na 
mga diyus-diyusan na itinatambal nila sila ay naniniwala, at sa mga biyaya ba ng 
Allah (&) na hindi mabilang-bilang ay hindi nila pinahahalagahan at hindi sila 
tumatanaw ng utang na loob sa pamamagitan ng bukod-tanging pagsamba lamang sa 
Kanya? 


[575.] 


Strah 16. An-Nahl 


73. At sinamba ng mga ‘Mushriktin’ 
ang mga rebulto na walang kakayahang 
pagkalooban sila ng kahit na anumang 
ikabubuhay mula sa kalangitan na 
katulad ng ulan, at gayundin mula sa 
kalupaan na katulad ng pagsibol ng mga 
pananim, dahil sila ay walang anumang 
kakayahan at pagmamay-ari, at hindi 
sila maaaring maging tagapagmay-ari 
ng mga ito dahil sila ay walang 
anumang kakayahan. 


74. At kapag nalaman ninyo na ang 
mga diyus-diyusan at mga rebulto ay 
walang silbi, huwag kayong gumawa ng 
pagtatambal sa Allah, na ipinaparehas 
ninyo sa Allah (#) ang anumang mula 
sa Kanyang nilikha at itinatambal ninyo 
ito sa pagsamba sa Kanya. 


Katiyakan, ang Allah (4) ay batid Niya 
kung ano ang inyong§ ginagawa, 
samantalang kayo ay nalilinlang na 
walang kaalam-alam sa _ inyong 


Juz (Bahagi) 14 


By 0255 0.25855 505 sb desaay Bs 


a Sorte e Bl er ae Be BR beac 


(14 s+! 


or “Ae 2 pSece Ke 

“oN, LOAN Gays Ada 1 
E ache ge occ ae 
ANI Ail 2 ae yy. Spd SYS NG Be 
7, 572 ass) 


4 SENG oO YLT EAS ald) 


Ao 


se hc etineh 
N25 SONGS BD SL REN 


Coes, Ry SORA, TR act 


4 ei Zan5 ris Sse ali 
a crash Lake geots Asp Csasy 
BSD Ose SLE RAO ahs raf 


B “ee 


aigkS, BLAS GANG secs 


ail, Vv) O33 5h § Ze, SAAS atja5l bey 


a) fen indie Fe TX CSRs ple ae a54 iS 
0) pio ot 77 eh rer y “~, fan at ~~ 
| okie es 


Leal 3 ct ING 
1 o< I gig SSN 





= = 
KODE ne Ke ERED an 3 


16 jot! 3; 


cee 


pagkakamali at sa masamang ibubunga nito sa inyo. 


75. Nagbigay ng halimbawa ang Allah (&) na inilalantad Niya ang kamalian ng 
paniniwala ng mga nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allah: ang isang 
lalaking alipin na nasa ilalim ng pagmamay-ari ng iba na walang kakayahan at 
walang anumang pagmamay-ari na tinataglay, at ang isang malayang lalaki na may 
kayamanan na ipinagkaloob ng Allah (4) sa kanya, na malaya siyang gamitin ang 
anuman na kanyang pagmamay-ari, na gumagasta siya mula rito nang palihim at 
lantad, maaari bang sabihin ng sinumang may katalinuhan na magkatulad ang 
dalawang lalaking ito? 


Samakatuwid, ganoon ang Allah (4) na Tagapaglikha na Pagmamay-ari Niya ang 
lahat ng Kanyang nilikha, na ginagawa Niya ang anuman na Kanyang nais, na 
kailanman ay hindi maaaring maging kaparehas ng anuman na Kanyang nilikha at 
Kanyang mga alipin, na kung kaya, paano ninyo pinagpantay ang dalawa? 


Ang papuri ay sa Allah (4%) lamang na Bukod-Tangi, na Siya lamang ang karapat- 
dapat na purihin at dakilain, subali’t karamihan sa nagtatambal o sumasamba ng iba 


[576.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1 16 Jodi 8) 5 


bukod sa Allah ay hindi nila alam na ang mga papuri at biyaya ay Pagmamay-ari 
lamang ng Allah (&), at walang pag-aalinlangang Siya lamang ang bukod-tangi na 
karapat-dapat sambahin. 


76. At nagbigay pa rin ang Allah (4) ng halimbawa ng dalawang lalaki bilang 
pagwawalang-saysay sa kanilang itinatambal 0 sinasamba na iba bukod sa Allah: ang 
isa sa kanila ay pipi at bingi na hindi nakaiintindi at hindi naiintindihan ang kanyang 
sinasabi, na walang kakayahan na magdudulot ng anumang kapakinabangan sa 
kanyang sarili o di kaya ay sa iba, sa halip ay pabigat lamang sa sinumang nag-aalaga 
sa kanya, na kapag inuutusan siya ng kanyang tagapangasiwa ng anumang bagay na 
ipagagawa sa kanya ay hindi niya ito magagawa at wala itong silbi at wala itong 
idinudulot na anumang kabutihan; at isang lalaki naman na walang kapansanan sa 
buong katawan, na nakagagawa ng kapakinabangan sa kanyang sarili at sa iba, at 
nakapag-uutos ng pagiging makatarungan, na siya ay nasa Matuwid at Malinaw na 
landas, maaari bang magkaparehas ang dalawang taong ito sa paningin ng mga 
matatalino? Kung gayon, paano ipinaparehas ang rebulto na pipi at bingi sa Allah (&) 
na Ganap na Makapangyarihan na nagkakaloob ng lahat ng mga mabubuting biyaya? 


77. At Pagmamay-ari lamang ng Allah (4%) ang lihim na Kaalaman sa mga kalangitan 
at kalupaan, at ang hinggil sa Oras ng pagkagunaw ng sandaigdigan ay kundi katulad 
lamang ng pagkurap ng isang mata o mabilis pa kaysa rito. Walang pag-aalinlangan, 
ang Allah (4) ang ‘Qadeer’ — Ganap na Makapangyarihan sa lahat at May 
Kakayahan na gawin ang lahat ng bagay. 


78. Ang Allah (4) ang Siyang nagpaluwal sa inyo mula sa mga sinapupunan ng 
inyong mga ina pagkatapos ng takdang panahon ng pagdadalantao sa inyo, na wala 
kayong nalalaman na anumang bagay mula sa inyong kapaligiran, at pagkatapos ay 
pinagkalooban Niya kayo ng pandinig, paningin at mga puso upang kayo ay 
makabatid; nang sa gayon ay tatanaw kayo ng utang na loob sa Allah (4) sa mga 
biyayang ito at Siya lamang ang inyong bukod-tanging sasambahin. 


79. Hindi ba nakikita ng mga nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allah, ang 
mga ibon, na ginawang madali para sa mga ito ang paglipad sa himpapawid sa 
pagitan ng kalangitan at kalupaan sa kagustuhan ng Allah (4%)? Walang sinuman ang 
nangangalaga sa mga ito upang hindi bumagsak kundi ang Allah (4) dahil sa 
paglikha Niya nang ganitong katangian at kakayahan. 


Walang pag-aalinlangan, ang pagkakaloob ng Allah (4) ng ganitong kakayahan 
upang mapadali sa kanila at ang pagpapanatili ng mga ito sa kalawakan ay mga 
palatandaan sa mga taong naniniwala sa anuman na kanilang nakikita na mga 
palatandaan na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Allah (8). 


[577.] 


Strah 16. An-Nahl 


si — 


ee 2 Yt VP) a 
2 
Saas ies Aide aa is z 


oe 

a a 
BX ae BSNS < 
ws 


Beaks Snes eS 


“e7 


a prised Biot ass 


8 Sich Ee Micah S 


A rea he oS Jase elles 


~ Met? BW 2 ke 4H pp AB Ae? - 
; aM. Beit mas ee 
es At 
Me 

© 


BF cpp SAsK eek 


geece sr hb oe AS! 


Chemie Sessa aN e 


Gat Bor for. Z i248 
Hynde S < ayy 


eat ee ZORAGAS 


=) Gras aly Z Se, © 
. pit eesecxicht SHS AMIS oi 
Sy aa, SNS ots Ot © 


4AM 7. ce Ga coal 


Juz (Bahagi) 14 


iene a 


(14 + +1) 16 Jd! 5) 0 
80. At ang Allah (4) ay ginawa Niya 
para sa inyo, ang inyong mga tahanan 
bilang pahingahan at kapanatagan 
kasama ang inyong mga pamilya at 
kayo ay nanatili sa inyong lugar, at 
ginawa rin niya para sa inyo, sa inyong 
paglalakbay bilang inyong silungan, 
ang mga balat ng hayop, upang maging 
magaan ang pagdala ninyo nito sa oras 
ng inyong paglalakbay at magiging 
magaan din para sa inyo ang pagtatayo 
nito sa oras ng inyong pagpapanatili 
pagkatapos ng inyong paglalakbay, at 
ginawa pa rin Niya para sa inyo mula 
sa mga balahibo (lana o ‘wool’) ng 
tupa, buhok (0 ‘fur’) ng kamelyo at 
balahibo ng kambing, ginawa Niya ang 
mga ito bilang kagamitan sa inyong 
mga tahanan na pantakip, kasuotan, 


eB bo ALK MGS Starla a 
3 sng bs ne : 
BO areal pedals 6 


ROCIO DE ROC 


panlatag at palamuti na pansamantalang 
nagpapaginhawa sa inyo hanggang sa 
huling sandali ng inyong buhay. 





81. At ang Allah (48) ay gumawa para 
sa inyo ng inyong mga silungan na tulad ng mga puno at iba pa, at gumawa rin Siya 
para sa inyo ng mga kublihan mula sa mga kabundukan, at gumawa rin Siya para sa 
inyo ng mga kasuotan mula sa mga bulak at lana upang mapangalagaan kayo mula sa 
init at lamig, at gumawa rin para sa inyo ng mga bakal bilang pangangalaga sa inyo at 
mga sandata ninyo kapag kinakalaban kayo sa labanan, at kung paano kayo 
biniyayaan ng Allah (4%) ng mga ganitong kagandahang-loob ay ginawa rin Niyang 
ganap para sa inyo ang Kanyang mga kagandahang-loob sa pamamagitan ng 
paghahayag Niya ng Relihiyon ng Katotohanan; upang sumuko at magpasailalim 
kayo sa Allah (4) na Bukod-Tangi na hindi kayo magtatambal sa pagsamba sa Kanya 
ng kahit na anumang bagay. 


82. Pagkatapos, kung sila ay tatalikod sa iyo, O Muhammad (28), pagkatapos nilang 
makita ang palatandaan ay huwag kang malungkot, dahil ang tungkulin mo lamang 
ay ipahayag nang malinaw ang anumang mensahe na dala-dala mo at ang gabay ay sa 
Amin lamang maisasakatuparan. 


[578.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1 16 Jodi 8) 5 


83. Batid ng mga nagtatambal o sumasamba ng iba bukod sa Allah ang biyaya ng 
Allah (4) sa kanila sa pamamagitan ng pagkakapadala kay Muhammad (#4) sa kanila 
subali’t tinanggihan nila ang biyayang ito at karamihan sa iyong sambayanan ay 
walang pananampalataya, tinanggihan nila ang tyong pagka-Propeta at hindi nila 
tinanggap. 


84. At ipaalaala mo sa kanila, O Muhammad (#8), ang mangyayari sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay, na sa Araw na yaon ay palilitawin Namin sa bawa’t Nasyon ang 
Sugo na ipinadala sa kanila upang tumestigo sa paniniwala ng sinumang naniwala at 
paglabag ng sinumang hindi naniwala, pagkatapos ang mga yaong hindi naniwala ay 
hindi pahihintulutan na mangatwiran hinggil sa anumang nangyari sa kanila at hindi 
sila pahihintulutang makapagsisi at humingi ng kapatawaran sa Allah (4), dahil 
nakalipas na ang panahong yaon. 


85. At kapag nakita ng mga yaong tumanggi sa katotohanan ang kaparusahan ng 
Allah (4) sa Kabilang-Buhay, na ito ay hindi pagagaanin sa kanila, at hindi sila 
bibigyan ng kahit na kaunting palugit ni iaantala sa kanila ang kaparusahan. 


86. At kapag nakita ng mga nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allah, sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay, ang kanilang mga diyus-diyusan na kanilang sinamba, na 
kanilang ipinantay sa Allah (8), sasabihin nila: “O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! 
Sila ang mga itinambal namin sa pagsamba sa Iyo,” at magsasalita ang mga diyus- 
diyusan na kanilang sinamba na pasisinungalingan nito ang sumamba sa kanila, at 
magsasabi: “Kativakan, kayo na mga nagtambal o sumamba ng iba bukod sa Allah ay 
mga sinungaling, noong ginawa ninyo kami na katambal sa pagsamba sa Allah at 
sinamba ninyo kami na kapantay ng Allah (8), gayong hindi naman namin kayo 
inutusan na gawin ito at hindi namin inangkin na kami ay karapat-dapat na 
sambahin, na kung kaya, kayo lamang kung gayon ang karapat-dapat na sisihin.” 


87. At sila na mga walang pananampalataya ay magpapakita ng ganap na pagsuko at 
pagpapasailalim sa Allah (4) sa Araw ng Muling Pagkabuhay, at maglalaho sa kanila 
ang anuman na kanilang inangkin na mga kasinungalingan na ang kanilang mga 
diyus-diyusan ay mamamagitan sa kanila. 


[579.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1 16 Jodi 8) 5 


88. Ang mga yaong tinanggihan nila del Bis 
ang iyong pagka-Propeta, O 
Muhammad (#), at pinasinungalingan 
ka nila at hinarangan nila ang iba sa 
daan patungo sa_ paniniwala_ sa 
Kaisahan ng Allah (4) at sa Kanyang 
Sugo, daragdagan Namin ang parusa sa 
kanila ng karagdagan pang kaparusahan 
na napakasidhi dahil sa_ kanilang 
ginawa na pagtanggi at sa ginawa 
nilang pagpigil sa mga tao na sumunod 
sa katotohanan; at sa kanilang sadyang 
pamiminsala at pagligaw sa mga tao 
upang labagin ang Allah (&) at 
gumawa ng kasalanan. 








KERR ERE one EOS OS EOS 


EPSBPD AN 





Sblieng53sail) VCE, 


fee sees 


Sa HO Poise IB 
PEED Eas retilis lel gi al ( 


a Lae NS oe ae Cie ane Ps 
Bit CGEM ALS, Se 
ah 26 Aw oa? cede Z ane 
a JH baie @ Crab etry dss Ie 
Balt oe. i 
pba cn peneee: SE yoy CG 
j tac =r Grn ob § ote, = ry 

<9, ee agli Me 
a seca BaGeyHya galas S & 
ox) ake OAS DALE PSF Zcee i 
fay) ol KS Sakai abla tle> 3 Jo slang 35 r 
ae! > AEG a 4s eZ 7 s 
33 LE MUSED Dyk Asal ail 
4 fer 7 3 2 a abe zae- 
Z| ae Syste eons Us;e C 
aA Sonrg, © ~ 44 - aes 
ex Bead she ae SSS (ce es 
caves od 12 24 f PAoc eee ace Tie 

wy = baa Stag a r 


ro Ang 444 4-74" AG rf 


5 Sig Ae cs Ko 

r 
Cost oo 37 A ACS pe, Lil 
al Ry pecules Pats ‘ 


Sea) 2 


< 
eS 
7%. 











89. At alalahanin mo, O Muhammad 
(#8), sa Araw ng Muling Pagkabuhay na 
kung saan sa Araw na yaon ay 
magpapalitaw sa bawa’t nasyon ng 
titestigo laban sa kanila, na ito ay ang 
bawa’t Sugong ipinadala ng Allah (3) 
mula sa kanilang sariling lahi at wika, 
at dadalhin ka Namin, O Muhammad 
(%), bilang testigo sa iyong sambayanan. At katotohanan na Aming ibinaba sa iyo, 
O Muhammad (#8), ang Dakilang Qur’an upang linawin ang lahat ng bagay at 
ipaliwanag ang mga ito nang ganap, na tulad ng alituntunin hinggil sa ‘halal’ at 
‘haram’ (pagpapahintulot at pagbabawal), gantimpala at kaparusahan at iba pa, at 
upang maging gabay mula sa pagkaligaw, at habag sa sinumang maniniwala mula 
rito, at magandang balita para sa mga Muslim (mga isinusuko nang ganap ang buong 
sarili sa kagustuhan ng Allah 4%) dahil sa mabuti ang kanilang patutunguhan. 









ee 





Sa) 2 





Ke XO DK 





XD 








90. Walang pag-aalinlangan, inutusan ng Allah (4%) ang Kanyang mga alipin sa 
Dakilang Qur’an ng pagiging makatarungan at tamang paniniwala sa karapatan ng 
Allah (&) hinggil sa Kanyang Kaisahan at di-pagsasagawa ng pagtatambal sa 
pagsamba sa Kanya, at sa karapatan ng Kanyang mga alipin na ibigay sa bawa’t isa sa 
kanila ang anumang nararapat na para sa kanila at ipag-utos ang pagiging mabuti 
hinggil sa karapatan ng Allah (4%) na bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya at 
pagsagawa ng Kanyang mga ipinag-uutos sa tamang kaparaanan, at sa karapatan ng 
Kanyang mga nilikha sa salita at gawa, at pag-uutos ng pagbibigay sa mga kamag- 
anak ng anumang bagay na magpapatibay ng kanilang ugnayang magkakamag-anak 


[580.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1) 16 Jodi 8) 50 


at pakikitungo nang mabuti sa kanila, at ipinagbawal Niya ang anumang kasamaan, 
salita man ito o gawa, at ang anumang bagay na hindi katanggap-tanggap sa batas at 
hindi kalugud-lugod sa paningin ng Allah (4) na katulad ng paglabag at pagsagawa 
ng mga kasalanan, at ganoon din ang pagbabawal hinggil sa pang-aapi at paghamak 
sa kapwa tao, at sa ganitong pamamaraan na pag-uutos at pagbabawal, ay bilang 
pagpapayo sa inyo at pagpapaalaala ng Allah (4) hinggil sa magiging bunga o 
kahihinatnan nito, upang kayo ay makaunawa sa ipinag-utos ng Allah (8) at 
makinabang para rito. 


91. At tuparin ninyo ang lahat ng pangako na inyong ipinangako sa pagitan ninyo at 
sa pagitan ng Allah (4), o di kaya ay sa pagitan ninyo at ng mga tao hangga’t ito ay 
hindi labag sa Aklat ng Allah at sa ‘Sunnah’ ng Kanyang Propeta, at huwag ninyong 
talikuran ang sinumpaan ninyong pangako pagkatapos ninyo itong tiyakin (o 
seguruhin), dahil katiyakan, kapag nangako kayo nang ganito ay hinirang ninyo ang 
Allah (4) bilang garantiya upang paniwalaan ang inyong pangako. Katiyakan, batid 
ng Allah (4) ang lahat ng inyong mga ginagawa at ayon dito kayo ay gagantihan. 


92. At huwag kayong tumalikod sa inyong mga pangako, dahil magiging katulad 
ninyo kung gayon ang isang babae na humahabi (o gumagawa) ng tela, na pinagbuti 
niya ang pagsasagawa nito at pagkatapos ay kinalas niya rin ito, na ang paggawa 
ninyo ng mga sinumpaang pangako sa oras ng panunumpa ay panlilinlang lamang sa 
inyong pinangakuan, at sinisira ninyo ang inyong mga pangako kapag nakatagpo 
kayo ng ibang grupo na higit na mayaman at higit na malaki ang inyong 
kapakinabangan kaysa sa mga tao na pinangakuan ninyo. 


Katiyakan, sinusubok lamang kayo ng Allah (4) sa Kanyang pag-uutos na tuparin 
ang mga pangako at sa Kanyang pagbabawal na ito ay sirain, at walang pag- 
aalinlangan, lilitaw para sa inyo sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang anuman na 
hindi ninyo pinagkasunduan dito sa daigdig hinggil sa paniniwala sa Allah (#8) at sa 
pagiging Propeta ni Propeta Muhammad (22). 


93. At kung ginusto lamang ng Allah (4) ay ginabayan Niya kayong lahat, na 
gagawin Niya kayong nagkakaisa sa lisang paniniwala at paniniwala sa Kaisahan ng 
Allah (4) na ito ay ang Islam at pananatilihin Niya kayo rito, subali’t 
pinahihintulutan Niya ang sinuman na Kanyang nais na iligaw mula sa sinuman na 
alam Niya na pipiliin nito ang pagkaligaw at hindi Niya gagabayan bilang 
makatarungang paghatol mula sa Kanya; at gagabayan Niya ang sinuman na Kanyang 
nais mula sa sinumang alam Niya na pipiliin nito ang katotohanan at papatnubayan 
Niya ito bilang kagandahang-loob mula sa Kanya. At katiyakan, tatanungin kayong 
lahat ng Allah (4%) sa Araw ng Muling Pagkabuhay hinggil sa kung ano ang ginawa 
ninyo rito sa daigdig patungkol sa kung ano ang Kanyang ipinag-utos at kung ano ang 
Kanyang ipinagbawal sa inyo at ayon dito kayo ay gagantihan. 


[581.] 


Strah 16. An-Nahl 


aaist cae 


ex COO Oe 


a are RA ae 4a 786. $55 


igtiudescteacia: ANNES x 
= f Sie acai a OD be ch 


SO 2e od % SB HS 


eS Spl be ols Vos fe 


4 Behr sr - Bene 4447 


Al SACOM Ss otal a 


S Pate oe oa A Ay orth 
Se prt eo her D Daly \a6. 
Coe 
} 23G- aie oer Big =)<- SG a dOLD sarac 
SD seedy 4b 
AK os ana ad Bide eas 


ey Olea ol alas Qy AY, ACCT ath ai 


BH 94 55 9) 2 45 


¥ SSA ae Dike Ait ra 


wr 4078 Re 


va Gy S GRE SEMAINE 


har a7 Bee 77 SS > 
CS Loa rita tie tes 


wm 2G 


ey +7 a “515 56 le ag ins S 


e SNR ALES ITA He AK, rf 


BAe fb 


e SB ies ELIE 


Juz (Bahagi) 14 


yoo sacle cy2'54 hy ay 3 cs 


14 + +1) 16 Jd! 5) 0 
94. At huwag ninyong gawing paraan 
ang inyong sinumpaang pangako para 
linlangin ang sinumang pinangakuan 
ninyo, dahil =mapapahamak at 
magkakagulo kayo pagkatapos ninyong 
maging tahimik sa inyong pamumuhay, 
na katulad ng isang tao na nadulas ang 
kanyang mga paa pagkatapos nitong 
maging matatag sa pagkakatayo, at 
matitikman ninyo ang kinamumuhian 
ninyo na mga parusa rito sa daigdig; 
dahil naging sanhi kayo na pigilin ang 
iba sa pagsunod sa Relihiyong Islam 
dahil sa nakita niya sa inyo na pagiging 
taksil, at ang para sa inyo sa Kabilang- 
Buhay ay masidhing kaparusahan. 


95. At huwag ninyong kasangkapanin 
ang inyong sinumpaang pangako sa 
Pangalan ng Allah (%); na ipagpapalit 
ninyo ito sa kakaunting halaga na 


kaligayahan dito sa daigdig, dahil 
katiyakang ang gantimpala na nagmula 
sa Allah (4) dahil sa inyong pagtupad 
ng sinumpaang pangako ay nakahihigit para sa inyo kaysa sa kakaunting halaga na 
makamundo, kung ito ay batid ninyo lamang na may wastong kaalaman, at iniintindi 
ninyo ang pagkakaiba ng kaligayahan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay. 


S Skat Bsa i 


; KES SKE Dk Ce eK 





96. At ang anumang pagmamay-ari ninyo na mga pira-piraso na makamundong 
inyong tinataglay ay maglalaho, subali’t ang anumang nasa Allah (4) na para sa inyo 
na kabuhayan at gantimpala ay mananatili magpakailanman at hindi maglalaho. 


Walang pag-aalinlangan, gagantimpalaan Namin ang sinumang tiniis niya ang hirap 
ng mga pag-uutos — kabilang dito ang pagsasakatuparan ng pangako — ng 
gantimpalang para sa kanila na higit pa kaysa kanilang mga ginawa, na kung 
pinagkakalooban Namin sila ng gantimpala sa mga kakaunti na kabutihan na kanilang 
nagawa ay gayundin sa marami at mga malalaki nito bilang kagandahang-loob mula 
sa Allah (4). 


97. Sinuman ang gumawa ng mabubuting gawa, lalaki man o babae, na siya ay tunay 
na naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo; ay pagkakalooban Namin siya rito sa 


[582.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1 16 Jodi 8) 5 


daigdig ng mabuti at mapayapang pamumuhay kahit siya ay hindi mayaman, at 
walang pag-aalinlangan na ipagkakaloob Namin sa kanila ang gantimpala sa 
Kabilang-Buhay nang higit pa kaysa kabutihan na kanilang nagawa rito sa daigdig. 


98. At kung nais mo, O ikaw na naniwala sa Allah, na bigkasin ang anumang talata sa 
Kabanal-banalan na Qur’an ay hilingin mo ang kalinga ng Allah (4) mula sa 
kasamaan ni ‘Shaytdn’ na isinumpa at inilayo mula sa Awa ng Allah, na sasabihin 
mo: “A ‘ou-dhu bil-ld-hi mi-nash-shay-td-nir ra-jim,” na ang ibig sabihin, “Hinihingi 
ko ang kalinga ng Allah (8) laban sa isinumpang Satanas.” 


99-100. Walang pag-aalinlangan, si “Shaytan’ ay walang kapangyarihan laban sa mga 
tunay na naniniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, at sa kanila na ipinauubaya lamang 
sa Allah (8) ang kanilang mga sarili. Magkagayunpaman, ang kanyang kakayahan ay 
sa mga yaon lamang na itinuturing siya bilang kanilang kaagapay at sinusunod nila 
ang kanyang kagustuhan, at dahil sa pagsunod nila kay ‘Shaytan’ ay nagtatambal o 
sumasamba sila ng iba bukod sa Allah. 


101. At kapag pinalitan Namin ang isang talata ng panibagong talata o panibagong 
alituntunin — at ang Allah (4) na Siyang Tagapaglikha ang Ganap na Nakaaalam sa 
ikabubuti ng Kanyang nilikha at sa anuman na Kanyang inihahayag na mga 
alituntunin o batas sa iba’t ibang panahon — sasabihin ng mga _ walang 
pananampalataya: “Katunayan, ikaw, O Muhammad ay nag-imbento lamang laban sa 
Allah ng mga salita na hindi Niyva sinabi,” gayong si Muhammad (2) ay hindi 
katulad ng kanilang mga inaangkin, sa kadahilanang ang karamihan sa kanila ay 
walang kaalam-alam hinggil sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at gayundin hinggil 
sa Kanyang mga batas at alituntunin. 


102. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (#8): “Ang Qur’dn ay hindi inimbentong 
salita na mula sa akin, kundi ito ay kapahayagan na ibinaba ni Anghel Jibril na 
‘Ruh-ul-Qudus’ (Banal na Espiritu) mula sa ivong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na totoo 
at makatarungan; upang patatagin ang mga naniniwala, at bilang gabay mula sa 
pagkaligaw, at magandang balita para sa mga Muslim, na ang ibig sabihin ay para 
sa mga sumuko at nagpasailalim sa kagustuhan ng Allah na ‘Rabb’ ng lahat ng mga 
nilalang.” 


[583.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1 16 Jodi 8) 5 


103. At walang pag-aalinlangan, batid uals EEA 
Namin ang kanilang mga sinasabi na ¢ g DODO DODO 


mga ‘Mushriktin’ — nagtatambal sa 
pagsamba sa Allah o sumasamba ng iba 
bukod sa Allah — na: “Katiyakan, | : 
natutunan ng Propeta ang Qur'an %& wt MIM SEH He BVEMA ES Je i 
mula sa ibang tao.” Sila ay eS pM SN GEA ASE Se 251 i. 
nagsinungaling, dahil katiyakang ang @& ne pa Mean a a ee aa ot taas I 
wika ng taong pinagbibintangan nilang © SHES AS Mh H Spa © 
nagturo kay Propeta Muhammad (%) ©) 5,25) SY ea) ahs Mens, & & 
ay hindi ‘Arabic’ at hindi nakaiintindi @) 7-- eq. 2 cae Sith cpeance IS 
ye B bie ILS A VUES Ie 
ng wikang ito, samantalang ang : = te ae he en 

a : (oi I @ ne ze Acie Oe 
Dakilang Qur’an ay wikang ‘Arabic’ at © = Jee i 


A? APs 7 tek ve ot BAD 


sadyang napakalinaw ang mga fey 3-sVideCinisjclipceci lus 


Av oA Dh poor ech 


a 
Be an BSUS 


4 ek a4 


2 G ~ erat Be Co 
35 Ny GAN Syren cll 1B 


. ™~, cA bs Z terete I te te 2 
kahulugan nito. 3 S SID ape KN Msrgevat al; f 
oo) 73 Ae ee oe Ae 384-7 4 Be ae ee 

104. Katiyakan, ang mga walang @ pa pals agers 4p WB de ale? 3! & 
- a a ea) + oSbb57 “ A Heed note oe 

pananampalataya na hindi naniwala sa @) 3 315 CY QS OLGA 
Dakilang Qur an ay hindi gagabayan : AGS ! 34 & a At Hie Kt | Z 
ng Allah (#) tungo sa katotohanan, at (An eat A ot er on hy eS 
sa Kabilang-Buhay para sa kanila ay 3) ?**> wee RTS eo 
Sect ox GER LE RA 8 ar -s- 
masidhing kaparusahan. 2) o 5 pp SB Nes os 





105. Katiyakan, ang tagapag-imbento 

ng kasinungalingan ay gawain lamang ng sinumang hindi naniwala sa Allah at sa 
Kanyang mga ‘Aydt’ (mga talata, rebelasyon o palatandaan), at sila ang mga yaong 
sinungaling sa kanilang mga sinasabi; subali’t si Propeta Muhammad (3) naman na 
tunay na naniwala sa kanyang ‘Rabb’ at nagpasailalim sa Kanyang kagustuhan ay 
hindi maaaring magsinungaling laban sa Allah (4) at magsasabi ng salita na hindi 
talagang sinabi ng Allah (48). 





106-107. Katotohanan, ang tunay na nagsisinungaling laban sa Allah (4) ay ang 
sinuman na bumigkas ng salitang paglabag o pagtanggi sa Allah (‘Ku/fr’) at tumalikod 
pagkatapos niyang maniwala, na ang para sa kanya ay pagkamuhi na mula sa Allah 
(4), maliban lamang sa sinumang pinilit na pabigkasin ng salitang paglabag sa Allah 
(4), na ito ay kanyang binigkas dahil sa kanyang takot na mapahamak subali’t ang 
kanyang puso ay nananatili pa ring matatag at buo sa tunay na paniniwala at di- 
natitinag, na kung kaya, hindi siya masisisi hinggil sa bagay na ito, subali’t ang 
sinumang bumigkas ng salitang paglabag at ito ay maluwag niyang tinanggap sa 
kanyang kalooban, walang pag-aalinlangan na mapapasakanila ang matinding 


[584.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1) 16 Jodi 8) 5 


pagkamuhi mula sa Allah (4) at masidhing kaparusahan; dahil sa pagpili nila ng 
makamundong buhay at ng kinang nito, na higit na sinang-ayunan pa nila ang 
makamundo kaysa sa buhay sa Kabilang-Buhay at ang mga gantimpalang naroroon. 


At katiyakang hindi ginagabayan ng Allah (4%) ang mga hindi naniwala at hindi Niya 
pinapatnubayan tungo sa katotohanan. 


108. Sila ang mga yaong isinara ng Allah (4) ang kanilang mga puso ng paglabag, 
pagtanggi sa katotohanan at pagpili ng makamundong buhay sa halip na buhay sa 
Kabilang-Buhay, kaya hindi na makararating sa kanilang mga puso ang Liwanag ng 
Patnubay, at sila ay naging mga bingi na hindi na nila maririnig ang mga talata ng 
Allah at kahit na ito pa ay kanilang marinig ay hindi nila ito uunawain, at sila ay 
naging mga bulag na di na nila nakikita ang mga katibayan na nagpapatunay sa 
pagiging Bukod-Tanging ‘//ah’ ng Allah (4) na karapat-dapat lamang sambahin, at 
sila ang mga yaong nakalimot sa mga inihanda ng Allah (4) na kaparusahan para sa 
kanila. 


109. Walang pag-aalinlangan, sila sa Kabilang-Buhay ang tunay na talunan at 
nawasak ang kanilang buhay dahil sila ang mga yaong itinuon ang kanilang buhay sa 
anumang bagay na naging sanhi ng parusa at pagwasak sa kanila. 


110. Pagkatapos, katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha para sa mga mahihina 
sa Makkah na pinarusahan ng mga ‘Mushrikiin,’ na ipinakita nila ang pagsang-ayon 
sa kanila na mga walang pananampalataya bilang panlabas na pagpapakita lamang at 
nilinlang nila ang mga ito sa pamamagitan ng pagsabi ng anumang bagay na nais 
nilang ipasabi sa kanila, subali’t ang kanilang mga puso ay tiyak na panatag sa tunay 
na paniniwala, at nang sila ay nagkaroon ng pagkakataon na makaligtas ay 
nangibang-bayan sila sa Madinah, pagkatapos ay nakipaglaban sila sa mga 
kumakalaban sa Relihiyon ng Allah at tiniis nila ang hirap ng mga ipinag-uutos; 
walang pag-aalinlangan, ang Allah (&) na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha — 
pagkatapos nilang makapagsisi — ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad, na 
‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 


[585.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1 16 Jodi 8) 


Oasse cS 111. At ipaalaala mo sa kanila, O 
IDOE EES Muhammad (3%), ang Araw ng Muling 
te fae kk te te Pagkabuhay na kung saan sa Araw na 

BY Sc 59 Bed 8 SS ey @ 8 ae ene ne 
Sst me 7 cc x I 800 BY darating ang isang tao na 
FS SM GSQ GALEN Le =*Soe* Ve. sisisihin niya ang kanyang sarili at 

g E27 Bie yc Rete ae BES 2-7 Zeer oy . ‘ 

ne lead lash Ae be Zool ila aa 5 magsasabi ng lahat ng katwiran, at ang 
Pir (xet CSO Lee Pee ere ne - A ale i i 

SUMGTEAL EC JK Fis Allah (4) naman ay ipagkakaloob Niya 

nang buo sa bawa’t tao ang kabayaran 


Dl ee te ott st os A 
es WQS alley sib geal ng kanyang nagawa na_ walang 
anumang pagkukulang, na hindi Niya 


RR i cronpenee 
daragdagan ang parusa at hindi Niya 
babawasan ang gantimpala. 





















: we ee el 
By) CIELO ab 


ZS 9, oF 2 GH rr oe Bd as 
WY) O92 CESol gi C6 53\ 9 a 5K, 


7 


Ag ae ag, 


a T-. 2 A OF LAE Sr or teas pies 
By Les ppssieads pally Slate HS | resl 
i) < GA. “44 oe 77 ge 2-7 44 
= LIC; QO fe be Sl yd all 3 jal 


By SUL sue teal 
SNM WANES IOS 
By CUE Qwecs 
8 Os Ab rinks yal 
EK EOD 


112. At nagbigay ang Allah (4%) ng 
halimbawa ng isang bayan — Makkah — 
na mapayapa sa anumang 
panghihimasok ng iba Oo 
pakikipaglaban, at kapanatagan sa 
pamumuhay na dumarating sa kanila 
ang masaganang pamumuhay na 
napakadali mula sa iba’t ibang dako, 
subali’t hindi pinahalagahan ng mga 
tagaroon ang mga biyaya ng Allah (#8) 
sa kanila, sa halip sila ay sumamba ng 
iba at hindi sila tumanaw ng utang na loob sa Allah (4), kaya sila ay pinarusahan ng 
Allah (4%) ng taggutom at takot mula sa mga sundalo na ipinadala ng Sugo ng Allah 
at ng kanyang mga tagasunod, na tinakot sila; dahil sa kanilang paglabag at maling 
gawain. 









113. At katotohanan na ipinadala ng Allah (4%) sa Makkah ang Sugo na mula sa 
kanila na ito ay si Propeta Muhammad (#) na kilala nila ang kanyang angkan, ang 
kanyang pagiging matapat at ang kanyang pagiging mapagkakatiwalaan, subali’t 
tinanggihan nila ang dala-dala niyang mensahe at hindi nila pinaniwalaan, na kung 
kaya, pinarusahan sila ng Allah ng paghihikahos, taggutom at takot; at napatay ang 
kanilang mga pinuno sa Labanan sa Badr habang hinahamak nila ang kanilang mga 
sarili sa pamamagitan ng pagsamba ng iba bukod sa Allah at pagharang sa Kanyang 
Daan. 


114. Na kung kaya, kumain kayo, O kayo na mga naniniwala, mula sa ipinagkaloob 
sa inyo na mga kabuhayan, na ginawa Niya ang pagpapahintulot nito sa inyo bilang 


[586.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1) 16 Jodi 8) 5 


malinis, at tumanaw kayo ng utang na loob sa mga Biyaya ng Allah (8) sa inyo sa 
pamamagitan ng pagpapasalamat (o pagtangkilik) nito at paggasta nito bilang 
pagsunod sa Allah (48), kung talagang taos-puso ang inyong pagsamba sa Kanya at 
Siya lamang ang bukod-tangi ninyong sinasamba. 


115. Katiyakan, ang ipinagbabawal lamang sa inyo ng Allah (4) ay ang ‘Maytah’ 
mula sa hayop — ‘double dead’ (patay na subali’t kinatay pa rin ito) o patay na hayop 
na hindi nakatay sa tamang pamamaraan, — at ang mga pinatulo na dugo habang 
kinakatay ang mga hayop, at karne ng baboy at anumang kinatay sa pangalan ng iba 
bukod sa Allah. Subali’t magkagayunpaman, ang sinumang napilitan dahil sa 
kanyang pagkatakot na mamatay at kumain siya mula sa mga ipinagbabawal na ito, 
na wala siyang layunin sa kanyang sarili ng kusang paglabag at hindi niya lalampasan 
ang kung ano lamang ang sapat sa kanyang pangangailangan, samakatuwid, walang 
pag-aalinlangan, ang Allah (4) ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad, na 
‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanya at hindi siya 
paparusahan sa kanyang nagawa. 


116. Huwag ninyong sabihin — O kayong mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah — 
bilang pagsisinungaling na sinasabi ng inyong mga dila; na ito ay ipinahihintulot 
samantalang ipinagbabawal naman, at ito ay ipinagbabawal samantalang ito ay 
ipinahihintulot ng Allah (8); dahil nag-iimbento kayo laban sa Allah (4) ng 
kasinungalingan sa pamamagitan ng pagtangi ninyo para sa Allah (4) ng mga bagay 
na kayo ang nagpahintulot at nagbawal. Katiyakan, ang mga yaong nag-imbento ng 
kasinungalingan laban sa Allah, kailanman ay hindi sila magtatagumpay ng kahit na 
anumang kabutihan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay. 


117. Isang pansamantalang kaligayahan ang para sa kanila rito sa daigdig na may 
hangganan na napakaikli, subali’t sa Kabilang-Buhay ay mararanasan nila ang 
napakasidhing kaparusahan. 


118. At para sa mga Hudyo ay ipinagbawal Namin ang anumang naihayag Naming 
una sa iyo noon, O Muhammad (2), na ito ay ang lahat ng hayop na may kuko at taba 
ng baka at tupa maliban na lamang sa anumang taba na nakadikit sa likuran nito o 
taba na nakadikit sa bituka nito, o di kaya ay nakadikit sa buto nito. 


At hindi Namin sila dinaya sa pamamagitan ng pagbabawal sa kanila ng mga ito, 
subali’t sila mismo ang nandaya sa kanilang mga sarili at nanghamak dahil sa ginawa 
nilang pagtanggi at paghihimagsik laban sa Allah (4), na kung kaya, karapat-dapat 
lamang sa kanila na ipagbawal ang mga ito bilang kaparusahan sa kanila. 


[587.] 


Strah 16. An-Nahl 


119. Pagkatapos ang iyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, samakatuwid, para sa 
mga yaong nakagawa ng mga 
pagkakasala habang sila ay nasa 
kamangmangan na hindi nila alam ang 
magiging bunga nito at pagdudulot nito 
ng pagkamuhi ng Allah (4) — sa lahat 
ng nagkasala sa Allah (4), nagkamali 
man o sinadya, sa ganitong kadahilanan 
ay itinuturing siyang mangmang kahit 
alam pa niya ang pagbabawal nito — 
pagkatapos sila ay nagbalik-loob sa 
Allah at iniwasan ang anuman na 
kanilang kinagawian na pagkakasala at 
itinuwid ang kanilang mga sarili at mga 
gawain, katotohanan ang inyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha — pagkatapos 
nilang makapagsisi at magpakatuwid — 
ang ‘Ghafour’ —  Ganap_ na 
Mapagpatawad sa kanila, na ‘Raheem’ 


Juz (Bahagi) 14 


(14 s+! 


ae “odie 


a fe 
Agee ee 


Ass Nb AOSD QS Fi 


Bee, 


SME Bae Ey. rm 


ears) a all os ee ects iicasls (valent beck) 
ESD Le SID Sales rf 


- erty 


Bales Ades 


Oech ia Wane douay els | 


et oheor > oS 2c 


ee es 


“oe eee 


er aes 


16 jot! 3; 


opts Gass Liss LEB K 
Sok 2 hasiiaesieaing | ey 


EXO DEIE DEPP RO DERE DEE DRED 


— Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal. 





120-122. Katiyakan, si Ibrahim (|) ay 
isang pinuno ng kabutihan at masunurin na nagpapasailalim sa kagustuhan ng Allah 
(4), na hindi siya lumilihis sa Relihiyon ng Islam, naniniwala sa Kaisahan ng Allah 
(4) na hindi stya sumasamba ng iba bilang pagtatambal sa Allah, na siya ay 
nagpapasalamat sa mga Biyaya ng Allah (4) sa kanya, pinili siya ng Allah (4) sa 
Kanyang mensahe at itinuro sa kanya ang Matuwid na Landas na ito ay ang Islam. 


At ipinagkaloob Namin sa kanya rito sa daigdig ang kabutihan na siya ay pupurihin 
ng mga darating na henerasyon (hanggang sa kahuli-hulihan) at ituturing na huwaran 
at magandang halimbawa, at pinagkalooban din siya ng ulirang anak, at katiyakan, 
siya sa katotohanan sa Kabilang-Buhay ay kabilang sa mga mabubuti na nagmamay- 
ari ng mga matataas na antas ng mga tahanan sa Hardin (‘Al-Jannah’). 


123. Pagkatapos ay ipinahayag Namin sa iyo, O Muhammad (#8), na sundin mo ang 
Relihiyong Islam na katulad ng pagsunod ni Ibrahim (s#2\), at magpakatuwid ka sa 
Relihiyong ito at huwag kang lumihis, dahil walang pag-aalinlangan, si Ibrahim ay 
hindi kabilang sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah. 


[588.] 


Sarah 16. An-Nahl Juz (Bahagi) 14 (14 s +1) 16 Jodi 8) 50 


124. Katiyakan, ginawa lamang ng Allah (4) ang paggalang sa araw ng ‘Sabbath’ 
upang ibukod-tangi ang araw na ito sa pagsamba para sa mga Hudyo na (hinggil) rito 
sila ay nagkakasalungatan sa kanilang mga Propeta, at pinili nila ang araw ng 
‘Sabbath’ bilang kapalit ng ‘Jum*ah’ (Biyernes), na ang araw na ito (‘Jum‘ah’) ang 
talagang ipinag-utos sa kanila na igalang. 


Walang pag-aalinlangan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad (#8), ang 
Siyang magpapasiya sa pagitan ng mga hindi nagkasundo sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay sa anumang kanilang hindi pinagkasunduan hinggil sa kanilang mga 
Propeta, at gagawaran ang bawa’t isa ng anuman na karapat-dapat para sa kanya. 


125. Hikayatin mo, O Muhammad (4), ikaw at ang sinumang sumunod sa iyo, ang 
mga tao tungo sa Relihiyon ng ityong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at Matuwid Niyang 
Landas, sa pinakamagandang pamamaraan na ipinahayag ng Allah (4) sa iyo sa 
Aklat at sa ‘Sunnah, at makipag-usap ka sa mga tao sa _ pinakawastong 
pamamahayag, at payuhan mo sila ng pinakamagandang pagpapayo, na magiging 
kahali-halina sa kanila ang pagsagawa ng kabutihan, at ilayo mo sila sa kasamaan, at 
mangatwiran ka sa kanila sa pinakamahusay na pamamaraan ng pangangatwiran na 
ito ay malumanay at banayad. Dahil ang tungkulin mo lamang ay iparating sa kanila 
ang mensahe, at katiyakang ito ay naiparating mo na, subali’t ang paggabay sa kanila 
ay bukod-tangi na karapatan lamang ng Allah (8), na Siyang Ganap na Nakaaalam 
kung sinuman ang naligaw mula sa Kanyang Daan at Ganap na Nakaaalam sa mga 
ginabayan. 


126. At kung nais ninyo, O kayong mga mananampalataya, na gumanti sa sinumang 
nakagawa ng anumang bagay na masama laban sa inyo, ay huwag kayong 
magmalabis na hihigitan pa ninyo ang igaganti ninyo sa kanilang ginawa, at kung 
kayo ay magtitiis, ito ay mas higit na makabubuti para sa inyo rito sa daigdig bilang 
tagumpay, at sa Kabilang-Buhay naman ay dakilang gantimpala ang mapapasainyo. 


127. At tiisin mo, O Muhammad (#8), ang anumang nangyayari sa tyo na paghihirap 
nang alang-alang sa Allah (4) hanggang dumating sa tyo ang kaginhawahan, at ang 
pagtitiis mo ay para lamang sa Allah (4) dahil Siya ang tutulong sa iyo at patatatagin 
ka, at huwag kang malungkot sa sinumang lumabag sa tyo at di-tumanggap ng iyong 
paanyaya, at huwag mong ikabahala ang kanilang pakana at pag-iimbot; dahil ang 
ganti nito ay babalik rin sa kanila bilang masama at kapahamakan. 


128. Katotohanan, ang Allah (4%) ay kasama ng mga yaong naging maingat na di 
makagawa ng kahalayan at malalaking pagkakasala, kasama ang Kanyang pagtulong 
at pag-agapay, at kasama ng yaong higit na mas minabuti nila ang pagsagawa ng mga 
ipinag-uutos at pagpapatupad ng Kanyang mga karapatan at pagpanatili sa pagsunod 
sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang tulong, gabay at pagtatagumpay. 


[589.] 


Sdrah 17. Al-Isra 


Juz (Bahagi) 15 


AS +! 17 5) pS! 3) po 


V7 5} poh 8) 0 
XVII - Sérat Al-Isra 
[Kabanata Al-Isra — Ang Paglalakbay Sa Gabi] 


anol! Gaal ai) aay 
[Bismillahir Rahmanir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 


Mapagmahal 
1. Pinupuri ng Allah (4) at die 


Niluluwalhati Niya ang Kanyang Sarili 


at Dinadakila Niya ang Kanyang 
Kapangyarihan, dahil ang 
Kapangyarihan na ito ay _ hindi 


matatapatan ng kahit na sinuman, 
walang ‘i/ah’ (diyos na sinasamba) o 
bukod-tangi na may karapatan at 
karapat-dapat lamang na _ sambahin 
bukod sa Kanya, at walang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha at Tagapangasiwa bukod 
sa Kanya, na Siya ang nagsanhi na 
maglakbay sa kalaliman ng gabi ang 
Kanyang alipin  na_ si _ Propeta 
Muhammad (#2) na siya mismo (na 
ang ibig sabihin ay kasama ang 
kanyang katawan at  kanyang 
kaluluwa), na gising at hindi natutulog, 
mula sa ‘Al-Masjid Al-Haram’ sa 
Makkah patungo sa ‘Al-Masjid Al- 
Aqsa sa  ‘Baytul Maqdis’ sa 
‘Falisteen,’ na kung saan biniyayaan 
ng Allah (4) ang kapaligiran nito ng 
mga pananim, mga bunga at iba pa, at 





+ 
cS 


= MEN spi a 





SHEDS DOI DOIG 


a ae ey aes rd i. 
re aes ) eee ian) y 


SS | 
Nae a ealo(Ga 


4.7 2% 22 744% 


3 2050263 AAS Co MON He 
Bel 2555 MS USN SACS OF eee i 1B 
3 OSesasubiiteag hen Z 
BB) OURS ChE OI I 


“ae 


a PVBLI Ma hes So ACis 


By ei M25 a6 


SAS GA ee erge te 


WpE ole Ga os 


vere 73 4% Wack: 


I salons A iad 3 


1 6 pape 


ii Yer Oss eo 
MN GLE QV G 
ONE 


SaaS SES, a 
aeisgitaicigsA NonGe A, aa os oe, TE 


atid Sickel) 


Bo ttek Bb or 


2 SecA 55 ea SIN pas; 3 





2 oii 


st 21774 Fes Ber ae oes i Accel 


Tel B99 adsl ee 


ROK Re REDE XD 


ginawa Niya ang lugar na ito na pagmulan ng maraming Propeta; upang masaksihan 
ni Muhammad (#2) ang kamangha-manghang kapangyarihan ng Allah (4) at ang mga 


katibayan sa Kanyang Kaisahan. 


Katiyakan, ang Allah (4%), Siya ay ‘As-Samee~’ 


— ang Ganap na Nakakarinig sa mga 


sinasabi ng Kanyang mga alipin, na ‘Al-Baseer’ — ang Ganap na Nakakakita sa 


kanilang mga ginagawa. 


[590.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 s+!) 17 \ pol 8) gu 


2. At kung paano pinarangalan ng Allah (4) si Propeta Muhammad (3) sa 
pamamagitan ng ‘/sra’’ na ito ay ganoon din pinarangalan si Mousa (3¢#\) dahil sa 
pagkakaloob sa kanya ng ‘Tawrah,’ at ginawa ito na maglilinaw sa katotohanan at 
gabay sa mga angkan ni Isra‘il, na kalakip nito ang pagbabawal sa kanila na 
magturing ng anuman bukod sa Allah bilang ‘Walee’ (0 Tagapangalaga) o di kaya ay 
sinasamba, na roon nila ipauubaya ang kanilang mga sarili 0 ginagawa. 


3. O lahi ng mga yaong iniligtas Namin at pinasakay Namin kasama si Nth (Noah) sa 
Arka! Huwag kayong sumamba ng iba na itatambal ninyo sa pagsamba sa Allah, at 
tumanaw kayo ng utang na loob sa mga Biyaya ng Allah (4), na inyong gawing 
halimbawa na susundin ay si Nah; dahil siya ay katiyakang alipin na tumatanaw ng 
utang na loob sa Allah (4%), sa kanyang puso, dila at buong katauhan. 


4. Ibinalita Namin sa mga angkan ni Isra‘il sa pamamagitan ng ‘Tawrah’ na 
ipinahayag sa kanila: “Walang pag-aalinlangan, kayo ay mamiminsala ng dalawang 
beses sa kalupaan (‘Baytul Maqdis’) at kayo ay mang-aapi, papatay ng mga Propeta, 
labis na magmamatigas, magmamalabis at mangangamkam.” 


5. Na kung kaya, kapag nangyari ang una sa dalawa nilang pamiminsala, ay 
magpapadala Kami ng gagapi sa kanila na mga alipin Namin na mga matatapang, 
mga malalakas na may mga kakila-kilabot na mga kagamitang pandigma, na sila ay 
gagapiin nila at papatayin at ipagtatabuyan, na kung kaya, nagsitungo sila sa iba’t 
ibang bayan na namiminsala, at ang hinggil sa bagay na ito ay isang pangako na 
katiyakang magaganap, sa kadahilanang ito ay bunga ng kanilang ginawa. 


6. Pagkatapos ay ibinalik Namin sa inyo, O mga angkan ni Isra‘il, ang pagkapanalo at 
pangingibabaw laban sa inyong mga kalaban na gumapi sa inyo, at pinarami Namin 
ang inyong mga kabuhayan at ang inyong mga anak, at pinalakas Namin kayo at 
ginawa Namin kayo na mas marami sa bilang kaysa sa inyong mga kalaban; at ito ay 
dahil sa inyong kabutihan na nagawa at pagpapakumbaba sa Allah (48). 


7. Kapag pinagbuti ninyo ang inyong mga gawain at mga salita, ang kabutihang ito ay 
para rin lamang sa inyong mga sarili; dahil sa ang gantimpala nito ay babalik sa inyo, 
at kapag nagpakasama naman kayo, ginawa ninyo ito laban lamang sa inyong mga 
sarili dahil ang kaparusahan nito ay babalik sa inyo. 


Pagkatapos, kapag dumating na ang nakatakdang panahon ng pangalawa ninyong 
pamiminsala ay sasanhiin Namin na muli kayong magapi ng inyong mga kalaban; 
upang hamakin kayo at lupigin, at makikita ang mga bakas ng pagkahamak at pang- 
aaba sa inyong mga mukha, at papasok sila sa inyo sa ‘Baytul Maqdis’ at ito ay 
sisirain nila, na katulad ng unang pagkawasak nito, at wawasakin nila ang anumang 
aabutin ng kanilang mga kamay nang ganap na pagkawasak. 


[591.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 « +1) 17 \ pol 8) gu 





DAs KA 8. Na maaaring ang inyong ‘Rabb’ na 
DOLD OGLDe Tagapaglikha — O kayong mga angkan 

ae oe ~ m “Israil -— ay kaawaan_ kayo 

gsi cashed ge Dist © pagkatapos ng ibinigay na ganti sa 
Sy omer CANIS > inyong kasamaan, kung kayo ay 
cares iA sob BNNs Meet  magbabalik-loob sa Allah (4) at 


AY tice Sy cs x5 Sec (@% ~Magpapakabuti, subali’t kapag kayo ay 
Sc loceheisins pers ee sere ob © bumalik sa pamiminsala at pang-aapi 
DVASS 16% sad otlea NET ESs * ay ibabalik din Namin sa inyo ang 


teres 6 baer, rer oA AE Ae 77. 


Sites Blind ei Sa itis fe Aming parusa at kapahamakan. 


y SSAA XS SEIS 2 sae , 
| — At gagawin Namin ang Impiyerno na 
oI Sis, eee eae para sa inyo at sa lahat ng mga walang 
Bel (Se silent a eae seegighe 5 say es pananampalataya, bilang kulungan na 

= hindi na makalalabas pa roon ang 


sinuman magpakailanman. Sa talatang 


=) Ap pee 7 tin giset " 
3 Keemilllepstl i SIS IQ Kcasy 


4 4 44GC4e. vole 


Selb Joy ees CAS citeal ys OD =, ito at sa mga nauna pa kaysa rito ay 

2 LEE LENS IE > mga babala sa ‘Ummah’ (lahat ng 
3 hens ne echoes © nasasakupan ng mensahe ni Propeta 
ey sono ane BETES by OM ~ Minne as sa tee 
3 SoS OSs a ae SS © ng sandaigdigan) na ito, upang hindi 
= Ke nn ig wos eo ini sd fs sila makagawa ng mga pagkakasala; 
SRE *< nang sa gayon ay hindi mangyari sa 





EEO De OD ED XO DK XCD 


kanila ang katulad ng nangyari sa mga 
angkan ni Isra‘il, dahil ang pamamaraan ng Allah (4) sa bawa’t pangyayari ay lisa 
lamang at walang pagbabago. 


9-10. Katiyakan, ang Dakilang Qur’an na ito ay Aming ipinahayag sa Aming Alipin 
na si Muhammad (2), upang patnubayan ang mga tao tungo sa pinakamabuting 
kaparaanan, na ito ay Relihiyong Islam, at upang ibigay ang magandang balita sa mga 
mananampalataya na nagsasagawa ng anumang ipinag-utos ng Allah at umiiwas sa 
anuman na Kanyang ipinagbabawal, na walang pag-aalinlangan, ang para sa kanila ay 
dakilang gantimpala (Hardin — ‘A/-Jannah’), at ang mga yaong hindi naniwala sa 
Kabilang-Buhay at sa anuman na inilaan doon na pagbabayad, sa kanila ay inihanda 
Namin ang masidhing kaparusahan sa Impiyerno. 


11. At nananalangin minsan ang tao laban sa kanyang sarili ng masama, o di kaya ay 
sa kanyang anak, o di kaya ay sa kanyang kayamanan, at ito ay kapag siya ay 
nagagalit, na katulad din ng panalangin niya na mabuti, at ito ay dahil sa 
kamangmangan ng tao at sa kanyang pagiging pabigla-bigla, at dahil sa Habag ng 
Allah (4), ang dinirinig lamang Niya ay ang mabuting panalangin nito at hindi yaong 


[592.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 « +1) 17 \ pol 8) gu 


masasama, dahil likas na katangian ng tao ang pagiging mapagmadali (padalus-dalos 
oO mapag-apura). 


12. At nilikha Namin ang gabi at araw bilang dalawang tanda ng pagpapatunay sa 
Kaisahan ng Allah (4) at Kanyang Kapangyarihan, pagkatapos ay sinanhi Namin na 
maglaho ang tanda ng gabi, na ito ay ang buwan sa pamamagitan ng kadiliman; at 
ginawa Namin ang tanda ng araw (‘day’), na ito ay ang nagliliwanag na araw (‘sun’); 
upang makita ng tao sa liwanag nito ang kanyang pagkilos at paggalaw sa kanyang 
mga gawain sa buhay at ipinapahinga naman niya ang kanyang sarili sa gabi. At 
upang malaman ng mga tao — dahil sa pagsasalit-salitan ng gabi at araw — ang bilang 
ng mga taon at mga buwan at mga araw (‘days’). At ang lahat ng bagay ay binigyan 
Namin ng ganap na pagpapaliwanag. 


13. Gagawin ng Allah (4) sa lahat ng tao, ang anuman na kanyang nagawa, mabuti 
man ito o masama, na mananatili lamang na para sa kanya, at hindi siya mananagot sa 
gawain ng iba at hindi rin mananagot ang iba sa kanyang gawain, at palilitawin ng 
Allah (4) para sa kanya sa Araw ng Muling Pagkabuhay ang talaan na kung saan 
doon naitala ang lahat ng kanyang mga gawa, na matatagpuan niyang lantad na 
lantad. 


14. Sasabihin sa kanya: “Basahin mo ang talaan ng ivong mga ginawa, at ito ay 
kanyang mababasa kahit na siya pa ay hindi marunong bumasa noong siya ay nasa 
daigdig pa, na sapat na ang iyong sarili bilang tagapaghusga at magkukuwenta ng 
iyong gawain ngayon, kaya mababatid niya ang anuman na magiging katumbas ng 
kanyang ginawa.” 


At ito ang pinakadakilang pantay na paghahatol, na sasabihin sa isang alipin (tao), 
“Husgahan mo ang iyvong sarili at sapat na sa iyo ang iyong sarili bilang 
tagapaghusga.” 


15. At sinuman ang ginabayan na sinunod niya ang Daan ng Katotohanan ay walang 
pag-aalinlangan, na para rin lamang sa kanya ang kapakinabangan nito, at sinuman 
ang lumabag at sinunod ang daan ng kamalian ay walang pag-aalinlangang ang 
kanyang pagkaligaw ay para rin lamang sa kanyang sariling pagkatalo. 


Walang maylulan ng pasanin ang magbabata ng pasanin ng iba (hindi paparusahan 
ang iba sa kasalanan ng iba). At hindi paparusahan ng Allah (4) ang sinuman 
hanggang hindi Niya naitatag ang katibayan sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga 
Sugo at pagpapababa ng mga Aklat. 


[593.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 « +1) 17 6) pol 8) gu 


16. At kapag nais Naming puksain ang isang bayan dahil sa kasamaan ng mga tao, ay 
uutusan Namin ang mga namuhay nang marangya roon na sumunod at ang iba pa sa 
kanila, pagkatapos sila ay lumabag, na kung kaya, naging karapat-dapat sa kanila ang 
parusa. Pagkatapos ay Amin silang pinuksa nang ganap na pagkawasak. 


17. At katiyakan, pinuksa Namin ang maraming Nasyon na pinasinungalingan at 
nilabag ang mga kautusan pagkatapos ni Noh (s¢8\). Na kung kaya, sapat na sa iyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, na Siya ang ‘Khabeer’ — Ganap ang Kanyang Kagalingan 
na Nababatid Niya ang anumang gawain ng Kanyang mga alipin, na ‘Baseer’ — 
Ganap na Nakakakita na walang anuman ang naililihim sa Kanya. 


[594.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 « +1) 17 ¢\ po! 8) gu 


18. Sinuman ang naghangad ng Ji 

panandaliang makamundong buhay, at 

ito lamang ang kanyang naging layunin a 

at pagpupunyagi at hindi siya naniwala Hii Ah 
sa Kabilang-Buhay, at hindi siya » Jalgeben eed lle ey 


naglaan ng gawain para roon, ay 2 bles ADs a5  gbolgraw bora yd co 
1 q all Fe MAO ee LO eb 2G 44 4 os o- KAS 
sare Sane te ng Allah (4) Sy} Ici. Nims Sim RESE IS: a 
sa kanya rito sa daigdig ang anuman na @q) ge ne hee As Cen eee I 
Kanyang nais ayon sa itinakda Niya sa SB SID bphe sh relbcobley ch) Ie 
) 4 9S peer SOLIS BCE. or AA or ee m 
‘Al-Lawh Al-Mahfoudh,’ pagkatapos ay @ Y 2275132553551 se Wocen depen |e 
itatalaga Niya para sa kanya sa Bag Bee decree 
Kabilang-Buhay ang Imptyerno na siya 5 PCE NSE fe Pee a 
ay papasok doon na sinisisi at %™ Ul ells Bk Nose Me ie 
sone kK 5 Be gs AL ee 8 pa BSG or 04-7. ore Te 
itinataboy mula sa Awa ng Allah, dahil Je) Ub Jovetarkslieslpcolisicczal [a 
a Sime ote heat for 7 9% Br yp post ar of ee 
sa kanyang paghahangad lamang na Bl uit, Ou, e543 5 Kass St |e 
makamundo, pagpupunyagi para & OR re 6 bear ray een ay 
lamang dito at hindi sa Kabilang- © alo - = odode) ud C ae Ie 
px re ts 24 Re ee ae se a 
Buhay. es Enevels Gy Se 2 SL AISGE Vise IS 
: Bo SE Sb Te (a a Ses 33. [he 
19. At sinuman ang maghahangad ng ae BAM Oley GY Dee wy Wola IR 
3 2 7 474243 Se gett vy 2 fet 7 ea Me 
gantimpala sa Kabilang-Buhay na ¢} TAS Vasoasy Pha eiNe aly oS cts iC 
walang hanggan sa pamamagitan ng os \, RG ‘ied (3G ens cease wigs S 
kanyang mabubuting gawa, at siya ay an ie cia 
nagpunyagi para rito sa pamamagitan PPP 
ng pagsunod sa Allah (4), at siya ay naniniwala sa Kanya, at sa Kanyang gantimpala 
at sa Kanyang Dakilang Kagandahang-Loob, samakatuwid, sila ang mga yaong 
magiging katanggap-tanggap ang kanilang mga gawain na ilalaan ang mga ito para sa 
kanila roon ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at doon sila ay gagantimpalaan. 


ee 
<4 oprhe yror -o Pee Ae || as 
= 


ser7 2 7et 


fe Les ee ae es 
s Over AL Lass Sale ey dS cs 


“ar 4oe 


A 
RG ip Ge BP ee Sie8 





20. Ang bawa’t grupo na mga gumagawa para lamang sa makamundo na may 
katapusan, at ang grupo naman na mga gumagawa para sa Kabilang-Buhay na walang 
katapusan ay pagkakalooban Namin ng _ kabuhayan, na pareho Naming 
pagkakalooban ng kabuhayan ang mga mananampalataya at ang mga walang 
pananampalataya rito sa daigdig. Dahil ang kabuhayan ay mula sa pagkakaloob ng 
iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha bilang kagandahang-loob na mula sa Kanya, at ang 
anumang ipinagkakaloob ng tyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay hindi ipagkakait kahit 
kanino, mananampalataya man siya o di-mananampalataya. 


21. Pagmasdan mo, O Muhammad (3), kung paano pinagtatangi-tangi ng Allah (4) 
ang ibang tao kaysa iba rito sa daigdig sa pagkakaloob sa kanila ng kabuhayan at sa 
kanilang gawain, at walang pag-aalinlangan, sa Kabilang-Buhay ay may mga 
matataas na antas at mga dakilang pagpaparangal para sa mga mananampalataya. 


[595.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 « +1) 17 6) po! By gu 


22. Huwag kang gumawa, O ikaw na tao, ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah, 
kapag ito ay tyong ginawa ay ipagdidiinan ka na sinisisi at hinahamak sa Kabilang- 
Buhay. 


23. At ipinag-utos ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O ikaw na tao, na wala kang 
karapat-dapat na sambahin kundi Siya na Bukod-Tangi, at ipinag-utos din Niya na 
ikaw ay maging mabuti sa ityong mga magulang lalung-lalo na kapag inabot nila ang 
katandaan sa tyong kapanahunan, na huwag kang sumuway at huwag kang magbitiw 
sa kanila ng anumang salita ng kawalang-paggalang, kahit pagsasabi lamang ng 
‘Oop’ na nagpapahiwatig ng pagkayamot, na ito na ang pinakamababa at 
pinakamasamang salita sa harap ng magulang, at huwag na huwag mangyari sa iyo 
ang pagsasabi ng anumang masamang salita laban sa kanila, bagkus ay maging 
mahinahon ka sa pakikitungo sa kanila, at makipag-usap ka sa kanila na may 
pagpaparangal na pakikipag-usap at pawang mabubuting salita lamang ang iyong 
sasabihin. 


24. At magpasailalim ka sa panuntunan ng pagsunod at pagpapakumbaba sa iyong 
mga magulang bilang awa sa kanila at hilingin mo sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
na kaawaan sila sa pamamagitan ng Kanyang Napakalawak na Awa, buhay man sila 
o patay na, na tulad ng kanilang pagtitiis noong ikaw ay pinapalaki nila na bata pa na 
mahina na walang anumang kakayahan. 


25. Ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha — O kayong mga tao — ang Ganap na 
Nakaaalam sa mga kinikimkim ninyo sa inyong mga sarili, mabuti man ito o masama. 
Kung ang hangarin ninyo ay kalugdan kayo ng Allah () at gumawa ng anumang 
ikalalapit ninyo sa Kanya, ay katiyakan, ang Allah (4%) ang Ganap na Mapagpatawad 
sa lahat ng pagkakataon sa sinumang nagbabalik-loob, at ang anumang puso na 
walang nilalaman kundi pagbabalik-loob sa Allah at pagmamahal sa Kanya, ay 
walang pag-aalinlangang patatawarin siya, at patatawarin ang anumang nangyari sa 
kanya na mga maliliit na kasalanan na siyang likas na palaging sanhi ng pagkakamali 
ng tao. 


26. At maging mabuti ka sa tyong kamag-anak, na ibigay mo ang kanyang karapatan 
na pagiging mabuti, at ibigay mo rin ang karapatan ng mahirap na nangangailangan; 
at nang na-‘estranded’ (natigil sa isang lugar) o nalagay sa kagipitan habang 
naglalakbay na napalayo siya sa kanyang pamilya at kayamanan; at huwag mo ring 
lustayin ang iyong yaman maliban na lamang kung ito ay sang-ayon sa pagsunod sa 
Allah (4%) at huwag kang maging bulagsak sa paggasta. 

27. Katiyakan, ang mga taong bulagsak at gumagasta ng kanilang mga kayamanan sa 
pagsagawa ng kasalanan sa Allah (4) ay mga katulad sila ni ‘Shaytan’ sa pagiging 
masama, pamiminsala at pagiging makasalanan; at si ‘Shaytdn’ ay palaging 
napakatindi ang kanyang paglabag at pagbabalewala sa mga Biyaya ng Allah (4). 


[596.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 s+!) 17 \ po! 8) gu 





28. At kapag hindi mo maibigay sa 
kanila ang iniutos sa iyo na ibigay; 
i 5 kal Wa Ae atiaies asires icy; x dahil sa _wala kang kakayahang 
p wae ee Bh Corte ave tog seg race fo mabigyan sila at hinihintay mo na may 
Gawd ciced| a teas bee Vo Gob a 2 pag-asam ang biyaya mula sa iyong 
SNE AQocZen CELE ‘Rabb’ na Tagapaglikha, ay magsabi ka 
2 REGO ayaa} AS ae kanila ng malumanay na pananalita, 
owes Be gh ache, e se-~ fe na tulad ng panalangin para sa kanila na 
: SRB SA FE LE SS © pagkalooban sila ng masaganang 
D) ALSACE, Sees fF} pamumuhay, at pagbibigay ng pangako 
sa kanila na kapag niluwagan ka ng 
; atk ete . ( Allah (&) sa kabuhayan mula sa 
Bye OR eeaeso Se © Kanyang  kagandahang-loob ay 
By) sy cocina; & Yipee CAS) Noa > babahaginan mo sila. 


iD en ee 





SSDS IDS DEIR IIS 





4° o pser ge aS 
z 
edd? 


Cos wy oe GS Ge-Gr Se 3,28 ia, ie es) 
BS) SUVS MCENLEY; BOIL I 
i 


CAA ih VaR ee el cele Byer 


c 
Le oA GL Pe eae Gr pres 
2 


B OS Niet il Sie 
By Liat eyINGtoyes 


eee a. by oto - 


29. Huwag mong pigilan (kontrulin) 


: »» ang iyong kamay sa paggasta sa Daan 
nH Cae a oe a, 4 7 . 4 . 
oe Hea NMG GET OL GG > 3 E> ng Kabutihan, na hihigpitan mo ang 
A gerser “yr 4 


2 o gutted A% AA alls A iyong sarili, na pagkakaitan mo ang 
OD osey- , acd tne oe ee die, Pie 2 iyong pamilya at ang mga 
es) Cee A Alen NS SY * nangangailangan, at huwag ka rin 
WB) DS Deets CK SEDI LICL YF (namang) maging bulagsak sa paggasta, 
aK ros na magbibigay ka ng higit kaysa sa 
tyong kakayahan, dahil sisisihin ka ng 
mga tao at mamatahin ka nila, at pagsisisihan mo ang iyong labis na paglustay at 
pagkawala ng tyong kayamanan. 





30. Katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay niluluwagan Niya sa kabuhayan 
ang ibang mga tao at hinihigpitan naman Niya ang iba ayon sa Kanyang Kaalaman at 
Karunungan. Walang pag-aalinlangan, Siya ang ‘Khabeer’ — Ganap ang Kanyang 
Kagalingan na Nababatid Niya ang mga lihim ng Kanyang mga alipin, na ‘Baseer’ — 
Ganap na Nakakakita na walang anuman ang naililihim sa Kanyang Kaalaman sa 
anumang mga kalagayan nila. 


31. At kapag nabatid na ninyo na walang pag-aalinlangang ang kabuhayan ay nasa 
Kamay lamang ng Allah (4) ay huwag ninyong patayin ang inyong mga anak dahil 
sa pagkatakot sa kahirapan, dahil ang Allah (4) ang Sityang Ganap na Tagapagkaloob 
ng kabuhayan sa Kanyang mga alipin, na binibigyan Niya ng kabuhayan ang mga 
anak na katulad din ng pagkakaloob Niya sa mga magulang nito. Katotohanan, ang 
pagpatay sa kanila ay isang malaking kasalanan. 


[597.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 «+1 17 6) pol 8) gu 


32. At huwag kayong lumapit sa pakikiapid na gawain at sa anumang magiging daan 
tungo rito; upang hindi kayo makagawa nito, dahil katiyakang ito ay karumal-dumal 
na gawain at napakasamang pamamaraan. 


33. At huwag ninyong patayin ang may buhay (tao) na ipinagbawal ng Allah (4) na 
patayin maliban sa karapatan ng batas na tulad ng ‘Qisds’ (ang batas ng patas na 
pagparusa sa nagkasala) o ‘Rajeem’ (pagbato) hanggang sa sapitin nito ang 
kamatayan, na ito ay para sa mga nakaranas lamang ng pag-aasawa, o di kaya ay 
pagpatay sa tumalikod sa Islam. 


At sinuman ang napatay na labag sa batas ang pagpatay sa kanya ay walang pag- 
aalinlangang ibibigay Namin ang karapatan sa kanyang pamilya na ito ay ang 
kanyang mga tagapagmana o di kaya ay hukom na hahatol ng kamatayan 0 ‘Diyah.’ 
Subali’t pagkatapos nito ay walang karapatan ang pamilya o tagapagmana na 
lampasan ang batas ng Allah (4) na ‘Qisds’ sa pamamagitan ng paghihiganti o iba 
pa. 


Katiyakan, ang Allah (4) ang Tagapagtaguyod sa pamilya ng namatayan laban sa 
nakapatay hanggang sa maisagawa ang karampatang parusa na pagpatay bilang 
‘Oisas.’ 


34. At huwag ninyong pakialaman ang mga kayamanan ng mga batang ulila na nasa 
ilalim ng inyong pangangalaga, maliban na lamang kung ito ay isasaayos para 
mapabuti sa kanila at ang pagpapalago nito bilang kanilang kapakinabangan, 
hanggang sa dumating sa hustong pag-iisip ang bata. 


At tuparin ninyo ang bawa’t pangako na inyong ipinangako. Katiyakan, ang anumang 
ipinangako ay itatanong ng Allah (4%) sa nangako sa Araw ng Muling Pagkabuhay na 
gagantimpalaan Niya kapag ito ay isinakatuparan at paparusahan Niya kapag ito ay 
hindi tinupad. 


35. At ibigay ninyo ang tamang sukat at huwag kayong mandaya kapag kayo ay 
nagsasagawa nito para sa iba, at kapag kayo ay nagtimbang ay magtimbang kayo 
nang matuwid na pagtimbang, katiyakan, ang pagiging pantay sa pagbibigay ng sukat 
at timbang ay isang gawang nakabubuti sa inyo rito sa daigdig at higit pang kabutihan 
ang idudulot nito mula sa Allah (4) sa Kabilang-Buhay. 


36. At huwag kang sumunod sa isang bagay na wala kang kaalaman na magiging 
sunud-sunuran ka lamang, bagkus ay tiyakin mo muna ito, alamin at siguruhin. 
Katiyakan, ang tao ay mananagot sa anuman na ginamitan niya ng kanyang pandinig, 
paningin at puso; at kapag ito ay ginamit niya sa mabuti ay magkakamit siya ng 


[598.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 « +1) 17 6) po! 8) geo 


gantimpala at kung sa masama naman niya ito ginamit ay kaparusahan ang kanyang 
makakamit. 


37. At huwag kang lumakad o mamuhay sa kalupaan nang may pagmamataas; dahil 
sa ikaw ay katiyakang walang kakayahang galugarin ang buong kalupaan sa 
pamamagitan ng paglalakbay dito ni magkakaroon ka ng kakayahan na abutin ang 
mga tuktok ng kabundukan sa pamamagitan ng tyong pagmamataas at pagmamalaki. 


38. Lahat ng mga nabanggit na pag-uutos at pagbabawal ay kinamumuhian ng Allah 


(4) ang anumang masasama rito at hindi Niya nais itong isagawa ng Kanyang mga 
alipin. 


[599.] 


Sdrah 17. Al-Isra 


39. Ang mga ipinahayag Naming ito 
na mga magagandang alituntunin, na 
tulad ng pag-uutos sa pagsagawa ng 
mga mabubuti at pagbabawal sa mga 
karumal-dumal na _ pag-uugali ay 
kabilang sa mga Rebelasyon na 
ipinahayag Namin sa_ iyo, O 
Muhammad (3). Na kung kaya, huwag 
kang gumawa, O ikaw na tao, ng 
pagtatambal sa pagsamba sa Kanya, 
kundi ay itatapon ka sa Impiyerno na 
sinisisi ka mismo ng iyong sarili at 
mga tao, at ikaw ay isusumpa na 
malayo sa lahat ng Awa ng Allah. 


40. Higit na ginusto ba para sa inyo ng 
inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O 
kayo na mga nagtatambal sa pagsamba 
sa Allah, na pagkalooban kayo ng mga 
anak na kalalakihan at pinili naman 
Niya sa Kanyang Sarili ang mga 
anghel bilang mga anak na 
kababaihan? Walang pag-aalinlangan, 
ang mga ganyang sinasabi ninyo ay 


Juz (Bahagi) 15 


AS s+! 17 5) pS! 3) po 


_— 
PI 


see 










NEDO 


HORDE 



















aseicets ih ests das Med en 
an SENMO Liza aes Ie 


Be OC SS LASSI Shack 


fa 477 “AN, eg Aog + afey ae 
oS Oo AinisG glee Slane aly [F 
a) AICCEBA 7 peel G 
> Leg sAES 5erghyaal 2 5a) comme a6 & 
f Beas ack Amo £I$ 7 dD BAGS 4 rer Bae Ic 
Bp Esa Oh Seidel (iycse. cS Ie 
SoM F503 ee. i 
2 oN 2 Cea ay = Ie 

S 21550 Heaelt EGS Jr eoe 5 iy4ais 
46 Bape Ag Cee 2 Se 


a Glee ses T yates Gee acca é 
Z| 427 GES ac a Zee ee 
Di res Sib 52 gee HAT EID hace Q 


oS ot 47 Bor 


rm) Op a Siecle aE 55 a 
EAP Ene pas nc CeO 
| 3 O PLAN SASS hey e 
5 DS ci AEGINA ES " 
a ca suo GAAS a 


ROK 








EXOD 





hos Sx aa Se BIDS De: aS 


napakasama at kalapastanganan na hindi karapat-dapat sa Kamaharlikaan ng Allah 


41. Katiyakan, ipinaliwanag Namin nang ganap, inuri-uri sa Kabanal-banalan na 
Qur’an ang mga alituntunin, mga parabola at mga pagpapayo; upang makapulot ng 
aral ang mga tao at masuri nila ang anumang kapaki-pakinabang sa kanila at 
pagkatapos ay kanila itong isagawa, at iwasan nila ang anumang magdudulot sa 
kanila ng kapahamakan, magkagayunpaman ay walang mapapala sa mga paglilinaw 
na ito ang mga masasama kundi lalo pa silang napalayo sa katotohanan at nakalimot 


sa pagkakaintindi ng mga patnubay. 





°!Ang mga Arabo noong kapanahunan ng ‘Jahiliyyah’ (kamangmangan) ay ayaw nilang magkaroon ng 
anak na mga kababaihan at kapag sila ay nagkaroon ng sanggol na babae ay inililibing nila ito nang 
buhay, ang gusto lamang nila ay mga anak na lalaki, at kung ano ang ayaw nila sa kanilang mga sarili 
ay ito ang itinatangi nila para sa Allah (4), gayong ang Allah (4) ay hindi maaaring magkaroon ng 
anak dahil hindi angkop sa Kanyang Kadakilaan at Kamaharlikaan ang pagkakaroon ng anak, at ang 
mga anghel na itinatangi nila bilang mga anak ng Allah (4) na mga kababaihan, sa katunayan ay mga 


walang kasarian, hindi babae ni lalaki man. 


[600.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 « +1) 17 \ pol 8) gu 


42. Sabihin mo, O Muhammad (2%), sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah: 
“Kung mayroong mga dlihah (mga diyos na sinasamba) na kasama ng Allah bilang 
kanilang pag-angkin, ay kativakang gagawa ang mga diyos na ito ng paraan upang 
malamangan nila ang Allah (&) na Sivang Nagmamay-ari ng Dakilang ‘“Arsh.’” 


43. Luwalhati sa Allah (8) at Pinakadakila na malayo sa anumang sinasabi ng mga 
nagsasagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Kanya, na Siya ang Kataas-Taasan na 
Ligtas sa anumang kamalian at di-kaganapan. 


44. Pumupuri sa Kadakilaan ng Allah (4) ang mga pitong kalangitan at ang 
kalupaan, at ang mga nasasakupan nito na lahat ng nilikha, at ang lahat ng bagay sa 
mga nilikhang ito ay pumupuri sa kadakilaan ng Allah (4%) ng pagpuri na kalakip ang 
pagpapasalamat sa Allah (4), subali’t ito ay hindi ninyo naiintindihan, O kayong mga 
tao. 


Katotohanan, ang Allah (8) ang ‘Haleem’ — Ganap at Napakalawak ang Kanyang 
Pang-unawa na hindi Niya kaagad pinaparusahan ang mga lumalabag, na ‘Ghafour’ 
— Ganap na Mapagpatawad sa kanila. 


45. Kapag binigkas mo ang Dakilang Qur’an at narinig ka nila na mga nagtatambal sa 
pagsamba sa Allah, ay naglalagay Kami sa pagitan mo at sa pagitan ng mga yaong 
hindi naniwala sa Kabilang-Buhay ng harang na nagtatakip sa kanilang mga kaisipan 
upang hindi nila maintindihan ang Qur’an bilang parusa sa kanilang paglabag at 


pagtanggi. 


46. At naglalagay Kami sa mga puso ng mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah ng 
di-nakikitang harang; upang hindi nila maintindihan ang Qur’an, at naglalagay (din) 
Kami ng harang sa kanilang mga tainga upang hindi nila ito marinig, at kapag 
binanggit mo ang tyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa Dakilang Qur’an na hinihikayat 
mo sila tungo sa Kanyang Kaisahan at nagbabawal ng pagtatambal sa pagsamba sa 
Allah ay tatalikod sila na ayaw nilang marinig ang tyong sinasabi na may matinding 
pagkamuhi; bilang pagmamataas na ayaw nilang sumamba sa Kaisahan ng Allah (4). 


47. Kami ang ganap na Nakababatid sa anumang pinakikinggan ng mga pinuno ng 
mga Quraysh noong sila ay nakikinig sa iyo, ang kanilang mga layunin ay masasama 
dahil ang kanilang pakikinig ay hindi upang mapatnubayan at tanggapin ang 
katotohanan, at alam din Namin ang kanilang pagbubulung-bulungan noong sinasabi 
nila: “Wala kayong sinusunod kundi isang tao na tinamaan ng salamangka at 
naguguluhan sa kanyang kaisipan.” 


[601.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 «+1 17 \ po! 8) gu 


48. Pagmasdan mo, O Muhammad (2), bilang pagtataka ang kanilang mga sinasabi: 
“Katunayan, si Muhammad ay salamangkero, manunula at nasisiraan ng kanyang 
kaisipan!” Na kung kaya, sila ay nalihis at napalayo at hindi sila nagabayan sa Daan 
ng Katotohanan. 


49. At sinabi ng mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah bilang kanilang pagtanggi na 
sila ay muling lilikhain ng panibagong pagkalikha pagkatapos madurog ang kanilang 
mga buto at pagiging alabok na lamang ng mga ito: “Tayo ba ay bubuhayin na mag- 
uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay bilang panibagong nilikha?” 


[602.] 


Sdrah 17. Al-Isra 


Sass 





sho Pte Ler 


=o 


ke 


0) Eg “54% aA Be + Beg Aer \@ 
Bi NS cM SSL AS le 


3S ve Av oboe BS FP & hen 


epee a j 
NS SH pores ayaa’ |g 


5 ° 
> 


a A 200 oh AB error sae ae 
Bone BSE QIK 


Seok tr 4 6 BL 24 32% ae IG 
Mec IGQISI Asks ie 


LotR S AK pb 6 ER HOG 


sae YOR pBENS & 
SSW OES NG ee PN 


Bo ee 
Be) So tdccilig SAGO eaZits ie 


mB ASG AE oS Zs pemeie A727 fe Es 47. 
| NL Oj AIG, Sk 


eer lB orn et 


Be 2 57955 aC cron ..7, 
fa ede sel aellasuas eb opellgce Ie 
~ SARS CM re aS 


So Ao Bele Sie toe fms 5 
Wee saab) yAIllseTl fs BY 95 sab bles e 
7 ter 74 4 of Arode > 44 72 4A o Mey 
ENS AY, Ke MGKoO Ss 


BM Ler A iiestic( otra or 4H Arcee 4 2 
Bopper la Mag Moe Seu 


& 


“47 pero ee 


Fae Ao 7 eG Ate OS 3 
yi 6G Clic Sl sale playa 55 I 


a 


os 7e0 


se) 3 we aus: PAE Ge ne hy te 
BD) Aad» bela Sale AY aosotols 
€ rs 

ce, RAS Aye OLAS AA 1-45 § [ie 
Cb ST BASSE aE. iL 522 3 


\ 
= 
OEP 


a 


buhay pagkatapos ng aming kamatayan?” 


Juz (Bahagi) 15 





; z 2 hen7 th bed es 
ES CUIO ACIS Se Ie 


AS ++!) 17 51 03! 8) 
50. Sabihin mo sa_ kanila, O 
Muhammad (#) bilang paghamon: 
“Maging mga bato man kayo, o bakal 
na matindi sa lakas nito at tibay — kung 
ito ay makakayanan ninyo — dahil 
walang  pag-aalinlangan, _ ibabalik 
kayong muli ng Allah (&) na katulad 
ng pagkakalikha sa inyo sa una, at ito 
ay napakadali para sa Kanya.” 


51. “O anumang nilikhang bagay na 
higit na matigas pa kaysa sa inyong 
puso na hindi kayang tanggapin ng 
inyong kaisipan na ito ay bubuhayin na 
mag-uli, dahil walang _—pag- 
aalinlangan, ang Allah (4) ang Ganap 
na Makapangyarihan na kaya Niva 
kayong ibalik at buhayin na mag-uli,” 
at kapag naitatag na ang katibayan 
laban sa kanila sa Kapangyarihan ng 
Allah (8) sa paglikha na mag-uli at 
pagbibigay ng buhay, tiyak na 
sasabihin nila bilang pagtanggi: “Sino 
ba ang makapagbabalik ng aming 





Sabihin mo sa kanila: “Jbabalik kayo ng Allah na Siyang Lumikha sa inyo mula sa 
wala noong una kayong nilikha,” nang narinig nila ang ganitong kasagutan sa kanila 
ay walang pag-aalinlangan, niyugyog nila ang kanilang mga ulo bilang pangungutya 
at pagkamangha na sinasabi nila bilang pagtanggi: “Kailan pa kaya mangyayari ang 
Pagkabuhay na Mag-uli?” Sabihin mo: “Malapit na,” dahil ang lahat ng tiyak na 


mangyayari ay malapit na. 


52. Sa Araw na tatawagin kayo ng Tagapaglikha na lumabas mula sa inyong mga 
libingan, na walang pag-aalinlangan, tutugunan ninyo ang kagustuhan ng Allah (3) 
at susunod kayo sa Kanya na may kasamang mga salitang papuri at paggalang, na 
walang pag-aalinlangan, ang Papuri ay para lamang sa Kanya sa lahat ng 
pagkakataon, at iisipin ninyo — dahil sa tindi ng pangyayari sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay — na kayo ay hindi nanatili sa daigdig kundi maikling panahon lamang; 
dahil sa haba ng panahon na kayo ay nasa Kabilang-Buhay. 


[603.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 « +1) 17 6) pol 8) gu 


53. At sabihin mo sa Aking mga alipin na mananampalataya, na sabihin nila sa 
kanilang pakikipag-usap sa mga tao ang maganda at mabuting pananalita; dahil kapag 
ito ay hindi nila ginawa ay ilalagay ni ‘Shaytdn’ sa pagitan nila ang paglalaban-laban, 
pamiminsala at pagtatalu-talo. Katiyakan, si ‘“Shaytdn’ ay malinaw na kalaban na 
nakikipaglaban sa tao. 


54. Ang Allah (&) na inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang Ganap na Nakaaalam sa 
inyo — O kayong mga tao — kung nanaisin Niya ay kaaawaan Niya kayo at gagabayan 
tungo sa Tamang Paniniwala, o di kaya, kung nanaisin Niya ay mamamatay kayo na 
nasa kalagayan ng di-paniniwala at paparusahan. 


At hindi ka Namin ipinadala, O Muhammad (8), bilang Sugo na mananagot sa 
kanila, papangasiwaan sila at gagantihan ang kanilang mga gawain, kundi ang 
tungkulin mo lamang ay iparating ang mensahe, na sa ganitong kadahilanan kaya ka 
isinugo, ipaliwanag ang Matuwid na Landas. 


55. At ang tyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad (#), ang Ganap na 
Nakaaalam kung ano ang mga nasa kalangitan at kalupaan. At katiyakan, pinagtangi- 
tangi Namin ang ibang mga Propeta kaysa sa iba sa mga katangian at sa rami ng 
bilang ng kanilang mga tagasunod at sa pagkakapadala ng Aklat sa kanila, at 
ipinagkaloob Namin kay Dawood (David #4) ang ‘Zabour.’ 


56. Sabihin mo, O Muhammad (#4), sa mga nagtatambal sa pagsamba sa Allah mula 
sa iyong sambayanan: “Katiyakan, ang mga sinasamba ninyo, na ito ang inyong mga 
tinatawagan upang mailayo kayo sa anumang kapahamakan ay walang magagawa 
na kahit na ano hinggil dito, at walang kakayahan na alisin sa inyo ang mga ganito 
at ilipat sa iba, at walang kakayahan ding baguhin ang kalagayan, ang bukod- 
tanging may kapangyarihan lamang sa mga ito ay ang Allah ().” 


Ang ‘Ayah’ o talatang ito ay pangkalahatan na patungkol sa lahat ng dinadalanginan 
bukod sa Allah, patay man o di kaya ay nakalibing na mga Propeta at mga 
mabubuting tao at iba pa sa kanila, pareho rin kung ang sinasabi ay saklolo o 
panalangin at iba pa, na kung kaya, walang sinuman ang may karapatan at karapat- 
dapat na sambahin bukod sa Allah (4). 


57. Sila ang mga yaong dinadalanginan o tinatawagan ng mga sumasamba ng iba 
bukod sa Allah 0 nagtatambal sa pagsamba sa Allah, na ito ay ang sinuman sa mga 
Propeta, mga mabubuti at mga anghel na itinatambal nila sa Allah, gayong ang mga 
ito ay nag-uunahan na mapalapit sa Allah (4%) na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, 
na ginagawa ang anumang kakayahan na mga mabubuting gawa, at naghahangad din 
ng Awa ng Allah (4) at natatakot sa Kanyang parusa. 


[604.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 s+!) 17 \ pol 8) gu 


Katiyakan, ang kaparusahan ng Allah ang nararapat na pakaiingatan ng mga tao at 
katatakutan. 


58. At binabalaan ng Allah (3%) ang mga walang pananampalataya na katiyakang 
walang anumang bayan na hindi naniwala na pinasinungalingan ang mga Sugo nang 
hindi darating sa kanila ang kaparusahan, ang pagkawasak dito sa daigdig bago pa 
ang kaparusahan na magaganap sa Kabilang-Buhay, o di kaya ay matinding parusa sa 
mga naninirahan doon (sa bayang yaon). Ito ay naitala sa ‘A/-Lawh Al-Mahfoudh’ na 
talaan ng Allah (4) bilang Kanyang pinagpasiyahan na katiyakang ito ay walang pag- 
aalinlangang magaganap. 


[605.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 « +1) 17 \ po! 8) gu 





59. At walang sinuman ang nakapigil =| 
sa Amin mula sa pagkakapadala ng : 
mga himala na hinihiling ng mga 
nagtatambal sa pagsamba sa Allah 
kundi ang mga naunang tao ay 
tinanggihan ito, walang  pag- 
aalinlangan, tinugunan ng Allah (4) 
ang kanilang  kahilingan, subali’t 
pinasinungalingan nila ito at sila ay 


At 7 BGC <7 


2 BSUS SEE) £9 


pinuksa ng Allah (48). ; ; 

- By MEETS Cpt sets 
At ipinagkaloob Namin kay Thamoud % -~ _.; soto 4474462242 Ee 
—na sila ay ang sambayanan ni Séleh— Kes aL eds sles a 
ang malinaw na himala na ito ay sa BE GS ATID IL ES iA 


pamamagitan ng pagkakapadala ng })) <:{:-j. Eh D a bas eS Ais Ses fl 
Babaeng-Kamelyo (na tumagos mula : f Kes 
sa malaking bato bilang katugunan ng PEE he Ah Spgle eh Sisaaeti Ie 
kanilang kahilingan) at dahil sa hindi @ Sala Sees ea e 
nila ito pinaniwalaan ay pinuksa Namin © \4@ PL. sole Bh hcsGe 4 ~ Oi 


sila. oS seen Gaus Ze 
: tanks SOL, 


i acd 


a 


At hindi Namin ipinadala ang mga | Oi5 Ri: sabi oe Als bs 
Sugo kalakip ang mga ‘Aydt? — mga } Sea NES GaAs US Can Oe Cant aA a 
talata, mga tanda, mga aral at mga 

himala — na inilagay Namin ito sa kanilang mga kamay kundi upang balaan ang mga 
tao; nang sa gayon ay mapagkunan nila ito ng aral at sila ay makaalaala. 





60. At alalahanin mo, O Muhammad (3), noong sinabi Namin sa iyo: “Kativakan, 
ang ivong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay saklaw ng Kanyang kaalaman at 
kapangyarihan ang sangkatauhan.” At hindi Namin ginawa sa iyo ang pagpapakita 
ng mga bagay na ito at kitang-kita ng iyong mga mata sa gabi ng ‘/srad” at ng 
‘Mi‘raj,’ na mga kamangha-mangha sa mga nilikha kundi upang subukin ang mga 
tao; upang maihiwalay ang hindi naniwala sa kanila mula sa mga naniwala, at ganoon 
din, hindi Namin nilikha ang puno ng ‘Zaqqum’ na isinumpa na nabanggit sa 
Kabanal-banalan na Qur’an kundi upang subukin ang mga tao. At binabalaan Namin 
ang mga nagsasagawa ng pagtatambal sa pagsamba sa Allah ng _ iba’t-ibang 
kaparusahan at mga katibayan, at walang naidagdag sa kanila ang babala kundi lalo 
silang nalululong sa sukdulang di-paniniwala, pagsuway at pagkaligaw. 


[606.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 « +1) 17 \ pol 8) gu 


61. At alalahanin mo pa rin nang Aming sinabi sa mga anghel: “Magpatirapa kayo 
kay Adam bilang pagbati at pagpaparangal,” at sila ay nagpatirapang lahat maliban 
kay Iblees (Satanas), na nagmataas at di-nagpatirapa na nagsasabi bilang pagtanggi at 
pagmamataas: “Magpapatirapa ba ako sa mahinang iyan na nilikha lamang mula sa 
alabok?” 


62. At sinabi ni Iblees bilang pagmamatigas at paglabag sa Allah: “Masdan Mo ang 
nilikhang iyan na higit na pinarangalan Mo kaysa sa akin, kung pananatilihin Mo 
akong buhay hanggang sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay katiyakang kukuntrolin 
ko ang kanyang angkan upang iligaw at ipahamak, maliban sa mga malilinis at taos- 
puso ang kanilang paniniwala, na sila ay kakaunti lamang sa bilang.” 


63. Sinabi ng Allah (4) bilang matinding babala kay Iblees at sa kanyang tagasunod: 
“Humayo ka, at ang sinumang susunod sa iyo mula sa magiging lahi ni Adam at 
magpapasailalim sa iyong kagustuhan, walang pag-aalinlangan, ang parusa sa iyo at 
sa kanila ay Impivernong-Apoy na inihanda para sa inyong lahat.” 


64. “At linlangin mo ang sinuman na kaya mong linlangin mula sa kanila, upang 
hikayatin silang lumabag sa Akin, at pagsama-samahin mo ang lahat ng iyong 
puwersa mula sa ivong mga sundalo laban sa kanila, nakasakay man o naglalakad, 
at makibahagi ka sa kanilang mga kayamanan at kinikita mula sa ilegal o 
ipinagbabawal, at makibahagi ka sa kanilang mga anak dahil sa paglilinlang mo sa 
kanila na makagawa ng pakikiapid at pagkakasala at sa paglabag sa mga kautusan 
ng Allah (8) hanggang maging laganap ang kasamaan at pamiminsala, at 
pangakuan mo ang iyong mga tagasunod mula sa lahi ni Adam ng mga pangakong 
kasinungalingan.” Subali’t ang lahat ng pangako ni ‘Shaytan’ ay pawang panlilinlang 
lamang. 


65. “Katiyakan, ang Aking mga alipin na mananampalataya na malilinis ang 
kanilang layunin sa paniniwala na sinunod nila Ako ay wala kang kakayahan na 
iligaw sila. At sapat na ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglilkha, O Muhammad (3), 
bilang ‘Wakeel’ — Tagapangalaga, Tagapagkupkop sa mga mananampalataya na 
ilayo sila mula sa paglinlang ni ‘Shaytan’ at sa kanyang pagmamayabang.” 


66. Ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O kayong mga tao, ang Siyang 
nagpapalayag sa mga sasakyang-dagat sa karagatan; upang hanapin ang kabuhayan 
mula sa Allah (4) sa inyong paglalakbay at pangangalakal. Katotohanan, ang Allah 
(4) ang Siyang ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa Kanyang 
mga alipin. 


[607.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 « +1) 17 \ po! 8) gu 


gia 





67. At kapag nangyari sa inyo ang 
DODO So panganib sa karagatan na muntik- 

iS encs Suisai wert in muntikan na _ kayong malunod Oo 

te as = mamatay, ay nawawala sa inyong 

Py) Di SEG Sas AAS, ©, isipan ang mga sinasamba ninyong iba 
) ees alo Seite ju pau GS ia pacar sa a asta ng mga 
? eo theey a ©, diyus-diyusan), at naalaala ninyo an 
Seisis bai ELI ses Allah ” (M) na Bukod-Tanging 


id Ye PERE elt Geb See = Makapangyarihan upang  saklolohan 


2 Spi 5 @ @ Usa (ie (LSS [> kayo at iligtas, na kung kaya, taos-puso 
ape eons ehh, aN Sits © na para lamang sa Kanya ang paghingi 
es = * ninyo ng tulong at saklolo, at kayo ay 

WEEE O Out Sie © sinaklolohan at iniligtas, subali’t nang 
B vt atti ions ASA ©, kayo ay iniligtas at matiwasay na 
is hs DLS S55 EN ce nakadaong sa kalupaan ay tinalikuran 
i. ©, na naman ninyo ang paniniwala at 

= eos sec hoblicaSiscaca ©, taos-pusong pagsamba at pagsagawa 
5 Padi sas See SE © ng kabutihan, at ito ay dahil sa 
| 2, S68 BEI S iV @ & SUL INE; me kamangmangan ng tao at di- 


ss i: paniniwala. At ang tao ay binabalewala 
Lis dS D SEs sas “ ang mga Biyaya ng Allah (4) na 
3s ios 29% Gel i Pinakadakila at Kataas-Taasan. 


Vy Aa oA Oe Me 


Sule 
(es, 





68. Nakalimutan ba ninyo — O kayong 
mga tao — ang kaparusahan ng Allah (4), na kayo ba ay nakatitiyak na ligtas mula sa 
paglubog ng kalupaan at di kayo lalamunin nito, o di kaya ay pauulanan kayo ng 
Allah (4) ng mga bato mula sa kalangitan at pupuksain kayo? Pagkatapos, wala 
kayong makikitang sinuman na maaaring maglayo sa inyo mula sa Kanyang 
kaparusahan? 


69. O di kaya ay tiniyak ba sa inyo ng inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na kayo ay 
ligtas, O kayong mga tao, na kayo sa katotohanan ay lumabag at hindi naniwala sa 
Kanya, na hindi na kayo ibabalik pang muli sa karagatan at magpapadala sa inyo ng 
matinding hangin, na wawasakin nito ang lahat ng anumang abutin nito at lulunurin 
kayo sa karagatan dahil sa inyong pagtanggi sa Kanya? Pagkatapos ay wala kayong 
matatagpuang anumang makatutulong o mahihingian ng tulong laban sa Amin; 
katiyakan, ang Allah (4) ay hindi Niya kayo dinaya nang kahit na katiting. 


70. At katiyakan, pinarangalan Namin ang mga angkan ni Adam ng kaisipan at 
nagpadala Kami ng mga Sugo, at inilagay Namin ang lahat ng bagay sa kalupaan na 


[608.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 « +1) 17 \ po! 8) gu 


madali para sa kanilang kapakinabangan at sinanhi Namin na mapakinabangan nila 
ang mga gumagapang o mga hayop sa kalupaan, at sa karagatan naman ay ang mga 
sasakyang-dagat upang ito ay masakyan nila, at pinagkalooban Namin sila ng mga 
mabubuting kabuhayan, pagkain man ito o mga inumin, at mas pinili sila kaysa sa 
napakaraming nilikha ng Allah (4) nang dakilang pagtatangi. 


71. At ipamalita mo, O Muhammad (%), ang Araw ng Muling Pagkabuhay bilang 
magandang balita at babala, na sa Araw na ito ay tatawagin ng Allah () ang lahat ng 
kalipunan ng mga tao kasama ang kanilang mga pinuno na kanilang sinunod dito sa 
daigdig. Na kung kaya, sinuman ang mabuti sa kanila at ibinigay sa kanya ang talaan 
ng kanyang mga gawain sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay ay babasahin 
nila ang kanilang mga talaan ng kabutihan na may kagalakan at masasaya, at hindi 
babawasan nang kahit na kaunti ang kanilang mga mabubuting gawa, na kahit na 
kasing lit ng ‘Fatila’ — maliit na parang hibla na nasa buto ng ‘Thamr.’ 


72. At sinuman ang bulag ang kanyang puso rito sa daigdig na hindi niya nakita ang 
mga palatandaan hinggil sa kapangyarihan ng Allah (4), na kung kaya, siya ay hindi 
naniwala sa anumang dala-dala ng Sugo ng Allah na si Propeta Muhammad (#8), ay 
magiging bulag din siya sa Kabilang-Buhay na hindi niya makikita ang daan tungo sa 
Hardin, at siya na ang pinakaligaw sa Daan ng Gabay at Patnubay. 


73. At katiyakan, nagmuntikan ka nang mailayo ng mga nagtatambal sa pagsamba sa 
Allah, O Muhammad (3) — mula sa Qur’an — na ipinahayag ng Allah (4) sa iyo; 
upang ikaw ay makapag-imbento ng kasinungalingan laban sa Amin na hindi Namin 
ipinahayag sa iyo, at kung nagawa mo ang kanilang nais ay ituturing ka nila na 
pinakamamahal na namumukod-tangi. 


74. At kung hindi ka Namin pinatatag sa katotohanan at iniligtas mula sa 
pakikipagsang-ayon sa kanila, ay malapit na malapit ka nang mapasakanila dahil sa 
paulit-ulit mong pagsasagawa ng paghihikayat sa kanila tungo sa patnubay. 


75. At kung kumampi ka, O Muhammad (3), sa kanila na mga nagtatambal ng iba sa 
pagsamba sa Allah o sumasamba ng iba bukod sa Allah, nang kahit kaunting 
pagkampi ay maisasagawa mo ang kanilang kahilingan, kung gayon ay ipatitikim 
Namin sa iyo ang dobleng kaparusahan dito sa daigdig at dobleng kaparusahan 
pagkatapos ng kamatayan sa Kabilang-Buhay, dahil sa ganap ang biyaya na 
ipinagkaloob ng Allah sa tyo at ang kaalaman na tinataglay mo, pagkatapos ay wala 
kang matatagpuan na kahit na sinuman na tutulong sa iyo at ilalayo sa iyo ang 
kaparusahan; subali’t pinatatag ka Namin at pinangalagaan bilang kabuuang Biyaya 
ng Allah (4) sa iyo, at ang kabuuan ng kaalaman na ipinagkaloob sa iyo. 


[609.] 


Sdrah 17. Al-Isra 


76. At katiyakan, kamuntik ka nang 
mapalabas ng mga walang 
pananampalataya mula sa Makkah 
dahil sa kanilang panggugulo sa iyo, at 
kung sakali man na mapalabas ka nila 
ay hindi rin naman sila pananatilihin 
doon pagkaalis mo kundi kakaunting 
panahon — lamang, hanggang sa 
mangyari sa kanila ang mabilisang 
pagpuksa ng Allah (48). 


77. Yaon ang pamamaraan ng Allah 
(48) sa pagpuksa sa sambayanan kapag 
itinaboy nila ang Sugo na ipinadala sa 
kanila, at wala ka nang matatagpuan 
pa, O Muhammad (3), na pagbabago 
sa Aming pamamaraan, na kung kaya, 
hindi Namin  sinisira ang Aming 
pangako. 


Juz (Bahagi) 15 


AS ++! 


si 
YODER 
SOIR 
tt, a A, ae OG eg 


& gus Ip NG AE Teas a 


Gr TSN RAGS | 


5 AD vy Oisieatastes asc 


PARIS Sigh cassia e 
5 iG 55O byte OB RSIS a 
3 LORE HBS See Ht a 
miciglege Abele Et ges iy 


4g - 3% 


On sett ay 


e47-- 


Ss Lesser 47 22 


oy MAB ENA O 

OM ys 8 ote fers po 

A Meaty Blondies D Bm oeeSIE 
ee 


=) 1315 & co SES aS ceaRl Res; 


woe 


See ASTRESI m4 
Got ee Ae pcos § 


oi sala Spl a eas aki Se\c IWR-ID 123 
¥ Sb Aveiibeiie CSO SS x 


% bod ee 07 


17 51 9! 8) 0 





Ane ser 4 Way 


78. Isagawa nang ganap ang ‘Salah’ Eaiioass @ ~ SLsy) Lie Ss ssl 
mula sa_ kalagitnaan ng  araw si 
pagkatapos ng tanghaling-tapat a 
hanggang sa oras ng pagdilim ng gabi, 
na nasasakop nito ang ‘Dhuhr,’ ‘‘Asr,’ ‘Maghreb’ at ‘‘Isha, at isagawa mo ang 
‘Salatul Fajr’ at pahabain mo ang pagbabasa ng Qur’an sa ‘Salah’ na ito; dahil 
katiyakan, ang pagbabasa ng Qur’an sa ‘Fajr’ ay sinasaksihan ng mga anghel na 


nakatalaga sa gabi at mga anghel na nakatalaga sa araw. 


<5 Ae 
£ 


Oy vance dae } 





XK 4 


79. At tumindig ka, O Muhammad (#2), mula sa tyong pagtulog sa bahagi ng gabi, at 
magbasa ka ng Qur’an sa isasagawa mong ‘Salah’ (‘Nawdfil’); upang ito ay maging 
karagdagan sa taas ng iyong antas at kahalagahan sa paningin ng Allah (8), na 
bubuhayin ka ng Allah (4) na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay na 
mamamagitan sa mga tao; upang kaawaan sila ng Allah (4) mula sa kanilang 
kalagayan, at upang iluklok ka sa lugar na kung saan doon ay pupurihin ka ng lahat 
ng mga tao mula sa kauna-unahan hanggang sa kahuli-hulihang tao. 


80. At sabihin mo: “O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha, papasukin Mo ako sa lunsod 


ng Madinah na may mabuting pagpasok na ligtas sa anumang kapahamakan, at 
gayundin ang paglabas ko mula sa Makkah na may mabuting paglabas, at 


[610.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 s+!) 17 \ pol 8) gu 


pagkalooban Mo ako mula sa Iyo ng matibay na katibayan, bilang tulong Mo sa akin 
laban sa sinumang sasalungat o lalabag sa akin.” 


81. At sabihin mo, O Muhammad (28), sa mga nagtatambal ng pagsamba sa Allah: 
“Dumating na ang Islam na katotohanan at naglaho na ang kasinungalingan na ito 
ay pagsamba ng iba bukod sa Allah, katiyakan ang kasinungalingan ay hindi 
maaaring manatili at hindi maaaring maging matatag, samantalang ang katotohanan 
ay matatag at mananatili na kailanman ay hindi maaaring maglaho.” 


82. At ibinababa Namin mula sa mga Dakilang Talata ng Kabanal-banalan na Qur’an 
ang nagbibigay-lunas sa mga sakit ng puso na tulad ng _pag-aalinlangan, 
pagkukunwari at kamangmangan, at nagbibigay-lunas din sa sakit ng katawan sa 
pamamagitan ng pagbigkas nito, at gayundin ang pagiging dahilan ng pagkakamit ng 
tagumpay at Awa ng Allah (4) na nilalaman ang tamang paniniwala, at walang 
maidaragdag sa mga walang pananampalataya kapag narinig nila ang Kabanal- 
banalan na Qur’an kundi paglabag at pagkaligaw; dahil sa kanilang pagtanggi rito at 
hindi paniniwala. 


83. At kapag pinagkalooban ng biyaya ang tao, na siyang nagpasinungaling sa mga 
talata ng Allah (4%) at nagbalewala sa mga biyaya ay tatalikod siya at lalayo mula sa 
pagsunod sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at kapag nangyari naman sa kanya ang 
kagipitan ng kahirapan o karamdaman ay nasa labis siyang pagdadalamhati; dahil 
hindi siya nagtitiwala sa kagandahang-loob ng Allah (4). 


84. Sabihin mo, O Muhammad (34), sa mga tao: “Ang bawa’t isa sa inyo ay gumawa 
ayon sa likas niyang katangian, dahil ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang 
Ganap na Nakaaalam kung sino ang nagabayan tungo sa Daan ng Katotohanan.” 


85. At tinatanong ka ng mga walang pananampalataya, O Muhammad (#), kung ano 
ang katotohanan hinggil sa ‘Ar-Rih’ (kaluluwa o ispiritu) na ang layunin ay upang 
ikaw ay pahirapan lamang. Sagutin mo sila at sabihin: “Walang pag-aalinlangan, ang 
katotohanan hinggil sa ‘Ar-Ruh’ at sa kung anumang nangyayari hinggil dito ay nasa 
ganap na kaalaman lamang ng Allah (&), na ito ay pinili Niva para lamang sa 
Kanyang Sarili, at hindi kayo pinagkalooban ng kaalaman, kayo at ang lahat ng mga 
tao, kundi kakaunti lamang.” 


86. At kung ninais lamang Namin na burahin o kunin ang Qur’an mula sa iyong puso 
ay katiyakang makukuha Namin kung anuman ang Aming inihayag sa iyo. 
Pagkatapos wala kang matatagpuan na sinumang tagapangalaga para sa iyong sarili 
laban sa Amin upang pigilan Kami, o di kaya ay magbabalik ng Qur’an sa iyong 
puso. 


[611.] 


Sdrah 17. Al-Isra 
nares 


Se HS 
3 ee 


2 rib iae ce $ Ate 


ie Hie ene ie 


eee p oe 


sad IIB IB a 
oe oe Ak t- BE 


ae Ae ee Ve ns 


cs KAA s ss AIT 
Disc chases ass 
QBS ae cid ek 


og i": 


" bec: BERS Cig 


pessoas ay Bierehex 4 


es SIGS LAHAT GSI oH 
BM) AX ce 7yeF Sea 
, mete fi aS 


isconb Ov. 5 cas 


ere or fr 


ae 3 
a Cad. aa 


Juz (Bahagi) 15 





ie Ala 3 


WD ne? ae oS m 





AS s+! 17 5) pS! 3) po 





87. Subali’t ang Allah (4) ay 
pinagkalooban ka ng awa, na kung 
kaya, pinatatag Niya ito -— ang 
Dakilang Qur’4n — sa iyong puso. 
Katiyakan, ang Kanyang kagandahang- 
loob sa iyo ay napakadakila; dahil 
katiyakang ipinahayag Niya sa iyo ang 
Dakilang Qur’an na ito, at ang lugar na 
kung saan doon (Kabilang-Buhay) ay 
pupurihin ka ng lahat ng mga nilikha, 
at iba pang mga bagay na hindi Niya 
ipinagkaloob kahit kaninuman sa 
Kanyang nilikha. 


88. Sabihin mo sa_ kanila, O 
Muhammad (#8): “Kahit na magsama- 
sama pa ang mga tao at ang mga 
‘Jinn’ upang magkasundo na gumawa 
ng katulad ng Dakilang Qur’an na ito 
na mahimala ay hindi nila _ ito 
makakayanang gawin, kahit na 
magtulung-tulong pa silang lahat para 
sa ganitong layunin.” 


89. At katiyakan, Aming ipinaliwanag nang ganap sa sangkatauhan ang nilalaman ng 
Kabanal-banalan na Qur’an na ito, sa mga paghahambing at halimbawa na dapat 
mapagkunan ng aral; upang maging katibayan Namin laban sa kanila; nang sa gayon 
ito ay kanilang sundin at isagawa, subali’t tumanggi ang karamihan sa mga tao sa 
katotohanan at tinanggihan nila ang mga katibayan ng Allah (3) at ang Kanyang 
palatandaan. 


90. At nang wala silang kakayahan na tapatan ang Qur’an ay humihingi naman sila 
ng mga himala ayon sa kanilang kagustuhan at kanilang sinabi: 


“Hindi ka namin paniniwalaan, O Muhammad, at hindi kami susunod sa iyo 


hanggang hindi mo napapasanhi na bumukal ang ilog na aagos mula sa kalupaan sa 
Makkah. 


91. “O di kaya ay magkaroon ka ng hardin na nandoroon ang iba’t ibang uri ng mga 


puno ng palmera ng ‘Thamr’ at mga ubas, at sanhiin mo na umagos ang mga ilog 
nang masagana sa pinakagitna nito. 


[612.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 s+!) 17 \ po! 8) gu 


92. “O di kaya ay sanhiin mo ang mga kalangitan na bumagsak sa amin nang pira- 
piraso na katulad ng sinasabi mo, o di kaya dadalhin mo sa amin ang Allah (3) at 
ang mga anghel at makikita namin sila nang harap-harapan. 


93. “O di kaya ay magkaroon ka ng tahanan na mula sa ginto, o di kaya ay aangat ka 
tungo sa kalangitan sa pamamagitan ng hagdan at hindi kami maniniwala na ikaw ay 
nakaakyat hanggang hindi ka nakababalik, na dala-dala mo ang Aklat mula sa Allah 
(8) na bubuklatin mo sa harap namin upang basahin na nakasaad doon na ikaw ay 
tunay na Sugo ng Allah.” 


Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (#8), bilang pagkamangha sa pagmamatigas ng 
mga hindi naniwala: “Luwalhati at Kataas-Taasan sa aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! 
Di ba ako ay alipin lamang na kabilang sa Kanyang mga alipin na nagpaparating ng 
Kanyang mensahe? Kaya paano ko maisasagawa ang inyong mga kahilingan?” 


94. At walang pumigil sa mga walang pananampalataya na maniwala sa Allah, sa 
Kanyang Sugo at sumunod sa kanilang dalawa, nang dumating sa kanila ang sapat na 
paliwanag mula sa Allah (%) kundi kanilang sinabi bilang kamangmangan at 
pagtanggi: “Nagpadala ba ang Allah ng Sugo na mula lamang sa lahi ng tao?” 


95. Sabihin mo, O Muhammad (3%), bilang pagtugon sa mga nagtatambal sa 
pagsamba sa Allah, sa kanilang pagtanggi na ang Sugo ay nagmumula lamang sa lahi 
ng tao: “Kung mayroon dito sa kalupaan na mga anghel na panatag na naglalakad 
ay magpapadala Kami sa inyo ng Sugo mula rin sa mga anghel, subali’t ang mga 
naninirahan sa kalupaan ay mga tao, na kung kaya, ang dapat na ipadalang Sugo sa 
kanila ay katulad din nila; upang madaling maisagawa ang pakikipag-usap niya at 
maintindihan ang kanyang sinasabi.” 


96. Sabihin mo sa kanila: “Sapat na ang Allah (8) na testigo sa pagitan ko at pagitan 
ninyo na ako ay totoo at ang aking pagiging Propeta ay katotohanan. Dahil 
katiyakan, Siya na Luwalhati sa Kanya ang ‘Khabeer’ — Ganap ang Kanyang 
Kagalingan na Nakababatid sa mga pangyayari sa Kanyang mga alipin, na ‘Baseer’ 
— Ganap na Nakakakita sa kanilang mga ginagawa, at ayon doon sila ay 
gagantihan.” 


[613.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 s+!) 17 \ po! 8) gu 





97. At sinuman ang gabayan ng Allah = Ji 
(48), siya ay magagabayan tungo sa g Ns 
katotohanan; at sino naman an iu 5 ot) et eee ‘ 2 
ee ee ANN eb sob hie uty gall sg alae ots 
Kanyang iligaw ay bibiguin Niya at jl. Se ee eee ree 
: : : . BH (So.Ce7 OME ALA > 9 ab pist ged soy 
ipauubaya Niya siya sa kanya mismong By) @P2e tbr AeA lp neh e908 
“1: . SY Li reas tiene sa ee. Boc7 oh “ECE ae 
sarili na walang sinuman ang Q) QW .tcycstlleo= ~rprslslies 
a an en Bee had ore 22% 372 3% se 4s 
makagagabay sa kanya bukod sa Allah iS ChE IME evel, es i SAS ays 
(4), at ang mga naligaw ay bubuhayin <2 siaqner if ° - — : ara Gece 
na mag-uli ng Allah (#) sa Araw ng €) * Iaephal St Sp lute We oprrrSbellodys | 
. er é ‘é ohrer shor aw “hee veg ena? ae aK 
Muling Pagkabuhay, at titipunin silana | 41% BeANK EONS 
1 Cond Bro > Gee Pet SE" hg Sih tps eck) 
patutungo roon sa pamamagitan ng 2 GSTS Abe Wbascioy %c3 es 
kanilang mga mukha na bulag, pipi at}. «- 


AAU oRPtrd 6G or 





Y Rit A see Te = ee ceh eee 
bingi, ang kanilang patutunguhan ay ‘| “~¢ Isard og omt rlshds ; 
: Me en BH BYCOL 9G SAZIA FO eae 
naglalagablab na Impiyernong-Apoy, @Seseyelile Ja) QS SoYCG aby a 


at tuwing humuhupa ito at tumitigil sa a 4, ea 5G adic hoch eae eat 

paglalagablab ay daragdagan Naminng 9 @) we eee ee ee re Cee, 
ea sy sll a Aa) Ss 1-1 h oo ’ SEY SI we 

higit pang paglalagablab. moe oe 22 


ZEAE wo pew ye & ree 
> 


e 4% 22. 276A CG, m4 
Th 7 # ) 4 50 eee Ce yee L or = 
98. Ang ipinaliwanag na parusang ito | JAjic; Ata 154 S ¥ Ae A otis, 


a Ae ae 
By) 2 loth he ke 2 eS 
A B24 77 le?” 


ay bilang kaparusahan sa mga UL, vs Mee ~ We 

- OM kokglosm le Whaat easel Ie 

nagtatambal sa pagsamba sa Allah; heer edeot eo ae IE” 
4 GeAper my oo HK ] te 


dahil sa kanilang hindi paniniwala sa @ © CAE F055 ES CNT 7 
mga talata ng Allah (4) at sa Kanyang J WK ; 

mga _ katibayan, at sa pagpapa- 

sinungaling nila sa mga Sugo ng Allah, na kung saan, sila ay hinihikayat tungo sa 
pagsamba lamang sa Allah (), at kanilang sinasabi bilang pagtanggi — kapag sila ay 
inutusan na maniwala sa Muling Pagkabuhay: “Kapag namatay na kami at nadurog 
na ang aming mga buto at nagkahiwa-hiwalay ay bubuhayin pa ba kami na mag-uli 
bilang isang panibagong pagkalikha?” 





99. Nakalimutan ba nila na mga ‘Mushrikin,’ na hindi nila nakikita at nababatid na 
ang Allah (4), Siya sa katotohanan ang Lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, 
gayundin ang anuman na mga nasa pagitan nito na mga nilikha na walang anumang 
pinaggayahan, ay Siya rin kung gayon ang may kakayahang lumikha ng katulad nila 
pagkatapos nilang mawala? 


At katiyakan, pinagkalooban ng Allah (4) ang mga ‘Mushrikiin’ ng takdang panahon 
ng kanilang kamatayan at kaparusahan, na walang pag-aalinlangang ito ay darating sa 
kanila. Subali’t kahit napakalinaw na ng katotohanan at ng mga katibayan nito ay 
wala pa ring ginawa ang mga walang pananampalataya kundi tanggihan ang ‘Deen’ 
(isinaling Relihiyon) ng Allah (4) na Kataas-Taasan. 


[614.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 «+1 17 6) pol 8) gu 


100. Sabihin mo, O Muhammad (28), sa kanila na tumanggi sa katotohanan: “Kung 
kayo kaya ang nagmamay-ari ng kayamanan ng Habag at Biyaya ng aking ‘Rabb’ na 
walang katapusan na di-nauubos, katiyakan, kung gayon, na ito ay inyong ipagkakait 
at hindi ninyo bibigyan ang sinuman maliban sa inyong mga sarili dahil matatakot 
kayo na ito ay maubos at kayo ay maghihirap. At kabilang sa pag-uugali ng tao ay 
ang pagiging maramot sa anuman na kanyang pagmamay-ari maliban na lamang sa 
sinumang inaalagaan ng Allah (8%) sa pamamagitan ng tamang paniniwala.” 


101. At katiyakan, na ipinagkaloob Namin kay Mousa (s#2\) ang styam na malilinaw 
na mga himala na nagpapatunay sa katotohanan ng kanyang pagiging Propeta na ito 
ay ang mga sumusunod: tungkod, namumuti na kamay na nagliliwanag, tagtuyot, 
kakulangan sa mga bunga (taggutom), baha, tipaklong, mga insekto, mga palaka at 
dugo; na kung kaya, tanungin mo, O Muhammad (#8), ang mga angkan ni Isra‘il ng 
katanungan hinggil sa noong dumating sa mga ninuno nila si Mousa na kasama ang 
mga malilinaw na mga himala, na sinabi ni Firawn kay Mousa: “Kativakan, iniisip 
ko, O Mousa, na ikaw ay tinamaan ng salamangka at dahil doon ay nawala ka sa 
katinuan kaya iba-iba ang ginagawa mo dahil sa masamang idinulot nito sa iyo.” 


102. At sinagot siya ni Mousa (x8): “Katiyakan, batid mo, O Fir'dwn, na ang 
nagpadala ng siyam na katibayang himala na nagpapatunay sa aking pagiging 
Propeta ay walang iba kundi ang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga kalangitan at 
kalupaan; upang ito ay magiging palatandaan na mapapakinabangan ng mga 
pinagkalooban ng matinong pag-iisip hinggil sa Kaisahan ng Allah (&%), sa Kanyang 
pagiging ‘Rabb’ na Tagapaglikha, sa pagiging ‘Ilah’ o Diyos na karapat-dapat 
sambahin, at ako ay nakatitiyak na ikaw, O Fir’ awn, ay walang pag-aalinlangan na 
mawawasak, isusumpa at ikaw ay walang pag-aalinlangan na magagapi.” 


103. At binalak ni Fir‘Awn na guluhin si Mousa at palabasin kasama ang mga angkan 
ni Isra‘il mula sa Ehipto, subali’t nilunod Namin siya at ang kanyang mga kasamang 
sundalo sa karagatan bilang kaparusahan sa kanila. 


104. At sinabi Namin pagkawasak ni Fir‘awn at ng kanyang mga sundalo sa angkan 
ni Isra‘il: “Manirahan kayo sa kalupaan ng Sham, at kapag dumating ang araw ng 
Muling Pagkabuhay ay ilalabas Namin kayong lahat mula sa inyong mga libingan 
tungo sa lugar na kung saan doon huhusgahan ang mga tao.” 


[615.] 


Sdrah 17. Al-Isra 


105. At dahil sa  Katotohanan, 
ipinahayag Namin ang Dakilang Qur’an 
na ito kay Muhammad (#2) upang ibigay 
sa mga alipin ang mga kautusan at mga 
pagbabawal, gayundin ang hinggil sa 
gantimpala at kaparusahan; at dahil 
(din) sa katotohanang ito, katarungan at 


Juz (Bahagi) 15 


AS ++! 





% OKihehaenns hy a ‘gis s 
SAE CEA EAS e 
se rd ar 7 


ABesbiee hI OAL Gialeaeh Ca 


een -— os 


17 +1 9! 8) 50 


“pu ey ff by ee 
pangangalaga nito mula sa pagbabago Otol ere we bch ssh ae eee iC 


ay kaya Namin ito ipinahayag. At hindi & BIBS ob 5B tes es S 
ka Namin ipinadala, O Muhammad (%), @ PAZSCO MAS a esi, SO eet: & 

kundi bilang tagapagbalita ng Hardin sa ‘ shy cuba hee I os A o 
sinumang susunod, at tagapagbabala ng > ee ene __. 
Impiyerno sa sinumang lalabag at hindi SHGLIMALYS B yy ee NSS me 


naniwala. 0 CLS ae Gotiea 4 pail . 


106. At ipinahayag Namin sa iyo, O 
Muhammad (3), ang Qur’an, nilinaw 
Namin at itinalaga bilang batas at 


pee eer iis 
ginawa Namin na pamantayan sa @ TPC WKAR CH 


: : fe ibe cpg 
pagitan ng gabay at pagkaligaw, at sa 


pagitan ng katotohanan at 
kasinungalingan; upang ito ay bigkasin 
mo sa mga tao nang dahan-dahan at 
paunti-unti, at hindi Namin ito 
ipinahayag nang minsanan kundi ayon sa kung ano ang mga pangyayari at sa mga 
pangangailangan ng situwasyon. 





107. Sabihin mo, O Muhammad (2), sa kanila na mga tumanggi: “Maniwala man 
kayo sa Qur’an o hindi kayo maniwala; kailanman ay hindi makadaragdag ang 
inyong paniniwala sa kaganapan ng Qur’dn, ni ang inyong pagtanggi ay hindi rin 
makababawas dito. Katiyakan, yaong mga paham na pinagkalooban ng mga 
kasulatan na nauna kaysa rito at nabatid nila ang katotohanan hinggil sa Rebelasyon 
o Kapahayagan, kapag binigkas sa kanila ang Kabanal-banalan na Qur’an ay 
natatakot sila sa Allah (4%), na kung kaya, sila ay nagpapatirapa na inilalapat nila 
ang kanilang mga noo sa lupa nang alang-alang sa Allah (8) na Maluwalhati at 
Kataas-taasan.” 


108. At sinasabi ng mga yaong pinagkalooban ng mga kaalaman sa oras ng 


pagkarinig nila ng Dakilang Qur’an: “Luwalhati sa aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
na Ganap at malayo sa anumang ibinibintang na kasinungalingan ng mga 


[616.] 


Sarah 17. Al-Isra Juz (Bahagi) 15 (15 «+1 17 \ po! 8) geo 


nagtatambal sa pagsamba sa Kanya! Katotohanan, ang anumang ipinangako ng 
Allah (8) na gantimpala at kaparusahan ay walang pag-aalinlangan na ito ay 
katiyakang magaganap.” 


109. At ipinatirapa nila ang kanilang mga mukha na lumuluha dahil sa pagpapayo ng 
Dakilang Qur’an, at nadaragdagan ang kanilang pagpapakumbaba at pagpapasailalim 
sa kagustuhan ng Allah (4%) at sa Kanyang dakilang kapangyarihan sa pagkakarinig 
nila ng Dakilang Qur’an at mga payo nito. 


110. Sabihin mo, O Muhammad (2%), sa mga ‘Mushriktin’ mula sa tyong sambayanan, 
na tinanggihan nila sa iyo ang iyong panalangin na pagsasabi ng: O Allah (4), o di 
kaya ay O ‘Ar-Rahman’ — ang Pinakamahabaging Allah (), manalangin kayo sa 
Kanyang Pangalan na Allah (4) o di kaya sa Kanyang Pangalan na ‘Ar-Rahmdan,’ 
kahit alinman sa Kanyang mga Pangalan ang inyong gagamitin sa panalangin, 
katiyakan na ang inyong tinatawag ay ang Bukod-Tanging Nag-iisang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha; dahil walang pag-aalinlangan na ang lahat ng Kanyang Pangalan ay 
mabubuting Pangalan. At huwag mong itaas ang iyong tinig sa pagbigkas habang 
ikaw ay nagsasagawa ng ‘Salah,’ na maririnig ka ng mga nagtatambal sa pagsamba sa 
Allah, at huwag mo ring ilihim na hindi ka naman maririnig ng tyong mga tagasunod, 
kundi ang gawin mo ay pagbigkas sa pagitan ng malakas na pagbigkas at lihim. 


111. At sabihin mo, O Muhammad (8): “Ang papuri ay sa Allah (8%) na nagtatangan 
ng kaganapan at kapurihan, na Luwalhati sa Kanya na malayo sa pagkakaroon ng 
anak at katambal sa Kanyang pagiging ‘Ilah’ (Diyos na sinasamba o bukod-tangi na 
may karapatan at karapat-dapat lamang na_sambahin), at hindi Siya 
nangangailangan ng masasandalan o kaagapay mula sa Kanyang nilikha dahil sa 
Siya ang Ganap na hindi nangangailangan ng kahit na sinuman at Siva ang 
Makapangyarihan, at ang lahat ng Kanyang mga nilikha ay nangangailangan sa 
Kanya. At dakilain mo Siya nang ganap na pagdakila sa pamamagitan ng pagpuri sa 
Kanya at bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya na walang sinuman ang 
Kanyang katambal, at dalisay na layunin sa pagsunod sa lahat ng alituntunin ng 


Kanyang ‘Deen’ o Relihiyon.” 
18 Ags 8) gw 


XVIII - Surat Al-Kahf 
[Kabanata Al-Kahf — Ang Yungib] 
asl) Creal atl anus 
[Bismillahir Rahmanir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


[617.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 15 15 + +1) 18 Ags 8) 5 


1. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay sa Allah (4), na Siyang nagbaba bilang 
kagandahang-loob sa Kanyang alipin at Sugo na si Muhammad (#) ng Dakilang 
Qur’an, at kailanman ay walang nakalagay dito na kahit na anuman na lihis sa 
katotohanan 


2-3. Sinanhi ng Allah (&) ang Qur’an bilang Matuwid na Aklat, na walang 
pagkakasalungatan sa nilalaman nito at walang kabaluktutan; upang balaan ang mga 
di-naniwala hinggil sa matinding parusa mula sa Kanya, at upang ibigay ang 
magandang balita sa mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo na sila ay ang mga 
yaong gumagawa ng mabubuti, na para sa kanila ang masaganang gantimpala na ito 
ay Hardin, na mananatili sila sa kasiyahang yaon magpasawalang-hanggan. 


4. At bilang babala rin sa mga gumagawa ng pagtambal sa pagsamba sa Allah na sila 
ay nagsabi na: “Ang Allah (8) ay nagkaroon ng anak na lalaki.” 


[618.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 15 (15 «+1 18 Ags 8) 


44 


CESS or 5. Ang mga nagtatambal na yaon sa 
POD OED OGD ODO pagsamba sa Allah ay walang anumang 
Q eee Eli Josey cht} 





~ kaalaman hinggil sa kanilang mga 

Se eer prt © inaangkin na ang Allah (4) ay 
s BE SIME G SUS alps a nagkaroon daw ng anak, at gayundin 
S AD Geshe |S pope She ™, ang mga nauna sa kanila na kanilang 


S Sects esis Wh igus ©, ginaya, isang napakalaking 
e oi », kalapastanganan ang salitang ito na 


2 KC OR LG 


KAND Svs cersteshs D eS lumalabas sa kanilang mga bibig, na 


ee ue 


$ ees RE s Io STOR © wala silang sinasabi kundi pawang 


3 jae Nolte Co STAN, ~ kasinungalingan. 
44 707i Bes 


Sr BO a5 Ais © 6. Marahil, O Muhammad (3), na 
By lic PERS D ie re ii 2 maipahamak mo ang iyong sarili dahil 
4 sii Ae aie 2K LEO 41 Piast ~ pagdadalamhati mo at kalungkutan 
5. <, |S pagkatapos tumalikod at umayaw sa iyo 
| Ca, Betray are ©, ang iyong sambayanan sa pamamagitan 


as Lieatg oes 


a Tbe NOe 9 MIG 5) ogo sls > ng di nila paniniwala sa kapahayagan 
= NEO a Lis IE dnl eis - ng Qur’an na ito. 


Adee 


a age StS AGMenas soos Wisi ese © 7. Katiyakan, ginawa Namin sa ibabaw 

G baseband 13 ¢ > (2 ng kalupaan ang mga nilikha bilang 

AG =e. palamuti at kapaki-pakinabang sa mga 

naninirahan dito; upang subukin Namin 

sila: kung sino sa kanila ang gagawa ng mabuti sa pamamagitan ng pagsunod sa 

Amin, at kung sino sa kanila ang gagawa ng masama sa pamamagitan ng paglabag, at 
gagantihan Namin ang bawa’t isa ng anumang karapat-dapat na para sa kanya. 





8. At katiyakan, gagawin Naming alikabok ang mga palamuti sa ibabaw ng kalupaan 
sa katapusan ng daigdig, na magiging ilang na walang anumang kalaman-laman. 


9. Huwag mong isipin, O Muhammad (#8), na ang kuwento hinggil sa mga tao na 
nasa yungib (0 kuweba) (‘Ashdabul Kahf?) at ang Lapida o Talaan na kung saan doon 
naisulat ang kanilang mga pangalan at kasaysayan, na ito ay kabilang sa mga 
kamangha-manghang palatandaan na nagmula sa Amin; dahil walang pag- 
aalinlangan, ang paglikha ng mga kalangitan at kalupaan at ang mga nilalaman nito 
ay lalong kamangha-mangha kaysa rito. 


10. Alalahanin mo, O Muhammad (#4), noong nagtago ang mga mananampalatayang 
kabataan sa kuweba; dahil sa pagkatakot nila sa ‘Fitnah’ (o pagpapahirap) na 


[619.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 15 5 «+1 18 Ags 8) 50 


gagawin ng kanilang sambayanan at pagpilit sa kanila na sumamba sa mga rebulto, ay 
kanilang sinabi: “O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Ipagkaloob Mo sa amin mula sa 
Iyo ang habag, na siyang magpapatatag sa amin, at pangalagaan Mo kami mula sa 
anumang kasamaan, at gawin mong madali para sa amin ang Daan ng Matuwid na 
magpaparating sa gawaing kalugud-lugod sa Iyo, nang sa gayon ay mapatnubayan 
kami na hindi maliligaw.” 


11. Na kung kaya, tinakpan Namin ang kanilang pandinig noong sila ay pumasok sa 
kuweba at sinanhi Namin na sila ay makatulog nang mahimbing, na sila ay nanatili sa 
kuweba nang pagkarami-raming taon. 


12. Pagkatapos ay sinanhi Namin na sila ay magising mula sa kanilang pagkatulog; 
upang malaman kung sino sa dalawang grupo na hindi nagkakasundo, ang 
pinakamagaling sa pagkalkula ng panahon na kanilang itinagal doon, na kung sila ba 
ay nanatili roon ng isang araw o kabahagi lamang ng araw o di kaya ay mahabang 
panahon. 


13. Kami ang nagsalaysay sa iyo, O Muhammad (8), ng makatotohanang kuwento 
hinggil sa kanila: tunay, na ang mga nanirahan sa kuweba ay mga 
mananampalatayang kabataan na tapat sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at 
tumugon sa kautusan, at dinagdagan Namin sa kanila ang patnubay at pagiging 
matatag sa katotohanan. 


14. At pinatatag Namin ang kanilang mga puso sa paniniwala, at pinalakas din Namin 
ang kanilang paniniwala at layunin, noong sila ay humarap sa hari na_ hindi 
naniniwala sa Allah, na sinusumbatan sila sa hindi nila pagsamba sa mga rebulto at 
kanilang sinabi sa kanya: “Ang ‘Rabb’ na sinasamba ang Siyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha ng mga kalangitan at kalupaan, na kailanman ay hindi kami sasamba 
bukod sa Kanya ng mga diyus-diyusan, at kapag nagsabi kami ng iba bukod dito, ay 
katiyakang nakagawa kami ng isang mabigat na pagsisinungaling na malayo sa 
katotohanan.” 


15. Pagkatapos ay sinabi ng ilan sa kanila sa kanilang mga kasamahan: “Sila ba na 
ating sambayanan na sumamba ng mga diyus-diyusan bukod sa Allah ay maaaring 
makapagpakita ng malinaw na katibayan para sa kanilang ginawang pagsamba, 
dahil wala nang hihigit pa na lalong matindi ang pagiging kasamaan kaysa sa 
sinumang nag-imbento ng kasinungalingan laban sa Allah (&&) sa pamamagitan ng 
paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Kanya.” 


[620.] 


Strah 18. Al-Kahf 


16. At dahil sa kayo ay tumanggi sa 
kanilang relihiyon at sa _ maling 
pinaniniwalaan ng inyong sambayanan 
at sa kanilang sinasamba bukod sa 
Allah ay magtago kayo sa kuweba na 
nasa bundok upang masamba ninyo ang 
Allah (4) na inyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha nang  bukod-tangi, 
gagawin ng inyong ‘Rabb’ para sa inyo 
na madaling makamtan ang Kanyang 
Habag at Biyaya na magiging sapat sa 
inyo rito sa daigdig at sa Kabilang- 
Buhay, na gagawin Niyang madali para 
sa inyo ang inyong mga 
pangangailangan sa kabuhayan dito sa 
daigdig. 


17. At nang kanilang ginawa yaon ay 
tinakluban sila ng matinding pagtulog 
at pinangalagaan sila ng Allah (4). Na 
kung kaya, makikita mo, O ikaw na 
nakakita sa kanila, ang araw na kapag 


Juz (Bahagi) 15 


CSA 


QED DOE DOG DO DOS OGD 


AS + +! 





AIGA S 


(Haba Kat Ay spells 


ee ohe 4 4-2 4 od - @ 
is Salis eee es Ses 3) pon I 


S6 :yaherchy cM ie® 
ISBNS eR elo e 


CP Nee Te 


5 ENG MAM DSA 


Ip -06- Bes ae ad 


CA RAOLAH ISLS S 
eB SEN (SG TES Sts ms 
es Heed ecaliy_ Sasi eS 
ARM ERs B a ALN OT a 
Cie pat mieecihic fl 


2 si ot? Oe ahr eA bor ro- 


ROG ANS oy Basen 
SBS, eae S 


oi abi LS Na, m 
fe fh 5 Sse “lely> ler D io) nae 


Fem h 





Sidi al 
sumikat mula sa silangan ay lilihis SGA 
mula sa kanilang kinaroroonan tungo sa 
gawing kanan, at kapag lulubog naman ay lilihis mula sa kanila tungo sa kaliwa, at 
habang sila naman ay nasa kalagitnaan na nasa loob ng kuweba, na kung kaya, hindi 
sila naapektuhan ng init ng araw at hindi naman nawawala sa kanila ang hangin, na 
ang ginawa Naming ito sa kanila na mga kabataan ay kabilang sa mga tanda ng 
kapangyarihan ng Allah (4). Sinuman ang ginabayan ng Allah (4) tungo sa 
patnubay at pagkakaintindi sa mga palatandaan at mga talata ng Allah () ay siya 
ang tunay na napatnubayan tungo sa katotohanan, subali’t sinuman ang _ hindi 
ginabayan nang ganito, kailanman ay hindi na siya makatatagpo ng makatutulong na 
gagabay sa kanya para sa katotohanan; dahil ang gabay at kabiguan ay nasa ilalim ng 
Kamay ng Allah na Bukod-Tangi. 





18. At iisipin mo na ang mga taga-yungib na sila ay mga gising, subali’t sila sa 
katotohanan ay tulog, at patuloy ang Aming pangangalaga sa kanila, at ibinabaling 
Namin sila habang sila ay natutulog minsan sa gawing kanan, minsan naman ay sa 
gawing kaliwa; upang hindi sila kainin ng kalupaan, samantalang ang kanilang aso na 
isinama nila ay nakaunat ang dalawang kamay nito sa labas ng bunganga ng kuweba, 


[621.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 15 5 <1) 18 Ags 8) 5 


at kung makikita mo sila ay tatakas ka mula sa kanila na may pagkatakot at katiyakan 
na kikilabutan ka sa takot. 


19. At kung paano Namin sila pinatulog at pinangalagaan nang ganito katagal at 
sinanhi Namin na magising sila mula sa kanilang pagtulog sa pareho pa rin nilang 
kaanyuan na walang pagbabago; upang magtanungan sila sa isa’t isa, na sinabi ng isa 
sa tagapagsalita mula sa kanila: “Gaano na katagal tayo nanatiling natutulog dito?” 
At sabi naman ng iba: “Nanatili tayo rito ng isang araw o bahagi ng isang araw 
lamang,” samantalang yaong iba naman ay medyo hindi sila tiyak sa pangyayari, na 
kanilang sinabi: “Jpaubaya na lamang ninyo sa Allah (8) ang hinggil dito, dahil ang 
inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang Ganap na Nakaaalam kung gaano katagal ang 
pagtigil ninyo, na kung kaya, utusan ninyo ang isa sa inyo na dala-dala niya ang 
inyong salapi na gawa sa pilak patungo sa siyudad at upang tumingin kung saan sa 
siyudad mayroong mabuti at masarap na pagkain. At magdadala siya sa inyo ng 
makakain mula roon, subali’t kinakailangang maging maingat siya sa kanyang 
pagbili dahil baka matuklasan tayo ng nagbebenta at magiging lantad na malalaman 
ang hinggil sa atin, at huwag na huwag niyang sabihin kahit kaninong tao ang 
patungkol sa atin. 


20. “Dahil katiyakang kapag nalaman kayo ng ating sambayanan ay paparusahan 
kayo sa pamamagitan ng pagbabato, at papatayin kayo, o di kaya ay ibabalik kayo sa 
kanilang relihiyon, at mapapabilang kayo sa mga hindi naniwala, at kailanman ay 
hindi na ninyo makakamtan ang inyong hangarin na makapasok ng Hardin kapag 
yaon ay ginawa ninyo.” 


[622.] 


Strah 18. Al-Kahf 


ee 
pe AG; ORS ae ERS 


7 te “er 


a Sea ci wae, 


Juz (Bahagi) 15 





Rae 
YER IL 
a 


5 s+ 18 Gg! 8) 
21. At kung paano Namin sila 
pinatulog nang maraming taon at 
sinanhi Namin pagkatapos noon na sila 
ay magising, na sa ganito Namin 


Se oe aolosi ipinaalam sa mga tao ang pangyayari 
4 SAAS > od 


SS Helle M56 spel pase ell *, pagkatapos matuklasan ng 
= BYE Dy ipgle Si Ss3 ay ai eS tagapagbenta ng pagkain ang uri ng 
er $35 * salapi (na gawa sa pilak), nang sa 
es CaS es pee) 23 EE sb gayon ay malaman ng mga tao na ang 
ca eid Fein Bonn iA seh > pangako ng ee ) na Pagkabuhay 
WA 052 WN 4A1e > na Mag-uli ay katotohanan, na ito ay 
g Flies BI JBY) eps re tiyak na darating at walang pag- 
aalinlangan, na noon ay pinagtatalunan 
ng mga yaong nakakita sa mga nasa 
kuweba ang hinggil dito, na mayroon 
sa kanila ang naniwala at mayroon din 
naman ang hindi, at sinanhi ng Allah 


GO ase gicins 

ei SEES ARIS O15 ys Fe Gy x 
3 WC ocacoleeae Jas Cx SIs] i 
3 CSS eB EF SELD ~ 


Atay i 3k 


By Ni Gait Picea e® & 





5) ang pagkakita nila sa pangyayari 
sa mga nasa kuweba na _naging 
katibayan ng mga naniwala laban sa 
mga di-naniwala. 


¥ EEA Helfer ie yeaa Nyety pal x 
Hew dodOt bituse 
a a Amo iz. . a. "4 IAI iar ie 

ee soit cas SIAN *> At pagkatapos matuklasan ang hinggil 
PPODODODOLI OS sa kanila ay namatay sila at sinabi ng 
isang grupo na nakakita sa kanila: “Magtayo kayo sa bungad ng kuweba ng isang 
gusali bilang pantakip sa kanila at pagkatapos ay pabayaan na ninyo sila dahil ang 
kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang Ganap na Nakaaalam hinggil sa kanilang 
kalagayan,” at sinabi naman noong mga pinakikinggan ang kanilang mga salita mula 
sa kanila: “Gagawa tayo sa lugar na kinaroroonan nila ng Masjid bilang sambahan,” 
gayong walang pag-aalinlangan na ipinagbawal ng Sugo ng Allah na gawing Masjid 
ang libingan ng mga Propeta at ng mga mabubuting tao, at isinumpa niya ang 
sinumang gumawa nito, sa kanyang pinakahuling habilin sa kanyang sambayanan, na 
katulad ng kanyang pagbabawal na magtayo ng gusali (o mausoleo) sa mga libingan 
kailanman, at ipinagbawal niya ang paglalagay ng lapida at ang pagsulat sa mga ito; 
dahil ito ay kabilang sa mga pagmamalabis na gawain na maaaring maging sanhi ng 
pagsamba sa sinumang nasa libingan. 





22. Sinasabi ng ilan sa mga nag-uusap-usap hinggil sa kanila mula sa mga ‘Ahlul 
Kitab’ (mga Hudyo at mga Kristiyano): “Sila ay tatlo at ang pang-apat ay ang 
kanilang aso,” sabi naman ng iba: “Sila ay lima at ang pang-anim ay ang kanilang 
aso,” at ang sinasabi ng dalawang grupo ay pawang haka-haka na walang katibayan, 


[623.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 15 5 + 41) 18 Ags 8) 5 


at sinasabi naman ng pangatlong grupo: “Sila ay pito at pang-walo ang kanilang 
aso,” sabihin mo, O Muhammad (3%): “Ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang 
Ganap na Nakaaalam hinggil sa kanilang bilang, at walang sinuman ang nakaaalam 


hinggil sa kanilang bilang kundi kakaunti lamang mula sa nilikha ng Allah. 


Na kung kaya, huwag kang makipagtalo sa mga ‘Ahlul Kitab’ hinggil sa kanilang 
bilang maliban na lamang sa matibay at malinaw na katibayan na Aming inihayag sa 
iyo, na katulad ng pagpapaliwanag mo sa kanila hinggil sa kung ano ang sinabi sa iyo 
sa kapahayagan, at huwag kang sumangguni sa kanila o huwag mo silang tanungin 
hinggil sa kung ilan ang kanilang bilang at ang kanilang naging kalagayan, dahil 
walang pag-aalinlangan na sila ay walang kaalaman hinggil doon. 


23-24. At huwag mong sasabihin kailanman na nais mong gawin ang anumang 
bagay: “Na ako ay tiyak na gagawin ko ang bagay na ito bukas,” maliban na lamang 
kung isasa-alang-alang mo na ito ay sa kagustuhan ng Allah (4%), na iyong sasabihin: 
“Ay-ya-sha-Allah” — maliban kung nanaisin ng Allah (&).” At alalahanin mo rin ang 
iyong ‘Rabb’ sa oras na ikaw ay nakalimot sa pagsasabi ng: “Jnsha-Allah — kung 
ninais ng Allah (&%),” at sa tuwing ikaw ay makakalimot ay alalahanin mo ang Allah 
(4); dahil katiyakan, ang pag-alaala sa Allah (%) ay inaalis nito ang pagiging 
malilimutin, at sabihin mo: “Na nawa ay gabayan ako ng aking ‘Rabb’ sa 
pinakamalapit na daan patungo sa Kanyang Patnubay at Gabay kaysa rito.” 


25. At nanatili ang mga kabataan na yaon na natutulog doon sa kuweba ng tatlong 
daang taon at siyam. 


26. At kapag tinanong ka, O Muhammad (28), hinggil sa tagal ng kanilang pananatili 
sa kuweba, na wala kang kaalaman hinggil dito maliban sa kung ano lamang ang 
nagmumula sa Allah (4%), at huwag kang magbigay ng kahit na anumang kasagutan 
bagkus ay sabihin mo: “Ang Allah (8) ang Ganap na Nakaaalam kung gaano sila 
katagal na nanatili roon, dahil Siva ang Nakaaalam ng lihim sa mga kalangitan at 
kalupaan. Anong linaw ang tindi ng kaganapan ng Kanyang paningin at pandinig na 
batid Niya nang ganap ang lahat ng bagay. At walang sinuman sa Kanyang nilikha 
na higit na nangangasiwa sa kanilang kalagayan bukod sa Kanya, at itinalaga Niya 
na walang sinuman ang Kanyang magiging kaparté sa Kanyang Pagpanukala, 
Pagpasiya at Pagsasaayos ng Batas, Luwalhati sa Kanya na Kataas-Taasan.” 


27. At bigkasin mo, O Muhammad (#2), ang anumang ipinahayag sa iyo na Dakilang 
Qur’an na Aklat ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, dahil katiyakan, walang sinuman 
ang makapagbabago ng Kanyang mga Salita sa pagiging makatotohanan at 
makatarungan nito, at kailanman ay hindi ka makatatagpo bukod sa iyong ‘Rabb’ ng 
tagapagkalinga na kukublihan ng iyong sarili. 


[624.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 15 (15 «+1 18 Gg 8) 5 





28. At magtiis ka, O Muhammad (2), Soli 

kasama ang iyong mga tagasunod na STEDES 
mga mananampalatayang mahihirap na 
ang sinasamba lamang nila nang 
bukod-tangi ay ang kanilang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha; at nananalangin sila sa 
umaga’t hapon, na hinahangad nila na 
makita ang Kanyang Mukha sa 
Kabilang-Buhay; at makisama ka sa 
kanila at huwag mo silang maliitin na 
ipagpapalit mo sila sa iba na mga 
walang pananampalataya upang 
makamtan mo ang _ pansamantalang 
kaligayahan ng kinang ng 
makamundong buhay; at huwag mong 
sundin ang sinumang sinanhi Namin na 
makalimot sa Amin ang kanyang puso 
na mas pinili niya ang kanyang 
pagnanasa kaysa sa pagsunod niya sa 
Allah (8) na Tagapaglikha, at ang 
kanyang katayuan sa lahat ng kanyang 
gawain ay pagkaligaw at pagkahamak. 


6 6 6 6 
QUEL ne 
RPDSSED* DEES SLISBLIS DEIR) 






2 bis 

reer ye ae Aa Beas Aire Amer? 8 ee 2 

sles i Sy pg ode rely [BB 
Ze = 

77% 3 Doper Acer pF Ga Aa a # aS 


Byrd jee De AY Ay S 













es 4 SAAABAD CN BP GS OC ECR Ae Aa Fote ey 
B] SG dae slyb SSceatelltli- UL [e 


4 dd real f a 


AA one oe oo. 4 t-w a, 
pb SSS or IGOR 
eee Kher | Cu oret tse ~ Te 
Goole LUI DEs LENE cell Sas IB 

ao gate 2 ost tae a ee 
SA Ms Be lpele aoa) 5 iG 


° reese fag elope wees Co Se 
Waele le pM] as Sal Sls I 
4 48 he 27777 2h or oF 446 Za : 
AAI escola ale sy WoL 

G3 37 or B57 os 


Bl “4 ae 22, 92 ez 
Fa) luloslsorke te aptose Aydocte, 


teh Aa 7 seer eA 


A fore - 
BL OSS kote tGonb ain IB 
=: a a nt AAA ae Se TY LCE | 
| She Qasec laa ers 
Me oe Jk PPh 6 OGL SAR eer. 043 G-F75 
RSE Sele eae Ee eS A I 
Pee eee 06024 i fer yer ree oe Te 
Bol SIC SEUICK ED 655 Jaul: SG \3 = (x 
AMOS 3 77Es Pp 1 ws 


IAG OV ets 


ret 


~ 
- ere) 
Acvial 4 


» 
foe 





coc BR CF BS “Brae 


S V2 5 IC LAASTG 2 Ea 9 


REGIE COICO Re EEE RO cs 















29. At sabihin mo sa kanila na mga 
nakalimot: “Anuman ang dala-dala ko sa inyo ay katotohanan na nagmula sa inyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha,”’ na kung kaya, ang sinumang magnais sa inyo na maniwala 
at sumunod dito, ay hayaan siyang gawin ito sapagka’t ito ang makabubuti para sa 
kanya, at sinuman ang magnais na tumanggi ay hayaan siyang tanggihan ito, dahil 
wala siyang dinaya kundi ang kanya lamang sarili. 


Katiyakan, inihanda Namin para sa mga di-naniwala ang Apoy na ang mga haligi nito 
(na gawa rin sa Apoy) ang nakapalibot sa kanila. At kapag sila na mga walang 
pananampalataya na nasa Impiyerno ay humingi ng saklolo na hihingi ng tubig dahil 
sa tindi ng kanilang pagkauhaw, ay pagkakalooban sila ng tubig na parang mantika sa 
pagkakakulo nito at sa tindi ng init ay malalapnos ang kanilang mga mukha. Anong 
napakasamang inumin na hindi man lamang napawi ang kanilang uhaw sa halip ito ay 
naragdagan pa, at napakasamang Impiyerno na kanilang tinutuluyan na roon sila ay 
mananatili magpakailanman. 


[625.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 15 5 <1) 18 Ags 8) 50 


At dito sa talatang ito ay bilang paghamon at matinding babala sa sinumang tumanggi 
sa katotohanan at di-naniwala sa mensahe ni Propeta Muhammad (28) at hindi ito 
sinunod. 


30. Katiyakan, yaong naniwala sa Allah (4%) at sa Kanyang Sugo at gumawa ng mga 
mabubuting gawa, ang para sa kanila ay dakilang gantimpala, at kailanman ay hindi 
Namin pahihintulutang mabalewala ang kanilang gantimpala, at hindi Namin 
binabawasan mula sa anuman na karapat-dapat ang kabutihan na kanilang nagawa. 


31. Sila na mga naniwala, ang para sa kanila ay mga Hardin na roon sila ay 
mananatili magpakailanman, at umaagos ang mga ilog sa ilalim ng kanilang mga silid 
at mga tahanan, na sila ay sinusuotan ng mga palamuti na mga ginto, at dinadamitan 
sila ng mga damit na kulay berde na ginawa mula sa mga maninipis at makakapal na 
mga sutla (o ‘si/k’), at sila ay nakasandal sa kanilang mga matataas na trono na ang 
kanilang mga inuupuan ay magagandang alpombra. Anong ganda ng gantimpala na 
para sa kanila, at anong ganda ng Hardin na kanilang tinutuluyan bilang pahingahan! 


32. At magbigay ka, O Muhammad (%), sa mga di-naniwala mula sa iyong 
sambayanan ng halimbawa ng dalawang lalaki mula sa mga naunang tao: Ang isa sa 
kanila ay mananampalataya at ang isa naman ay walang pananampalataya, at 
katiyakan na pinagkalooban Namin ang walang pananampalataya ng dalawang hardin 
ng mga ubas na napalilibutan ito ng maraming punong palmera ng datiles, at 
nagpasibol Kami sa pagitan ng dalawang hardin na ito ng mga iba’t ibang pananim na 
kapaki-pakinabang. 


33. At katotohanang nagkaroon ang bawa’t isa sa mga hardin ng sapat na mga bunga, 
at kailanman ay hindi nakulangan sa pamumunga nito, at sinanhi Namin na 
magkaroon ng ilog na umaagos sa pagitan nito upang maging madali ang 
pagpapatubig nito. 


34. At maliban sa mga hardin na ito ay mayroon pa siyang ibang pagmamay-ari na 
mga prutasan at kayamanan, at kanyang sinabi sa kanyang kasama na 
mananampalataya habang sila ay nag-uusap at nagkukuwentuhan, na kuwento na 
punung-puno ng pagmamayabang: “Higit na marami akong kayamanan kaysa sa iyo 
at nakahihigit ako sa lakas at sa rami ng tauhan.” 


[626.] 


Strah 18. Al-Kahf 


eee pr ar aoe 


ee S 


cet heers DIGI 


Mat Fe 7 tae 


cet lie: 2B 
was sahoys i 
Zig stsiS 


ner ac 


Juz (Bahagi) 15 


AS : +1) 18 Ag 8) 4 
35-36. At siya ay pumasok sa kanyang 
hardin, na nasa kalagayan ng 
pandaraya ng kanyang sarili dahil sa 
hindi siya naniniwala sa Muling 
Pagkabuhay, at may pag-aalinlangan 
siya sa pagkagunaw ng daigdig, na siya 
ay labis na natutuwa sa mga bunga ng 
kanyang mga hardin at kanyang sinabi: 
“Hindi ako naniniwala na ang hardin 


na ito ay maglalaho at masisira 
magpakailanman, at hindi ako 
naniniwala na ang pagkagunaw ng 
daigdig ay magaganap, at kung 
katotohanan nga na ito ay magaganap 
— batay sa iyong pag-aangkin — ikaw 
na mananampalataya at ako ay babalik 
sa aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha, ay 
katiyakang matatagpuan ko sa Kanya 
ang higit pa kaysa sa hardin na ito, na 
. pea aptineea asic roon ako ay patutungo at babalik; 
SNAG og blot alse Stal dahil sa aking karangalan at antas 
2 OSS SIPS es © doon sa aking ‘Rabb’ na 
REIECDSO DS KE De DNC Dene he a Tagapaglikha.” 


5 peel Sei ees, fA 


Cage Bie BE ioe 


ofa Ao ENGAGE Ju ae e 

nee SAE BOS 
Bl ccs GaGall Bees 2h 
5555 Ori aN chime 


Rl Breet - Sk ae 


os NAGS Gusta ip ashcns>crsdig raises 3s 
_ BAe BO SED Ge tine. spa 





37. Sinabi ng kanyang kasama na mananampalataya habang siya ay nakikipag-usap 
sa kanya bilang pagpapayo: “Paano mo hindi pinaniniwalaan ang Allah (8%) na 
Siyang lumikha sa iyo mula sa alabok, pagkatapos ay mula sa ‘Nutfah’ (nagsamang 
semilya ng iyong mga magulang), pagkatapos ay hinugis ka Niya sa ganap na 
kaayusan at angkop na pagkalikha sa iyo?” 


At dito sa pag-uusap na ito ang katibayan na ang sinuman na Kanyang nilikha sa 
unang pagkakataon ay kaya Niya ring ibalik ito na tulad ng dati. 


38. “Subali’t hindi ko ito sinasabi dahil sa mga pinagsasabi mo na nagpapatunay ng 
iyong di-paniniwala, bagkus sa aking sarili ay naniniwala ako na: Ang nagbibigay ng 
biyaya at kagandahang-loob ay ang Allah (8%) na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha na 
Bukod-Tangi, na kung kaya, hindi ako naglalagay ng katambal sa pagsamba ko sa 
Kanya. 


39-41. “At hindi ba karapat-dapat na sa pagpasok mo sa iyong hardin na labis mong 
kinalulugdan ay purihin mo ang Allah (&), at sabihin mo: ‘Ito ay ninais ng Allah (8%) 


[627.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 15 5 +41 18 Ags 8) 5 


sa akin, na wala akong lakas na ito ay makamtan maliban sa kagustuhan ng Allah 
(&)?’? Kung nakikita mo ako na kakaunti ang yaman at mga anak kaysa sa iyo, ay 
baka sakali, ang aking ‘Rabb’ ay pagkalooban ako ng higit pa kaysa sa iyong hardin, 
at bawiin Niya sa iyo ang biyaya dahil sa iyong di-paniniwala sa Kanya at 
magpadala siya sa ivong hardin ng parusa mula sa kalangitan hanggang sa ito ay 
magiging putikan na kalupaan na madulas at hindi na tutubuan ng anumang 
pananim, o di kaya ay matutuyot na hindi ka magkakaroon ng kakayahan na 
magpalabas ng anumang tubig.” 


42. At nagkatotoo ang sinabi ng mananampalataya at nangyari ang pagkasira sa 
hardin at nasira ang lahat ng naroroon, at ipinalo niya ang mga palad ng kanyang mga 
kamay sa isa’t isa bilang pagdadalamhati at pagsisisi dahil sa kanyang nagasta, na 
wala nang natira dahil sa labis na pagkaubos nito, habang kanyang sinasabi: “Sana 
ay nalaman ko ang hinggil sa mga Biyaya ng Allah at Kanyang kapangyarihan at 
nang sa gayon ay hindi ako nakasamba ng iba bukod sa Kanya.” 


At ang pagsisising ito ay naganap sa panahon na ang pagsisisi ay walang anumang 
kapakinabangan. 


43. At walang sinuman mula sa kanyang grupo na kanyang pinagyabangan ang 
nakapigil sa parusa ng Allah (4) na nangyari sa kanya, at kahit na siya mismo ay 
hindi niya ito napigilan at maging ang kanyang lakas. 


44. Sa ganitong katulad na matinding pangyayari, ang pangangalaga at pagtulong 
lamang ng Allah (8%) ay sa sinumang nasa katotohanan, na ito ang pinakamabuting 
gantimpala at pinakamabuting hantungan sa sinumang Kanyang pinangalagaan mula 
sa Kanyang alipin na mga mananampalataya. 


45. At magbigay ka, O Muhammad (#8), sa mga tao ng halimbawa — lalung-lalo na sa 
mga nagmamataas sa kanila — hinggil sa katangian ng daigdig na nalinlang sila sa 
kinang nito at sa bilis ng paglalaho nito, na ito ay katulad ng tubig na ibinababa ng 
Allah (4) mula sa kalangitan na sumisibol sa pamamagitan nito ang mga pananim sa 
Kanyang kapahintulutan, at nagiging luntian, subali’t di naglalaon ang mga pananim 
na ito ay natutuyot at nadudurog nang pira-piraso na tinatangay ng hangin sa kung 
saan-saan nito nais tangayin. At ang Allah (4) ang Ganap na Makapangyarihan sa 
lahat ng bagay, at ang Kanyang Kapangyarihan ay Napakadakila at higit sa anumang 
bagay. 


[628.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 15 (15 «+1 18 Ags 8 5 


46. Ang mga kayamanan at ang mga 
anak ay palamuti at kapangyarihan 
dito sa buhay sa daigdig na may 
katapusan, subali’t ang mga a 
SSH Ox 
mabubuting gawa — lalung-lalo na ang YO 
é e < age see S°R 53906 Cotte CLEC. OA aoe Te 
pagluluwalhati, pagpupuri, pagda- 2) \,2< SOA. Jal BS Ses yb oil ie 
é . Px eperce 2° S7 +54 Beers oe z ono Aer ce Ii 
dakila at _pagsasaksi sa Kaisahan NS Be the Seth ais Sie Ie 
Allah (&) -— ang pinakamabuting Bm it O5SE. 
. . © ug i ; tA) . ~ 
gantimpala mula sa iyong ‘Rabb’ na ; Crapo) — taps lex AeA DN Jato) 2 
Tagapaglikha kaysa kayamanan at @) CeSoNilILED pS jm sa blisinaats |B 
mga anak na kalalakihan, at ang asec _ AAS Sit SGN | 
mabubuting gawa na ito ay higit na 2 
hinahangad ng tao (mananampalataya) Se ee 
ang gantimpala nito sa kanyang J, 2) ple Gaea cals BLY) is 
‘Rabb’ na Tagapaglikha upang 335-55 was Gs AES sel Ie 
makamtan niya sa Kabilang-Buhay 


iat £7! 


See 7 Soc: 
Vnesbigch tic ns 1 


oo As er egeth corr 


-- 4 oc BB 


Mf AA ot Ot eh ime OG Bg Oe 4. % 
oo) eI SCU SD SAE ele 
bor ster er e-s Cmte oer Ss 


Vy hoeed oY re 


202% Bh rete Aw fer oe Re 

; CNG VEE @ OVS SL 

ang anuman na kanyang inasam sa | = ; = ee COE OS 
‘mai BS) 627225 25.322 &o-- th ce ae IB 
daigdig. 3 ie il edlisds EST. dsl SE NT ee 


BM a 00-5 Aamo Gee we AR A A ie 

; - pases aa2e) ONCE BASES a d . 

47. At ipaalaala mo sa kanila ang “| ~. SENS ONE UE Gt es 

a ‘ yO) iy ov) sol : =" i 

Araw na_ sasanhiin Namin na er ee eee apres : : 
“4 getora et rd 


maglalaho ang mga bundok sa mga 2 Db allie Sie ay cal | kes 4 


a7 fer s 


kinaroroonan nito, at makikita mo ang $C DD A A 
kalupaan na patag na patag na walang 

anumang nilikha ang nasa ibabaw nito, at pagsasama-samahin Namin ang lahat ng 
mga nauna hanggang sa lahat ng mga huling namuhay dito sa daigdig sa lugar na 
kung saan doon gaganapin ang paghuhukom, at wala Kaming makakalimutan na 
kahit na sinuman. 


owas 





48. At sila ay haharap sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na nakahanay na walang 
sinuman ang hindi maihaharap, at katiyakan na bubuhayin Namin kayong mag-uli at 
darating kayo sa Amin nang nag-1isa na wala kayong yaman at walang anak, na tulad 
ng pagkalikha Namin sa inyo sa una. Sa halip ay iniisip ninyo na hindi Kami 
makapagtatakda ng isang panahon para sa inyo na kung saan doon ay bubuhayin kayo 
na mag-uli, na roon ay papagbabayarin kayo sa anuman na inyong nagawa. 


49. At ilalagay ang talaan ng gawain ng bawa’t isa sa kanyang kanang kamay o sa 
kaliwa, at makikita mo ang mga makasalanan na mangangamba sa anuman na 
nilalaman nito dahil sa kanilang mga nagawang pagkakasala, at kanilang sasabihin 
habang ito ay nakikita nila: “Kapighatian para sa amin, anong uri ng talaan ito na 


[629.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 15 5 «+1 18 Ags 8 5 


walang anumang kinaligtaan na kahit na maliit mula sa aming mga nagawa, 
gayundin ang mga malalaki kundi naitalang lahat?” At matatagpuan nila na ang lahat 
ng nagawa nila rito sa daigdig ay ihaharap sa kanila roon. At walang sinuman ang 
dadayain ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha nang kahit na katiting, at hindi 
mababawasan ang gantimpala ng sinumang sumunod at hindi madaragdagan ang 
parusa ng sinumang lumabag. 


50. At ipaalaala mo, noong inutusan Namin ang mga anghel na magpatirapa kay 
Adam (2!) bilang paggalang at parangal at hindi pagsamba, at inutusan (din) Namin 
si Iblees na katulad ng pagkakautos Namin sa kanila, at nagpatirapa ang lahat ng mga 
anghel subali’t si Iblees na kabilang sa mga ‘Jinn’ ay hindi sumunod sa kanyang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, at hindi nagpatirapa bilang pagmamataas at panibugho. 


Kung gayon, ituturing ba ninyo siya, O kayong mga tao, at ang kanyang lahi bilang 
inyong tagapangalaga at kaagapay, na susundin sila at hindi kayo susunod sa Akin, 
samantalang sila ang pinakamatindi ninyong kalaban? Napakasama ng pagsunod ng 
mga makasalanan kay ‘“Shaytdn’ na sa halip ay sa Allah (4) na Pinakamahabagin 
lamang sila dapat na susunod. 


51. At hindi Ko pinasaksi kay Iblees at sa kanyang lahi, na sityang sinunod ninyo, ang 
paglikha sa mga kalangitan at kalupaan, upang matulungan nila Ako sa paglikha nito, 
at hindi Ko (rin) pinasaksi ang iba sa kanila sa paglikha ng iba, kundi Ako lamang 
Mismo ang Bukod-Tangi na Lumikha sa lahat ng mga ito, na walang katulong at 
walang kaagapay, at kailanman ay hindi Ko itinuring ang mga tagapagligaw na mga 
‘Shaytan’ at iba pa sa kanila bilang mga kaagapay. Kung gayon, bakit ninyo 
itinutuon sa kanila ang anumang bagay na Aking karapatan, at itinuturing ninyo sila 
bilang inyong sinasandalan bukod sa Akin, samantalang Ako ang naglikha sa lahat ng 
bagay? 


52. At ipaalaala mo sa kanila ang pagdating ng Araw ng Muling Pagkabuhay na 
sasabihin ng Allah (4) sa mga nagtambal sa pagsamba sa Kanya: “Jawagin ninyo 
ang mga itinambal ninyo sa pagsamba sa Akin na mga inaangkin ninyo bilang Aking 
mga katambal sa pagsamba; upang tulungan kayo ngayon mula sa anumang gagawin 
Ko sa inyo,” at sila ay hihingi ng saklolo sa kanila subali’t sila ay hindi tutugunan, at 
ginawa Namin sa pagitan ng mga sumamba ng iba at ng kanilang mga sinamba ang 
Impiyerno bilang lugar ng pagwasak na kung saan doon sila ay wawasaking lahat. 


53. At makikita ng mga masasama ang Impiyerno, na kung kaya, natitiyak na nila na 
walang pag-aalinlangang sila ay ilulublob doon, at kailanman ay hindi sila 
makatatagpo sa anumang kaparaanan upang sila ay makatakas mula roon patungo sa 
iba. 


[630.] 


Strah 18. Al-Kahf 





fey SE jacobs AS 


~ Bhs geal 
Raley. reba aislaaie ss aglip bales] 


Me LHe D OGanaiats AGA 
r SE GA Po 50) 4 
< SED GaleS ills 3 Silels eesti Gita hetes oth 
Ses tae See Shai 
G) (Sllba steele Loci 


war on oad? 


B Ss Qcivc tastes 


: phlei pba Sass jail 
GB oS 


OL iassobi si j5e 3 VO 


Juz (Bahagi) 15 


ENN 


M4 54. At katiyakan, ipinaliwanag Namin 


AS + +1) 18 Ag) 8) 5 


sa iba’t ibang pamamaraan ang mga 
halimbawa at mga parabola rito sa 
Qur’an na ito para sa mga tao; upang 
maging aral sa kanila at maniwala sila. 
Subali’t ang tao ang _— siyang 
pinakamaraming pagtatalu-talo at pag- 
aaway-away mula sa mga nilikha ng 
Allah. 


55. At walang humahadlang sa mga tao 
upang maniwala nang dumating sa 
kanila ang Sugo na_ si _ Propeta 
Muhammad (%) na dala niya ang 
Qur’an, at upang humingi ng 
kapatawaran mula sa kanilang ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha, kundi paghamon sa 


a reisiies PAB SG sss ANAS; = Sugo ng Allah sa pamamagitan ng 
S Kee ats “i Asis 16550 a Obs ©) kahilingan na mangyari sa kanila ang 
OO age sheds ann katulad ng nangyari na pagpuksa ng 
a) LLL Or eee adige ai Allah (4%) sa mga nauna sa kanila, o di 
kaya ay dumating sa kanila ang parusa 


2 Oc pis ACEP CSC gS CE 
in x ay 5 ng Allah (4) nang harap-harapan. 





56. At hindi Kami nagpapadala ng mga Sugo sa mga tao kundi bilang tagapagdala ng 
magandang balita hinggil sa ‘A/-Jannah’ (Hardin) para sa sinumang naniwala at 
gumawa ng kabutihan, at babala hinggil sa Impiyerno para sa sinumang lalabag at 
hindi maniniwala. 


Subali’t kahit napakalinaw na ang katotohanan ay nakikipagtalo pa rin ang mga hindi 
naniwala sa mga Sugo na ipinadala sa kanila sa pamamagitan ng mga maling 
katwiran bilang pagmamatigas; upang burahin (alisin) nila sa pamamagitan ng 
kanilang katwiran ang katotohanan na dala-dala sa kanila ng Sugo. At itinuring nila 
ang Aking Aklat at mga palatandaan at ang anuman na ibinababala sa kanila na 
parusa bilang biro at pangungutya! 


57. At wala nang hihigit pa sa tindi ng pagiging masama kaysa sa isa na kapag 
binigyan ng payo hinggil sa mga talata at mga malinaw na katibayan ng kanyang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha ay nagagawa pa rin niyang tanggihan at ipagpalit ito ng 
kanyang mga kamalian, at nakalimutan na niya ang anumang pinauna ng kanyang 
dalawang kamay na mga masama niyang gawain na hindi niya itinigil. 


[631.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 15 5 < +1) 18 Ags 8) 50 


Katotohanan, isinara Namin ang kanilang mga puso na kung kaya hindi na nila 
maiintindihan ang Qur’an at hindi na rin maabot ng kanilang kaisipan ang anumang 
nilalaman nito na kabutihan, at naglagay Kami sa kanilang mga tainga ng tabing, na 
kung kaya, hindi na nila ito maririnig at hindi nila ito mapapakinabangan; at kahit na 
hikayatin mo pa sila tungo sa Tamang Paniniwala ay hindi na sila makikinig sa iyo, at 
kailanman ay hindi na sila magagabayan pa tungo rito. 


58. At ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang Ganap na Mapagpatawad sa mga 
pagkakasala ng Kanyang mga alipin kapag sila ay nagsisi, na Nagmamay-ari ng 
Habag na Pinakamahabagin sa kanila, at kung paparusahan lamang Niya ang mga 
yaong tinalikuran ang Kanyang mga palatandaan dahil sa kanilang mga nagawang 
kasalanan ay kaagad Niya silang paparusahan, subali’t ang Allah (&) ay 
Napakamaunawain na hindi Siya kaagad nagpaparusa, sa halip ay mayroong 
panahong itinakda para sa kanila na kung saan doon sila ay papagbabayarin sa 
kanilang mga nagawa, na kailanman ay hindi na sila makatatakas pa. 


59. At yaong mga lunsod na malalapit sa inyo — na katulad ng lunsod ng sambayanan 
ni Propeta Hid, ni Propeta Saleh, ni Propeta Lit at ni Propeta Shu‘ayb — ay pinuksa 
Namin sila bilang parusa noong naging sukdulan ang pagiging masama ng mga di- 
naniwala mula sa kanila, at nagtakda Kami ng panahon ng pagkapuksa sa kanila, at 
noong dumating na ang itinakdang panahong yaon ay naganap sa kanila ang parusa at 
winasak sila ng Allah (4). 


60. At ipaalaala mo noong sinabi ni Mousa (|) sa kanyang katu-katulong na lalaki 
na si Yusha’ Ibn Nain (x8\): “Ako ay magpapatuloy sa aking paglalakbay hanggang 
ako ay makarating sa pinagsangahan ng dalawang karagatan, o di kaya kahit na 
maging matagal ang aking paglalakbay ay gagawin ko hanggang sa ako ay 
makarating sa mabuting alipin ng Allah; nang sa gayon ay matutunan ko sa kanya 
ang anumang kaalaman na hindi ko alam.” 


61. At nagpatuloy sila sa paglalakbay, at noong dumating sila sa pinagsangahang 
karagatan, ay umupo silang dalawa sa malaking bato, at nakalimutan nila ang 
kanilang dala-dalang isda na ipinag-utos ni Mousa, na dadalhin nila ito bilang baon 
nilang dalawa, na ito ay dala-dala ni Yusha* Ibn Nin, at biglang nabuhay ang isda at 
tumalon patungo sa karagatan, at ang nilalanguyan nito ay nagkakaroon ng daan na 
parang tunnel o parang naghuhugis butas o lagusan. 


[632.] 


Strah 18. Al-Kahf 


62. At nang napalayo na sila sa lugar na 
kung saan doon nila naiwan ang isda ay 
nakaramdam si Mousa ng pagkagutom, 
sinabi niya sa kanyang katu-katulong 
na lalaki: “Dalhin mo sa akin ang 
ating agahan; katotohanan, nakaranas 
tayo ng labis na kapaguran dahil sa 
ating paglalakbay.” 


63. Sinabi sa kanya ng kanyang katu- 
katulong na lalaki: “Naalaala mo ba 
noong tayo ay tumungo sa malaking 
bato  na_ ating pinagpahingahan? 
Katiyakang nakalimutan kong sabihin 
sa iyo ang nangyari sa isda, at ang 
nagpalimot sa akin ay walang iba 
kundi si ‘Shaytan.’ Katotohanan, ang 
isda na patay ay nabuhay at tumalon sa 
karagatan, at nagkaroon ito ng daanan, 
na parang butas o lagusan sa ilalim ng 
karagatan na pinaglalanguyan nito, at 
ang pangyayaring ito ay isang 
kamangha-mangha.” 


Juz (Bahagi) 15 


AS + + 









EES 


Ube 
PI x 
2 









DCO One 
DAE EDI SIR ED OBER 



















Seat 
PDS 
2 






ConA Oe BIGGS 
Bop ayace caus 
Bo Si. Sei 
abr deeb BCA EOE Ha IB 
A) ASSO IB 
B RA bp ADC iia 
SOMA Ayal yotince 


BS Z 94 “Gre = A Dive (O46. AA 2% 24 @, x 
A SB PSIG Oye GUIS IB 
“4 ss pl 
47 < 8 5 41s Bm roe - -- 17° 7 
x BAe aside Deak 


<, ECE TRACL ACE, | 
=) alas (le Cal \3\xg> GLb BO ec Alia gins Ci 
4 = Oe 

Bw 6540522 (CR wre sc ora ae 
O (SEE BETS CE DAIE 


ae aA OA 
> Es 


GSP) 


wr 72 : 























= Ae 
GCS paces > 


64. Sinabi ni Mousa: “Kung gayon, ang pinangyarihan niyon ang sivang tunay nating 
hinahanap, dahil katiyakan, yaon ang palatandaan ng lugar na kung saan 
makatatagpo natin ang mabuting alipin, at sila ay naglakad at bumalik sa kanilang 
pinanggalingan hanggang sa sila ay nakarating sa malaking bato.” 


65. At doon natagpuan nila ang mabuting alipin na kabilang sa Aming mga alipin na 
ito ay si Khidr (#*8|) — na siya ay Propeta na kabilang sa mga Propeta ng Allah na siya 
ay namatay na — pinagkalooban Namin siya ng Awa mula sa Amin, at tinuruan 
Namin siya mula sa Amin ng Dakilang Kaalaman. 


66. Bumati ng ‘Salam’ sa kanya si Mousa (#8), at kanyang sinabi sa kanya: 
“Pahihintulutan mo ba ako na sumunod sa iyo, upang maituro mo sa akin ang 
kaalaman na itinuro sa iyo ng Allah (8) nang sa gayon ay magiging gabay ito at 


mapapakinabangan?” 


[633.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 15 5 +41) 18 Ags 8) 5 


67. Sinabi sa kanya ni Khidr: “Katiyakan, O Mousa, kailanman ay hindi mo 
makakayanan na makapagtiis kapag nakisama ka sa akin. 


68. “At paano mo matitiis ang anumang bagay na gagawin ko gayong wala ka 
namang kaalam-alam mula sa itinuro sa akin ng Allah (&%)?” 


69. Sinabi sa kanya ni Mousa: “Walang pag-aalinlangan, sa kapahintulutan ng Allah 
(88) ay makikita mo ako na magiging matiisin sa kung anumang makikita ko mula sa 
iyo, at hindi ko lalabagin ang anumang ipag-uutos mo sa akin.” 


70. At dahil doon ay pumayag si Khidr at sinabi nitya sa kanya: “Kung ikaw ay 
sasama sa akin ay huwag mo akong tatanungin sa anumang bagay na hindi mo 
magugustuhan, hanggang sa maipaliwanag ko sa iyo ang anumang bagay na lihim sa 
iyong kaalaman, na kahit na hindi mo na itatanong.” 


71. Na kung kaya, nagpatuloy na sila sa paglalakad sa dalampasigan, at dumaan sa 
kanilang harapan ang isang bangka at pinakiusapan nila ang may-ari nito na sila ay 
makisakay sa kanila, at noong nakasakay na sila ay inialis ni Khidr ang isang kahoy 
na nakatagpi sa bangka na naging sanhi ng pagkaroon ng butas, at sinabi sa kanya ni 
Mousa: “Binutasan mo ang bangka; upang malunod ang mga nakasakay dito, 
samantalang pinasakay nila tayo nang walang bayad? Katiyakang nakagawa ka ng 
hindi katanggap-tanggap na gawain.” 


72. Sinabi sa kanya ni Khidr: “Katotohanan na sinabi ko na sa iyo sa una pa lamang, 
na hindi mo makakayanang tiisin ang pakikisama sa akin.” 


73. Sinabi ni Mousa bilang pangangatwiran: “Huwag mo na akong papanagutin sa 
pagkalimot ko sa kundisyong ibinigay mo sa akin, at huwag mo na akong pahirapan 
sa pag-aaral ng kaalaman sa iyo at dahan-dahanin mo ako.” 


74. At tinanggap ni Khidr ang kanyang katwiran: Pagkatapos sila ay umalis sa bangka 
(dumaong na sila), at habang sila ay naglalakbay sa dalampasigan ay nakakita silang 
dalawa ng isang batang lalaki na naglalaro kasama ang mga kabataan, at pinatay siya 
ni Khidr, at sinabi ni Mousa na may matinding pagsalungat: “Bakit mo pinatay ang 
isang inosenteng tao na hindi pa umabot sa hustong gulang, at hindi naman siya 
nakapatay ng iba, para karapat-dapat na patayin? Katiyakan, nakagawa ka ng isang 
bagay na matinding pagkakamali.” 


[634.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 16 (16 «+1 18 Ags 8 5 


_ 223 75, Sinabi ni Khidr kay Mousa bilang 
VEO VEDAS paninisi at pagpapaalaala: “Hindi ko ba 


: "boc tikes “dich SIG a sinabi sa iyo, na ikaw, kailanman ay 


y katiyakang hindi makatitiis sa 
Je) Dee Galoseah us see SESE Sede * pakikisama sa akin sa mga nakikita mo 
isowitatesig IMT EEE I na aking mga ginagawa, na wala kang 
SRST SSA: soe sf [(  anumang kaalam-alam?” 
geo 56S brs Wade Sis 56 = 76. Sinabi ni Mousa sa kanya: “Kung 
: BS iy SASS  tatanungin pa kita ng anuman 
2 (ATE scitg pS one siege mI pagkatapos ng pangyayaring ito ay 
, =  iwan mo na ako at huwag mo na akong 
isama, dahil katotohanan kung gayon 


(ae + 3e Pata es 


SANS 3%. eA aha S578 4 Ee 
ARIE 45 vs) Cerda Fut Li A 
Sed, 2c frok sr fh 4a 77 op POA 


} (2 tabligan> tS gt BAG Weld e ay inabot mo na ang sapat na katwiran 


% cgi: 38% AVE Cic“hy MACED ©, patungkol sa akin at wala ka nang 
ret =, pagkukulang;, dahil sinabihan mo na 


Sieadisiesicsdise + akong hindi ko kayang magtiis sa 


Loo esis Ses ces ace => pakikisama sa iyo.” 

A His Biot ; Caaighe alae 77. At tul i Mousa at si 
Wl cies Aevic ‘ nagpatuloy na si Mousa at si 
D ao souks Hestleeless ye Sedans Noe Khidr ae . sila ay makarating 
ae =~ sa isang bayan, at humingi sila ng 
z =. makakain, subali’t tumanggi ang mga 
tao roon na sila ay pagsilbihan bilang 
panauhin. Pagkatapos ay nakakita sila roon ng pader na patumba na at itinuwid ito ni 
Khidr hanggang sa maituwid ang pagkakatayo nito. Sinabi ni Mousa sa kanya: “Kung 
nais mo lamang ay makahihingi ka ng bayad dahil sa nagawa mo upang magkaroon 

tayo ng pagkain dahil hindi nila tayo tinanggap bilang panauhin.” 





78. Sinabi ni Khidr kay Mousa: “Jto na ang paghihiwalay nating dalawa, at 
sasabihin ko sa iyo ang kahulugan ng mga pangyayari na aking ginawa na hindi mo 
sinang-ayunan, na hindi mo natiis na hindi magtanong sa akin at hindi ako 
pagbawalan sa aking nagawa.” 


79. “Ang patungkol sa bangka na aking binutas ay walang pag-aalinlangan na 
pagmamay-ari ito ng mga taong mahihirap na naghahanap-buhay sa karagatan 
upang sila ay mabuhay, na ninais ko na magkaroon ng kapintasan ang kanilang 
bangka sa pagsagawa ko ng butas; dahil sa ang patutunguhan nila ay mayroong 
isang hari na kinukuha niya nang sapilitan ang anumang magagandang bangka na 
walang kasiraan. 


[635.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 16 (16 «+! 18 Ags 8) 50 


80. “At ang hinggil naman sa batang lalaki na aking pinatay ay isang walang 
pananampalataya sa Allah, samantalang ang kanyang mga magulang ay 
mananampalataya sa Allah, na kung kaya, nangangamba kami na kung siya ay 
mananatiling buhay ay aapihin niya ang kanyang mga magulang sa pamamagitan ng 
paghihimagsik at di-paniniwala, at madadala niya ang mga ito sa pagtanggi at 
paglabag; dahil sa kanilang matinding pagmamahal sa kanya o di kaya ay sa 
matinding pangangailangan nila sa kanya. 


81. “Na kung kaya, ninais namin na ang kanilang ‘Rabb’ ay palitan siya para sa 
kanila ng isang mabuting anak sa kanyang ‘Deen’ at pagiging mabait sa kanyang 
mga magulang. 


82. “Hinggil naman sa pader na itinayo ko na halos matutumba na ay sa katotohanan 
ito ay pagmamay-ari ng dalawang batang ulila na nandoroon sa bayan na yaon, at 
sa ilalim noon ay kayamanan na pagmamay-ari nilang dalawa na ginto at pilak, at 
ang kanilang ama ay mabuting tao, na kung kaya, ninais ng iyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha na sila ay lumaki at magkaroon ng lakas, upang mailabas nila ang 
kanilang kayamanan, bilang awa ito na nagmula sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
para sa kanilang dalawa, at ang lahat ng ginawa ko, O Mousa, na nakita mong 
ginawa ko ay hindi nagmula sa aking sariling kagustuhan, kundi ito ay ginawa ko 
dahil sa utos ng Allah (8%), na ito ang mga kapaliwanagan ng aking mga ginawa at 
ito ang bunga ng mga bagay na hindi mo nakayanang tiisin na di-magtanong at 
harangan ako at pagbawalan.” 


83. At tinatanong ka, O Muhammad (3) — ng mga ‘Mushriktun’ — mula sa iyong 
sambayanan hinggil sa kuwento ni Dhul Qarnain na isang mabuting hari, sabihin mo 
sa kanila: “Walang pag-aalinlangan, ikukuwento ko sa inyo ang hinggil sa kanya 
bilang aral at paalaala upang mapag-isipin ninyo ang mga bagay na ito at 
mapagkunan ng aral.” 


[636.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 16 (16 «+1 18 Ags 8) 50 


84. Katiyakang pinagkalooban Namin &SU\si% eAZNA 
stya ng kapangyarihan sa ibabaw ng DODO ; 2 

kalupaan at ipinagkaloob Namin sa 
kanya ang mga_ kadahilanan at 
kaparaanan sa lahat ng bagay, upang 
marating niya ang anuman na kanyang 
nais, nang sa gayon ay mapasailalim sa 
kanyang pamumuno ang mga bayan at 
mapasuko niya ang mga kalaban at iba 


pa. 





































xy in 
RESO SOI OPIS 
s 


ec Oe ae “ss ice ashuesh 
ee Wie, Bhs A © 
Br 4g 7 7 ack Gg, ore 


Seto CSS alos SMBS CB eG 
ances Ab ASDC 53 


SALAAAS OFF 447 BR ae rac 
ies ite esate hy AY PSS00e.2525 
> BABE YO % 235 j 


EOC LAE: 
AB A RBS SHEE 


85. At ginawa niya ang lahat ng a ee 
ce Ow i Cait Ces aso rR es 


kaparaanan na may pagpupunyagi 


upang makamit niya ang kanyang x ays Up ph Haas Ole : 
minimithi. 3 cH meaty MISES se EY fe 
86. Hanggang sa nang umabot si Dhul AGE IAAES AAR GE K 
Qarnain sa lugar na nilulubugan ng & Kelis tele Sun 0I6 oi 
araw ay nakita niya mismo sa @ ery de & EA “sos Ie 

@ Bye ad 3 SeGDG ie 
pamamagitan ng kanyang mga matana & oe) pesslelil Br wd as aes ie 


bs 4 fe plas SES is: eyo 


oes 


; a = pa sun aaah 


parang siya ay lumulubog na nasa 
mainit na ilog na may putik na maitim, 
at natagpuan niya roon ang mga tao. At 
sinabi Namin: “O Dhul Qarnain, 
maaaring sila ay ivong parusahan sa pamamagitan ng pagpatay o di kaya ay sa 
ibang pamamaraan, kung sila ay di-naniwala sa Kaisahan ng Allah (&), 0 maaari ka 
rin namang makitungo nang mabuti sa kanila, upang ituro sa kanila ang gabay at 


ipakita sa kanila ang patnubay.” 


ES XS 








87. Sinabi ni Dhul Qarnain: “Ang sinuman sa kanila na naging masama sa kanyang 
sarili sa pamamagitan ng di-niya paniniwala sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, 
walang pag-aalinlangan, paparusahan namin siya rito sa daigdig, pagkatapos, siva 
ay ibabalik sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, upang siya ay parusahan ng 
matinding pagpaparusa sa Impiyernong-Apoy.” 


88. Subali’t ang para sa kanya na naniwala sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na 
pinaniwalaan niya na Siya lamang ang kanyang sasambahin at sumunod sa Kanya, at 
pagkatapos ay gumawa ng kabutihan, ang para sa kanya bilang gantimpala na mula sa 
Allah (4) ay ‘Al-Jannah’ (Hardin); at pakikitunguhan namin siya nang mabuti at 
magiging malumanay ang aming pananalita at magiging madali ang Aming 
pakikitungo sa kanya. 


[637.] 


Sirah 18. Al-Kahf —_‘ Juz’ (Bahagi) 16 (16 s+!) 18 Ags 5) ps 


89. Pagkatapos ay bumalik si Dhul Qarnain tungo sa silangan upang isagawa ang mga 
kaparaanan na itinuro ng Allah (4%) sa kanya. 


90. Hanggang sa siya ay umabot sa lugar na kung saan doon sumisikat ang araw at 
doon natagpuan niya ang mga tao na walang mga tahanan na tinitirhan at puno na 
lumililim sa kanila mula sa araw. 


91. Ganoon nga samakatuwid! At batid Namin ang anuman na nasa kanya na mga 
mabubuti at mga dakilang kaparaanan, kung saan man siya patutungo at kung saan 
man siya maglalakbay. 


92. Pagkatapos, muling naglakbay si Dhul Qarnain na sinusunod niya ang mga 
kaparaanan at mga kadahilanan na Aming ipinagkaloob sa kanya. 


93. Hanggang sa siya ay makarating sa pagitan ng dalawang bundok na nahaharangan 
nito ang magkabila (duluhan) dahil sa laki at taas nito, at natagpuan niya roon ang 
mga tao na halos hindi nila maintindihan ang mga salita ng iba. 


94. Kanilang sinabi kay Dhul Qarnain: “Katiyvakan, ang ‘Ya‘juj’ at ‘Ma‘juj’ (Gog at 
Magog) — na ito ay dalawang dakilang sambayanan na mula sa angkan ni Adam na 
sila ay namiminsala sa kalupaan sa pamamagitan ng pagsira ng mga pananim at 
lahi, na kung kaya, maaari bang bayaran ka namin, na kami ay mag-iipon ng 
kayamanan, upang makagawa ka ng magsisilbing harang sa pagitan namin at nila?” 


95. Sinabi ni Dhul Qarnain: “Kung anuman ang ipinagkaloob ng Allah (&%) sa akin 
na kaharian at kapangyarihan dito sa daigdig ay mas higit kaysa sa inyong 
kayamanan na tinataglay, na kung tutulungan na lamang ninyo ako ng inyong mga 
lakas ay gagawa ako sa pagitan ninyo at nila ng harang.” 


96. “Bigyan ninyo ako ng mga bakal,” hanggang sa dinala nila ang bakal, pagkatapos 
ay sinaraduhan nila ang magkabilang lagusan ng bundok sa pamamagitan ng 
paglalagay ng maraming bakal, at sinabi niya sa mga manggagawa, “Hipan ninyo ng 
apoy,” noong nagbaga na ang bakal, sinabi niya: “Bigyan ninyo ako ng lusaw ng 
tanso at ibubuhos ko roon.” 


97. At dahil doon ay hindi na nakayanan ng mga ‘Ya‘juj’ at ‘Ma ‘jij’ na umakyat sa 


ibabaw ng harang; dahil sa taas at pagiging madulas nito, at hindi rin nila nakayanan 
na humukay dahil sa lalim ng pagkakabaon at pagiging tibay nito. 


[638.] 


Sarah 18. Al-Kahf Juz (Bahagi) 16 













BGG Mee hep GS AILS 
AS piaea ire Se 
SAS GS. Me greek 
BrorctelLadysose ies 
| EMER IO aie Cala 
ls pcahs Mash spec IGANG SA 
MBS AM SNAG UL A 
BEBO GLa GA achs 
Beaiinioisswvorevaisesnis seers 
iwi OY AES ASK was, 
SAIL EMG OVENS 
ipsoka hom Sile kere 


GAS 1. GO Bo eHL er. 


RAE oe oy 7 v Ke 
O hosts Bese oda 











































































2 = 





SAE SR 


has CP een tI DEM ONE) NE tp ey an ey Be 


mga nilikha para sa paghuhukom at pagbabayad. 


(16 + +1) 18 Ag) 8) 5 


98. Sinabi ni Dhul Qarnain: “Ang 
pagtatayo ko ng harang na ito upang 
hindi makagawa ng pamiminsala ang 
mga ‘Ya juj’ at ‘Ma juj’ ay bilang awa 
mula sa aking ‘Rabb’ sa sangkatauhan, 
subal’t kapag dumating na_ ang 
ipinangako ng aking ‘Rabb’ na Araw 
ng pagkagunaw ng_ daigdig ay 
sasanhiin Niya na ito ay mawasak na 
papatag sa kalupaan, at ang Pangako 
ng aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay 
isang katotohanan.” 


99. At pansamantalang iniwan Namin 
ang ‘Ya‘juj’ at ‘Ma‘juj’ sa ganoong 


kalagayan —  hanggang sa_ kapag 
dumating ang araw na Aming 
ipinangako — ay pahihintulutan na 


makalabas ang mga ‘Ya‘juj’ at ‘Ma‘juj’ 
na para silang mga alon sa karagatan na 
nagsisiksikan at nagkukumpulan sa 
rami nila, at hihipan ang Trumpeta para 
sa Pagkabuhay na Mag-uli at 
pagsasama-samahin Namin ang lahat ng 


100. At ilalantad Namin ang Impiyerno sa mga di-naniwala, at harapan Namin itong 
ipapakita sa kanila upang mapagtanto nila ang bunga ng kasamaan na kanilang 


ginawa. 


101. Sa mga yaong natakpan ang kanilang mga mata rito sa daigdig upang hindi nila 
Ako maalaala at hindi nila makita ang Aking mga palatandaan, at hindi nila 
nakayanan na pakinggan ang Aking mga katibayan na magdudulot sa kanila tungo sa 


paniniwala sa Akin at sa Aking mga Sugo. 


102. Iniisip ba ng mga yaong hindi naniwala sa Akin na maaari nilang ituring ang 
Aking mga alipin bilang mga ‘i/ah’ (diyos na karapat-dapat sambahin) bukod sa 
Akin; upang sila ay kanilang maging tagapangalaga? Katiyakan, inihanda Namin ang 
Impiyernong-Apoy bilang patutunguhan ng mga walang pananampalataya. 


103. Sabihin mo, O Muhammad (2) — sa mga tao bilang babala — : “Nais ba ninyong 
sabihin Namin sa inyo kung sino ang pinakatalunan na tao kung patungkol sa 


kanyang gawain?” 


[639.] 


Sirah 18. Al-Kahf ‘Juz’ (Bahagi) 16 (16 s +1) 18 Ags 5) pos 


104. Katiyakan, sila ay ang mga yaong naligaw ang kanilang mga gawain dito sa 
daigdig — na sila ang mga yaong sumamba ng iba bukod sa Allah na mula sa ityong 
sambayanan at iba pa na mga naligaw sa Tamang Landas, na hindi na sila 
magagabayan pa at makagagawa ng anumang tama — na iniisip nila na sila ay mga 
mabubuti sa kanilang mga gawain. 


105. Sila ang mga yaong naging talunan sa kanilang mga gawain, na mga tinanggihan 
ang palatandaan at mga talata ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at hindi 
pinaniwalaan, at tinanggihan ang pakikipagharap sa Kabilang-Buhay, na kung kaya, 
nawalan ng saysay ang kanilang gawain; dahil sa kanilang di-paniniwala, 
samakatuwid, walang anumang pagpapahalaga ang ibibigay sa kanila sa Kabilang- 
Buhay. 


106. Ang nabanggit na ito na pagkawala ng saysay sa kanilang gawain ay bilang 
kabayaran, na ang kanilang patutunguhan ay Impiyernong-Apoy; dahil sa kanilang 
hindi paniniwala sa Allah, panlalait at pang-iinsulto sa mga palatandaan at katibayan 
na dala-dala ng Kanyang mga Sugo. 


107. Katiyakan, ang mga yaong naniwala sa Akin at naniwala sa Aking mga Sugo, at 
gumawa ng mga kabutihan, para sa kanila ang pinakamataas na antas ng Hardin at 
pinakamabuting patutunguhan. 


108. Mananatili sila roon magpasawalang-hanggan, na hindi na nila nanaisin pa na 
makaalis doon; dahil sa matindi nilang pagmamahal sa lugar na yaon. 


109. Sabihin mo, O Muhammad (28): “Kung ang karagatan ay magiging tinta na mga 
panulat upang isulat ang mga Salita ng Allah (8%), ay katiyakan na unang mauubos 
ang karagatan subali’t ang mga Salita ng Allah (&) ay mananatili, kahit na 
maglagay pa Kami ng panibagong karagatan bilang pantulong.” Na sa talatang ito 
ang pagpapatunay hinggil sa katangian ng Salita ng Allah bilang makatotohanan ayon 
sa kung ano ang karapat-dapat sa Kanyang Kadakilaan at Kaganapan. 


110. Sabihin mo, O Muhammad (#8), sa kanila na nagtatambal sa pagsamba sa Allah: 
“Ako sa katotohanan ay tao lamang na katulad din ninyo, pinagkalooban ako ng 
Kapahayagan ng aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na walang pag-aalinlangan na Siya 
lamang ang Bukod-Tanging Nag-iisang ‘Ilah’ na karapat-dapat sambahin, na kung 
kaya, sinuman ang natatakot sa parusa ng kanyang ‘Rabb’ at naghahangad ng 
gantimpala sa Araw ng kanyang pakikipagtagpo sa Kanya ay hayaan niyang 
gumawa ng kabutihan nang alang-alang sa Allah (&) avon sa Kanyang batas, at 
hindi siya maglalagay ng anumang katambal sa kanyang pagsamba sa Allah nang 
kahit na sino.” 


[640.] 


Sirah 19. Maryam 


Juz (Bahagi) 16 


(16 s+! 19 p—a ys 8) pw 


XIX — Sirat Maryam 
[Kabanata Maryam — (Si Birheng) Maria #41] 
asa) Cpa sll alll aus 
[Bismillahir Rahmadnir Raheem] 


Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


1. Kaf-Ha-Ya-Ayn-Sad. Ang mga titik 
na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang 
naipaliwanag sa ‘Stiratul Bagarah.’ 


2. Ito ay pagpapaalaala sa Awa at 
Biyaya ng  tyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha sa Kanyang alipin na si 
Zakariyya (#*8|), na Aming isasalaysay 
sa tyo, dahil sa may aral na nakapaloob 
sa kuwentong ito sa mga nag-iisip nang 
malalim na nagnanais na makakuha ng 
aral. 


3. Nang siya ay nanalangin nang 
palihim sa kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha; upang ganap na mabuo 
ang kanyang taos-puso na panalangin 
at higit itong maging katanggap- 
tanggap. 


4. Kanyang sinabi: “Aking ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha! Ako ay tumanda na at 
uugud-ugod na, na mahina na ang 
aking mga buto, at kumalat na ang 





a CES i Qe 2 
mig 15556 D Deas 145 5565) R yi 


toys ere 


SHEA Ses t 4 Lei bee 4° Ce AN % Ny Ss 
Bessie ase a 
Spx Oe Ai londoe 5 ial ate 


ara 


Eee O¢ SGM Capea Ni5 is 
Ei Senn citige Ghat ch 8 HIG 
shtenestty 15580506 D : 
ANTIE O hce KM EHS re 
BES S5 op DEE GEA SE 
per rtags a ei rt 


Siler. ree : 


. 


mga puting buhok sa aking ulunan, at kailanman ay hindi Mo tinanggihan ang aking 


mga panalangin noon sa Iyo, O aking ‘Rabb!’ 


5. “At katiyakan na ako ay nangangamba, na ang aking mga kamag-anak ay hindi 
nila maipagpapatuloy ang pagpapatupad ng Iyong ‘Deen’ sa _ pinakatamang 
kaparaanan nito pagkatapos ng aking kamatayan, at hindi nila hihikayatin ang Iyong 


Sarah 19. Maryam Juz (Bahagi) 16 (16 « +1) 19 i 3) 


mga alipin tungo sa Ivo, at ang aking asawa naman ay isa nang baog na hindi na 
nanganganak, na kung kaya, pagkalooban Mo ako ng anak mula sa Iyo na 
magmamana sa aking tungkulin at aking magiging kaagapay. 


6. “Na mamanahin niya ang aking pagiging Propeta, ako at ang mga Propeta mula 
sa angkan ni Ya‘qub, at gawin Mo siyang anak na kalugud-lugod sa Iyo at ibilang sa 
mga alipin Mo na sumusunod!”’ 


7. (Sinabi ng Allah &&:) “O Zakariyya! Katiyakan, ipinagkakaloob Namin sa iyo ang 
magandang balita bilang katugunan sa iyong panalangin, na walang pag- 
aalinlangang ipagkakaloob Namin sa iyo ang bata na ang kanyang magiging 
pangalan ay si Yahya (#88), na hindi pa Kami nagbigay ng ganitong pangalan sa 
sinuman na nauna sa kanya.” 


8. Sinabi ni Zakariyya bilang pagkamangha: “O aking ‘Rabb!’ Paano ako 
magkakaroon ng anak, samantalang ang aking asawa ay isa nang baog na hindi na 
nanganganak, at ako ay umabot na sa matinding katandaan?” 


9. Sinabi ng anghel bilang pagtugon sa pagkamangha ni Zakariyya: ““Ganoon ang 
tunay na pangyayari na tulad ng ivong sinasabi na pagiging baog ng iyong asawa at 
pag-abot mo sa matinding katandaan, subali’t ang iyong ‘Rabb’ ay nagsabi: Ang 
paglikha kay Yahya sa ganitong pamamaraan ay napakadali para sa Allah (),” 
pagkatapos ipinaalaala ng Allah (4) kay Zakariyya ang mas nakagugulat kaysa sa 
kanyang tinatanong, na Kanyang sinabi: “Katiyakan, nilikha kita noon bago pa kay 
Yahya, samantalang ikaw ay wala.” 


10. Sinabi ni Zakariyya bilang karagdagan na pagkakatiyak: “O aking ‘Rabb!’ 
Pagkalooban Mo ako ng tanda na magkakatotoo ang magandang balita na ibinalita 
sa akin ng mga anghel.” Kanyang sinabi: “Ang palatandaan ay hindi mo kayang 
makipag-usap sa mga tao sa loob ng tatlong gabi at tatlong araw samantalang ikaw 
ay walang sakit.” 


11. Lumabas si Zakariyya mula sa ‘Mihrab’ — na ito ang lugar na kanyang 
pinagdarasalan na kung saan sa lugar na ito ipinagkaloob sa kanya ang balita na siya 
ay magkakaroon ng anak — na humarap sa kanyang sambayanan at kanyang isinenyas 
sa kanila, na purihin nila ang Allah (4) sa umaga at sa hapon bilang pagpapasalamat 
sa Kanya. 


[642.] 


Sirah 19. Maryam Juz (Bahagi) 16 (16 « +1) 19 9 8) 


LISD: e224 12. (Sinabi niya sa kanyang anak): “O 
So @ nerd KODOIK KODE Yahya! Panghawakan mo ang 
42% sis i sei; e Tawrah’ _ nang mahigpit at 

eet Lik 7 -. a magsumigasig ka sa pagpapatupad 
A Gaal o® GS 29 (Ast; @, nito, pagsasaulo at pag-iintindi ng mga 
cents ot OD Cet0CL SS io talata nito.” At pinagkalooban Namin 
EXEC Ee Si5S pees ©, siya ng karunungan at  tamang 


pagkakaunawa habang siya ay maliit pa 
lamang. 


B pa as eee 
ei ee ‘GOs eS, a, sok ar a i 13. At pinagkalooban Namin siya ng 

ben oe & awa at pagmamahal mula sa Amin, at 
JESSIE OC Site Cadet © kadalisayan na malayo mula sa mga 


o 0 047 oF 


B N55 je Dest yrs gs yale [2 pagkakasala, at siya ay may takot na 

‘is staosic Saye a2 ds te sumusunod sa Allah (a), na 
isinasagawa ang mga ipinag-uutos at 
iniiwasan ang Kanyang ipinagbabawal. 


e Ao peer ed 


Zi LABELS oD LE GE 
2 aie, §oecaccl Cake, | 
2 Su ELSE Ei Bee STE «> 14. At siya ay mabuti at magalang sa 


a kanyang mga magulang at sumusunod 
SS bn Sab Je 8 oF VA nese x sa kanila, : hindi siya ee sa 
iad haiecan a Sac i pagsunod niya sa kanyang ‘Rabb’ at 
a, ««gayundin sa kanyang mga magulang, 

na siya ay ganap na sumusunod sa 
kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at sa kanyang mga magulang. 





15. At kapayapaan mula sa Allah (4) para kay Yahya (#8) at kaligtasan para sa 
kanya mula sa araw na siya ay ipinanganak, at sa araw na siya ay mamamatay at sa 
araw na siya ay bubuhayin na mag-uli mula sa libingan. 


16. At ipahayag mo, O Muhammad (3), ang kuwento hinggil kay Maryam (‘‘alayhas 
salam’) na nasa Dakilang Qur’an noong siya ay lumayo sa kanyang pamilya, na siya 
ay nagtungo sa karatig na lugar sa gawing silangan. 


17. At siya ay naglagay ng harang (dumistansiya o lumayo) sa pagitan ng kanyang 


pamilya at sa mga tao, at ipinadala Namin sa kanya si Anghel Jibril (<8), na nag- 
anyong tao na kapita-pitagan para sa kanyang paningin. 


[643.] 


Sarah 19. Maryam Juz (Bahagi) 16 (16 « +1) 19 i 8) 


18. Sinabi niya: “Kativakan, hinihiling ko ang kalinga ng Pinakamahabaging Allah 
(8) mula sa iyo, upang hindi ka makagawa ng masama laban sa akin kung ikaw ay 
tunay na may takot sa Allah.” 


19. Sinabi ng anghel sa kanya: “Katiyakan, ako ay Sugo ng iyong ‘Rabb’ na 
ipinadala sa iyo; upang ipagkaloob sa iyo ang malinis na sanggol mula sa anumang 
dungis ng kasalanan.” 


20. Sinabi niya sa anghel: “Paano ako magkakaroon ng sanggol gayong walang 
sinuman ang nakahipo sa akin sa legal na pamamaraan bilang asawa at hindi ako 
mahalay na babae?” 


21. Sinabi sa kanya ng anghel: “Ganoon ang tunay na pangyayari na katulad ng 
iyong sinasabi na walang sinumang lalaki ang humipo sa iyo at hindi ka mahalay, 
subal’t ang ivong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ay nagsabi: ‘Ang pangyayari ay 
napakadali para sa Akin; upang magkaroon ng ganitong uri ng sanggol bilang tanda 
ng katibayan para sa mga tao na nagpapatunay sa kapangyarihan ng Allah (8%), at 
siya (sanggol) ay awa mula sa Amin, at magiging masunurin sa kanyang ina at 
mabuti sa sangkatauhan, na ang paglikha kay ‘isd (Hesus *8)) sa ganitong 
pamamaraan ay naitakda na, naitala na sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh,’ na kung kaya, 
ito ay walang pag-aalinlangang magaganap.” 


22. At nagdalang-tao si Maryam pagkatapos hipan ni Anghel Jibril (#8) ang kanyang 
kasuotan sa gawing dibdib na bahagi, hanggang sa ang pag-ihip na ito ay umabot sa 
kanyang sinapupunan at nangyari ang pagdadalang-tao dahil doon, at siya ay umalis 
at nagtungo sa lugar na malayo sa mga tao. 


23. At dumating sa kanya ang paghilab ng tiyan sa ilalim ng puno ng palmera ng 
‘Thamr’ (o datiles), bilang tanda na malapit na siyang manganak, at kanyang sinabi: 
“Kaawa-awa naman ako, sana ay namatay na ako bago pa ito nangyari, at ako ay 
limot na ng mga tao na hindi na nila maalaala at malayo na sa kanilang pananaw.” 


24. At tinawag siya ni Anghel Jibril, na sinasabing, “Huwag kang magdalamhati, 
dahil katiyakang pinagkalooban ka ng iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng tubig na 
dumadaloy sa iyong paanan.” 


25. “At yugyugin mo ang puno ng palmera ng ‘Thamr’ na nasa iyong harapan, na 


sasanhiin na malalaglag sa ivo nang kusa ang mga sariwang bunga ng ‘Thamr’ mula 
sa puno. 


[644.] 


Sirah 19. Maryam 


26. “Pagkatapos ay kumain ka mula sa 
sariwang ‘Thamr’ na ito at uminom 
mula sa tubig at magalak ka sa iyong 
sarili dahil sa ivong bagong silang na 
sanggol. At kapag may nakatagpo ka 
na sinumang tao na nagtanong hinggil 
sa iyo, na kung ano ang nangyari sa 
iyo, tugunan mo siya sa pamamagitan 
ng senyas, na sabihin mo, ‘Katiyakan, 
ipinangako ko sa aking sarili na ako ay 
hindi magsasalita; na kung kaya, mula 
ngayon ay hindi muna ako makikipag- 
usap sa mga tao.” Ang hindi 
pagsasalita sa batas nila noon ay 
ibinibilang na pagsamba at ito ay wala 
na sa batas na ibinigay kay Propeta 
Muhammad (3) sa ngayon. 


Juz (Bahagi) 16 


(16 + + 


sites piplesS hf ee 
S CMe a SSE C3 


teh Bib 2G h.4cc8 |e 


Saat NG oe re 


8 HES rT ase Casa cE 
KAGE Sehecte cet 


SKS AGA WDA | 


- fb 477 7 bes 


PA MPAA cee Look gf 


Se S sil SEALER 

acr4 CLOW BEA pe 
AEM RAM iw Gait en 
FIBA et : goes; Ke 
Ear - of of _Gt 4 A es 


zee 52 Moen Secs a ShC Qari 450K 


19 pay 5) 


SSM GOKIES SI BBE GASH 
ot 24 ee ct Ddot 


27. At si Maryam ay nagtungo sa ‘ 
fects LEE Ott ietiselst 


kanyang sambayanan na dala-dala niya & me 
ang sanggol mula sa lugar na kanyang I soit bese aden Fe ESSN Sper ie 
pinagmulan, at noong siya ay kanilang es Ss eg ‘yi “aps sl ig Usage F 
nakita sa gayong kalagayan, kanilang @ : , 
sinabi sa kanya: “O Maryam! EERIE EI IED 
Katiyakang nagdala ka ng isang kasindak-sindak na pangyayari.” 





28. “O kapatid na babae ng mabuting tao na si Haroun! Kailanman ang iyong ama 
ay hindi naging masamang tao na gumawa ng kahalayan at gayundin ang iyong ina 
na hindi masamang babae na nakiapid.” 


29. Pagkatapos ay itinuro niya ang bagong sanggol na si ‘Is4 (#£!) upang siya ang 
kanilang tanungin at pagsalitain, at kanilang sinabi nang may pagkamangha at di 
pagsang-ayon: “Paano kami makikipag-usap sa isang sanggol na nasa kuna (duyan) 
at sumususo pa lamang?” 


30. Tumugon ang sanggol na si ‘Isi na nasa kuna pa lamang na sumususo: 
“Katiyakan, ako ay alipin ng Allah, na Siyang nagpasiya na ako ay pagkalooban ng 
Aklat na ‘Injeel,’ at ginawa Niya akong Propeta. 


31. “At ginawa Niya akong pinagpala at kapaki-pakinabang kahit saan man ako 
naroroon, at inutusan Niva ako na pangalagaan ang pagsasagawa ng ‘Salah’ at 
magbigay ng obligadong kawanggawa habang ako ay nabubuhay. 


[645.] 


Sarah 19. Maryam Juz (Bahagi) 16 (16 « +1) 19 py 8) 


32. “At ginawa Niya akong mabuti at masunurin sa aking ina, at hindi Niya ako 
ginawa na mapagmataas na masama na hindi sumusunod sa aking ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha.” 


33. “At ang kapayapaan at kaligtasan ay sumaakin mula sa Allah (8) sa araw na ako 
ay ipinanganak, at sa araw na ako ay mamamatay, at sa araw na ako ay bubuhayin 
na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay.” 


34. Ganito ang kuwento hinggil kay ‘Isa (#4!), na ikinukwento Namin sa iyo, O 
Muhammad (#2), ang kanyang katangian at buhay, na siya, si ‘Is4 na anak ni Maryam 
ay walang pag-aalinlangan na makatotohanan na siyang pinag-aalinlanganan ng mga 
Hudyo at mga Kristiyano. 


35. At hindi maaari sa Allah (&) at hindi angkop sa Kanyang Kadakilaan na Siya ay 
magkaroon ng anak mula sa Kanyang alipin at nilikha, Luwalhati at Kadalisayan sa 
Kanya, na kapag Siya ay nagpasiya at nagnais ng anumang bagay na maliit o malaki 
man ay walang anuman ang makapipigil sa Kanya, kundi sinasabi Niya lamang dito: 
“Kun fayakun!” — “Mangyari at ito ay mangyayari,’ ayon sa Kanyang 
pinagpasiyahan at kagustuhan! 


36. At sinabi ni ‘isi sa kanyang sambayanan: “Katiyakan, ang Allah (88) ay aking 
‘Rabb’ at inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, sambahin ninyo Siva nang 
bukod-tangi na walang katambal, at ito ang Matuwid na Landas.” 


37. At pagkatapos ay nagkasalungatan ang iba’t ibang grupo ng mga ‘Ahlul Kitab’ 
(mga Hudyo at mga Kristiyano) hinggil kay ‘Isi, mayroon sa kanilang nagmalabis at 
ito ay ang mga Kristiyano dahil mayroon sa kanila ang nagsasabi na siya ang Allah, 
at mayroon namang nagsabi na siya ay anak ng Allah, at mayroon namang nagsasabi 
na siya ay isa sa tatlong persona. Ligtas ang Allah (4) at Napakadakila hinggil sa 
anumang kanilang itinatanging kasinungalingan. At mayroon naman sa mga ‘Ahlul 
Kitab’ na mas mababa ang pagturing sa kanya at siya ay hinamak, na ito ay ang mga 
Hudyo dahil sa kanilang sinabi na: “Siya ay nagsasagawa ng ‘Sihr’ o salamangka.” 
At mayroon naman sa kanila na nagsasabi na siya ay anak ni Yusuf na karpentero. 


Na kung kaya, kapahamakan para sa mga yaong lumabag kapag sila ay humarap sa 
kalagim-lagim na dakilang Araw, na ito ay Araw ng Muling Pagkabuhay. 


38. Napakalinaw ang kanilang pandinig at paningin sa Araw ng Muling Pagkabuhay, 
na sa Araw na yaon ay haharap sila sa Amin, sa panahon na wala nang pakinabang ito 
sa kanila subali’t ang mga masasama ngayon dito sa daigdig ay nasa malayo at 
malinaw na kamalian na pagkalayu-layo mula sa katotohanan. 


[646.] 


Sirah 19. Maryam Juz (Bahagi) 16 (16 « +1) 19 i 8) 


apes eZ 39. At balaan mo ang mga tao, O 
FDO IONE DOI: Oe = Muhammad (3), hinggil sa pagdating 
tr- = ng Araw ng pagsisisi at 


% | saan a em 2 » pagdadalamhati, kapag pinagpasiyahan 
B SHB plea eveseN a na ang isang bagay, at ihaharap sa 
) HEMI DERI IE oss IASG [ kanila ang kamatayan sa kaanyuan ng 
SeEOeiads ys sree ©, isang tupa na ito ay kakatayin, at 


3 pagpapasiyahan na ang katotohanan. At 
a rebates at Ulcs : nde S3) ang mga mananampalataya ay patungo 


SPM 6h EEN LE CE oats 0,2 ( sa ‘AlJannah’ (Hardin) at ang mga 
Z ties HCE Seba Otte *? walang pananampalataya naman ay sa 
rec cf og * Impiyerno, samantalang sila sa 
SBKSs — \ec\i5b S yh 3s 5S | ¥ kasalukuyang buhay dito sa daigdig ay 


AEDs 


é SEQ ath slEN eis ais ©, nasa kapabayaan at kinalimutan nila 

Sec cl? ae Ledeen a kung ano ang ibinigay na babala sa 

at TORS E TS c+ Ie kanila, na kung kaya, sila ay hindi 

ie ple sya Bos ecilas > naniwala at hindi gumagawa ng 
kabutihan. 


ie elles hire Ne Sb E45 vi 
SI 
oa Neat es ds, Aore A > Mirer- Se be 
BR Os 59 gle 9 SP ea 5 54} Lam gabsldr goer A 
sere ou ce ace Tl 40. Katiyakan, Kami ang magmamana 


2 Sa eciont ste © ng buong kalupaan at ang anuman na 
2 ee sachin é ER EOE 9 is nilalaman nito pagkatapos nila at Kami 
={ ang magpapasiya sa kanila, at sa Amin 
silang lahat ay magbabalik at 
huhukuman at gagantihan Namin sila ayon sa kung ano ang kanilang nagawa. 





41. At ipahayag mo sa iyong sambayanan, O Muhammad (%), mula sa Dakilang 
Qur’an ang kuwento hinggil kay Ibrahim (s#2\), na walang pag-aalinlangan na 
napakadakila ang kanyang katapatan, at siya ay kabilang sa mga Propeta ng Allah na 
matataas ang kanilang antas. 


42. Noong sinabi niya sa kanyang ama na si ‘Azar: “O aking ama! Paano mo 
sinasamba ang mga diyus-diyusan na hindi nakakarinig at hindi nakakakita, at hindi 
ka mapapangalagaan ng sinasamba mo bukod sa Allah sa anumang bagay na di- 
kanais-nais? 


43. “O aking ama! Katiyakan, pinagkalooban ako ng Allah (&%) ng kaalaman na hindi 
ipinagkaloob sa iyo, na kung kaya, tanggapin mo ito mula sa akin, at sundin mo ako 
tungo sa aking paanyaya sa iyo, dahil ginagabayan kita tungo sa Matuwid na Landas 
na ikaw ay di-maliligaw. 


[647.] 


Sarah 19. Maryam Juz (Bahagi) 16 (16 « +1) 19 i 3) 


44. “O aking ama! Huwag mong sundin si ‘Shaytan,’ na dahil sa kanya ay sinamba 
mo ang mga rebultong ito na diyus-diyusan; dahil katiyakang si ‘Shaytan’ ay nilabag 
niya ang Allah (8) na Pinakamahabagin at hindi niya sinunod ang Allah (&) bilang 
pagmamataas. 


45. “O aking ama! Katiyakan, ako ay nangangamba na kayo ay mamamatay na 
walang pananampalataya, at mangyayari sa iyo ang parusa na mula sa Allah (&%) na 
Pinakamahabagin, at ikaw ay maging kasama ni ‘Shaytan’ sa Impiyverno.” 


46. Sinabi ng ama ni Ibrahim sa kanyang anak: “Tinatanggahin mo ba ang pagsamba 
sa aming mga diyus-diyusan, O Ibrahim? Kung hindi ka titigil sa ivong pag-aalipusta 
sa aming mga diyus-diyusan ay papatayin kita sa pamamagitan ng pagbabato, na 
kung kaya, lumayo ka sa akin na ligtas at huwag mo na akong diktahan, at huwag 
kang mag-aksaya ng panahon sa pakikipag-usap sa akin.” 


47. Sinabi ni Ibrahim sa kanyang ama: “Kapayapaan ay sumaiyo mula sa akin! Na 
walang anumang bagay na maaaring mangyari sa iyo na hindi kanais-nais mula sa 
akin, at walang pag-aalinlangang idadalangin ko sa Allah (&) ang iyong gabay at 
kapatawaran. Katiyakan, ang Allah (8%) na aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang 
Ganap na Mapagmahal at Maawain sa akin na ipinagkakaloob Niya sa akin ang 
anuman na aking panalangin. 


48. “At ako ay lalayo mula sa inyo at sa inyong mga diyus-diyusan na sinasamba 
bukod sa Allah, at ako ay mananalangin sa aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha nang 
taimtim, na nawa ay hindi ako biguin ng aking ‘Rabb’ sa aking panalangin at 
ipagkakaloob Niya ito sa akin.” 


49. At nang siya ay lumayo na sa kanila at sa kanilang mga diyus-diyusan na mga 
sinasamba ay pinagkalooban Namin siya ng sanggol na anak na si Ishaq (#¢\), at mula 
kay Ishaq ay ang kanyang anak na si Ya‘qib (3¢#|) at ginawa Namin sila na mga 
Propeta. 


50. At ipinagkaloob Namin sa kanilang lahat ang Awa mula sa Amin bilang 
kagandahang-loob na walang hangganan, at ipinagkaloob Namin sa kanila ang 
karangalan na sila ay mananatiling pupurihin ng mga tao. 


51. At ipahayag mo pa rin, O Muhammad (#), mula sa Dakilang Qur’an, ang 


kuwento ni Mousa (s#2\) dahil siya ay walang pag-aalinlangang pinili ng Allah (8) 
bilang Sugo at Propeta na kabilang sa mga matatag na mga Sugo. 


[648.] 


Sirah 19. Maryam 


52. At tinawag Namin si Mousa mula 
sa gawing kanan ng bundok ng Tur sa 
lugar ng Sinai at inilapit Namin siya sa 
Amin at pinarangalan sa pamamagitan 
ng mahinang  pakikipag-usap. Sa 
talatang ito ang pagpapatunay sa 
katangian ng Allah (4) na pagsasalita 
ayon sa Kanyang Kadakilaan at 
Kaganapan. 


53. At ipinagkaloob Namin kay Mousa 
sa pamamagitan ng Aming Awa at 
Biyaya ang kanyang kapatid na si 
Haroun (#8) na pinili Namin bilang 
Propeta upang maging katulong niya. 


54. At ipahayag mo, O Muhammad 
(#), mula sa Dakilang Qur’an, ang 
kuwento ni Ismail (x8), dahil 
katiyakan, siya ay tapat sa kanyang 
pangako, na wala siyang ipinangako na 
di niya tinupad, na siya ay Sugo at 
Propeta 


Juz (Bahagi) 16 


({EBSS oc, 


rc? bee 


(16 + + 


Ge res 


2 ease che @CicetGs ex 


ylavinrise ON eset 


SB) SG DCF 9 50H SH 
} 


Geer 5:4 ord cence 4 as 
EMATNSD Cob 255, GEL 664 be 
Are lr, £047" 5 
OME (Se on SN peta Gs 


Ae ode SL weey fer- oe 


= FAENGID eee ner aaeYN ree ye SE SEY '. 


BA wee 


oe Pal @ BD BME Ses: eS 


ESA GSE MA ease 


SPE PP DA AA op 


ia) LAS shed, 2 ee 


- 7 34 tha 


EEL, mI 
Choy case Debctesene Sh c 


= 


wal ASL ails GD CK sce |e 
SRG te 


pissin genmadia F 


19 pay 5) 


DE DEIE DUNE Dene oro 





55. At ipinag-utos niya sa kanyang 
pamilya na magsagawa ng ‘Salah’ at magbigay ng obligadong kawanggawa 
(‘Zakah’) at siya ay kalugud-lugod sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na 
Pinakadakila at Kataas-taasan. 


56. At ipahayag mo rin, O Muhammad (#8), mula sa Dakilang Qur’an, ang kuwento ni 
Idris (Enoch #8), dahil katiyakan, siya ay napakadakila sa kanyang katapatan, sa 
kanyang salita at gawa, na siya ay Propeta na pinagkalooban ng Rebelasyon. 


57. At iniangat Namin ang kanyang karangalan mula sa sangkatauhan at kabilang sa 
mga matataas na antas mula sa mga malalapit sa Allah. 


58. Sila ang mga yaong ikinuwento Ko sa tyo ang hinggil sa kanila, O Muhammad 
(#8), na mga biniyayaan ng Allah (4) mula sa Kanyang Kagandahang-Loob at Gabay, 
na kung kaya, hinirang sila bilang mga Propeta mula sa angkan ni Adam (#4), at ang 
iba sa kanila ay nagmula sa lahi ng mga isinakay Namin sa Arka na kasama ni Noh 
(se8\). At ang iba naman sa kanila ay nagmula sa lahi ni [brahim (s2\) at ang iba 
naman sa kanila ay nagmula sa lahi ni Ya'qub (s#4)), at sila ay nagmulang lahat sa 
mga yaong ginabayan Namin sa Tamang Paniniwala at pinili Namin para sa Mensahe 


[649.] 


Sarah 19. Maryam Juz (Bahagi) 16 (16 « +1) 19 i 3) 


ng Allah at pagiging Propeta, na kung kaya, kapag binigkas sa kanila ang mga Talata 
mula sa ipinahayag ng Allah (4) na Pinakamahabagin na nagsasaad ng Kanyang 
Kaisahan at mga Katibayan, ay nagpapatirapa sila bilang pagpapakumbaba sa Allah 
(48) at nagsisiluha bilang takot sa Allah (48). 


59. At dumating pagkatapos nila na mga biniyayaan ang mga masasama na hindi na 
nagsasagawa ng ‘Salah’ o kung isinasagawa man nila ito ay wala na sa tamang oras, 
o di kaya ay nawala na ang mga yaong haligi o pundasyon ng ‘Salah’ at mga 
obligasyon nito na gawain, at ang sinunod lamang nila ay ang kanilang sariling 
kagustuhan (0 pagnanasa). Na kung kaya, walang pag-aalinlangang matatamo nila 
ang napakasama at karima-rimarim na bagay, at pagkaligaw at pagkasawi sa 
Impiyerno. 


60. Subali’t stnuman ang nagsisi mula sa kanila sa kanyang nagawang kasalanan at 
naniwala sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na gumawa ng kabutihan bilang 
patunay sa kanyang pagsisisi, ay walang pag-aalinlangang tatanggapin ng Allah (3) 
sa kanila ang kanilang pagsisisi, at papapasukin sila sa ‘A/-Jannah’ (Hardin) kasama 
ang mga mananampalataya na hindi mababawasan nang kahit kaunti ang anumang 
nagawa nilang kabutihan. 


61. Na ito ay mga Hardin na walang-hanggan na roon sila ay mananatili, na ito ang 
ipinangako ng Pinakamahabaging Allah (4) sa Kanyang mga alipin, na pangakong di 
nila nakikita subali’t pinaniwalaan nila kahit di pa nila ito nakita. Katiyakan, ang 
ipinangako ng Allah (4) sa Kanyang mga alipin na ‘A/-Jannah’ ay walang pag- 
aalinlangan na tiyak na magaganap. 


62. Na hindi makakarinig ang mga nasa Hardin ng kahit na anumang salita na hindi 
makabuluhan, kundi ang maririnig lamang nila ay “Saldm’ bilang pagbati sa kanila, at 
para sa kanilang kabuhayan doon ay patuloy na walang katapusang mga pagkain at 
inumin, sa kung kailan nila ito naisin, umaga at hapon. 


63. Ganito ang Hardin sa pagiging mga katangian nito, na Aming ipamamana at 
ipagkakaloob sa Aming mga mabubuti at matatakutin na mga alipin dahil sa kanilang 
pagsunod sa Aming mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Aming mga ipinagbabawal. 


64. At sabihin mo, O Jibril (s#8\) kay Muhammad (2): Hindi kami bumababa, maging 
ang mga anghel mula sa kalangitan tungo sa kalupaan, kundi ito ay Kautusan ng 
iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa amin, na Siyang nagmamay-ari ng anumang nasa 
harapan na kabilang doon ang anumang mangyayari sa amin sa hinaharap sa 
Kabilang-Buhay at ang anumang nakalipas nang makamundong buhay, at gayundin 
ang anuman na nasa pagitan ng dalawang ito, na kung kaya, Pagmamay-ari Niyang 
lahat ang nasa panahon at lugar; kailanman ay walang anumang bagay ang Kanyang 
makaliligtaan. 


[650.] 


Sirah 19. Maryam Juz (Bahagi) 16 (16 « +1) 19 i 3) 
KB BEEN 65, Na Siya ang Allah (4%), ang ‘Rabb’ 


OIG WEE EN 
PEEK 


6 6 
SSSR 
- 


s Sieapcabtcetcres Mose: 
sitasteolls Seti 
rer ft 


. Suite ee 


7 AB ie eo RECA ORF 


£ 
ae 
12; 


ce | Ben Lr c3\4 Laas eek Re 


% a mm Ger Aer eAGe 


Sos Dayle Baten 
MSE D ese Nees 
8 Heke wi Kip Onis 


fom 


Coe rs E SoM a2 D YY Caaelece- 


| SOM LEE Sees 
| SOC ae he, SCA 
ob BS Ge Galo hao got eS 


oho 


Cy Ssdeplels ape cimmne ie 


ZA GRR 


Braap seal eI 


or7 of Ao +4 


} tse ioestccodtts 22 eres 


1 eye cel LIC Pus e ee a i 
Al 2 bara Bdssiute LCG iS 


IO 
2 
3 


na Nagmamay-ari ng mga kalangitan at 
kalupaan at ng anuman na nasa pagitan 
ng mga ito, na Siya ang Nagmamay-ari 
nitong lahat, §Tagapaglikha at 
Tagapangasiwa, na _ kung kaya, 
sambahin mo Siya, O Muhammad (3), 
nang bukod-tangi at magtiis ka sa 
pagsunod mo sa Kanya, gayundin ang 
sinumang susunod sa iyo, Siya ay 
walang anumang katulad sa Kanyang 
Sarili, sa Kanyang mga Pangalan, sa 
Kanyang mga Katangian at sa Kanyang 
mga Gawain. 


66. At sasabihin ng mga taong walang 
pananampalataya bilang pagtanggi sa 
Pagkabuhay na Mag-uli pagkatapos ng 
kamatayan: “Kapag ako ba ay namatay 
at naglaho na, ay mabubuhay pa ba 
akong muli at lilitaw mula sa aking 
libingan?” 





67. Paano nakaligtaan ng taong walang 
pananampalatayang ito ang kanya mismong sarili? Hindi niya ba naaalaala na nilikha 
Namin siya sa unang pagkakataon, samantalang siya ay nagmula sa wala? 


68. Samakatuwid sumusumpa Ako sa tyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, O Muhammad 
(8), na titipunin Namin ang lahat ng mga hindi naniwala sa pagkabuhay na mag-uli 
sa Araw ng Muling Pagkabuhay at kasama ang mga ‘Shaytdn’ at dadalhin Namin 
silang lahat sa palibot ng Impiyerno na sila ay maninikluhod, dahil sa kagimbal- 
gimbal na kanilang nasaksihan ay hindi na nila makakayanan pang tumayo. 


69. Pagkatapos ay kakaladkarin Namin mula sa bawa’t grupo ang sinumang 
pinakamatindi ang kanyang paghihimagsik at paglabag sa Allah at siya ang uunahin 


Naming paparusahan. 


70. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, Kami ang Ganap na Nakaaalam sa mga 
yaong karapat-dapat na makapasok ng Impiyerno at magdusa sa lagablab nito. 


[651.] 


Sarah 19. Maryam Juz (Bahagi) 16 (16 « +1) 19 i 8) 


71. At walang sinuman sa inyo, O kayong mga tao, kundi makararaan dito sa 
Impiyerno sa pamamagitan ng pagdaan sa tulay na inilagay sa ibabaw nito, na ang 
bawa’t isa ay makakaraan dito batay sa kanyang gawa, at ito ay Itinakda ng Allah (4) 
at pinagpasiyahan na walang pag-aalinlangang magaganap. 


72. Pagkatapos ay iniligtas Namin ang mga yaong may takot sa kanilang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang kagustuhan at paglayo sa 
anumang labag sa Kanya, at pababayaan Namin sa Impiyerno ang mga mapang-api sa 
kanilang mga sarili dahil sa kanilang paglabag na sila ay magmamakaawa na 
naninikluhod. 


73. Na kapag ang Aming mga malilinaw na talata ay binibigkas sa mga tao ay 
sasabihin ng mga walang pananampalataya sa mga mananampalataya: “Sino ba sa 
dalawang grupo mula sa amin o mula sa inyo ang may _ pinakamabuting 
patutunguhan at may pinakamabuting kaluluklukan?” 


74. At gaano karami ang henerasyon na Aming winasak na nauna sa iyong 
sambayanan na mga walang pananampalataya, O Muhammad (3), na sila ay 
nabibilang sa mga sambayanan na mas higit ang kanilang naging katayuan sa yaman, 
kabutihan at panlabas na kaanyuan kaysa sa tyong sambayanan, O Muhammad (2)? 


75. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (#8): Sinuman ang nasa pagkaligaw na hindi 
sumusunod sa daan ng patnubay ay pagbibigyan siya ng Pinakamahabaging Allah 
(8) sa kanyang kalagayan at luluwagan siya sa pagkaligaw na ito, bilang dahan- 
dahang pagparusa sa kanya nang hindi niya namamalayan, hanggang kapag nakita na 
niya ang ipinangako sa kanilang kaparusahan, na alinman sa dalawa: maaaring ang 
parusang ito ay maagang igawad sa kanila rito sa daigdig o maaari ring sa Oras ng 
pagkagunaw ng sandaigdigan, walang pag-aalinlangang mababatid ng sinuman doon 
kung sino ang may pinakamasamang kalalagyan, at kung sino ang may pinakamahina 
sa puwersa. 


76. At daragdagan ng Allah (4) ng patnubay ang mga yaong nagpakatuwid sa 
Kanyang ‘Deen’ nang higit pa kaysa sa kanilang natamo na mga patnubay sa 
pamamagitan ng pagpapatibay ng kanilang pananampalataya sa pagsunod sa ipinag- 
utos ng Allah at pagsagawa nito. At ang mabubuting gawa ang nananatili, na higit na 
mabuti ang gantimpala nito sa Allah () sa Kabilang-Buhay at higit na mabuti ang 
ibubunga nito. 


[652.] 


Sirah 19. Maryam 


77. Nakita mo ba, O Muhammad (3), 
na may pagkamangha, siya na walang 
pananampalataya na tulad ni Al-‘As 
Ibn Wa‘il at ang mga katulad niya, 
noong nilabag niya ang mga ‘Aydt’ ng 
Allah, at di niya pinaniwalaan na 
kanyang = sinabi: + “Katiyakan, na 
pagkakalooban ako sa Kabilang-Buhay 
ng mga kayamanan at mga anak.” 


78. Batid niya ba ang ‘A/-Ghayb’ (mga 
kaalaman hinggil sa mga bagay na di- 


Juz (Bahagi) 16 


AGIA. 


PRs 


(16 + +) 


eee 


a cnr : 


6 Pe Kbsce & Bae bee Ree) 


tyr & Bay 


a ish ob Sb Gabi ey 


Zero 7 ee > 
Ip Koeg nds KD Ge ARS 


= sah NIOA Stan ( 


ostse- 


19 pay 5) 


Orie ise lpg Jaan BOs a 
os TASB 389g \Ninwatipte cs ie 
e oii ALAIN SGI, i 
A oun Quast b 
22,57 Tas EGCENES OEE Ae — 
CG eulyes AD Sei NGS, ic 
EAS Ue AA sD : 

"a Sg eM LNG oceat f : 
Sissies Ss 2 


SCSI DRO DEO ON 


nakikita), na nakita niya na mayroon 
styang yaman at anak doon, o di kaya 
ay mayroon ba siyang pinagkasunduan 
sa Allah (48) hinggil dito? 


79. Ang katotohanan ay hindi ang 
katulad ng kanyang inangkin, dahil 
wala siyang alam at wala siyang 
ginawang kasunduan sa Allah (8), na 
kung kaya, walang pag-aalinlangan, 
itatala Namin ang anuman na kanyang 
sinabing pagsisinungaling at pag- 
aangkin laban sa Allah (4%), at daragdagan Namin siya sa Kabilang-Buhay ng iba’t 
iba pang mga kaparusahan, na katulad ng pagkakaragdag sa kanya sa pagkaligaw. 





80. At mapapasa-Amin ang kanyang kayamanan at mga anak, at darating siya sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay na nag-lisa, na wala siyang dalang anumang 
kayamanan at anak. 


81. At nagturing ang mga walang pananampalataya ng mga diyus-diyusan na 
kanilang sinasamba bukod sa Allah; upang ito ang maging kaagapay nila at 
maipagmamalaki. 


82. Subali’t ang mangyayari ay hindi ang yaong kanilang inaasahan dahil hindi 
naging karangalan ang pagmamalaki nila sa kanilang mga diyus-diyusan, kundi 
tatanggihan sila ng mga diyus-diyusan na ito sa Kabilang-Buhay hinggil sa ginawang 
pagsamba nila sa kanila, at ito ay magiging katibayan laban sa kanila dahil sa 


[653.] 


Sarah 19. Maryam Juz (Bahagi) 16 (16 « +1) 19 i 8) 


kanilang pagtanggi at pagsisinungaling, na ito ay naging salungat sa kanilang 
inaasahan. 


83. Hindi mo ba nakita, O Muhammad (#2), na Kami ay nagpadala ng mga Satanas 
laban sa mga walang pananampalataya sa Allah at sa Kanyang mga Sugo upang sila 
ang kumuntrol sa kanila at ilalayo sila sa pagsunod sa Allah tungo sa paglabag? 


84. Na kung kaya, huwag mong madaliin, O Muhammad (3%), ang paghingi na 
parusahan sila na mga walang pananampalataya, dahil katiyakang binibilang Namin 
ang kanilang mga araw at kanilang mga gawain, nang walang pagkukulang at walang 
pag-aantala. 


85-86. Sa Araw na titipunin Namin ang mga ‘A/-Muttaqin’ — may takot sa Allah dito 
sa daigdig — tungo sa ‘Rabb’ na Pinakamahabagin bilang kagalang-galang na 
panauhin, at kakaladkarin (naman) Namin ang mga walang pananampalataya na may 
kalupitan tungo sa Impiyerno, na sila ay nasa masidhing pagkauhaw. 


87. At walang kapangyarihan ang mga walang pananampalataya na mamagitan 
kaninuman, subali’t ang may kapangyarihan lamang na mamagitan ay ang mga yaong 
tumanggap ng kapahintulutan o pinangakuan ng Pinakamahabaging Allah (48), at sila 
ay ang mga yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang mga Sugo. 


88. At sinabi nila na mga walang pananampalataya: “Ang Allah (4%) na 
Pinakamahabagin ay nagkaroon ng anak!” 


89. Katiyakan, nakagawa kayo, O kayo na mga nagsasabi nito, ng napakalaking 
kalapastanganan. 


90-91. Na halos sumambulat at mawasak ang mga kalangitan dahil sa napakasidhing 
kalapastanganang ito, at ang kalupaan ay magkabiyak-biyak, at gumuho nang lubusan 
ang mga kabundukan dahil sa galit ng mga ito nang alang-alang sa Allah, dahil sa 
pagtatangi nila ng anak para sa Allah. Luwalhati sa Allah (4%) na Siya ay ganap na 
ligtas sa mga ganitong paratang. 


92. At hindi angkop sa kaganapan ng Allah (4%) na Pinakamahabagin at hindi karapat- 
dapat sa Kanyang Kamaharlikaan ang pagkakaroon ng anak, dahil ang pagkakaroon 
ng anak ay nangangahulugan ng kakulangan at pangangailangan, at ang Allah (4) ay 
hindi nangangailangan ng sinuman, Siya ay kapuri-puri na malayung-malayo sa 
anumang kakulangan. 


[654.] 


Sarah 19. Maryam Juz (Bahagi) 16 (16 « +1) 19 i 3) 


93. Walang sinuman mula sa mga kalangitan na mga anghel at sa kalupaan na mga 
tao at mga ‘Jinn’ kundi sila ay haharap sa kanilang ‘Rabb’ sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay bilang alipin, nagpapakumbaba na pinatutunayan ang pagiging alipin 
niya sa Allah (4) na Pinakamahabagin. 


94. Katiyakan, batid Niya ang lahat ng Kanyang nilikha at alam Niya ang bilang ng 
mga ito nang ganap at walang anuman ang naililihim sa Kanya. 


95. At walang pag-aalinlangan, ang bawa’t isa na nilikha ay haharap sa kanyang 


‘Rabb’ na Tagapaglikha sa Araw ng Muling Pagkabuhay na siya ay nag-iisa, walang 
kayamanang dala-dala at walang anak. 


[655.] 


Sarah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 « +1) 20 ab 5) aw 


96. Katiyakan, ang mga yaong naniwala bist SEA 
sa Allah (4%) at sumunod sa mga Sugo By@yait : : 

at gumawa ng mga kabutihan ayon sa %& Nooo ol AML ss 
Kanyang batas, katiyakang sila ay & ee cee enim 





or we 3) cs 
AS DESY" . 


Be 4 BON Dy cy 2c 2774 am tcc 
pagkakalooban ng Allah (4%) ng & a a ee 3! x 
pagmamahal na sila ay mamahalin ng 3 13 Lal 5 D Was ei 


Kanyang mga alipin. 


97. Na kung kaya, sinanhi Namin ang 
Qur’an na ito na =madali_ sa 
pamamagitan ng yong salita, O fy _L ne a ae ie 5 
Muhammad (3%), na ‘Arabic; upang $l +S fp BAS DUE ab 
maipamalita mo ito sa mga may takot # Higa SNE aus OB sks3 
sa Allah mula sa iyong mga tagasunod, ¢ 2 
at babalaan mo sa pamamagitan nito 


Ar gees 


er AE ols Sam root tree c,7 in 

Bogoyll gaa Cools sega B 
LE ores se im “Sil cetioryo sree | ET 

ang mga walang pananampalataya na 43) Jb 4tols GV GNIESL LL 2! |B 


Bor B27 


matitindi ang kanilang pakikipagtalo sa @ TNA SID Beat ri aig eB 


kamalian. SND wel hi Oc 
‘ PE) O12) age (54 Os 9 Se Gt 
98. At gaano karami, O Muhammad § ~... Kae Oetker 4 iG & 
(), ang winasak Namin na mga fy > see ee see ; 
; me re, Ae ed a ie 8 4 
sambayanan na nauna kaysa sa iyong 9) QyGs-2Goelibb yy saa Uidesel5 


sambayanan, na wala ka nang sinumang 3) 4% 4 Jat, acts get ia @ 
nakikita sa kanila at hindi mo na ~~ ‘ ee ~~ ike 
naririnig pa ang kanilang mga ugong o 
hinaing, na kung kaya, ang mga walang pananampalataya mula sa iyong sambayanan 
ay Amin ding wawasakin na tulad ng ginawa Naming pagwasak sa mga nauna sa 
kanila? Dito sa talatang ito ay matinding babala sa pagkawasak ng mga walang 
pananampalataya na nagmamatigas. 


20 ab 5) pw 


XX - Sirat Ta-Ha 
[Kabanata Ta-Ha — (Mga Titik) Ta-Ha] 
ado) Creal atl anus 
[Bismillahir Rahmanir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


a ae a 


1. Ta4-Ha. Ang mga titik na ito ng ‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa ‘Siratul 
Baqarah.’ 


2. Hindi Namin ibinaba sa iyo, O Muhammad (32), ang Qur’an na ito para ikaw ay 
magdalamhati sa pagsasagawa ng hindi mo kayang gawin. 


3. Subali’t ito ay ibinaba Namin sa iyo bilang pagpapayo; upang paalalahanan ang 
sinumang natatakot sa parusa ng Allah (4%), na kung kaya, kanya itong iiwasan sa 
pamamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-uutos at pag-iwas sa mga ipinagbabawal. 


[656.] 


Sirah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 +1) 20 ab 5) pw 


4. Ang Qur’an na ito ay ibinaba mula sa Allah (4) na Lumikha ng kalupaan at ng mga 
kalangitan na matataas. 


5. Ang Allah (4) na Pinakamahabagin ay nag-‘/stawd’ — pumaroon sa taas ng 
Kanyang ‘Arsh’ (isinaling Trono) sa pamamaraan na angkop na angkop sa Kanyang 
Kamaharlikaan at Kadakilaan. 


6. Pagmamay-ari Niya ang lahat ng nasa mga kalangitan at ang lahat ng nasa 
kalupaan, at ang lahat ng mga nasa pagitan ng mga ito, at ang lahat ng mga nasa ilalim 
ng kalupaan. Nilikha Niya ang lahat-lahat ng mga ito, na nasa ilalim ng Kanyang 
Pagtatangan at Pangangasiwa. 


7. At kahit lakasan mo pa ang ityong pananalita, O Muhammad (3), bilang paglantad o 
ilihim mo man ito, katiyakan, ang Allah (4) ay walang anuman ang naililihim sa 
Kanya, batid Niya ang anumang lihim at kahit ang higit pa na lihim na ikaw lamang 
ang nagkikimkim. 


8. Ang Allah (4)! ‘La ilaha illa Huwa’ — walang sinumang ‘ilah’ (diyos na 
sinasamba) o bukod-tanging may karapatan at karapat-dapat lamang na sambahin 
kundi Siya! Na Siya lamang ang Bukod-Tangi na Nagmamay-ari ng mga Ganap na 
Katangian bilang mga Pangalan. 


9. At dumating ba sa tyo, O Muhammad (4), ang kuwento hinggil kay Mousa (#¢\) na 
anak ni ‘Imran? 


10. Noong nakita niya sa gabi ang apoy na nagniningas, at kanyang sinabi sa kanyang 
pamilya: “Maghintay kayo, dahil katotohanang nakakita ako ng apoy, na baka 
sakaling makapagdala ako mula roon ng nagniningas na bagay upang mainitan kayo 
at saka mapagdingasan ninyo o di kaya ay makatatagpo ako roon ng gabay na 
magtuturo sa atin ng daan.” 


11-12. Nang dumating si Mousa (s#2\) sa apoy na yaon ay tinawag siya ng Allah (4): 
“O Mousa, katiyakan, Ako ang iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, 
tanggalin mo ang iyong panyapak, dahil walang pag-aalinlangan, ikaw ngayon ay 
nasa mabiyaya at sagradong lambak ng ‘Tuwa,’” na ito ay bilang paghahanda sa 
kanyang pakikipag-usap sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, inalis 
niya ang kanyang dalawang panyapak at iniwan. 


[657.] 


Sirah 20. Ta-Ha 


pubis EAD 





acl Seg, 


Sesser 4s 


Kiss S 9 sin Fessce 
AES LY 
(el easisiaas ods S Dene 
BES pis ee 
FEA EMD 


if, -2- s Be Merz a 


SOANIce tert “EE; 


ad 


Seer 


ars 


B KAD Ditincesokaeoancs ms 


AG itt Gt. BS edlcoIG ‘v) SMG, reg 


fers notte 


Juz (Bahagi) 16 


Suissa 4 


(16 « +1) 20 ab 5) aw 
13. “At katiyakang pinili kita, O Mousa, 
sa Aking mensahe, na kung kaya, 
makinig ka sa anumang ipapahayag sa 
iyo mula sa Akin. 


14. “Katiyakan, walang pag- 
aalinlangan, Ako ang Allah (&§)! ‘La 
ilaha illa Ana’ — walang sinumang 
diyos na sinasamba o bukod-tanging 
may karapatan at karapat-dapat 
lamang na sambahin bukod sa Akin, 
wala Akong katambal, na kung kaya, 
Ako lamang ang sambahin ninyo, at 
isagawa mo ang ‘Salah’ bilang papuri 
at pagpapaalaala sa Akin. 


ie RELSO Ae 
way Sits due SOuaetats 


SOMES oA B 


% SE men me hae sat 
C ee whee: 4 4A GC Oe 
‘4 _— 


15. “Walang pag-aalinlangan, ang Oras 
ng pagkagunaw ng sandaigdigan ay 
katiyakang magaganap, at halos ilihim 
Ko ito sa Aking Sarili, na kung kaya, 
paano ito malalaman ng sinuman sa 
Aking mga nilikha; upang ang bawa’t 
tao ay gantimpalaan sa anuman na 
kanyang nagawa rito sa daigdig, mabuti 


e PECOsS = fidliees) S 





man o masama? 


16. “Na kung kaya, huwag hayaan ng iyong sarili, O Mousa, na ilalayo ka sa 
paniniwala rito at paghahanda ng sinumang hindi naniwala na ito ay magaganap, na 
ang pawang sinusunod lamang ay ang kanyang sariling kagustuhan at ito ay kanyang 
pinasinungalingan, dahil ikaw kung gayon ay mapapahamak.” 


17. “At ano naman iyang tangan-tangan ng iyong kanang kamay, O Mousa?” 


18. Sinabi ni Mousa: “/to ay aking tungkod, na aking itinutukod sa aking paglalakad 
at aking inihahampas sa mga sanga ng mga puno na sa pamamagitan nito ay 
nahuhulog ang mga dahon upang mapakain ko ang aking mga kambing, at maliban 
sa mga ito ay mayroon pa akong ibang kapakinabangan.” 

19. Sinabi ng Allah (4) kay Mousa (8#8\): “Jhagis mo ang iyong tungkod!” 

20. At ito ay inihagis ni Mousa sa lupa, subali’t sa kapahintulutan ng Allah (4%) ay 
nagbago ang anyo nito at naging ahas, at nang nakita ni Mousa ang matinding 
pangyayaring ito, siya ay tumalikod at tumalilis. 


[658.] 


Sirah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 <;+1) 20 ab by pw 


21-22. Sinabi ng Allah (4) kay Mousa: “Kunin mo ang ahas at huwag kang matakot, 
dahil walang pag-aalinlangang ibabalik Namin ang iyong tungkod sa dati nitong 
kaanyuan. Ipasok mo ang iyong (kanang) kamay sa iyong kabilang kamay sa ilalim 
ng iyong braso at ito ay lalabas na maputing-maputi na parang kulay ng yelo subali’t 
hindi ito sakit na anan; nang sa gayon, ito ay maging isa pang palatandaan para sa 
iyo. 


23. “Ito ay Aming ginawa; upang ipakita Namin sa iyo, O Mousa, ang ilan sa Aming 
mga Dakilang Katibayan na nagpapatunay ng Aming kapangyarihan, dakilang 
kakayahan at nagpapatotoo sa ivong mensahe. 


24. “Magtungo ka, O Mousa, kay Fir dwn; dahil kativakang lumampas na siya sa 
hangganan at naghimagsik laban sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na kung kaya, 
anyayahan mo siya tungo sa Kaisahan ng Allah (&%) at bukod-tanging pagsamba sa 
Kanya.” 


25-35. Sinabi ni Mousa: “O aking ‘Rabb! Luwagan Mo ang aking dibdib at gawin 
Mong madali ang aking gawain, at hayaan Mo ang aking dila na maging malinaw sa 
pagbigkas; upang maintindihan nila ang aking sinasabi. At gawin Mo na 
makatutulong sa akin mula sa aking pamilya si Haroun na aking kapatid. At 
palakasin Mo ako sa pamamagitan niya at dagdagan mo ang aking lakas, at 
pahintulutan Mo siyang makibahagi sa tungkulin na makasama ko siya sa pagiging 
Propeta at paghahayag ng mensahe; upang luwathatiin Ka namin nang maraming 
papuri, at alalahanin Ka namin nang labis at purihin Ka namin, dahil katotohanan, 
Ikaw ang ‘Baseer’ — Ganap na Nakakakita sa amin, na walang anuman ang 
naililihim sa Ivo mula sa aming mga gawain.” 


36. Sinabi ng Allah (&): “Walang pag-aalinlangan, ipinagkaloob Ko sa iyo ang 
lahat ng ivong kahilingan, O Mousa. 


37. “At kativakan, biniyayaan Ka namin, O Mousa, bago pa ito, ng isa pang biyaya, 


noong ikaw ay sanggol pa lamang ay iniligtas ka Namin mula sa pagmamalupit ni 
Fir’adwn. 


[659.] 


Sarah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 « 3+!) 20 ab 3) aw 


38-39. “At ito ay noong inutusan 
Namin ang iyong ina sa pamamagitan 
ng inspirasyon (sa pagsasabi): 

‘Ilagay mo ang iyong anak na si Mousa ea ie ea Foye gtiy 


4 0ektrr 440 


7 *Tabut’ patil is ala a es A 4,255) * Sark a, i G2 ma 
anya, pagkatapos ay itapon mo sa ilog noe ait tens ae 
ng Nile, at aanurin naman ito ng ilog & Z AS dais Seas sede aes io 
sa gilid, at kukunin siya ni Fir'dwn na § (has, te eS CE See 
Aking kalaban at kanyang kalaban.’ At 3 De Rb Fol alain Cis 2 
ipinagkaloob Ko sa_ iyo ang 
pagmamahal mula sa Akin upang ikaw ©" 
ay mapamahal sa mga tao, at siya ay “Ys Iee Psystar S SS, 33 & 
lalaki sa ilalim ng Aking pagmamatyag S Ei Se SSECE NS ght jI VO: ii a 
at pangangalaga. ¥ Pr sc AOE Ie . Sess S 
Dito sa talatang ito ang pagpapatunay “| \< Fracioline Sci LoS S os 
sa Katangian ng Allah (8) hinggil sal in: ‘5 Aa iat aa Easel, fs 
pagkakaroon Niya ng Paningin na & 
angkop sa Kanyang kadakilaan at & ES, LOTMA ANSI i a 
kaganapan. a SAME KG HI ID tA a im 
: SAN ANI SF B 


¥, 


EME PME DROME ORE PRONE SORE, De De 


+ caer es, Ee 


~ Cisse SEIS ACAI $\) Oa cs 


40. “Inilagay ka Namin sa ilalim ng 
Aming pangangalaga at bilang biyaya 
na rin sa iyo, noong naglalakad ang iyong kapatid na babae na sinusundan ka 
habang ikaw ay naaanod, at sinabi niya sa nakakuha sa iyo: ‘Maaari bang ituro ko sa 
inyo kung sino ang mag-aalaga sa kanya at pasususuhin siya para sa inyo?’ 





“At ibinalik ka Namin sa iyong ina pagkatapos kang mapasakamay ni Fir awn, upang 
maging mapayapa ang kanyang kalooban dahil sa ikaw ay nakaligtas mula sa 
pagkalunod at pagkamatay, at hindi na siya mangamba. 


“Pagkatapos ay napatay mo ang isang lalaking Ehipsiyo (‘Egyptian’) bilang 
pagkakamali at iniligtas ka Namin mula sa matinding pagdadalamhati dahil sa iyong 
nagawa at sa pagkatakot mo na mamatay, at sinubok ka Namin ng matinding 
pagsubok sa pamamagitan nito, at ikaw ay umalis na natatakot patungo sa mga taga- 
Madyan, at nanatili ka roon nang maraming taon, pagkatapos ikaw ay dumating sa 
Ehipto mula sa Madyan ayon sa nakatakdang panahon na itinakda Namin na 
pagsugo sa iyo bilang Propeta, O Mousa; na ito ay angkop na angkop sa 
pagkakatakda ng Allah (&) at Kanyang kagustuhan, at ang lahat ng bagay ay 
Pagmamay-ari lamang ng Allah (4%) na Kataas-taasan. 


41. “At biniyayaan kita, O Mousa, ng mga biyayang ito bilang pagpili Namin sa iyo 


para sa Aming mensahe, at pamamahayag mula sa Amin na pagsunod sa Aking 
ipinag-uutos at pag-iwas sa Aking ipinagbabawal. 


[660.] 


Sirah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 ¢ +1) 20 ab 5) pw 


42-44. “Magtungo ka, O Mousa, ikaw at ang iyong kapatid na si Haroun, na dala- 
dala ang Aking mga palatandaan na nagpapatunay sa Aking pagiging ‘Ilah’ (o Diyos 
na sinasamba) at sa Aking Ganap na Kapangyarihan na nagpapatotoo ng ivong 
mensahe, na kung kaya, huwag kayong manghina sa pagpapatuloy ng pagpapaalaala 
para sa Akin, tumungo kayong dalawa kay Fir’ dwn; dahil walang pag-aalinlangan, 
siya ay lumampas na ng hangganan sa pagtanggi at paghimagsik, at magsalita kayo 
sa kanya nang malumanay na salita; baka sakaling siya ay tumanggap ng paalaala o 
matakot sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha.” 


45. Sinabi ni Mousa at saka ni Haroun: “O aming ‘Rabb!’ Katiyakan, natatakot kami 
na baka kami ay parusahan niya o di kaya ay maghimagsik siya sa katotohanan at 
hindi niya ito tatanggapin.” 


46-48. Sinabi ng Allah (4) kay Mousa at saka kay Haroun: “Huwag kayong matakot 
kay Fir‘awn; dahil katiyakan, Ako ay kasama ninyo sa pamamagitan ng Aking 
pandinig at paningin, naririnig Ko ang inyong sinasabi at nakikita Ko ang inyong 
ginagawa, na kung kaya, pumunta kayong dalawa sa kanya at ito ang sabihin 
ninyong dalawa sa kanya: ‘Katiyakan, kaming dalawa ay Sugo tungo sa iyo mula sa 
iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na pakawalan mo ang mga angkan ni Isr@il, at 
huwag silang utusan na gumawa ng mga mabibigat na gawain na hindi nila kaya, 
katotohanan, dala namin sa iyo ang mga palatandaan bilang himala mula sa iyong 
‘Rabb’ na nagpapatunay na kami ay totoo sa aming paanyaya, at nagpapatunay din 
na ang sinumang susunod sa gabay ng Allah (4) ay ligtas siva sa anumang parusa ng 
Allah (&). Katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ ay nagpahayag sa amin, na ang Kanyang 
parusa ay para sa sinumang tumanggi at tinalikuran ang Kanyang paanyaya at 
batas.’” 


49. Sinabi ni Fir'dwn sa dalawa: “Bakit, sino ba ang ‘Rabb’ ninyong dalawa, O 
Mousa?” 


50. Sinabi sa kanya ni Mousa: “Ang aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang Siyang 
nagkaloob ng lahat ng bagay na tinataglay ng Kanyang nilikha na naaangkop sa 
bawa’t katangian nito at pagkakalikha, at pagkatapos ginabayan Niya ang lahat ng 
nilikha tungo sa kung paano pakikinabangan ang anuman na Kanyang nilikha para 
sa kanila.” 


51. Sinabi ni Fir'dwn kay Mousa: “Paano na ang mga naunang sambayanan na 
nauna sa pagtanggi at di-paniniwala?” 


[661.] 


Sarah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 +1) 20 ab 5) aw 


ibis Ses2 52. Sinabi ni Mousa kay Fir’ awn: “Ang 
a! kaalaman hinggil sa kanila at sa kung 
ce = ano ang kanilang ginawa ay nasa Allah 
Babs > Jens ei Sag telesbed % (48) lamang na naitala sa ‘Al-Lawh AI- 
ber as Alas hgs el Seal & Mahfoudh, wala akong kaalaman 
ee fn Soi He Teale sal LO, es hinggil doon. Hindi nagkakamali ang 
», Allah (&) sa Kanyang Gawain at sa 

© A Wes alls Ay Xsiz 
ee SHI ae fe es ©, Kanyang mga Batas, at wala Siyang 
BD 5\ 65h le opus Awl tos ce anumang nakaliligtaan sa lahat ng 


Ay I 5% 


GC HAAICD sh IGE as able ass} ™ Kaalamanna nasa Kanya.” 


te ort 


ore 


Ais Pen DEC Svcd patel: a 


5 eas ~ 53. Siya ang Lumikha ng kalupaan para 
ey Oo: ASS: aE ier Sait IB sa inyo na ginawang madali sa inyo ang 
Fee onrs Map Ste SEBS GA [By makinabang mula rito dahil ito ay 
nGE S Stee s5 ‘ils S : parang nakalatag, at ginawa Niya para 
fe ined *, sa inyo sa ibabaw nito ang maraming 
SS CN SE IE sl SELEY S559 ©, daanan, at ibinaba Niya sa kalangitan 
24; 4d DNS D CANOES; => ang mga ulan, at pinasisibol Niya sa 
“AE a i amamagitan nito ang iba’t ibang uri n 
os AcAs Natagoinida) SAVES Sem ey a an : . : 
4 parte tee Fe : 
w Se a & * 54. Na kung kaya, kumain kayo, O 
es 5 5 Wie, kayong mga tao, mula sa anumang mga 
mabubuti na Aming pinasibol para sa 
inyo, at dito ninyo alagaan ang inyong mga inaalagaang hayop. Katiyakan, sa mga 
nabanggit na ito ay mga palatandaan sa Kapangyarihan ng Allah (4%) at paanyaya 
tungo sa paniniwala sa Kanyang Kaisahan at pagsamba lamang nang bukod-tangi sa 
Kanya para sa sinumang nagtatangan ng matitinong kaisipan. 


Pe Ae Ooo ee ae 





55. Mula sa lupa ay nilikha Namin kayo, O kayong mga tao! At sa kalupaan ding ito 
kayo ay Aming ibabalik pagkatapos ng inyong kamatayan, at mula rito na inyong 
pinagbalikan ay bubuuin Namin kayong muli para sa Paghuhukom at Pagbabayad sa 
Araw ng Muling Pagkabuhay. 


56. At katiyakan, ipinakita Namin kay Firawn ang Aming mga katibayan at 
palatandaan na lahat ay nagpapatunay sa Aming Kapangyarihan; at sa karapatan ng 
Allah (4) na Siya lamang ang bukod-tangi na nararapat sasambahin, at nagpapatunay 
sa mensahe na dala-dala ni Mousa, subali’t ito ay kanyang tinanggihan at hindi niya 
pinaniwalaan ang katotohanan. 


57. Sinabi ni Firawn: “Dumating ka ba sa amin, O Mousa, upang kami ay paalisin 
mula sa aming bayan sa pamamagitan ng iyong salamangka? 


58. “Samakatuwid, walang pag-aalinlangan, kaya rin naming magpakita sa iyo ng 
salamangka na katulad ng iyong dala-dala, na kung kaya, magtakda ka ng panahon 


[662.] 


Sirah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 < +1) 20 ab by pw 


ng pakikipagharap sa pagitan namin at sa pagitan mo, na pangakong tutuparin nang 
pareho, kami at gayundin sa iyo, sa patag na lugar na kung saan doon ay 
magkakaroon ng makatarungan at patas na pakikipagsapalaran ang pareho.” 


59. Sinabi ni Mousa kay Fir awn: “Ang itinakdang pakikipagharap para sa inyo ay sa 
araw ng pagdiriwang o pista na sa araw na yaon ay nakagayak ang mga tao, at 
hayaang magtipun-tipon ang mga tao na mula sa iba’t ibang dako kapag ang araw ay 
nakasikat na.” 


60. Na kung kaya, tinanggihan ni Fir’awn at tinalikuran ang anumang dala-dala ni 
Mousa na katotohanan, sa halip ay tinipon niya ang kanyang mga salamangkero at 
isinagawa niya ang pakana at pagkatapos ay dumating sa nakatakdang pagtitipun- 
tipon. 


61. Sinabi ni Mousa sa mga salamangkero ni Fir 4wn bilang pagpapayo: “Mag-ingat 
kayo! Huwag kayong gumawa ng anumang kasinungalingan laban sa Allah (8), 
dahil pupuksain kayo sa pamamagitan ng parusa na mula sa Kanya at papatayin 
kayong lahat. Katiyakan na hindi magtatagumpay ang sinumang nag-imbento ng 
kasinungalingan laban sa Allah (&%).” 


62-64. Pagkatapos ay nagpulung-pulong ang mga salamangkero ni Fir'awn at 
pinagtalunan nila ang patungkol sa kung ano ang kanilang gagawin at ito ay pinanatili 
nilang lihim, na kanilang sinabi: “Katiyakan, si Mousa at saka si Haroun ay 
dalawang salamangkero na nais nilang dalawa na kayo ay paalisin sa inyong bayan 
sa pamamagitan ng kanilang salamangka, upang maagaw ang inyong karangalan. 


“Na kung kaya, isagawa ninyo nang maayos ang inyong mga pakana, at maging 
matatag kayo at huwag kayong magkakasalungatan, at pagkatapos ay magtipun-tipon 
kayo na iisang hilera (hanay) at ipakita ninyo ang anuman na hawak-hawak ninyong 
galing nang sabay-sabay, upang makuha ninyo ang atensiyon ng mga tao at magapi 
ninyo ang salamangka ni Mousa at ng kanyang kapatid. At kativakan, ang 
magtatagumpay lamang sa ngayon ay ang sinumang mangingibabaw sa kanyang 
kalaban at ito ay kanyang matatalo at magagapi.” 


[663.] 


Sirah 20. Ta-Ha 


65. Sinabi ng mga salamangkero: “O 
Mousa! Maaaring alin sa dalawa: ikaw 
muna ang magbitiw ng iyong tungkod o 
di kaya ay kami ang mag-umpisa at 
ipamalas namin ang anuman na 
hawak-hawak namin.” 


66-67. Sinabi sa kanila ni Mousa: 
“Hindi ako ang mauuna, kundi kayo 
muna ang unang maghagis ng 
anumang mayroon kayo,” na kung 
kaya, inihagis nila ang kanilang mga 
lubid at mga tungkod, at dahil sa tindi 
ng kanilang salamangka, ang nakikita 


Juz (Bahagi) 16 


(16 + +!) 


nas aS SIGS AGN 


JGR SseceIO ces A 
bo Se apr Be ti A SANS 


* < fie 
Pa GAT & Derss. st d8Q Qy 


Osyvics 


(ee ster ay 


nash ty x) Saas 


: Gale 20 SaMRacHD assess 5 
Wa <> Ue rctees > 3 <i, im 

= RAB aie ES 

SZ Sais Salpit g So 


ee 


ioe 50535 “ei 


“ ELEIS IVD 
: oo past GECIT 366 CBs 
ay Ca Set, a seal Tp rysel 
* Ls ok pay O aie at saat 

: Saja shot Ratece tetera aa oe 

Net BO GIC LSM Giosiae i 
wy © Sinisa aonse | 


ef Xi) t 


ni Mousa ay mga ahas na gumagalaw, 
na kung kaya, nagkaroon ng takot si 
Mousa sa kanyang sarili. 


68. Dahil doon ay sinabi ng Allah (3) 
kay Mousa: “Huwag kang matakot sa 
anumang bagay! Dahil katiyakang 
ikaw ay mangingibabaw laban sa 
kanila na mga_ salamangkero, at 
gayundin kay Fir‘adwn at sa kanyang 
mga sundalo, at matatalo mo sila. 





69. “Ihagis mo ang iyong tungkod, O Mousa, na tangan-tangan ng iyong kanang 
kamay upang lamunin ang kanilang mga lubid at tungkod o ‘stick,’ dahil sa kung 
anuman ang kanilang ginawa sa harap mo, O Mousa, ay mga panlilinlang lamang at 
panliligaw ng salamangka, at kailanman ay hindi magtatagumpay ang mga 
salamangkero kahit na gaano kadalubhasa ang antas na kanilang abutin.” 


70. Na kung kaya, inihagis ni Mousa ang kanyang tungkod: At nilamon ang kanilang 
mga gawa-gawa lamang na pandaraya, at lumitaw ang katotohanan at nangibabaw ang 
matinding katibayan laban sa kanila. Na kung kaya, napahandusay sila at nagpatirapa 
sa lupa at kanilang sinabi: “Naniniwala na kami sa ‘Rabb’ na sinasamba ni Haroun 
at Mousa, dahil sa kung ito ay salamangka ay hindi kami magagapi.” 


71. Sinabi ni Fir'awn sa mga salamangkero: “Naniwala agad kayo kay Mousa at 
sumunod sa kanya at nagpasiya kayo bago ko kayo pahintulutan na gawin ito? Kung 
gayon, si Mousa pala ay dakilang pinuno ninyo na siyang nagturo sa inyo ng 
salamangka; kaya sumunod kayo sa kanya, kung gayon, walang pag-aalinlangan, 
puputulin ko ang inyong mga kamay at mga paa sa magkabilang bahagi at ipapako 
namin kayo sa mga puno ng palmera ng datiles, walang pag-aalinlangan, malalaman 
ninyo, O kayong mga salamangkero, kung sino sa amin: Ako o ang ‘Ilah’ (o Diyos na 


[664.] 


Sirah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 +1) 20 ab by pw 


sinasamba) ni Mousa ang makapagbibigay nang masidhing kaparusahan, at higit na 
pangmatagalan?” 


72. Sinabi ng mga salamangkero kay Fir awn: “Kailanman ay hindi ka namin pipiliin 
para sundin at sumunod sa iyong relihiyon kaysa sa dala-dala ni Mousa na mga 
malinaw na katibayan na nagpapatunay sa kanyang pagiging totoo, na siya ay 
karapat-dapat na sundin bilang pagsunod sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at 
kailanman ay hindi na namin pipiliin ang inaangkin mo na pagiging diyos kaysa sa 
pagiging Diyos ng Allah (8%) na bukod-tanging sinasamba na Siyang Lumikha sa 
amin, na kung kaya, gawin mo na ang gusto mong gawin sa amin, dahil sa ang 
kakayahan mo ay hanggang dito lamang sa daigdig at kung anuman ang gagawin mo 
sa amin ay isang parusa lamang na may hangganan. 


73. “Katiyakan, naniwala kami sa aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha at sa Kanyang 
Sugo upang mapatawad Niya ang aming mga pagkakasala at ang anumang ipinilit 
mo sa amin na pag-aaral ng salamangka at pagsasagawa nito. At ang Allah (8) ay 
higit na nakabubuti kaysa sa iyo, O Fir'dwn, sa Kanyang gantimpala sa sinumang 
susunod sa Kanya at ito ay walang hanggan, at manatili naman sa Kanyang parusa 
ang sinumang lumabag at hindi sumunod sa Kanyang kagustuhan.” 


74. Katiyakan, sinumang makakatagpo niya ang kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa 
Kabilang-Buhay na siya ay walang pananampalataya sa Kanya, samakatuwid, walang 
pag-aalinlangan na ang para sa kanya ay Impiyernong-Apoy na siya ay paparusahan 
doon, na hindi na siya mamamatay pa roon upang makalasap ng anumang ginhawa at 
hindi rin siya mabubuhay ng tunay na pagkabuhay dahil sa sidhi ng hirap na kanyang 
nararanasan. 


75-76. At sinuman na makakatagpo niya sa Kabilang-Buhay ang kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha bilang isang mananampalataya at gumawa ng mga mabubuting gawa, 
ang para sa kanya ay matataas na antas sa mga Hardin na roon ay mayroong mga ilog 
na umaagos sa ilalim ng mga puno nito, na siya ay mananatili roon magpasawalang- 
hanggan, at ang walang-hanggang kaligayahang ito ay gantimpala mula sa Allah (4) 
para sa sinumang nilinis niya ang kanyang sarili mula sa dungis, dumi at pagtatambal, 
at sinamba niya ang Allah (4) nang bukod-tangi, siya ay sumunod sa Kanya at 
iniwasan ang Kanyang mga ipinagbabawal, na kung saan nakatagpo niya roon ang 
kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na hindi siya nagtambal ng anuman mula sa 
Kanyang nilikha, sa pagsamba niya sa Kaisahan ng Allah (48). 


[665.] 


Sarah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 ¢ +1) 20 ab 3) aw 


bsg SZ 77, At katiyakan, Aming ipinahayag 
kay Mousa: “Maglakbay kayo sa gabi 
kasama ang Aking mga alipin na mga 
angkan ni Isra‘il mula sa Ehipto, at 
hampasin ang tuyong daan para sa 
kanila sa karagatan, na hindi kayo 
natatakot na maabutan ni makubkob ni 
Fir awn at ng kanyang mga sundalo, at 
huwag kayong matakot na malunod sa 
karagatan.” 





REIN REIN REL EN MEN Rc ha ee 
aE AEP ON 


PON. 7s SOP SP 
















BbAc siete Slee SERIES 
CSSA D pest sot 
A KONIC F 
B eX Sub Sie 
Be) DGD unis teat la, 
8 soca D cations 
A) Dik Hoo cSLS 
By A lec OSEU I 
ease SST SESS IB 
PEERS OS RCAC ROSA RUAM 
Be Sel Days We Ab 5 


ey: iP Wit OAS OIA =. 
Nad Pike eo PSOE PAO SL Pee OS 


78. Naglakbay si Mousa (s¢#\) sa gabi 
kasama ang mga angkan ni Isra‘il at sila 
ay tumawid sa karagatan, at sinundan 
sila ni Firawn kasama ang kanyang 
mga sundalo, at tumabon sa kanila ang 
tubig-dagat na walang sinuman ang 
tunay na nakaaalam ng pangyayaring 
ito kundi tanging ang Allah (&&) 
lamang, at nalunod silang lahat, at 
nakaligtas naman si Mousa at ang 
kanyang mga tagasunod. 






SaaS 


* 5 
wet Pian en) 





79. At iniligaw ni Fir'dwn ang kanyang 
sambayanan sa pamamagitan ng pagpapaganda sa kanila ng kamalian at pagtanggi sa 
katotohanan, at sila ay hindi niya dinala sa Daan ng Patnubay. 


80. O mga angkan ni Isra‘il! Alalahanin ninyo noong iniligtas namin kayo sa inyong 
kalaban na si Fir’awn, at itinakda Namin sa inyo ang pagpapahayag ng ‘Tawrah’ sa 
tabi ng gawing kanan ng bundok ng Tar, at ibinaba Namin sa inyo noong kayo ay 
gumagala-gala na ligaw, ang inyong makakain na isang bagay na katulad ng pulot- 
pukyutan at ibon na katulad ng pugo. 


81. Kumain kayo mula sa Aming ipinagkaloob na malinis na kabuhayan at huwag 
kayong magmalabis at huwag kayong magsagawa ng pang-aapi sa isa’t isa, dahil 
bababa, kung gayon, mula sa Akin ang poot, at sinuman ang binabaan ng Aking poot 
ay mapapahamak at malulupig. 


82. At katiyakan, Ako ang Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagbalik-loob at 
pinagsisihan ang kanyang kasalanan at pagtanggi sa paniniwala, at siya ay naniwala sa 
Akin at gumawa ng mga mabubuting gawa, pagkatapos siya ay nagtungo sa 
katotohanan at doon siya nagpakatatag. 


83. Ano ang sanhi ng iyong pagmamadali, O Mousa, mula sa ilyong sambayanan, na 
inunahan mo sila sa pagtungo sa kanang bahagi ng bundok ng Tar at iniwan mo sila? 


[666.] 


Sirah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 <+1) 20 ab by pw 


84. Kanyang sinabi: “Katiyakan, sila ay iniwan ko subali’t walang pag-aalinlangang 
susunod sila sa akin, at inunahan ko sila sa Iyo, O aking ‘Rabb,’ upang maragdagan 
ang Iyong pagmamahal sa akin.” 


85. Sinabi ng Allah (4%) kay Mousa: “Kativakan, sinubok Namin ang iyong 
sambayanan pagkatapos mo silang iwan sa pamamagitan ng pagsamba ng inanyuang 
baka, at katiyakang iniligaw sila ni Samiri.” 


86. Pagkatapos di-naglaon ay bumalik si Mousa sa kanyang sambayanan na may galit 
sa kanila at nalulungkot, at kanyang sinabi sa kanila: “O aking sambayanan, di ba 
pinangakuan kayo ng inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na ipapahayag Niya ang 
‘Tawrah?’ Naging matagal ba sa inyo ang paghihintay at pagdating ng pangako? O 
di kaya ay ninais lamang ninyo na gumawa ng gawain na naging dahilan upang 
bumaba ang galit mula sa inyong ‘Rabb,’ at sinira ninyo ang inyong pangako sa akin 
dahil sumamba kayo ng inanyuang baka at hindi kayo sumunod sa aking mga 
kautusan?” 


87. Kanilang sinabi: “O Mousa, hindi namin sinira ang aming pangako sa iyo batay 
sa aming sariling kagustuhan, subali’t naatasan kami ng mga makasalanang tao na 
pasanin ang mga inipon nilang palamuti (ginto) mula sa sambayanan ni Fir’ dwn, at 
pagkatapos ay inilubog namin ito sa hukay na may apoy sa pag-uutos ni Sdmiri, at 
doon ay inilagay ni Samiri ang dala-dala niya na lupa mula sa lupang inapakan ng 
kabayo na sinakyan ni (Anghel) Jibril.” 


[667.] 


Sirah 20. Ta-Ha 


88. At gumawa si Samiri mula sa 
gintong ito ng inanyuang baka na 
tumutunog na tulad ng sigaw ng baka, 
na ito ay kanya namang ibinigay sa 
mga angkan ni Isra‘il, at sinabi noong 
mga nahikayat niya sa kanyang 
panlilinlang mula sa angkan ni Isra‘il, 
sa iba: “/to ang diyos ninyo at diyos ni 
Mousa, subali’t ito ay nakalimutan 
niyang dalhin.” 


89. Hindi ba nila nakikita (na mga 
sumamba sa inanyuang bakang ito,) na 


Juz (Bahagi) 16 


BIS wieiS 


(16 + +!) 20 ab 5) 


p GBPY. 294. CFD. 9 KEES 


seat of $774 aet 


MoUs Ae ESE 
obese ads 


BunigsAIbs Sa Aas 


12.0; DeBEN SG 5 Cis] at 
FHV BFS LIL INS wl 
ae af ees » 


Sa trap erean 


ito ay hindi man lang nakikipag-usap 
sa kanila, at hindi tumutugon sa 
kanilang katanungan at wala ring 
kakayahan na ilayo sila mula sa 
anumang kapahamakan, o di kaya ay 
magdadala sa kanila ng anumang 


24.4 4 oe dyes 74% 4c ee rs 
ENG BD So SSUES IDS 


Jae Na scapes esslyeaaplty 
NG D tds Wi 5 


; HAAN Loo oles 
a ed Serres 


re clbsdgid Bi AES es Fe 


ers 


kapakinabangan. cou 5 gts ‘ sae S 
90. At katiyakan, noon pa man ay ‘| Duk cs ee Sia 


sinabi na ni Haroun sa mga angkan ni 
Isra‘il bago pa nakabalik sa kanila si 
Mousa: “O aking sambayanan! Sinubok lamang kayo sa pamamagitan ng inanyuang 
bakang ito; upang palitawin sa pamamagitan nito kung sino ang mananampalataya 
mula sa inyo at kung sino ang walang pananampalataya, at katiyakan, ang inyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha ay ang Allah (8) na Pinakamahabagin na wala nang iba pa 
bukod sa Kanya, na kung kaya, sundin ninyo ako tungo sa aking paanyaya sa inyo na 
pagsamba sa Allah (&), at sundin ninyo ang aking ipinag-uutos na pagsunod sa 
Kanyang batas.” 





91. Sinabi ng mga sumamba sa inanyuang baka mula sa kanila: “Mananatili kami sa 
ganitong kalagayan na pagsamba sa inanyuang baka hanggang sa makabalik sa amin 
si Mousa.” 


92-93. Sinabi ni Mousa sa kanyang kapatid na si Haroun: “Ano ba ang pumigil sa iyo 
nang makita mo sila na naligaw mula sa kanilang tamang ‘Deen,’ na hindi mo 
sinunod ang aking ipinag-utos, kaya mo ako sinundan at iniwan sila? Nilabag mo ba 
ang aking kagustuhan noong ako ay nag-utos sa iyo na pangasiwaan sila bilang 
aking kahalili at ituwid ang kanilang pagkakamali habang ako ay wala?” 


94. Pagkatapos ay hinawakan ni Mousa ang balbas ni Haroun at ang kanyang ulo at 
ito ay kanyang hinila, at sinabi sa kanya ni Haroun: “O anak ng aking ina! Huwag 
mong hawakan ang aking balbas ni ang aking ulo! Katiyakan, ako ay natatakot dahil 


[668.] 


Sirah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 +1) 20 ab 3) po 


sa iniwan ko sila at sinundan kita na sasabihin mo: ‘Na pinaghiwa-hiwalay mo ang 
mga angkan ni Isr@ il, at hindi mo pinangalagaan ang aking bilin na pagbutihan ang 
pangangalaga sa kanila.’” 


95. Sinabi ni Mousa kay Samiri: “Ano ba ang ginawa mo, O Samiri? Ano ba ang 
nagtulak sa iyo upang gawin ang bagay na iyan?” 


96. Sinabi ni Samiri: “Nakita ko ang hindi nila nakikita, na ito ay si Jibril na 
nakasakay sa kabayo habang sila ay papalabas sa karagatan, at si Fir‘4wn naman at 
ang kanyang mga sundalo ay nalulunod, at dinakot ko sa pamamagitan ng aking 
palad ang lupa na pinagtapakan ng kabayo ni Jibril, at ito ay aking inilagay sa mga 
alahas (na ginto) na ginawa kong inanyuang baka, na kung kaya, ito ay naging 
anyong baka na nagpapalabas ng tinig na katulad ng baka bilang pagsubok at 
panlilinlang, at ito ang iminungkahi ng aking sariling kalooban na nag-utos na 
gumawa ng kasamaan.” 


97. Sinabi ni Mousa kay Samiri: “Samakatuwid, umalis ka na! At katiyakan, ikaw ay 
ipagtatabuyan sa nalalabi mo pang buhay, na sasabihin sa iyo ng bawa’t isa: 
‘Huwag mo akong salangin (hipuin); at kativakan, mayroong ipinangakong araw na 
parusa para sa iyo, na kailanman ay hindi sinisira ng Allah (4%) ang Kanyang 
pangako, at walang pag-aalinlangan na ito ay matatagpuan mo. At pagmasdan mo 
ang iyong sinamba na itinuon mo rito ang iyong taimtim na pagsamba, dahil amin 
itong susunugin sa apoy at ito ay malulusaw at pagkatapos ay ikakalat namin ang 
mega labi nito sa karagatan.” 


98. Katiyakan, ang inyong ‘//ah’ (Diyos na sinasamba), O kayong mga tao, ay walang 
iba kundi ang Allah (8), ‘La ilaha illa Huwa’ — walang sinuman ang bukod-tanging 
may karapatan at karapat-dapat lamang na sambahin bukod sa Kanya, na saklaw ng 
Kanyang Ganap na Kaalaman ang lahat ng bagay. 


[669.] 


Sarah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 + +1) 20 ab 3) aw 


99. Kung paano Namin isinalaysay sa 
Days Oren Ont Out Ont Pye iyo, O Muhammad (3), ang kuwento 
© hinggil kay Mousa at saka kay Firawn, 
cea ™ at sa kanilang sambayanan ay ganoon 
& Byala Le, Shee SAD —_ % din Namin isinasalaysay sa iyo ang 
“ ces An esas aes oa bee As mga kuwento ng mga naunang tao. 
4 phe, SE rant ay 4 At katiyakan, ipinagkaloob Namin sa 
Seas oLaleeelie Seo “> i iyo, ang Dakilang Qur’4n mula sa 
“ sai PETES shyt B44 ‘4 a Amin bilang paalaala sa sinumang 
ae oem yg! - ose fed tatanggap ng paalaala. 
ee & Basie Si 


phases Bae Gees = 100. Sinuman ang tatanggi sa Qur’dn 
na ito, na hindi niya paniniwalaan at 


~et 


i oad 6a Tele EAS 


BY ouay)*055% Sisis5 Aces 
RA ae oe see Zu 4 we hindi niya susundin ang ipinag-uutos na 
y zis onl aa? Joab e aD Se batas, walang pag-aalinlangan, siya ay 
xs AO ZS, GE isc MUS D 3 ® darating sa Araw ng  Muling 
yb 5 ea Cell N25 eS ic ie heahee - — niya ang 
MN so we rteae vee ee gm er ( napakabigat na kasalanan. 
BE ABE Ss oA ac Lela ie P g 


+ eas, Ses 


= oii ASS BoC esy¥,0bG% 101. Sila ay mananatili sa kaparusahan, 
S ois _ Saas ae aoplos sire <2; (at napakasama ang ipinapasan sa kanila 

= ‘? na mga kasalanan na ito ang naging 

sanhi ng pagkabulid nila sa 





rae sais, 


102. Sa Araw ng (pangalawang) pag-ihip ng anghel sa Trumpeta na isang 
nakabibinging ingay, na yaon ay ang Araw ng Muling Pagkabuhay, at kakaladkarin 
Namin ang mga walang pananampalataya sa Araw na yaon na magiging asul ang 
kanilang mga mata (dahil sa tindi ng pagkakasunog sa kanila), na maiiba ang kanilang 
kulay at ang kanilang paningin; dahil sa tindi o kagimbal-gimbal na pangyayari. 


103. Magsasalita sila nang mahinahon sa isa’t isat na sasabihing: “Kayo ay nanatili sa 
daigdig nang hindi hihigit sa sampung araw.” 


104. Kami ang Ganap na Nakaaalam kung ano ang kanilang mga sasabihin at 
gagawing pagbubulungan sa isa’t isa, kapag ang pinakamagaling mula sa kanila sa 
kaalaman at karunungan ay sasabihin: “Kayo ay nanatili sa daigdig nang hindi hihigit 
sa isang araw;” dahil sa tindi ng pangyayari ay umiksi ang kanilang pananaw sa 
buhay sa daigdig. 


105. Tinatanong ka, O Muhammad (#2), ng iyong sambayanan hinggil sa kung ano 
ang mangyayari sa mga kabundukan sa Araw ng Muling Pagkabuhay, sabihin mo sa 
kanila: “Aalisin ito ng Aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha mula sa kinaroroonan nito at 
gagawin Niya itong parang mga nagkalat na mga alikabok na bagay.” 


[670.] 


Sirah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 +1) 20 ab by pw 


106-107. Pagkatapos ay ipapantay Niya ang mga ito sa kalupaan na wala kayong 
makikitang anumang baku-bako mula rito at saka mga pananim, na sinuman ang 
makakakita nito ay matutunghayan niya na ito ay lapat na lapat na walang matataas at 
walang mabababa. 


108. Na sa Araw na yaon ay ganap na magiging sunud-sunuran ang mga tao sa tinig 
ng tagapagpanawagan ng Allah (#8), na sila ay dadalhin tungo sa kapatagan, na kung 
saan doon sila ay titipuning lahat, na walang sinuman ang makasusuway sa 
panawagang ito; dahil ito sa katotohanan ay para sa lahat ng mga nilikha, at titigil ang 
lahat ng tinig bilang pagpapakumbaba sa Allah (8) na Pinakamahabagin, na wala 
kang maririnig na anumang ingay maliban sa mahinang ingay ng kanilang mga yabag. 


109. Nasa Araw na yaon ay wala nang pakinabang ang pamamagitan ng sinumang 
nilikha, maliban sa sinumang pahintulutan ng Allah (4) na mamamagitan at yaong 
pagtatanggol ay katanggap-tanggap sa Allah (&) at ito ay hindi maaaring mangyari 
kundi sa mga mananampalataya lamang na dalisay ang kanilang kalooban. 


110. Batid ng Allah (4) kung anuman ang pangyayari sa hinaharap ng mga tao na 
tulad ng Muling Pagkabuhay at ang anumang nakalipas nang pangyayari hinggil sa 
makamundong buhay. At walang anuman ang maaaring mangyari sa kanila kundi ito 
ay saklaw ng Kanyang Ganap na Kaalaman, samantalang ito ay hindi kayang abutin 
ng kanilang kaalaman. 


111. At ang lahat ng kanilang mga mukha ay magpapakumbaba sa harapan ng Allah 
(4) na Tagapaglikha, ‘Al-Hayyul-Qayyum’ — ang Magpakailanmang-Buhay na 
walang kamatayan, na Tagapangasiwa sa lahat ng bagay na Kanyang mga nilikha. At 
katiyakan, ang talunan sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay ang sinumang sumamba ng 
iba na kanilang itinambal ang mga ito sa pagsamba sa Allah mula sa Kanyang nilikha. 


112. At sinuman ang gumawa ng mga mabubuting gawain samantalang siya ay isang 
mananampalataya sa Allah (4), samakatuwid ay wala siyang dapat pangambahan na 
siya ay aapihin sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kamalian o kasalanan sa kanya, o 
di kaya ay mababawasan ang kanyang mga mabubuting gawa. 


113. At kung paano Namin hinihikayat ang mga mananampalataya sa pagsagawa ng 
mga mabubuting gawa at binabalaan ang mga walang pananampalataya na nananatili 
sa kanilang paglabag at pagtanggi sa Aming mga talata ay ganoon din Namin ibinaba 
ang Kabanal-banalan na Qur’an sa wikang ‘Arabic;’ upang ito ay kanilang 
maintindihan at isinalaysay Namin sa loob nito ang mga iba’t ibang uri ng babala; 
upang sila ay magkaroon ng takot sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, o di kaya ay 
magkakaroon sila ng tagapagpaalaala sa pamamagitan ng Qur’an na ito upang maging 
aral sa kanila o upang magkaroon sila ng karangalan dahil sa paniniwala rito at 
pagkilos batay sa mga katuruan. 


[671.] 


Sirah 20. Ta-Ha 


114. Luwalhati sa Allah (48) na Kataas- 
Taasan na Siya ay dalisay na malayo sa 
anumang pagkukulang at  panga- 
ngailangan, ang Tunay na Hari na 
nakukuntrol ng Kanyang kaharian ang 
sinumang hari at sinumang 
makapangyarihan, at  Siya ang 
Tagapagpangasiwa at Tagapagkontrol 
ng lahat ng bagay, Siya ang 
Katotohanan at ang pangako Niya ay 
katotohanan at ang babala Niya ay 
katotohanan at ang lahat ng bagay na 
nagmumula sa Kanya ay katotohanan, 
na kung kaya, huwag kang magmadali, 
O Muhammad (3), sa _pakikipag- 
unahan kay Jibril (s¢8)) habang 
tinatanggap mo ang Qur’an bilang 
Rebelasyon bago niya ito matapos 
bigkasin sa iyo, at sabihin mo: “O 
aking ‘Rabb’ na_ Tagapaglikha! 
Dagdagan Mo pa ako sa kaalaman 


Juz (Bahagi) 16 


ra AvBlane 7 2256 


(16 + +!) 20 ab 3) 


NSPE AONE SS AN 


{soe - <2 


Siero al ASAT eo 
Gigesals QD on (e335 65. 89, 2235 Cagis 2 


CEI S No) aoG5s. Sigs osb Goepsted a 


Sil BEC (3 baal caged 5 


KE BRA Bey5 sipousiysistls S s 


oo 47 


See lages nf re 3 ASa SIS B 


i ss wong | SASL WEIL =| 


5 als iri OS Says Sb ik 


2 eo sare “4 of7. 


GbE as F 
> Ses SSE Son igaliat GS 


eek Us os Lt “ts e 


° Rae tee “ares ce 
4 Hue clas We pats ge 


ati Fa 1 or SS So 


< 


+ ere ve 


bukod sa anumang itinuro Mo sa akin.” 





115. At katiyakan, Aming pinag- 

payuhan si Adam (s¢2!) noon hinggil sa pagkain ng bunga ng puno na huwag siyang 
kumain ng anuman mula roon, at Aming sinabi sa kanya na: Katiyakan, si Iblees ay 
iyong kalaban at ng iyong asawa, na kung kaya, huwag ninyong hayaan na mapalabas 
niya kayo mula sa Hardin, dahil kapag yaon ay nangyari ay maghihirap kayo, ikaw at 
ang iyong asawa sa daigdig, subali’t inudyukan sila ni ‘Shaytdn’ at siya ay kanilang 
sinunod at nakalimutan ni Adam ang payo sa kanya, at hindi Namin nakita sa kanya 
ang matibay na pagkakahilig na gawin ito. 


116. At alalahanin mo, O Muhammad (3), noong sinabi Namin sa mga anghel: 
“Magpatirapa kayo kay Adam bilang pagbati at paggalang.” Sila ay sumunod at 
nagpatirapa silang lahat maliban kay Iblees na siya ay tumanggi. 


117. At Aming sinabi: “O Adam! Katiyakan, si Iblees ay iyong kalaban at ng iyong 
asawa, na kung kaya, mag-ingat kayo sa kanya, at huwag kayong sumunod sa kanya 
bilang paglabag sa Akin dahil palalabasin kayo mula Hardin, na sa ganitong 
kadahilanan ay magdadalamhati kayo kapag kayo ay pinalabas mula rito.” 


118. “Katiyakan, para sa iyo, O Adam, dito sa Hardin ay may mga pagkain na 


kailanman ay di kayo makararanas ng kagutuman at mga kasuotan na di kayo 
magiging hubad. 


[672.] 


Sirah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 «< +1) 20 ab 5) pw 


119. “At hindi rin kayo makararanas ng pagkauhaw dito sa Hardin at hindi rin kayo 
matatamaan ng init ng araw.” 


120. Na kung kaya, si Adam ay nalinlang ni ‘Shaytdn’ at sinabi: “O Adam! Nais mo 
bang ituro ko sa iyo ang puno na kapag nakakain ka mula rito ay mananatili kang 
buhay magpasawalang-hanggan at hindi ka na magkakaroon pa ng kamatayan, at 
magtataglay ka ng kaharian na wala nang katapusan?” 


121. At dahil doon ay nakakain si Adam at si Hawwa’ mula sa puno na ipinagbawal 
sa kanila na kumain, na kung kaya, lumantad sa kanilang paningin ang kanilang mga 
pribadong bahagi na rati ay hindi nila ito nakikita (na ito ay nananatiling nakatakip 
para sa kanila), at nagsimula nilang takpan ang kanilang mga sarili sa pamamagitan 
ng pagkuha ng mga dahon sa Hardin upang takpan kung anuman ang nakalantad. 
Samakatuwid, sa ganito nilabag ni Adam ang kagustuhan ng kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, na kung kaya, siya ay nalinlang na kumain mula sa puno na 
ipinagbawal ng Allah (4%) sa kanila na lapitan. 


122. Pagkatapos ay pinili ng Allah (4) si Adam, at bumaling sa Kanya na may 
kapatawaran, na tinanggap ng Allah (48) ang kanyang pagsisisi, at pinagkalooban siya 
ng patnubay. 


123. Sinabi ng Allah (a) kay Adam at kay Hawwa': “Bumaba kayong dalawa mula 
sa Hardin patungo sa kalupaan, kayong lahat kasama si Iblees, dahil kayong dalawa 
at siya ay magkalaban sa isa’t isa, at pagkatapos kapag may dumating sa inyo na 
gabay mula sa Akin at kapahayagan, na samakatuwid, ang sinumang susunod sa 
Aking Gabay sa pamamagitan ng Aking pagpapahayag at ito ay kanyang isinagawa, 
katiyakan, siya ay gagabayan dito sa daigdig at papatnubayan, at hindi na siya 
magdadalamhati sa Kabilang-Buhay hinggil sa anumang kaparusahan ng Allch (4%). 


124. “At sinuman ang tumalikod at nakalimot sa Pag-alaala sa Akin sa pamamagitan 
ng di-paniniwala sa Qur’an at di-pagsasapamuhay nito, walang pag-aalinlangan, 
siya ay magkakaroon ng masalimuot na pamumuhay dito sa daigdig, kahit na siya ay 
kabilang sa mga nakakaangat at katangi-tangi, at siya ay bubuhayin na mag-uli na 
isang bulag na isasama sa mga bulag na titipunin sa Araw ng Muling Pagkabuhay, 
na hindi niya makikita ang anumang bagay at wala na siyang maikakatwiran na 
anuman.” 


125. At sasabihin niya na hindi nakaalaala sa Allah (4): “O aking ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha! Bakit Mo ako binuhay na mag-uli na isang bulag, samantalang ako ay 
nakakakita noong ako ay nasa daigdig pa.” 


[673.] 


Sirah 20. Ta-Ha 


126. Sasabihin ng Allah (4) sa kanya: 
“Binuhay Kitang mag-uli na_ isang 
bulag; dahil dumating sa iyo ang 
Aming mga talata at mga paglilinaw 
subali’t ito ay iyong tinanggihan at 
hindi mo pinaniwalaan, at kung paano 
mo ito tinanggihan at pinabayaan 
noong ikaw ay nasa daigdig ay ganoon 
ka rin Namin  pababayaan — sa 
Impiyernong-Apoy.” 


127. Na kung kaya, ganoon Namin 
pinaparusahan ang sinumang 
nagmalabis at lumampas sa hangganan 
sa paglabag sa kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha at hindi niya 
pinaniwalaan ang Kanyang mga talata, 


Juz (Bahagi) 16 


bis 


SO xiias RBC AT IEG A 
NS Sb b Sy sZ S 


+ Soe saree 


isis oe Src oilS An 


oS ISS BAM NS aii Sa5 


wine oO A OSI ca EB 


Geer lbives . High Gabaiens ser en AA 


a 


Ge ¥; Sep OSU sgh 4 


Cai ee AS ig 


re, age Pore “yin Ahr 


Se ‘sie Echt (bch 
3 Seb AMELIE S ry 


ogyale 1 


na kung kaya, siya ay paparusahan dito 
sa daigdig, subali’t ang parusa na 
inihanda sa kanila sa Kabilang-Buhay 
ay masidhi at ito ay magpapatuloy 
magpasawalang-hanggan. 


a Arig AES SANA es 
n Ves secie ag Boe Shs = 


oe ve Ao ef one so0c “2 


s¥os Susie slats byplsus me 





128. Hindi ba naging malinaw para sa 
lyong sambayanan, O Muhammad (#), na mabatid kung gaano karami ang pinuksa 
Naming mga tao na hindi naniwala na mga nauna sa kanila, na ang kanilang mga 
tinirhan ay kanilang nilalakaran (sa ngayon) at nakikita nila ang mga bakas ng 
pagkapuksa sa mga ito? At walang pag-aalinlangan, ang dami ng mga naunang tao na 
pinuksa at ang mga bakas na naiwan bilang katibayan ng parusang isinagawa sa kanila 
ay katiyakang nakapagbibigay ng aral at paalaala sa sinumang nagtatangan ng 
matinong kaisipan. 


129. Kung hindi lamang nauna na ang pagpasiya mula sa iyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, at nakatakdang panahon kung kailan sila wawasakin ay minadali na ng 
Allah (4) ang pagpuksa sa kanila dahil sa sila ay talagang karapat-dapat namang 
parusahan. 


130. Na kung kaya, pagtiisan mo, O Muhammad (#8), ang anumang sinasabi ng mga 
walang pananampalataya sa iyo na mga kasinungalingan, at luwalhatiin mo ang iyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha sa pamamagitan ng iyong mga pagpuri, sa iyong pagsa- 
‘Salah’ sa umaga bago sumikat ang araw (‘Fajr’), at sa pagsa-‘Salah’ ng ‘‘Asr’ bago 
lumubog ang araw, at sa pagsa-‘Salah’ ng ‘ Isha’ sa mga oras ng gabi, at gayundin sa 
pagsa-‘Salah’ ng ‘Dhuhr’ at ‘Maghreb’ sa mga dulo ng araw; upang ikaw ay maging 
kalugud-lugod sa gantimpala sa paggawa ng mga mabubuting gawain na ito. 


[674.] 


Sirah 20. Ta-Ha Juz (Bahagi) 16 (16 +1) 20 ab by pw 


131. At huwag asamin ng iyong paningin ang anumang kasiyahan na Aming 
ipinagkaloob sa mga walang pananampalataya at sa iba pa sa kanila, na iba’t ibang uri 
ng kasiyahan, dahil ito ay palamuti lamang ng makamundong buhay na may 
hangganan, pinasaya Namin sila sa pamamagitan nito; upang sila ay subukin, subali’t 
ang kabuhayan mula sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at ang Kanyang gantimpala 
ang higit na nakabubuti sa iyo at nananatili kaysa sa anumang kasiyahan na 
ipinagkaloob Namin sa kanila dahil sa ito ay walang katapusan at hindi nauubos. 


132. At ipag-utos mo sa iyong pamilya, O Muhammad (#2), ang pagsa-‘Salah’ at 
maging matiisin ka sa pagsagawa nito, dahil hindi Kami humihingi ng anumang 
kabuhayan: Kami ang nagbibigay at nagkakaloob ng kabuhayan sa iyo. At ang 
mabuting patutunguhan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay ay para lamang sa 
matatakutin sa Allah (8). 


133. At sinabi ng mga walang pananampalataya sa iyo: “Bakit hindi ka magpakita o 
magdala ng palatandaan mula sa iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na nagpapatunay ng 
iyong pagiging totoo?” Hindi ba dumating sa kanila ang Dakilang Qur’an na 
pinatunayan ang anumang nakasaad sa mga naunang Kasulatan na katotohanan? 


134. At kung winasak Namin ang mga walang pananampalataya bilang parusa bago 
dumating sa kanila ang Sugo at gayundin ang pagbaba ng Kasulatan ay kanilang 
sasabihin: “O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Kung nagpadala ka lamang sa amin ng 
Sugo mula sa Ivo, katiyakan na paniniwalaan at susundin namin ang Iyong mga 
talata at batas, bago kami hinamak at ipinahiya sa pamamagitan ng Iyong 
pagpaparusa?” 


135. Sabihin mo, O Muhammad (4), sa kanila na mga walang pananampalataya sa 
Allah (&): “Ang bawa’t isa sa atin ay nag-aabang sa pag-ikot ng panahon, kung sino 
ang magtatagumpay at mananalo; na kung kaya, maghintay kayo, dahil walang pag- 
aalinlangang mababatid ninyo kung sino ang nasa Matuwid na Landas at kung sino 
ang ginabayan sa katotohanan, ang sa amin ba o ang sa inyo? 


[675.] 


Sarah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi) 17 (17 + 3+!) 21 cts! 8) ww 


21 stil 8, gw 


XXI - Sirat Al-Anbiyé 
[Kabanata Al-Anbiya — Ang mga Propeta] 


asco) Crea ll atl aan 
[Bismillahir Rahmanir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


1. Malapit na ang Araw ng Pagbabayad 
para sa mga tao, na kung saan sila ay 
huhukuman doon ayon sa kung ano 
ang kanilang nagawa, samantalang ang 
mga walang pananampalataya ay 

patuloy pa rin sa kanilang pagiging 2 Deets ipl boa 
pabaya at pagbabalewala Sa hype 
katotohanan at tinalikuran nila ang & 2 ne aid poly hrght 
babalang ito. a Vib ll rete tooo aD Sal 

BM 24-7 2 oy AR 4S 8 


‘ ‘ Jee pH alt SMT 
2. Walang anumang dumating sa kanila 2) ~~ * ence aban pind 
na ipinahayag mula sa Dakilang & SM eA 36 Daves 


Qur’an at binibigkas sa kanila kundi ito @) J¢ 6 IS Ss EGE Oz Dil ey 
ay pagpapatuloy lamang ng naunang 2 A Ae = meildite at 
Rebelasyon bilang babala sa kanila, &% ree re oe ‘S ae wegen 
samantalang pinakikinggan nila ito ‘Qj <2» sca poi COIL | 

nang may paglalaro at pangungutya. y Sai Aces Cwiatisch joa 


As 


IETS p=si 


(422 osltr7 cc i. 
3. Hindi pinapansin ng kanilang mga @& egies i 


puso ang Kabanal-banalan na Qur’én 93) 2458.0 oA & sa ech ety 
dahil sila ay abala sa_ kanilang mga ES Sia 2 ae eer basi 
kamalian at walang kabuluhang bagay & Ags si My , Cri 
dito sa daigdig at sa kanilang mga 2 Sisal SAL 


NL 


pagnanasa na hindi nila ito iniintindi Laas FED DIE DOIE OIE DOO IN 
(inuunawa), bagkus ang mga masasama mula sa ara ay nagkasundo na sila ay 
magpulung-pulong nang lihim na ito ay ang pangangalat nila ng kasiraan para pigilin 
ang mga tao sa paniniwala kay Muhammad (#2) na sinasabi nila na: 





“Siva ay tao lamang na katulad ninyo na hindi siya naiiba sa inyo sa anumang 
bagay, at ang anumang dala-dala niya na Qur’an ay salamangka, kaya paano kayo 
susunod sa kanya samantalang siya ay nakikita ninyo na tao lamang na katulad din 
ninyo?” 


[676.] 


Sarah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi) 17 (17 +341) 21 cts! 8) ww 


4. Ipinaubaya ni Propeta Muhammad (#) ang bagay na ito sa kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha at kanyang sinabi: “Ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang Nakaaalam 
kung anuman ang nasa kalangitan at kalupaan at batid Niya kung ano ang inililihim 
ninyo na pag-uusap dahil Siya ay ‘As-Samee’’ — ang Ganap na Nakakarinig sa mga 
sinasabi ninyo, na ‘Al-‘Aleem’ — ang Ganap na Nakaaalam sa mga katayuan ninyo.” 
At ito kung gayon ay babala sa kanila. 


5. Subali’t tinanggihan ng mga walang pananampalataya ang Dakilang Qur’an at may 
nagsasabi na: “Jto ay nahaluan ng mga panaginip na walang katotohanan, at 
mayroon namang nagsasabi na ito ay inimbento at kasinungalingan at hindi 
rebelasyon, at mayroon namang nagsasabi na si Muhammad (3) ay isang makata at 
ang dala-dala niya ay tula, na kung kaya, kung nais niya na paniwalaan natin siya ay 
magpakita siya ng malinaw na katibayan na katulad ng kamelyo ni Saleh (3&8), mga 
kapangyarihan ni Mousa (82) at saka ni ‘Isd (Hesus ¥82)), at ang anumang dinala ng 
mga Sugo na mga nauna.” 


6. Walang naniwala sa mga walang pananampalataya na mga nauna pa kaysa mga 
taga-Makkah, na noon ay hiniling ng mga yaon ang mga himala sa Sugo na ipinadala 
sa kanila at ito ay nangyari, subali’t pagkatapos noon ito ay kanilang 
pinasinungalingan, na kung kaya, winasak Namin sila; kung gayon, maniniwala ba 
ang mga walang pananampalataya sa Makkah kapag nangyari ang mga himala na 
kanilang hiniling? Hindi! Sila ay hindi maniniwala! 


7. At hindi Kami nagpadala ng mga Sugo na nauna sa tyo, O Muhammad (3), kundi 
sila ay mga kalalakihan na kabilang sa lahi ng mga tao, na sa kanila Kami ay 
nagpahayag at hindi Kami nagpadala ng mga anghel. Kung gayon, tanungin ninyo, O 
kayong mga walang pananampalataya na mga taga-Makkah, ang mga nagtatangan ng 
kaalaman hinggil sa mga naunang Kasulatan kung ito ay hindi ninyo batid. 


8. At hindi Namin ginawa ang mga yaong naunang Sugo kaysa sa iyo, kundi katulad 
din sila ng ibang mga tao na may likas na katangian na kumakain, umiinom, 
natutulog at naglalakad, at hindi rin sila nananatili (sa kalupaan) habang-buhay na 
hindi namamatay. 


9. Pagkatapos ay tinupad Namin sa mga Propeta at sa kanilang mga tagasunod ang 
anuman na Aming ipinangako sa kanila na pagkapanalo at tagumpay, at winasak 
Namin ang mga yaong nagmalabis laban sa kanilang mga sarili sa pamamagitan ng 
hindi nila paniniwala sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


10. Katiyakan, ipinadala Namin sa inyo ang Dakilang Qur’an na ito, na ang nilalaman 
nito ay inyong karangalan dito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, kung ang 
pagpapaalaala ay inyong tatanggapin, na kung kaya, hindi ba ninyo naiintindihan 
kung ano ang katangian ninyo na higit kaysa sa iba? 


[677.] 


Sirah 21. Al-Anbiya 
ESI 
Cri actist 2: 
UM Se Se agai ee 


AiR Sop : 


ects 


ens 47 Ga& oS 72K GH ae mem 


ES \o) Dies as isnot 
AsIII we ale. Caz 


PSwSS jb emo ye SSES S 


Pad 


SASK ta AUG LAG LIE I 


e 


ZIMAH%o ort & i Ke 
Sie iti NSC 


A. 3a “7 3 


Stal Napoca! Sey Hoh ke i 


Juz (Bahagi) 17 


ERAS 


SS AE GNGALIT 


(17 « 41) 21 suai! 5) gw 
11. At karamihan sa mga bayan na 
kung saan ang mga nanirahan doon ay 
nagmalabis dahil sa _ kanilang di- 
paniniwala sa anumang dinala sa kanila 
ng mga Sugo, na kung kaya, pinuksa 
Namin sila sa pamamagitan ng parusa 
na siyang lubusang nagwasak sa kanila, 
at lumikha Kami pagkatapos nito ng 
ibang sambayanan bukod sa kanila. 


12. At noong naramdaman nila na mga 
masasama ang Aming _ matinding 
kaparusahan na paparating na sa kanila, 
at nakita na nila ang umpisa nito, ay 
kaagad silang nagmadali na umalis 


mula sa kanilang bayan na tumatakas. 


BUCA A AIH 


gto - |e 
Shh NGAI S ID anny Ie 


gals MS LATDS St \aaye CO © 13. Sa pangyayaring ito sila ay 
Ag ges Sale I Dstat > tinawag: “Huwag kayong tumakas, 
= bagkus ay bumalik kayo sa inyong 

Sn SISO Maas Sel Ai o 
oad a fee oan eet chee oe _ | masarap at maligayang pamumuhay na 
Ee _—— pikes ut 33 | siyang luminlang sa inyo, at sa mga 
eae <a. itinatag ninyo na mga tahanan, upang 
° kayo ay tanungin  hinggil sa 

makamundong buhay,” na ito ay bilang pagmamaliit sa kanila. 


Gas 





14. Na kung kaya, wala silang naging katugunan kundi aminin ang kanilang 
kasalanan at kanilang sinabi: “Kapighatian sa amin! Katiyakang inapi namin ang 
aming mga sarili sa pamamagitan ng di-paniniwala.” 


15. At patuloy na ganoon ang kanilang sinasabi — na kasumpa-sumpa at pagsisisi sa 
kanilang mga sarili dahil sa kanilang kasamaan — na paulit-ulit nila itong sinasabi 
hanggang sa ginapas Namin sila na parang pananim sa bukirin na wala nang 
kabuhay-buhay. Na kung kaya, ingatan ninyo na magpatuloy sa pagpapasinungaling 
kay Propeta Muhammad (#) dahil mangyayari sa inyo ang katulad ng nangyari sa 
mga nauna sa inyo. 


16. Hindi Namin nilikha ang mga kalangitan at kalupaan at ang anuman na nasa 


pagitan ng mga ito na parang laro lamang na walang kabuluhan, kundi upang maging 
katibayan ang mga ito laban sa inyo, O kayong mga tao, at ito ay magiging aral lahat 


[678.] 


Sirah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi)17_ 17s 41) 21 stil 8) pw 


sa inyo, na mabatid ninyo na ang lumikha ng mga ito ay wala Siyang kahalintulad, at 
hindi maaaring sambahin ang sinuman bukod sa Kanya. 


17. Kung ninais Namin na maglibang lamang na katulad ng pagkakaroon ng anak o 
asawa ay pumili na lamang Kami na ituturing na gayon mula sa Amin at hindi mula 
sa inyo, subali’t kailanman ay hindi Namin ito maaaring gawin; dahil imposible na 
magkaroon ng anak at asawa ang Allah (48). 


18. Hindi paglilibang ang Aming nais, kundi bagkus, ipinadala Namin ang 
katotohanan at ipinaliwanag Namin ito nang ganap upang mangibabaw sa kamalian, 
at ang kamalian ay katiyakang maglalaho. 


At para sa inyo naman ay parusa sa Kabilang-Buhay, O kayo na sumamba ng iba 
bukod sa Allah, dahil sa pagtatangi ninyo sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng 
katangian na di angkop at di karapat-dapat para sa Kanya. 


19. At Pagmamay-ari ng Allah (8) ang anuman na nasa mga kalangitan at kalupaan. 
At ang mga malalapit na mga anghel sa Kanya ay hindi nagmamataas at hindi 
nagsasawa sa pagsamba sa Kanya. 


Na kung kaya, paano nangyari na nasamba ng iba ang sinuman bukod sa Kanya 
samantalang ito ay Kanyang alipin at nilikha lamang? 


20. Niluluwalhati at pinupuri nila ang Allah (4%) at patuloy ang kanilang pagdakila sa 
Kanya, umaga at gabi, na sila ay hindi napapagod at hindi sila nagsasawa. 


21. Paanong nangyari sa mga walang pananampalataya ang magkaroon ng maraming 
diyus-diyusan na walang kakayahan na anuman dito sa daigdig at hindi nito kayang 
magbuhay ng patay? 


22. Kung mayroon lamang sa mga kalangitan at kalupaan na mga diyos na sinasamba 
bukod sa Allah, na nangangasiwa sa pangangailangan nitong dalawa (mga kalangitan 
at kalupaan) ay mawawala sa tamang kaayusan ang mga ito, na kung kaya, luwalhati 
sa Allah (4) na Nagmamay-ari ng ‘Arsh’ (Trono), na Siya ay malayo sa anumang 
mga itinatangi ng mga tumanggi at walang pananampalataya na pagsisinungaling at 
pag-iimbento, at sa lahat ng pagtatangi na may kakulangan. 


23. Katiyakan, kabilang sa mga palatandaan ng bukod-tanging Kaisahan ng Allah (3) 
— Luwahalti sa Kanya — sa paglikha at pagsamba ay ang pagiging katiyakan na Siya 
ay hindi maaaring tanungin sa Kanyang pinagpasiyahan na paglikha, subali’t ang 
lahat ng Kanyang mga nilikha ay tatanungin sa kanilang mga gawain. 


[679.] 


Sarah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi) 17 (17 + +1) 21 cts! 8) wo 


24. O nagturing ba ang mga yaong walang pananampalataya ng iba na sinasamba 
bukod sa Allah, na nakapagdudulot ng kapakinabangan o kapinsalaan, at 
nakapagbibigay ng buhay at nakapagsasanhi ng kamatayan? 


Sabihin mo, O Muhammad, sa kanila: “Dalhin ninyo kung anuman ang mayroon 
kayo na katibayan na nagpapatunay sa inyong mga sinasambang diyus-diyusan, 
dahil wala sa Qur’an na aking dala at wala rin sa mga naunang Kasulatan ang 
nagpapatunay sa inyong mga pinaniniwalaan. At hindi sila nakagawa ng 
pagtatambal sa pagsamba sa Allah kundi ito ay bunga ng kamangmangan at bulag 
na pagsunod, na kung kaya, tinanggihan nila ang katotohanan at hindi 
pinaniwalaan.” 


[680.] 


Sirah 21. Al-Anbiya 


25. At wala Kaming ipinadala sa Sugo 
na nauna sa tyo, O Muhammad (2), 
kundi nagpahayag Kami sa kanya, na 
katiyakang walang sinuman ang may 
karapatan at karapat-dapat na sambahin 
bukod sa Allah (4), na kung kaya, 
maging taimtim sa pagsamba nang 
bukod-tangi lamang na para sa Kanya. 


26-27. At sinabi ng mga _ walang 
pananampalataya at sumasamba ng iba 
bukod sa Allah: “Nagkaroon ang 
Pinakamahabaging Allah (4%) ng anak, 
dahil sa inaangkin nila na ang mga 
anghel ay mga anak na kababaihan ng 
Allah.” Luwalhati sa Allah (4), Siya 
ay malayo sa anumang mga katulad 
nito; ang mga anghel ay mga kagalang- 
galang na alipin ng Allah na malalapit 
sa Kanya na pinagkalooban ng mga 
kakaibang katangian, at sila ay 
napakabuti sa kanilang pagsunod at 


Juz (Bahagi) 17 


LENA 
A 


7 s+ 


gitee aces a= G 


IGIANES: oe i | 


on ee a? 


A 171-7 Toate Av e- - ce 
eS Aiba yo Le ee 3 ar Rey 


one thr 7x 


sibadth jvc *o 


: Seats S Snell oA Tyg 5g 


CA LEY I OPOKMK Lop 77 7 7 grat 14 
ta. SEES EM ogcate 


4 ee, 


& Ask Ouse .A3 6 IN. is 
2 wd G2 As vation pees dleeds fs 


ere Be 


2 eset cael a O S555 


Ae 


177 r+ Gee 


es FMS MMSE MSD ease eS 
yi Anes B apie a KG . 


Wao 4 Fos oe 


1 Late Ste soit Nala 


74> Seer Aird ents 


21 ssi! 5) gw 


ae aa MoT 
hindi sila nagsasalita maliban sa kung Joigveespeceepeseeeacemne eae DenanDe 
ano ang ipinag-utos sa kanila ng Allah, 
at wala silang ginagawang anuman hanggang hindi sila nakakakuha ng 


kapahintulutan sa Allah (48). 





28. At walang anumang ginagawa ang mga anghel, maging ito man ay ginawa nila 
noon o sa ngayon kundi ito ay batid ng Allah (4), na ito ay naitala sa kanila, at 
walang sinuman sa kanila ang maaaring mamagitan maliban sa sinumang 
pahintulutan ng Allah (8) na mamagitan. At dahil sa takot nila sa Allah (4) ay nag- 
iingat sila at hindi nila tinitiyak na walang mangyayari sa kanila na hindi kanais-nais. 





29. At sinuman ang mag-angkin mula sa mga anghel na diyos na sinasamba bilang 
kapantay ng Allah (8) o kabahagi ng Allah (4) — kung sakaling ito man ay mangyari 
— ang kanyang kabayaran ay Impiyerong-Apoy at ganoon din ang gagawin Naming 
pagbabayad sa lahat ng mga sumamba ng iba bukod sa Allah. 


30. Hindi ba batid ng mga walang pananampalataya na katiyakang ang mga 
kalangitan at kalupaan ay dating isang bagay lamang na magkasama bilang isang 


[681.] 


Sirah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi)17_ 17s 41) 21 stil 8) yw 


piraso at walang anuman ang nasa pagitan ng dalawang ito, walang ulan mula sa 
kalangitan at walang tumutubong pananim mula sa kalupaan, at pagkatapos ay 
pinaghiwalay Namin dahil sa Aming kapangyarihan, at nagbaba Kami ng ulan mula 
sa kalangitan, at nagpasibol Kami ng mga pananim mula sa kalupaan at ginawa 
Namin na nagmumula sa tubig ang lahat ng bagay na may buhay, kung gayon, hindi 
ba nararapat na maniwala ang mga tumanggi at paniwalaan nila ang anuman na 
kanilang napagmasdan, at sambahin lamang nila ang Allah (4) nang bukod-tangi? 


31. At itinalusok Namin sa kalupaan ang mga matatatag na kabundukan upang ito ay 
hindi yumanig, at naglagay Kami rito ng mga malalawak na daan; upang mabatid ng 
anumang nilikha kung paano mamumuhay dito, at upang sila ay mapatnubayan sa 
kanilang bukod-tanging pagsamba lamang sa Allah (48) na ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


32. At ginawa Namin ang kalangitan bilang bubungan o panaklob sa kalupaan na 
walang haliging inilagay, na ito ay pinangangalagaan upang hindi bumagsak at upang 
hindi makapasok dito ang mga ‘Shaytdn,’ magkagayunpaman, ang mga walang 
pananampalataya ay tinatalikuran at hindi pinapansin ang mga palatandaan sa 
kalangitan na katulad ng araw, buwan at saka mga bituin, ito ay hindi nila pinapansin 
at hindi nila pinag-1isipan nang malalim ang pagkakalikha rito. 


33. At ang Allah (4) ang Siyang lumikha ng gabi; upang makapagpahinga ang mga 
tao, at gayundin ang ‘nahdar’ (buong maghapon); upang sila ay makapaghanap-buhay, 
at nilikha Niya ang araw (‘shams’ o ‘sun’) bilang tanda ng liwanag ng araw, at 
nilikha Niya ang buwan bilang tanda ng gabi, at bawa’t isa sa dalawa ay nasa ‘Falak’ 
(‘orbit’ o ligiran) na nakalutang. 


34. At hindi Kami nagkaloob sa kaninumang tao na nauna sa iyo, O Muhammad (22), 
ng walang-hanggang pananatili rito sa daigdig; kung gayon, kapag ikaw ay namatay, 
O Muhammad (#), nangangarap ba sila na manatili rito magpasawalang-hanggan 
pagkatapos mo? Hindi maaari! Dito sa talatang ito ang tanda na si Khidr (3!) ay 
namatay dahil sa siya ay isang tao. 


35. Walang pag-aalinlangan, ang bawa’t isa ay matitikman ang kamatayan, na kahit 
na gaano pa kahaba ang kanyang naging buhay dito sa daigdig. At ang pananatili rito 
sa daigdig ay pagsubok lamang sa pag-aatas o pagbabawal, at saka sa iba’t ibang 
situwasyon, mabuti man ito o masama, pagkatapos noon ang patutunguhan ay bukod- 
tanging sa Allah (4) lamang para sa paghuhukom at pagbabayad. 


[682.] 


Sarah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi) 17 (17 + #1 21 cts! 8) ww 


ENIE CN 36. At kapag nakita ka ng mga walang 
OKODOKEDS é pananampalataya, O Muhammad (3), 
© ay duduruin ka nila na may 

\ ines ii i 
i iE es (Ati, * pangungutya at sasabihin nila sa isa’t 
Sa Sahyehy WE aK sil act ©, isa: “Jyan ba ang taong nagmamaliit 
Sit) Acs eit arse %, sa inyong diyus-diyusan?” Samantalang 


POAIKeae oct tinanggihan nila ang pag-aalaala sa 
AEM SS 73 Ds Shs Pinakamahabaging Allah (4) at sa 


in ol Sey ESO cass e Kanyang mga Biyaya, at sa Kanyang 
ics stoi 4s 3 OOS. fester > ipinahayag na Dakilang Qur’4n at 
See 5 SE 7? wtesls spas oo less) Gabay. 


: pe uae Cpe & 37. Nilikha ang tao na may katangiang 
Fe) -a\i6G <4 lee NOS NS IAF “» lg pagmamadali, na tumutungo sa mga 
sa BS ss eb D<s cs m, bagay-bagay at minamadali niya ang 
ic, | mga pangyayari. Katiyakan, kung 

AD Cipipthngibs 308 co a oa ©, gayon, ipinamamadali ng mga Quraysh 
OS PEM 5 EIGN im ©, ang parusa na sa kanilang pananaw ay 
See Ss oa Cite 5a Tie e mee : napakabagal, na binalaan sila ng Allah 

Gg stliasy SE geese ee) Binee ae me elec Pee 
RT ares cade * aalinlangan, ipapakita Niya sa kanila 
2 e. ci erent © ang anuman na ipinamamadali nilang 
ae a al parusa, na kung kaya, huwag na nilang 
hilingin sa Allah (4) na ipamadali ang 


BERSOK 
as 
oe 
' 





pangyayaring ito. 


38. At sinabi ng mga walang pananampalataya bilang pagmamadali sa parusa at 
pangungutya: “Kailan ba mangyayari ang ibinababala mo sa amin, O Muhammad, 
kung ikaw at ang sinuman na sumunod sa iyo ay totoo sa mga sinasabi?” 


39. Kung batid lamang ng mga walang pananampalataya kung ano ang mangyayari sa 
kanila kapag dumating ang oras na itinakda, na hindi sila magkakaroon ng kakayahan 
na mapangalagaan ang kanilang mga mukha at mga likuran sa Impiyernong-Apoy, at 
wala rin silang matatagpuan na makatutulong sa kanila — kung batid lamang nila ito 
ay hindi sila mananatili sa pagtanggi at hindi nila ipamamadali ang parusa para sa 
kanila. 


40. At walang pag-aalinlangan, darating sa kanila ang Oras ng pagkagunaw ng 


sandaigdigan nang biglaan na sila ay magigimbal na lamang sa panahong yaon, at 
magkakaroon sila ng matinding-matinding pagkatakot na kung saan doon ay hindi 


[683.] 


Sarah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi) 17 (17 +341) 21 cts! 8) ww 


nila makakayanang iligtas ang kanilang mga sarili mula sa kaparusahan, at hindi rin 
sila bibigyan ng kahit na kaunting palugit para makapagsisi at mangatwiran. 


41. At katiyakan, kinutya ang marami sa mga Sugo na nauna sa iyo, Muhammad (2), 
na kung kaya, naganap ang kaparusahan sa kanila na mga nangutya bilang bunga ng 
kinagawian nilang pangungutya at pagmamaliit. 


42. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (#8), na ipinamamadali ang parusa: “Walang 
sinuman ang makapagbabantay at mangangalaga sa inyo sa gabi man o sa araw, 
tulog man kayo o gising, mula sa parusa ng Allah (%) na Pinakamahabagin kapag 
ito ay nangyari sa inyo.” Subali’t sila ay nalinlang na hindi pinahahalagahan ang 
Qur’an at ang pagpapayo ng kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


43. Mayroon ba silang mga diyus-diyusan na mangangalaga sa kanila mula sa Aming 
kaparusahan? Walang pag-aalinlangan, ang kanilang mga diyus-diyusan ay walang 
kakayahan na matulungan mismo ang mga sarili nito, paano pa kaya ang pagtulong sa 
mga sumamba sa kanila? 


44. Katiyakan, nagmalaki ang mga walang pananampalataya at ang kanilang mga 
ninuno nang sila ay binigyan ng palugit dahil sa ipinagkaloob sa kanila na mga 
kayamanan, mga anak at mga mahahabang buhay, na kung kaya, pinanatili nila ang 
kanilang mga sarili sa di-paniniwala at hindi sila nagbago, na inisip nilang hindi sila 
paparusahan, na nakalimutan nila sa katotohanan ang nangyari noong mga unang 
panahon, na ang Allah (4) ay unti-unti Niyang binabawasan ang kalupaan (ang 
kanilang mga nasasakupan) mula sa mga tagiliran nito dahil sa nangyaring parusa ng 
Allah (4) sa kanila na mga sumasamba ng iba bukod sa Kanya, sa iba’t ibang dako 
ng daigdig at dahil din sa kanilang pagkagapi. 


Kung gayon, may kakayahan ba ang mga taga-Makkah na labanan ang kapangyarihan 
ng Allah (4) o di kaya ay pigilin ang kanilang kamatayan? 


[684.] 


Sarah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi) 17 (17 + 31) 21 cts! 8) ww 


45. Sabihin mo sa_ kanilaj O ‘Sy OMA 
Muhammad (38), na kung saan sa kanila QXDPOLDOLDODPDODODOGE 


ot 


“4 


= L\Js ig 
oSSBS FF <ciz of 
BEI SB HL 


ikaw ay ipinadala: “Binabalaan ko , 
lamang kayo mula sa parusa, dahil sa 

ito ay Rebelasyon mula sa Allah (88), 
‘ GH eres eee 7. \44 fewer 4 8 Wee 

na ito ay ang Kabanal-banalan na & WNBS Cth Ho C 

2A 7) ae Be ot PA ee te oF ote il 
Our’ an, ae ae ae walang 8 sates 2S ait & 
pananampalataya ay hindi nila pinag- @Q) DU lek Ua ree: 
iisipan kung ano ang kanilang & Cree GG GION EGE Sica | 
: “7: s Xr fp oo Zod eee ie sh one ema : 
pinakikinggan kapag sila ay © B35 25 BES oy ESC BD ‘ 
binabalaan. Hindi ba sila rin naman & Sachs JM, AE AZINSD ara 
c SS 

GL ABE 7 7- ° ame 


ang makikinabang sa babalang ito? QQ pctxnb2; 
boot : By] eee tel A ea Aone eres Be Is 
makakarinig sa panawagan kahit na fe US3 LB ose Lbs willie ils eS aS 


An 
3\ 


Subal’t ang mga bingi ay hindi 2 ; 


. ” Se: 42.724 a- Bye r - 
sila pa ay balaan. = BMA etal aioe dbs, Cnabeua |e 
: ee Ay SOAK Ea 52s 2s 
46. At kung sila na mga walang & Sn SOAIEIGINE BS Selb es| fe 


pananampalataya ay makatikim ng & Ont ioe A ESS in 

arusa bilang bunga ng kanilang ) _evafs-tas cicaee. fe. 7 4-F--9752.4 IS 
eee ae na sila ay @& al ESE LSS as lossless ie 
magsusumamo na sana ay mawasak na @ Sarg NBG Sa bis oul ie 
lamang sila dahil sa kanilang ginawang © Enel se fe KEN S & 
pang-aapi sa kanilang sarili sa Slr a aC EErEPEeereereremEE 
pamamagitan ng pagsamba nila ng iba ° aii ia. 
bukod sa Allah. 





47. At ilalagay ng Allah (4%) ang makatarungang Timbangan sa paghuhukom sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay at hindi Niya sila dadayain at ang iba pa nang kahit na kaunti, 
kahit na ang gawain ay kasimbigat ng buto ng mustasa o kasinliit ng ‘atom,’ mabuti 
man o masama ay itatala sa nagmamay-ari nito. At sapat na ang Allah (4) bilang 
Tagapagkalkula sa mga gawain ng Kanyang mga alipin at ayon dito sila ay 
gagantihan. 


48-49. At katiyakan, pinagkalooban Namin si Mousa at si Haroun ng katibayan at 
tulong laban sa kanilang kalaban, at ito ay ang Aklat na ‘Tawrah’ na sa pamamagitan 
nito pinaghiwalay Namin ang katotohanan sa kamalian, at ito ay liwanag na 
ginagabayan ang sinumang matatakutin na kinatatakutan nila ang parusa ng kanilang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, at kinatatakutan din nila ang Araw ng Paghuhukom sa Araw 
ng Muling Pagkabuhay. 


[685.] 


Sarah 21. Al-Anbiyé Juz (Bahagi) 17 (17 s+) 21 cts! 8) ww 


50. At ito ang Dakilang Qur’an na ipinahayag ng Allah (4) sa Kanyang Sugo na si 
Muhammad (#) bilang isang mabiyayang Paalaala sa sinumang tumatanggap ng 
paalaala, at sumusunod sa mga ipinag-uutos at umiiwas sa mga ipinagbabawal; na ito 
ay punung-puno ng kabutihan, na dakila sa kapakinabangan, na kung kaya, 
tatanggihan ba ninyo ito samantalang ito ay nasa ganap na kalinawan at katotohanan? 


51. At katiyakan, ipinagkaloob Namin noon ang gabay kay Ibrahim (#4), na sa 
pamamagitan nito ay hinikayat ntya ang mga tao bago pa kina Mousa (#8!) at Haroun 
(88), at batid Namin na siya (Ibrahim) ay karapat-dapat para rito. 


52. Noong kanyang sinabi sa kanyang ama at sa kanyang sambayanan: “Ano itong 
mga rebulto na inyong mga gawa-gawa lamang, pagkatapos ay sinasamba ninyo 
nang buong kataimtiman?” 


53. Kanilang sinabi: “Natagpuan namin ang aming mga ninuno na ito ay kanilang 
sinasamba, na kung kaya, sinasamba namin ito bilang pagsunod sa kanila.” 


54. Sinabi sa kanila ni Ibrahim: “Katiyakan, kayo at ang inyong mga ninuno sa 
pagsamba ninyo sa mga rebultong ito ay malinaw na nasa sukdulang kamalian na 
malayo sa katotohanan.” 


55. Kanilang sinabi: “Ang dala-dala mo ba sa amin ay totoo, o ito ay mga salita mo 
lamang na sinasabi bilang pangungutya at hindi mo batid ang ivong pinagsasasabi?” 


56. Sinabi sa kanila ni Ibrahim: “Hindi ito pangungutyang salita, kundi ito ay mula 
sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na kayo ay aking hinihikayat tungo sa bukod- 
tanging pagsamba lamang sa Kanya, na Siya ang Nagmamay-ari ng mga kalangitan 
at kalupaan, na Siya ang naglikha ng mga ito, at ako ay kabilang sa mga tumitestigo 
para rito.” 


57. “At sumusumpa ako sa Allah (8), na ako ay gagawa ng paraan upang wasakin 
ang inyong mga rebulto pagkatapos ninyong tumalikod at umalis.” 


[686.] 


Sirah 21. Al-Anbiya 


BAS 9 9 or Lire? 


IE AKI 


A727 os AG oe 


Nes iS ce e 


ana AG LICH A. 


ae ae 7, 7? deh eee oe =| 
Olas AY <item GS 


FSP Oe 5 Aas WDE. 


Z 42787 ere 


i Soc E 


le ee : 

te Lea IPCI ces . 
6 ca GSES ca ep 
nO K lh r 
OAL SAN ILS; C 


a BS 5m 


Juz (Bahagi) 17 


(17 « ;41) 21 sisi! 5) gw 
58. Na kung kaya, winasak ni Ibrahim 
ang mga rebulto at ginawa niya itong 
mga pira-pirasong maliliit maliban sa 
isa na pinakamalaki sa mga ito; upang 
ito ang pagbalingan ng mga tao at 
pagtatanungan, nang sa gayon ay 
mapatunayan ang kanilang kahinaan at 
pagkaligaw, at lilitaw ang katibayan 
laban sa kanila. 


59. At bumalik ang mga tao at nakita 
nila ang kanilang mga _ rebultong 
pinagwawasak na hamak na hamak, at 
nagtanungan sila sa isa’t isa; sino kaya 
ang gumawa nito sa ating mga diyus- 
diyusan? Katotohanan, siya ay 
napakasama dahil sa _ kanyang 
matinding ginawa sa ating mga diyus- 
diyusan na karapat-dapat ng paggalang. 


60. Sinabi ng isa na nakarinig kay 
Ibrahim habang siya ay sumusumpa, na 


walang pag-aalinlangan na siya ay 
gagawa ng pakana laban sa kanilang 
mga rebulto: “Narinig namin ang isang 
binatilyo na ang tawag sa kanya ay Ibrahim na nagbabalak ng masama laban sa mga 
rebulto.” 


Soe sonstlcs aOR sya) : 





61. Sinabi ng kanilang mga pinuno: “Dalhin ninyo rito si Ibrahim upang humarap sa 
mga tao; para masaksihan nila ang kanyang pag-aamin sa kanyang sinabi; upang 
maging katibayan laban sa kanya.” 


62. At dinala si Ibrahim sa kanila, at kanilang tinanong na may pagtataka na hindi sila 
makapaniwalang ito ay kanyang magagawa: “/kaw ba ang siyang nagwasak ng 
aming mga diyus-diyusan?” 


63. At naganap ang nais mangyari ni Ibrahim, na palitawin ang kanilang kakulangan 
sa pang-unawa na sila mismo ang magiging saksi sa kanilang mga sarili. At kanyang 
sinabi bilang pagdidiin sa kanilang kamalian at kakulangan ng pag-iisip: “Hindi ako 
ang nagwasak, kundi ang pinakamalaki sa kanila ang gumawa nito, na kung kaya, 
tanungin ninyo ang inyong mga inaangkin na mga diyus-diyusan hinggil dito, kung 
sila ay makapagsasalita o di kaya ay may kakayahan na sumagot.” 


[687.] 


Sarah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi) 17 (17 +341) 21 cts! 8) ww 


64. Na kung kaya, sila ay napahamak sa kanilang mga sarili at lumitaw ang kanilang 
pagkaligaw; dahil paano nila ito sasambahin gayong ito ay walang kakayahan na 
ipagtanggol ang kanilang mga sarili o di kaya ay tumugon sa kanilang mga 
katanungan? At dahil doon ay inamin nila sa kanilang mga sarili ang kamalian at 
maling gawain ng pagtatambal. 


65. Subali’t napakabilis ng kanilang panunumbalik sa katigasan ng pagtanggi dahil 
pagkatapos nilang mapahiya ay kaagad silang nanumbalik sa kanilang kamalian, at 
pinalilitaw nila na ang katibayan ay laban kay Ibrahim samantalang ito ay katibayan 
laban sa kanila, at kanilang sinabi: “Paano namin tatanungin ang mga ito 
samantalang alam mo naman na ang mga ito ay hindi nakapagsasalita?” 


66-67. Sinabi ni Ibrahim bilang pagmamaliit sa mga rebulto: “Paano ninyo 
sinasamba ang mga rebulto na hindi nakapagdudulot ng kapakinabangan kapag ito 
ay sinamba, at hindi rin makapagpapahamak kapag ito ay tinanggihan? 
Napakasama ninyo at ang inyong mga diyus-diyusan na sinasamba bukod sa Allah, 
na kung kaya, hindi ba ninyo naiisip at napag-aalaman na napakasama ng inyong 
kalagayan?” 


68-69. Noong mawalan ng saysay ang kanilang mga katibayan at lumitaw ang 
katotohanan ay bumaling sila sa paggamit ng kanilang lakas, at kanilang sinabi: 
“Sunugin ninyo sa apoy si Ibrahim; bilang pagtatanggol sa inyong mga diyus- 
diyusan kung kayo ay tunay na tumutulong sa inyong mga diyus-diyusan. Magsilab 
kayo ng matinding apoy at doon ninyo siya itapon.” Subali’t sinanhi ng Allah (4) na 
magwagi ang Kanyang Sugo at Kanyang sinabi sa apoy: “O apoy! Maging malamig 
ka at kaligtasan para kay Ibrahim,” na kung kaya, hindi napahamak si Ibrahim at 
walang anumang masamang nangyari sa kanya. 


70. At nagpakana ang mga tao na wasakin at patayin si Ibrahim subali’t pinawalan ng 
saysay ng Allah (3) ang kanilang masamang balakin at ginawa sila na mga talunan at 
hamak. 


71. Iniligtas Namin si Ibrahim (s¢#\) at si Lot (s#8\) na siyang naniwala sa kanya na 
taga-‘Iraq,’ at sila ay iniligtas Namin patungo sa bayan ng ‘Ash-Sham’ na ito ay 
biniyayaan Namin ng maraming biyaya at kabutihan, at doon nagsipaglitawan ang 
maraming Propeta. 


72. Biniyayaan ng Allah (8) si Ibrahim (%¢8l) at pinagkalooban Niya ng anak na si 
Ishaq at si Ishaq (#8) naman ay pinagkalooban ng anak na si Ya‘qub (3!) bilang 
karagdagang apo ni Ibrahim. Lahat sila, mula kay Ibrahim, Ishaq at Ya'qtb ay 
ginawa Namin sila na mga mabubuti at mga masunurin bilang mga Propeta. 


[688.] 


Sarah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi) 17 (17 + 3+!) 21 cts! 8) ww 


73. At ginawa Namin si Ibrahim (s¢8)),  \&NIs4 ees 
si Ishaq (8#8\) at si Ya‘qub (s&\) bilang SEDO OOOO 
halimbawa sa mga tao na naghihikayat 43 aes G6 te 
sa kanila tungo sa pagsamba lamang sh 





S414 eee a7 
nang bukod-tangi sa Allah (4) at Jf ie pea Ney; sae! 
pagsunod sa Kanyang kagustuhan, at $4) @.AcS5Uk LROLS Y Cate 
ipinahayag Namin sa kanila ang Nes 4% L cans ¢ “gag ssi 
pagsagawa ng kabutihan, na kabilang aay ames 


» Laps Mot BIEL: ‘a's 


BM of7 ot Ao 


dito ang pagsunod sa batas ng mga 


Propeta, pagsagawa ng ‘Salah’ sa @& ees LE ICSE BAF ICES ; 
tamang pamamaraan, at pagbigay ng e 7 tes wi fis aK vs S 
ens SI sf ARK a 


obligadong kawanggawa (‘Zakah’) at 
ito ay kanilang ipinatupad, at sa Allah 





(48) lamang na Bukod-Tangi sila ™ 5g gst panos 
sumusunod at nananampalataya at wala oo Sng’ az 5 Ne Baad 
nang iba pa. Oe 4.2 wees nts sopeg ozence 

2 ona YE Se 
74. At ipinagkaloob Namin kay Lat J) « SEZ oe aS e ee 
(ss2)) ang pagiging Propeta at % ae : ae Ae er cfr 
makatarungang paghuhukom sa pagitan & Lu Be gst) aera 


ng mga hindi nagkakasundo at & peigieeiee Sai a 
kaalaman hinggil sa kautusan ng Allah " Ros Cnahie ect Ape ss oS si eM Ss Ne 
(48) at ng Kanyang ‘Deen,’ at iniligtas @ __ie 
Namin siya mula sa pangyayari sa 
kanyang bayan na Sodom (Sadom) na ang naninirahan doon ay es ang pag- 
uugali at gumagawa ng mga karumal-dumal na gawain. Katiyakan, sila dahil sa 
kanilang karumal-dumal at hindi katanggap-tanggap na gawain na _ kanilang 


ginagawa, na sa pamamagitan nito sila ay lumabag sa kautusan ng Allah (4). 


75. At binuo ng Allah (8) sa kanya ang Kanyang biyaya at siya ay ipinasok Niya sa 
Kanyang Awa sa pamamagitan ng pagkakaligtas sa kanya mula sa nangyari sa 
kanyang sambayanan; dahil katotohanan, siya ay kabilang sa mga sumusunod sa 
kagustuhan ng Allah (48). 


76. At ipaalaala mo, O Muhammad (3), ang nangyari kay Noh (Noah x¢&\), noong 
slya ay nanawagan sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, bago ka pa isinugo, O 
Muhammad (28), at bago pa kay Ibrahim (s#8\) at kay Liat (s#s\); at dininig Namin ang 
kanyang panalangin at iniligtas Namin siya at ang mga mananampalataya mula sa 
kanyang pamilya sa matinding kapahamakan. 











77. At tinulungan Namin siya mula sa pakana ng kanyang sambayanan na hindi 
naniwala sa Aming mga palatandaan na nagpapatunay sa pagiging totoo niya (Nth 


[689.] 


Sarah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi) 17 (17 +341) 21 cts! 8) ww 


x5). Katiyakan, sila ay mga taong masasama, na kung kaya, nilunod Namin silang 
lahat sa pamamagitan ng delubyo (0 dakilang baha). 


78. At ipaalaala mo pa rin, O Muhammad (#8), ang Propeta ng Allah na si Dawood 
(se8\) at ang kanyang anak na si Sulayman (#8), nang sila ay nagpasiya sa isang 
pangyayari (usapin o kaso) na pinahukom sa kanila noong dalawang hindi 
nagkasundo, na nakapasok ang isang kambing sa taniman ng isa sa kanila at doon ito 
nanginain nang buong magdamag, at sinira nito ang pananim. 


At naghukom si Dawood na ang kambing ay mapupunta sa nagmamay-ari ng 
pananim dahil sa pamiminsalang nagawa nito, sapagka’t ang halaga noong dalawa 
(kambing at nasirang pananim) ay magkatulad, at Kami ang saksi sa kanilang 
ginawang pagpasiya. 


79. At ipinaunawa Namin kay Sulayman ang patas na pagkakaintindi sa kapakanan 
ng dalawang panig, at siya ay nagpasiya na nararapat sa nagmamay-ari ng kambing 
na ibalik ang nasirang pananim habang ang nagmamay-ari naman ng pananim ay 
pansamatalang pinakikinabangan ang kambing na tulad ng gatas nito, mga balahibo 
nito at iba pang kapakinabangan mula rito, at pagkatapos ay saka ibabalik ang 
kambing sa nagmamay-ari nito kapag naibalik na sa dati ang pananim at nakapantay 
na sa halaga ng nasirang pananim ang pakinabang mula sa kambing noong 
nagmamay-ari nito (ng pananim). 


At silang dalawa: si Dawood at si Sulayman ay pinagkalooban Namin ng tamang 
paghuhukom at kaalaman, at pinagkalooban din namin si Dawood ng kakayahan na 
mapasunod niya ang mga kabundukan sa pagluwalhati ng mga papuri nito sa Allah 
(4) na kasabay niya at gayundin ang mga ibon, at Kami ang gumawa ng lahat ng 
bagay na ito. 


80. At bukod-tangi na ipinagkaloob Namin kay Dawood, ang kagalingan sa 
pagsagawa ng panangga, na ito ay ginagawa niya sa pamamagitan ng pagdudugtung- 
dugtong ng mga kadenang bakal upang mapadali ang paggalaw ng katawan; nang sa 
gayon ay mapangalagaan ang mga mandirigma na hindi nila mabibitiwan basta-basta 
ang kanilang mga sandata. 


Kung gayon, kayo ba ay tatanaw ng utang ng loob sa Biyaya ng Allah (4), na ang 
mga bagay na ito ay ipinagkaloob Niya sa Kanyang alipin na si Dawood? 


81. At ginawa Namin na ipasailalim sa pangangasiwa ni Sulayman ang hangin na 
napakalakas sa pagkakaihip nito, na siya at ang kanyang mga kasamahan ay dala-dala 
ng hangin na ito na sumusunod sa kanyang pag-aatas, na sila ay dala-dala patungo sa 
‘Baytul Maqdis’ (Falisteen), na lugar na Aming biniyayaan ng maraming biyaya. At 
katiyakan, saklaw ng Aming kaalaman ang lahat ng bagay. 


[690.] 


Sarah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi) 17 (17 + 3+!) 21 cts! 8) ww 





aura aeeee 82. At pinagkalooban din Namin siya 


Los is S Cy 
ead EDS 


a 


Je ay orc 3 Bsr 7 


“ 
SBE. me Li epost 


Z iS 
wee AS Sis MGS EWS55 I) 


GAA ee ace 


Dre 


AL or ie nie Atm pgaregliss 
bap NI LENG Fa 5)5 Deals 


Spices gabe ‘5 
AA AS 


Ss 6538 Joh SEs sosilss S SS 


ZA code CBG ARG G 


NEES AG le iia I 


Sede ENG ee Teatiecst ca 
ASAEISIG Foal CHES ACLS Be 


vires oars ate - ih 


ng kakayahan na mapasailalim sa 
kanyang kapangyarihan ang mga 
‘Shayatin? (mga Satanas mula sa 
‘Jinn’), ginagamit niya ang mga ito sa 
pamamaraan na hindi kayang gawin ng 
iba, na kung kaya, sila ay sumisisid sa 
karagatan upang manguha ng mga 
perlas at saka mga palamuti, at ito ay 
kanilang ginagawa at ganoon din ang 
paggawa ng iba pa na anumang nais ni 
Sulayman sa kanila, na hindi nila 
kayang tumanggi sa anuman na 
kanyang nais, at pinangangalagaan sila 


g <2 scot ore “5 & Da — 4 es 


cael BagiNes i 6 a 


@ ng Allah (&) alang-alang’§ kay 
lage ©, Sulayman dahil sa kapangyarihan ng 
Kataas-taasan na 
Luwalhati sa Kanya. 


8c re 3o on 074° Be 


e BLA oS SD © 83. At ipaalaala mo pa rin, O 

& ENA pe 4) Muhammad (28), ang hinggil sa Aming 

a te {tars conser ae sore ES alipin na si Ayyub (s¢2) noong sinubok 

oe Sto EACH ke Naini siya ae indi a nais na 

© pangyayari at matinding sakit sa 

kanyang ness at ae ng kanyang pamilya, kayamanan at anak, subali’t 

siya ay nagtiis at naghangad lamang ng gantimpala ng Allah (%), at siya ay 

nanawagan sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Ganap na Makapangyarihan at 

Kataas-taasan, na kanyang sinabi: “Katiyakan, tinamaan ako ng_ matinding 

pagdadalamhati, at Ikaw ang Pinakamahabagin sa lahat ng mahabagin, na kung 
kaya, paginhawahin Mo ako mula rito.” 


saa le 





84. At tinugunan Namin ang kanyang panalangin, at inalis Namin sa kanya ang 
pagsubok, at ibinalik Namin sa kanya ang anuman na nawala sa kanya na pamilya, 
anak at kayamanan, na dinoble pa ito, at ito ay Aming ginawa sa kanya bilang Awa 
na mula sa Amin, upang siya ay maging halimbawa sa lahat ng matiisin sa pagsubok, 
na naghahangad lamang ng awa ng kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na sumasamba 
lamang nang bukod-tangi sa Kanya. 


85. At alalahanin mo pa rin si Isma‘il (£41), si Idris (#8) at saka si Dhul-Kifl (##8)) na 
silang lahat ay kabilang sa mga matiisin sa pagsunod sa Allah (4) at pag-iwas sa 
Kanyang ipinagbabawal, at sila ay matiisin sa mga itinakda ng Allah (4), na kung 
kaya, sila ay karapat-dapat na banggitin bilang papuri sa kanilang pagiging mabuti. 


[691.] 


Sarah 21. Al-Anbiyé Juz (Bahagi) 17 (17 s+) 21 cts! 8) ww 


86. At ipinasok Namin sila sa Aming Awa. Katiyakan, sila ay kabilang sa mga 
mabubuti ang kalooban at gayundin sa kanilang panlabas na gawain, sumunod sila sa 
Allah (&) sa pamamagitan ng pagsagawa sa ipinag-utos sa kanila. 


87. At alalahanin mo pa rin, O Muhammad (2%), ang kuwento ni Dhun-Nun, na siya 
ay si Yunus Ibnu Matta (3¢!) na ipinadala ng Allah (4) sa kanyang sambayanan at 
sila ay hinikayat niya, subali’t sila ay hindi naniwala, at sila ay binalaan niya hinggil 
sa parusa subali’t hindi pa rin sila nagbalik-loob, at nang hindi na siya nakapagtiis sa 
kanila ayon sa ipinag-utos ng Allah (4), siya ay umalis na may galit sa kanila at 
naninikip ang kanyang dibdib dahil sa kanilang di-pagsunod, at siya ay naniniwala na 
ang Allah (4) ay hindi siya paparusahan sa kanyang nagawang paglabag! 


Na kung kaya, sinubukan siya ng Allah (4%) ng matinding pagdadalamhati, at siya ay 
nilamon ng malaking isda sa dagat, at siya ay nanawagan sa kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha sa kadiliman ng gabi sa ilalim ng karagatan na nasa ilalim ng tiyan ng 
malaking isda, na siya ay nagsisisi at umaamin sa kanyang pagkakamali; dahil sa 
hindi niya natiis ang kanyang sambayanan at kanyang sinabi: “La i-la-ha il-lad an-ta 
sub-ha-na-ka in-ni kun-tu mi-nadz-dza-li-meen,’ na ang ibig sabihin ay “Walang 
sinuman ang bukod-tanging may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi 
Tkaw na Luwalhati sa Iyo, O Allah (8%), at ako ay kabilang sa mga nagkasala.” 


88. At dininig Namin ang kanyang panalangin, at iniligtas Namin siya sa matinding 
pagdadalamhati, na kung kaya, ganoon Namin inililigtas ang mga mananampalataya 
na mga matatapat. 


89. At alalahanin mo pa rin, O Muhammad (), ang kuwento hinggil sa isa pang 
alipin ng Allah na si Zakariyya (8%!) noong siya ay nanalangin sa kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha na pagkalooban siya ng anak noong siya ay matanda na, na kanyang 
sinabi: “O aking ‘Rabb! Huwag mo akong pabayaan na nag-iisa na walang 
magpapatuloy sa aking gawain, pagkalooban Mo ako ng tagapagmana na siyang 
magsasagawa ng gawaing pang-Relihiyon sa mga tao pagkatapos ko, dahil sa Ikaw 
ang ‘Khayrul Wa4ritheen’ — Pinakamabuting Tagapagpanatili, na kung kaya, 
pagkalooban Mo ako ng magpapanatili sa aking gawain.” 


90. At dininig Namin sa kanya ang kanyang panalangin at pinagkalooban Namin siya 
ng anak na si Yahya (Juan ##2|) sa kanyang katandaan, at ginawa Namin para sa kanya 
ang kanyang asawa bilang mabuting tagapagdala ng sanggol at pinagaling Namin 
stya pagkatapos nitong maging baog, dahil sila ang mga yaong mabilis magsigawa ng 
kabutihan, na sila ay nananalangin sa Amin sa paghahangad ng anuman na 
nagmumula sa Amin, na natatakot sa Aming parusa, at sila ay mga mapagkumbaba 
na sumusunod sa Aming kagustuhan. 


[692.] 


Sirah 21. Al-Anbiya 


91. At alalahanin mo pa rin, O 
Muhammad (%), ang kuwento ni 
Maryam (|) na anak na dalaga ni 
‘Imran na inaalagaan niya ang kanyang 
pagkababae sa pamamagitan ng di- 
pagsagawa ng mga _ kasalanan, at 
kailanman ay hindi siya nakagawa ng 
kahalayan sa kanyang tanang buhay, na 
kung kaya, ipinadala ng Allah (4) sa 
kanya si Anghel Jibril (#¢81), at hinipan 
ang kanyang damit sa bukas na gawing 
bahagi ng  kanyang~ dibdib, at 
nakarating ang ihip ng kaluluwa na ito 
hanggang sa kanyang sinapupunan, at 
nilikha ng Allah (4) sa pamamagitan 
ng ihip na ito si Al-Masih ‘Isé Ibnu 
Maryam (ang Messiah Hesus na anak 
ni Maria #8), na siya ay nagdalang-tao 
sa pamamagitan ng ihip na ito, na 
walang asawa; at siya at ang kanyang 
anak sa ganitong pangyayari ay isang 


Juz (Bahagi) 17 


LEENA 


5 ND PLN Ga IG 735 


17 + 


viel oe re sess 


chtepie cake AG + i 


be te oN S'9 Ae 


i) i 
»y de See Aas oF ens i 
| Sees iene jig fs 1 
Bh <\ sz AB Morse 


B aa Seed prea A 


er er “A 


oe Jer yet a 
RIES S D Opa sG5.405) 


“4 rae 40 Dap < SSI 


- 77 4S ectetak 


S hy Jo a Crack 


AA af th AO 


Sia Spi SNE F 
NSA BCS = Ke 


Sf 2277 od 


a SAG As a Hn 


eA4KbG-- pre be 


LBS “A Sra ae Ce all 
a Says wie sano ae Nite 


o 


21 ssi! 5) gw 


FECA 


tanda sa kapangyarihan ng Allah (&8) at S panier cai es os oad 
aral sa  paglikha hanggang sa 


pagkagunaw ng daigdig. 





92. Silang lahat na mga Propeta ay iisa lamang ang kanilang ‘Deen’ (0 Relihiyon) na 
ito ay Islam, na siyang pagsuko sa Allah (4) bilang pagsunod sa Kanya at bukod- 
tanging pagsamba lamang sa Kanya, at ang Allah (48), Luwalhati sa Kanya ang 
Kataas-Taasan, ang Nagmamay-ari ng anumang nilikha, na kung kaya, O kayong 
mga tao, sambahin ninyo Siya nang bukod-tangi na walang katambal. 


93. Subali’t ang mga tao ay nagkasalungatan hinggil sa mga Sugo na ipinadala sa 
kanila at nagkawatak-watak sila sa pagsunod sa Relihiyon na nagkaiba’t ibang grupo, 
at ang iba sa kanila ay sinamba nila ang mga nilikha at ang kanilang mga pagnanasa, 
subali’t lahat sila ay babalik sa Amin at huhukuman sila ayon sa kung ano ang 
kanilang nagawa. 


94. Na kung kaya, sinuman ang nagpanatili sa paniniwala sa Allah (4), sa Kanyang 


mga Sugo, at gumawa ng mga mabubuting gawa sa abot ng kanyang kakayahan 
bilang pagsunod sa Allah (&) at bukod-tanging pagsamba lamang sa Kanya ay hindi 


[693.] 


Sarah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi) 17 (17 + +1) 21 cts! 8) ww 


babalewalain ang anuman na kanyang nagawa, at kailanman ay hindi mawawala ang 
kanyang gantimpala at tiyak na matatagpuan niya ang anumang kanyang ginawa sa 
kanyang talaan sa araw na siya ay bubuhayin na mag-uli pagkatapos ng kamatayan. 


95. At ang pagbabawal ay itinakda sa mga nanirahan sa mga bayan na Aming pinuksa 
dahil sa kanilang di paniniwala at pagiging masama, na sila ay hindi makababalik dito 
sa daigdig bago ang Araw ng Muling Pagkabuhay; upang pagpunan ang anuman na 
kanilang pagkukulang. 


96-97. At kapag nabuksan na ang harang na nakaharang sa mga ‘Ya‘juj’ at ‘Ma‘juj’ 
(Gog at Magog), at sila ay lalabas at kakalat sa lahat ng kalupaan na napakabilis, sa 
gayong kadahilanan ay malapit na ang Araw ng Muling Pagkabuhay at magaganap na 
ang mga malalagim na pangyayari, at kapag ito ay nangyari ay mapagmamasdan 
ninyo na dilat na dilat ang mga mata ng mga walang pananampalataya na halos hindi 
na makapikit, na isinusumpa na nila ang kanilang mga sarili bilang pagdadalamhati at 
pagmamakaawa: “Kapighatian sa amin! Katiyakan, kami ay naging pabaya na hindi 
namin pinagtuunan ng pansin ang araw na ito at hindi namin pinaghandaan, dahil 
dito kami ay mga masasama.” 


98. Katiyakan, kayo, O mga walang pananampalataya at ang inyong mga sinasamba 
sa ngayon na mga rebulto bukod sa Allah at ang sinuman na pumayag na sambahin 
ninyo, maging sila man ay kabilang sa mga ‘Jinn’ o tao, lahat kayo ay panggatong 
lamang sa Impiyerno! Katiyakan, kayo ay mananatili roon magpasawalang-hanggan. 


99. Kung sila na inyong sinamba bukod sa Allah ay tunay na diyos na karapat-dapat 
na sambahin ay hindi sila makapapasok ng Impiyerno kasama ninyo, O kayong mga 
sumasamba ng iba bukod sa Allah, subali’t walang pag-aalinlangan, mananatili 
kayong pareho sa Impiyernong-Apoy magpasawalang-hanggan, na mga sumamba ng 
iba at ang inyong mga sinamba bukod sa Allah. 


100. Mayroon sa kanila na mga pinaparusahan sa Impiyerno ng mga parusang 
matitindi na dahil doon ay mapapabuntong-hininga sila nang pagkalalim-lalim at 
mapaaatungal sila nang labis-labis at doon sa Impiyerno ay hindi sila makaririnig 
dahil sa tindi ng parusang iginagawad sa kanila. 


101. Katiyakan, ang mga yaong pinauna na nila ang kanilang kabutihan sa Amin ay 
batid Namin na ang para sa kanila ay kaligayahan sa ‘A/-Jannah’ (Hardin) na sila ay 
ilalayo mula sa Impiyernong-Apoy na hindi sila ipapasok doon at kailanman ay hindi 
sila mapapalapit doon. 


[694.] 


Sarah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi) 17 (17 + +1 21 cts! 8) ww 


ENE eA 102. Hindi nila maririnig ang kahit na 
pinakamahinang ingay ng Impiyerno na 
sumusunog sa katawan ng mga 
nandoroon dahil sila ay nanirahan na sa 
kanilang mga tahanan sa Hardin, at 
doon ay makakamtan nila ang anuman 
na nais nila na biyaya at kaligayahan, at 
sila ay mananatili roon magpasa- 
walang-hanggan. 

















EDDIE DODO DED III 





z 


oe ote . ote ty a 3° 0G es 

VE GLEN Sey Gone pa oy IS 
Grrre gee BM Bhi te s = 

2G DENGAN DB ois | 


As 77ee lee 


oa ss 





Se, 
a 
LSI 


Seg eM a 
sot > a 4476 2 Pr 7 7 
2 NSS aac LSD ee 


Aes eeks 4 eee. iM 
SL naBS GLAS IZIN I 
one 


EISEN SS GNIS OD 


(Se pla 


=e 


4 4A .% oe a Tee 
Ee 3 SAB |S 
a pe hrec & ey fees a 3 
Cagle la allay wv Fv 05a Ss 
5 Set A Aes & 
oA AS 2-4 oh 


os EN SETS 0b BD sth aac bes [2 


4 & 
a SCA CH - 4G % ote een a ee 
BS Step lea shes slid ele cle 
or $% 


BD) SESE Salles | 
~ ee Gree JEP 2 Gn ies iC 
2 SOI Nests Syd g 


= & as 
ZR Dye A Bee a esos 2h eree & Pe ae x 
Op LEEATAIE Ah Scics ff 


= 


103-104. Hindi sila matatakot hinggil 
sa matinding pangyayari na magaganap 
sa Araw ng Muling Pagkabuhay, sa 
halip ay ibabalita sa kanila ng mga 
anghel ang magandang balita: “/to na 
ang inyong Araw na ipinangako sa 
inyo bilang parangal na mula sa Allah 
(48) at masaganang gantimpala.” 


Sa Araw na titiklupin Namin ang 
kalangitan na katulad ng pagtiklop 
Namin sa Aklat at sa kung anumang 
nakasulat mula rito, at bubuhayin 
Namin na mag-uli ang mga nilikha 
ayon sa kung ano ang pagkalikha Namin sa kanila sa una (na ang ibig sabihin ay 
ibabalik sila sa dati nilang kaanyuan na kung sino sila noon). 







Ito ay pangako ng Allah (4) na hindi nababago, at ganito ang Aming pangako na 
pangakong karapat-dapat na ipatupad, dahil katiyakang isasakatuparan Namin ang 
anuman na Aming ipinangako. 


105. Katiyakan, itinala Namin sa mga Aklat na ipinahayag pagkatapos ng Aming 
pagkakatala sa ‘Al-Lawh Al-Mahfoudh;’ na katiyakan, ang kalupaan ay mamanahin 
ng Aming mga alipin na mabubuti na tinupad nila ang Aming mga ipinag-uutos at 
iniwasan ang Aming mga ipinagbabawal na sila ay ang ‘Ummah’ ni Muhammad (4). 


106. Katiyakan, sa binabasang Aklat na ito ay may malinaw na Mensahe bilang aral 
at kapakinabangan para sa mga tao na sumasamba sa Allah (4) ayon sa kung ano ang 
Kanyang ipinag-uutos at ito ay katanggap-tanggap mula sa kanila. 





[695.] 


Sarah 21. Al-Anbiya Juz (Bahagi) 17 (17 +341) 21 cts! 8) ww 


107. At hindi ka Namin ipinadala, O Muhammad (3), kundi bilang Habag sa 
sangkatauhan at sa lahat ng nilikha, na kung kaya, sinuman ang maniwala sa iyo ay 
liligaya at maliligtas, at ang sino naman ang hindi maniwala sa iyo ay 
magdadalamhati at mabibigo. 


108. Sabihin mo, O Muhammad (28): “Kativakan, ang ipinahayag sa akin na siyang 
dahilan ng pagkakasugo sa akin, na katiyakang ang inyong ‘ilah’ (o diyos na 
sinasamba) na Bukod-Tangi na karapat-dapat lamang na sambahin ay ang Allah 
(8), na kung kaya, sumuko kayo sa Kanya at sumunod kayo sa pamamagitan ng 
pagsamba lamang sa Kanya nang bukod-tangi.” 


109. Subali’t kapag tinalikuran nila ang Islam, sabihin mo sa kanila: “Jpinararating 
ko lamang sa inyo ang lahat ng ipinahayag ng Allah (4%) sa akin, samantalang ako at 
kayo ay pare-pareho sa kaalaman, at hindi nakahihigit ang aking kaalaman sa inyo 
hinggil sa kung kailan mangyayari ang ipinangako sa inyo na parusa.” 


110. Katiyakan, ang Allah (4%) ang Ganap na Nakaaalam ng anumang inihahayag 
ninyo na mga salita at ang anuman na inyong inililihim, at ayon dito kayo ay 
papagbabayarin. 


111. At hindi ko batid, na baka maaaring ang pag-aantalang ito ng parusa na inyong 
ipinamamadali ay bilang pagsubok sa inyo, na niluluwagan kayo upang lalo kayong 
mapasama at magpakasaya rito sa daigdig na may hangganan; upang mas lalong 
maragdagan ang inyong di-paniniwala pagkatapos ay saka mangyari ang matinding 
kaparusahan sa inyo. 


112. Sinabi ng Propeta: “O aking ‘Rabb!’ Pagpasiyahan Mo ng makatarungang 
pagpapasiya ang pagitan namin at ng mga walang pananampalataya mula sa aking 
sambayanan. Na nananalangin kami sa aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha na 
Pinakamahabagin at humihingi kami ng tulong laban sa anumang inyong ginagawa 
na mga walang pananampalataya, na pagsamba ng iba, pagtanggi at 
pagsisinungaling laban sa Kanya.” 


[696.] 


Sirah 22. Al-Hajj 


Juz (Bahagi) 17 


17 ++ 22 at! 8) po 





22 at! 8) pw 


XXII - Sarat Al-Hajj 
[Kabanata Al-Hajj — 


Ang Paglalakbay (sa Banal na Tahanan ng Pagsamba sa Allah 
Call al Peale 


aauilc 





2) 


[Bismillahir Rahmanir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


1. O kayong mga tao! Katakutan ninyo 
ang parusa ng Allah (&) sa 
pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang 
mga ipinag-uutos at pag-iwas sa 
Kanyang mga ipinagbabawal! 
Katiyakan, ang mangyayari sa Oras ng 
pagkagunaw ng daigdig ay isang 
matinding pagkayanig ng kalupaan na 
isang malagim na _pangyayari at 
kagimbal-gimbal na pangingisay ng 
kalupaan dahil mabibiyak ang mga 
duluhan nito at ito ay isang bagay na 
napakasidhi na hindi kayang abutin ng 
sinuman kung gaano ito katindi at 
hindi kayang abutin ng kaisipan ang 
pagiging totoo nito na pangyayari. 





2. Sa Araw na makikita ninyo ang 
pangyayaring ito, na ang isang ina na 
nagpapasuso ng sanggol ay 
makakalimutan niya ang kanyang 
pinasususong anak; dahil sa sidhi ng 
pangyayari, at mailalaglag ng 
nagdadalang-tao ang kanyang dala-dala 





YEO DOOD 5 
es, 
FENG EGOS ie 

te; ae eaIalGES 5D Or B 

DE ide eed f 

LG ASK hi R 


os 


‘ 4 sho vere 


Zz, soe ee 


Coal 4 hrs Gr 3s Ah 4 4s TB 
} sales, AM Ack Aaya tens ° 
| 


a5, AEE oO Sti Me Jags “9 
Bib A Ga KSeepeIG5 


os Afar he “acs wy “Goh r 24 Gs ee, ra 


nda ale Ne 94S A azigys dale ye 


gS 26 Sh ela NG 


ZAG 0m-Bh, AGE Fe 


Coad Sot a TAL aS 


babel, ATI ages ~ 


ere, 


Sn) Sse sis, Sule EN SSNES ole 


te- e777 eo Glee 


yi [Selec 5 


ODE De IDK ROD ROOK ROE 


dahil sa tindi ng takot, at mawawala sa sariling katinuan ang tao na iisipin mo na para 
silang nasa lubos na kalasingan dahil sa malagim na pangyayari at pagkatakot, 
gayong hindi naman sila mga lasing kundi ang nagpaalis sa kanila sa kanilang 
sariling katinuan ay ang sidhi ng kaparusahan. 


[697.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 +341) 22 at 8) pw 





3. Ilan sa mga namumuno sa mga tao na mga walang pananampalataya ay nagtatalu- 
talo at nagdududa sa kakayahan ng Allah () sa pagbuhay na mag-uli; dahil sa 
kanilang kamangmangan sa tunay na kapangyarihan ng Allah (4), at sa kanilang 
pagsunod sa mga pinuno ng pagkaligaw na mga ‘Shaytdn’ na lumabag sa Allah (3) 
at sa Kanyang mga Sugo. 


4. Pinagpasiyahan ng Allah (4) at itinakda sa ‘Shaytdn’ na ito, na katiyakang 
maliligaw ang sinumang susunod sa kanya at hindi Niya gagabayan sa katotohanan, 
sa halip siya ay kakaladkarin tungo sa kaparusahan sa Impiyerno na sinisilaban bilang 
kabayaran sa kanyang pagsunod kay “Shaytan.’ 


5. O sangkatauhan! Kung kayo ay nag-aalinlangan na ang Allah (4%) ay bubuhayin 
Niya na mag-uli ang mga namatay, samakatuwid, walang pag-aalinlangang nilikha 
Namin ang inyong ama na si Adam (s¢#)) mula sa alabok, pagkatapos ay dumami ang 
kanyang lahi na nagmula sa ‘Nutfah,’ na ito ay semilya na nagmumula sa lalaki na 
nakapapasok sa sinapupunan ng babae, at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Allah 
(4) ito ay magiging isang ‘“A/agqah’ — mamumuo itong dugo, na isang pulang dugo 
na malapot, pagkatapos ang namuong dugong ito ay magiging ‘Mudhghah’ — isang 
laman, na ito ay isang pirasong laman na kasingdami ng isang subo na parang may 
mga kagat sa tagiliran — at minsan ay buo ang pagkalikha rito na magpapatuloy ito sa 
paglago (o paglaki) hanggang sa ito ay lalabas na isang buhay na sanggol at minsan 
naman ay hindi buo ang pagkalikha rito, na kung kaya, ito ay malalaglag — na sa 
ganito Namin nililinaw sa inyo ang kabuuan ng Aming kapangyarihan sa 
pagkakasunud-sunod na mga yugto ng pagkakalikha nito. 


At sinanhi Namin na manatili ang mga ito sa mga sinapupunan sa anumang 
itinakdang panahon na Aming nais, na ito ay nabuo bilang isang nilikha hanggang sa 
ito ay ipanganak, na mabubuo naman ang mga yugto nito pagkasilang ng mga 
sanggol na magsisimula bilang mga maliliit na mga bata na unti-unting lumalaki 
hanggang sa maabot niya ang edad ng katatagan, na ito ay panahon ng kabataan, 
kalakasan at tamang pagkahubog sa kaisipan. At mayroon sa mga sanggol ang 
namamatay bago pa dumating sa kanila ang ganitong kalagayan, at mayroon naman 
sa kanila ang lumalaki hanggang sa umabot sa matinding katandaan at pagiging 
ulyanin (o kahinaan ng kaisipan); na hindi na alam ng sinumang inabot ng katandaan 
ang mga bagay na dati niyang alam (na upang pagkatapos niyang magkaroon ng 
kaalaman noon ay ibinabalik styang muli sa pagiging walang kaalaman). 


At makikita mo ang kalupaan na tuyot na walang buhay na walang anumang pananim 
na sumisibol, subali’t kapag binuhusan Namin ng tubig-ulan ay nabubuhay na 
gumagalaw sa pamamagitan ng pagsibol ng mga pananim mula rito, na ito ay 
lumalaki at nagiging masagana ang paglago nito, at nagpapatubo ng bawa’t 
mabubuti’t magagandang pananim na kanais-nais sa mga paningin. 


[698.] 


Sarah 22. Al-Hajj 


Juz (Bahagi) 17 


17 ++ 22 at 8) 





t 


° ee 
oS Ber aePerd 3 


ish pss a 


ee 


o- 4¢ 


IO 3 


| dal ae bet sabe Gl SST Ys 
46 7 ee BD ots WD 


5 BP shite psy 5 Ll eS 


ea 772 250 


is thon. sal Tb, ITS S\yeaitsl CS 
ral ao oe aia SE ie BOWE > cle or 47 Gather — TED 


¥ ale pesrlblie sabelols so eal rnc a 


AE APRS tae od ws, 2 0p POWs 


iE ne ye 


3 or de J ALG 


: SE Misi ap ss @ 


en ee. ion ot 34s 
SSCL Seoul tay 

| 7 cee a4 & 
BS) on ¥ Sicha (os 


SBtS- BO 4RAL 


I SW aS saat STs cs 


@ Susie Set EI LATS | 


ay Cn. CODE i KOM RUDE KODE KODE OSE 


NBD > 
Lipids tei Cal ie 


S72 fhe, 25 LE ef es 





Sess 6. Ang mga nabanggit na ito ay kabilang 


sa mga palatandaan ng kapangyarihan 
ng Allah (4), na naririto ang tiyak na 
katibayan ng Allah (8) bilang ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha na karapat-dapat na 
sambahin, na hindi maaaring ituon kahit 
kaninuman ang pagsamba kundi para sa 
Kanya lamang, dahil Siya ang 
bumubuhay ng mga namatay at Siya ang 
‘Qadeer’ — Ganap na Makapangyarihan 
sa lahat ng bagay. 


7. At katiyakan na ang Oras ng 
pagkagunaw ng_ sandaigdigan ay 
darating, na ito ay walang pag- 
aalinlangan; at katotohanan, ang Allah 
(48) ay bubuhayin Niya na mag-uli ang 
mga namatay mula sa kanilang mga 
libingan para sa _ paghuhukom at 
pagbabayad. 


8-9. At mayroon mula sa mga walang 
pananampalataya ang  nakikipagtalo 
hinggil sa Allah (), sa Kanyang 


Kaisahan, sa pagpili Niya sa Kanyang Sugo na si Muhammad (#) at sa pagpapababa 
Niya ng Dakilang Qur’an; bilang kamalian ng mga yaong walang anumang kaalaman 
o patnubay, o isang Aklat na nagbibigay ng liwanag mula sa Allah (4), na itinutungo 
niya ang kanyang leeg bilang pagmamataas, na pagtanggi sa katotohanan; upang 
harangan ang iba na pumasok sa ‘Deen’ ng Allah. 


Walang pag-aalinlangan, ang para sa kanya ay kapahamakan dito sa makamundong 
buhay dahil sa paglantad ng kanyang kamangmangan at pagkapahiya sa kanya, at 
susunugin Namin siya sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa Impiyernong-Apoy. 


10. Ito ang kaparusahan na para sa iyo dahil sa ginawa mong paglabag at 
pagkakasala, at katiyakang ang Allah (4) ay hindi Niya paparusahan ang sinuman na 
walang kasalanan. 

11-13. Mayroon sa mga tao na pumapasok sa Islam na mahina at may pag- 


aalinlangan, na kung kaya, sinasamba niya ang Allah (4) nang walang katiyakan, ang 


[699.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 + 41) 22 xt 8) pw 





katulad niya ay isang tao na tumayo sa gilid ng bangin o sumandal sa pader na hindi 
matatag ang pagkakatayo nito, na iniugnay niya ang kanyang paniniwala sa kanyang 
makamundo: na kapag siya ay nabuhay na nasa kalusugan at kaginhawahan ay 
magpapatuloy siya sa kanyang pagsamba, at kapag nangyari naman sa kanya ang 
pagsubok sa mga bagay na di-kanais-nais at mga kahirapan ay isisisi niya ito sa 
katotohanang ‘Deen’ na kanyang sinunod, at siya ay tumalikod na tulad ng isang 
nagpakabuti at pagkatapos ay nagpakasama. 


Na kung kaya, dahil sa ganitong gawain ay naging talunan siya sa makamundong 
buhay, dahil hindi mababago ng kanyang di-paniniwala ang anumang nakatakda sa 
kanya na makamundong buhay; at magiging talunan naman siya sa Kabilang-Buhay 
dahil sa kanyang pagpasok sa Impiyernong-Apoy. Ito ang malinaw at katiyakang 
pagkatalo. 


Sumasamba ng iba bukod sa Allah ang talunang ito, na hindi man lamang siya 
maipapahamak nito kung ito ay kanyang tatalikuran, at wala rin naman siyang 
anumang kapakinabangan kung siya ay sasamba rito. 


Ito ang napakalayong pagkakaligaw mula sa katotohanan. Nananalangin siya rito na 
ang kapahamakan ay mas malapit kaysa sa kapakinabangan nito; at katiyakan na ito 
ang napakasama na itinuturing na makatutulong gayong wala naman itong kakayahan 
na kahit na ano, at katiyakan na napakasamang kaibigan. 


14. Walang pag-aalinlangan, papapasukin ng Allah (4) ang mga yaong naniwala sa 
Kanya, sa Kanyang Sugo at nagpanatili sa ganitong paniniwala at gumawa ng mga 
kabutihan, sa mga hardin sa ‘A/-Jannah’ na umaagos ang mga ilog sa ilalim ng mga 
puno nito. Katiyakan, ginagawa ng Allah (4) ang anumang Kanyang nais na 
gantimpala sa sinumang sumunod sa Kanya bilang kagandahang-loob, at 
pinaparusahan Niya ang sinumang lumabag bilang makatarungang paghatol. 


15. Sinumang naniwala na ang Allah (4%) ay hindi Niya matutulungan ang Kanyang 
Sugo na si Muhammad (4) dito sa daigdig upang mangibabaw ang Kanyang ‘Deen,’ 
at sa Kabilang-Buhay upang iangat ang kanyang antas, at parusahan ang sinumang 
hindi naniwala, sinuman na ganito ang panuntunan ay hayaan niyang magsabit siya 
ng lubid sa itatas ng kisame ng kanyang tahanan at hayaan niyang bigtihin ang 
kanyang sarili. Pagkatapos ay putulin niya ang lubid na ito, at pagkatapos ay tingnan 
niya kung mayroon pang matitirang galit sa kanyang sarili! Katiyakan, ang Allah (4) 
ay tutulong sa Kanyang Sugo na si Propeta Muhammad (#2), na ito ay katiyakan na 
walang pag-aalinlangan. 


[700.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 «341) 22 xt 8) yw 





16. At kung paano itinatag ng Allah (&) 
ang Kanyang mga katibayan laban sa MEDOE AOD 
mga walang pananampalataya na kaya 
Niyang buhayin na mag-uli ay ganoon WW) 7 Ug Ua 
din Niya ibinaba ang Kabanal-banalan Je Sarge AAG GAGA GSAD rat 
east srs io 


“ oneal Ses Sian A 


na Qur’an, bilang malinaw na mga & aa cally 
palatandaan, sa mga salita at sa mga BENS Si a sh LEGS 63 S as ais é 
kahulugan nito. a ‘ 


2) LEG tthe Ag Soe Na i or Dench ie 
- i i 3,07» Z ‘7% er oo ay & pe ay ies: 5 
Walang pag aalinlangan, ginagabayan = lets EASA Fy Si cits ; i 
ng Allah (4) sa pamamagitan nito ang @& real & cots OH feo 455. 
sinuman na Kanyang nais na gabayan; @& pnd Gilagos Oisade a 


dahil walang sinumang nakagagabay &) (2<% (paige lth a S BAL ae A 
bukod sa Kanya. . 22 fost 2G4e aE a etree 
17. Walang pag-aalinlangan, ang mga © sMesoates eve: 2D tite iases 3 
yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang renee SO? do is astas be Stal, fc 
Sugo na si Propeta Muhammad (#8), at Bl PRA ACA ror otc wees 
ang mga yaong Hudyo, at saka mga & ait oe 


‘Saba in’ — na sila ang yaong nanatili sa 2 Se Lalll Leslee Kaan cals iS 
kanilang ‘Fitrah’ (o likas na & anne LBBIG GN GB macho 
pagkakalikha sa kanila) na wala silang a ; ats 5 Bi 
natatanging sinunod na _ Relihiyon, © 
gayundin ang mga Kristiyano, at ang 
mga ‘Majis’ — na sila ang mga sumasamba sa apoy, at ang mga sumasamba ng iba 
bukod sa Allah na sila ang yaong sumasamba sa mga diyus-diyusan; katotohanan, 
ang Allah (48) ay pagbubukud-bukurin silang lahat sa Araw ng Muling Pagkabuhay, 
na papapasukin Niya ang mga mananampalataya sa ‘A/-Jannah’ at ang mga walang 
pananampalataya naman ay sa Impiyernong-Apoy. 


= 


¥ 


QOL Re DE De SOD 








Katiyakan, ang Allah (4) ang ‘Shaheed’ — Saksi sa lahat ng bagay, Nakaaalam kung 
ano ang karapat-dapat sa bawa’t isa sa kanila na kabayaran ayon sa kanilang nagawa 
na Kanyang itinala para sa kanila at pinagtibay laban sa kanila. 


18. Hindi mo ba alam, O Muhammad (#), na nagpapatirapa sa Kanya bilang 
pagpapakumbaba at pagsunod ang anuman na nasa kalangitan na mga anghel at ang 
nasa kalupaan na mga nilikha, at ang araw, buwan at ang mga bituin, mga bundok, 
mga puno at ang lahat ng mga gumagapang? At para sa Allah (4) lamang 
nagpapatirapa ang maraming mga tao bilang pagsunod at pagkukusa, na sila ay yaong 
mga mananampalataya, subali’t marami sa mga tao na makatarungan ang 
paggagawad ng parusa sa kanila, at ang sinumang tao na ipapahamak ng Allah (4) ay 


[701.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 + 341) 22 xt 8) pw 





wala nang magpaparangal sa kanya. Katiyakan, ang Allah (4) ay ginagawa Niya sa 
Kanyang nilikha ang anumang Kanyang nais ayon sa Kanyang ‘Hikmah’ (o 
karunungan) 


19-22. Ang dalawang grupong ito ay nagtatalu-talo hinggil sa kanilang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha: ang mga mananampalataya at ang mga walang pananampalataya, ang 
bawa’t panig ay nag-aangkin na siya ay tama; samakatuwid ang mga yaong walang 
pananampalataya ay pagsusuotin sila bilang parusa ng kasuotan na gawa sa Apoy na 
masusunog ang kanilang mga katawan, at pagkatapos ay ibubuhos sa kanilang mga 
ulunan ang tubig na napakasidhi sa init, na aabot hanggang sa kaloob-looban nila na 
ikatutunaw ng lahat ng nasa loob nito, hanggang makarating sa kanilang mga balat at 
ito ay maluluto at magkakalaglagan, at papaluin sila ng mga anghel sa kanilang mga 
ulo ng pamukpok na gawa sa bakal. 


Sa tuwing nanaisin nilang lumabas sa Impiyerno dahil sa sidhi ng kanilang paghihirap 
at sa kalagiman nito ay kakaladkarin silang pabalik doon, at sasabihin sa kanila: 
‘Lasapin ninyo ang masidhing parusa ng Impiyerno na nakasusunog.’ 


23. Katiyakan, ang Allah (4%) ay papapasukin Niya ang mga mananampalataya at 
gumawa ng kabutihan sa mga hardin sa ‘A/-Jannah’ na ang kanilang kasiyahan doon 
ay patuloy magpasawalang-hanggan, na kung saan doon ay may umaagos na mga 
ilog sa ilalim ng mga puno nito, at papalamutian sila sa pamamagitan ng pagpapasuot 
sa kanila ng mga pulseras na gawa sa ginto at perlas, at ang kanilang mga kasuotan sa 
‘Al-Jannah’ ay mga sutla, na magkatulad sa kalalakihan at mga kababaihan. 


[702.] 


Sarah 22. Al-Hajj 


Juz (Bahagi) 17 


17 s+ 22 at 8) po 





S Lb o Nis FI noch 
gore en 


diecealls mngees 


Ace 7 


Ace 324 


2 Ais 35 t Lgl 


yess a ssc; rs 
o Rafal pl luge Ghee & 
2 PINE SA AN go5 58 aad 


24. At sila ang tiyak na ginabayan ng 
Allah (8) dito sa daigdig tungo sa 
mabuting salita; hinggil sa Kaisahan ng 
Allah (4), pagpuri at pagdakila sa 
Kanya, at sa Kabilang-Buhay naman ay 
tungo sa pagpuri sa Kanya dahil sa 
maganda ang pinatunguhan nila, na 
kung paano sila ginabayan noon tungo 
sa Daan ng Islam na sila ay pinupuri, na 
ito ang nagdala sa kanila tungo sa ‘A/- 
Jannah.’ 


25. Katiyakan, ang mga yaong hindi 


ey i423) ID jt BF ole © 
d arr oa4c oo BP 


ee aa lea aes a 
(als ee SEN a4! ey es 


ie (8424 3a: 5S SCH e 
att heir aco ae Id | 

HA Seat See ikas es 

BM 6 AL re ster as oe te o 1s I 
fay ede ly ate: Al Am 94-2 alll oe ole real 
Fa oo 


DE SOK REDE OK KODE 


naniwala sa Allah, at tinanggihan ang 
anumang dala-dala sa_ kanila_ ni 
Muhammad (#8), at pinagbawalan nila 
ang iba na yumakap sa ‘Deen’ ng Allah, 
at pinigilan nila ang Sugo ng Allah at 
ang mga mananampalataya noong taon 
na nangyari ang  usapin sa 
‘Hudaybiyyah,’ na sila ay pinigilan na 
makarating sa ‘Masjid Al-Haram,’ 
gayong ginawa Namin ang lugar na ito 
para sa lahat ng mga mananampalataya, 
na pareho sa mga naninirahan dito at sa mga panauhin na nagtutungo rito, para sa 
kanila na pumigil sa mga yaon ay masidhing kaparusahan, at sinuman ang magnais 
ng masamang balakin at lumihis sa katotohanan bilang pagiging masama at lalabagin 
niya ang Allah (4) dito sa lugar na ito (‘Masjid Al-Haram’), ipatitikim Namin sa 
kanya ang masidhing kaparusahan. 








26. At alalahanin mo, O Muhammad (#2), noong ipinakita Namin kay Ibrahim (#5!) 
ang “Baytullah’ — ang lugar ng Tahanan ng pagsamba sa Allah (48), at ito ay Aming 
inihanda para sa kanya, gayong noon ay hindi ito kilalang lugar, at inutusan Namin 
siya na ito ay itayo batay sa pagkatakot sa Allah (4%) at sa Kanyang Kaisahan at 
linisin mula sa dungis ng di-paniniwala, anumang pagbabago ng katuruan (‘bid ‘ah’) 
at kadumihan; upang maging kaaya-aya sa mga nagsasagawa ng ‘tawdf,’ 
tumitindig para (sa pagsa-‘Salah’) bilang pagsamba sa Allah (4%) dito sa lugar na ito. 





27-28. At ipaalam mo, O Ibrahim (s¢8\), sa sangkatauhan ang kautusan sa kanila na 
magsagawa ng Hajj, na sila ay tutungo sa iyo batay sa antas ng kani-kanilang 


[703.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 + 341) 22 xt 8) yw 





kalagayan, may naglalakad, at may nakasakay sa mga payat na kamelyo, na darating 
ito sa iyo na nagmula sa mga malalayong lugar upang dumalo sa mga gawain na 
kapaki-pakinabang sa kanila bilang pagpapatawad sa kanilang mga kasalanan, at 
gantimpala sa pagsagawa nila ng kanilang mga pag-aalay (ng mga hayop) at 
pagsunod, at gayundin sa kanilang kikitain sa kanilang mga kalakal, at iba pa; at 
upang purihin nila ang Pangalan ng Allah (4) sa kanilang pagkatay ng kanilang mga 
pang-alay na mga kamelyo, baka at kambing sa mga nabibilang na mga araw, na ito 
ay sa ika-sampu ng ‘Dhul-hijjah’ at ang sumunod na tatlong araw pagkatapos nito; 
bilang pasasalamat sa Allah (4%) sa Kanyang mga biyaya, at sila ay inutusan na 
kumain mula sa mga kinatay na ito bilang kalugud-lugod na gawain sa paningin ng 
Allah (8) at ipakain nila ang iba sa sinumang mahirap na matindi ang kahirapan nito. 


29. Pagkatapos ay ipagpapatuloy ng mga nagsasagawa ng Hajj ang pagsagawa ng iba 
pang mga gawain at ng mga sakripisyo upang mabuo nila ang kanilang Hajj, 
pagkatapos ng kanilang pag-alis sa kalagayan ng ‘/hram,’ na ito ay sa pamamagitan 
ng paglilinis ng kanilang sarili, at pagputol ng mga kuko at pag-aahit ng ulo (mga 
kalalakihan), at upang maisakatuparan nila ang anumang inubliga nila sa kanilang 
mga sarili na gawain ng Hajj, ‘Umrah’ at pagkakatay ng hayop, at upang sila ay 
makapag-‘Tawdf sa ‘Baytul ‘Ateeq’ — Sinaunang Tahanan [ng pagsamba sa Allah] na 
ito ay pinalaya ng Allah (4%) mula sa pangunguntrol ng mga masasama, na ito ay ang 
‘Ka bah.’ 


30. Na itong ipinag-utos ng Allah (4) na paglilinis, pagpapatupad ng mga sakripisyo 
o mga pangako at pagsasagawa ng ‘tawaf’ sa Tahanan ng (pagsamba sa) Allah, na 
ang mga ito ay ipinag-utos sa inyo ng Allah (4), na kung kaya, pahalagahan ninyo 
ang mga gawaing ito, samakatuwid, ang sinumang igagalang niya ang mga sagradong 
gawain na ito na para lamang sa Allah (4), na kabilang dito ay ang mga gawain sa 
Hajj sa pamamagitan ng pagpapatupad ng kabuuan nito ng taos-puso nang alang- 
alang sa Allah (4), na ito ay higit na nakabubuti sa kanya rito sa daigdig at sa 
Kabilang-Buhay. 


At ipinahintulot ng Allah (4) sa inyo na kumain ng (karne ng) mga hayop maliban sa 
Kanyang ipinagbawal ayon sa binanggit sa inyo sa Dakilang Qur’an na katulad ng 
‘Maytah’ at iba pa, na kung kaya, ito ay twasan ninyo, at ito ay pagwawalang-bisa sa 
anumang ginagawa ng mga Arabo na pagbabawal sa ibang mga uri ng hayop, na 
kung kaya, layuan ninyo ang anumang maruruming bagay sa paningin ng Allah (3) 
na katulad ng mga diyus-diyusan at pagsisinungaling laban sa Allah (4). 


[704.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 «341) 22 ntl 8) yw 





31. Na sila ay mga matutuwid na 
sumusunod sa Allah (4) na taos-puso NOGA 
sa kanilang gawain na para lamang sa 5 tae a - Sh | 
Kanya, na sila ay humaharap sa 

pagsamba lamang sa _ Kanyang 
Kaisahan at pagsunod lamang sa 
Kanya, na sila ay tumatalikod sa 
anumang maling sinasamba bukod dito 
sa pamamagitan ng paglalayo nila sa 





a) oi epost G 
ie Gee AB ra 


‘Shirk dahil sa katunayan, ang @ sas) SEG SNES eal [3 
sinumang nagtambal ng anuman sa © SNS: (Sie GD ra Ae = Sipe re ey 
pagsamba sa Allah, ang katulad niya- © ‘ Single dpe x eset 

dahil sa kanyang paglayo sa patnubay, @& Csi gale ite cays aire A ; 
at sa kanyang pagkawasak bilang Jy) »%% een er a 


pagguho mula sa tugatog ng tamang 5 rc pices, A MSGR eG <r 
paniniwala tungo sa kababa-babaan ng sige water hy iad ? eH 
di-paniniwala, at paghatak ni ‘Shaytan’  & Cow acl Gaatiab elias 

sa kanya sa lahat ng dako (ng 2 G3UYQ4¢ Latics SKE Kt 
kamalian) — ay katulad ng sinumang << { ig Sy Ae Ka EOSG see a Sai iC. 3 
nahulog mula sa kalangitan; na siyaay © “ “ — 3 
pinag-agawan ng mga mababangis na % ail eri a 505 salle ail ie 
ibon habang siya ay nasa himpapawid %& oe penis IS 
na nagkapira-piraso ang kanyang mga Je - 
katawan, o di kaya, siya ay tatangayin 
ng malakas na malakas na hangin upang siya ay itapon sa malayung-malayong lugar. 


Ree XO DK TOD KOK Ke XO DL XO De 





32. Ito ang ipinag-utos ng Allah (4) na paniniwala sa Kanyang Kaisahan at taos- 
pusong pagsamba lamang sa Kanya. Na kung kaya, sinuman ang susunod sa ipinag- 
utos ng Allah (4) at igagalang ang anumang mga palatandaan ng Allah (4), sa 
pamamagitan ng pagsasagawa ng mga ipinag-utos ng Allah (4), na kabilang dito ang 
gawain ng Hajj at pagsasakripisyo ng mga kinakatay na hayop, na ito ay sa mabuting 
pag-aalaga sa mga hayop at pagpapakain sa mga ito, at itong paggalang sa ganitong 
pamamaraan ay kabilang sa mga gawain ng mga nagtatangan ng mga mabubuting 
kalooban at pusong natatakot sa Kaisahan ng Allah (48). 





33. Para sa inyo mula sa mga hayop na ito na iniaalay, ang kapakinabangan na 
katulad ng balahibo nito, gatas at pagsakay dito at iba pa na hindi nakapagpapahirap 
sa hayop hanggang sa itinakdang panahon ng pagkatay nito, at kapag ito ay nakatay 
na, dadalhin ito sa ‘“Baytul ‘Ateeq’ — Sinaunang Tahanan ng pagsamba sa Allah (4) 
na ang tinutukoy dito ay ang lahat ng lugar na nasasakupan ng ‘Haram’ (Makkah). 


[705.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 + 341) 22 tb) pw 





34. At sa bawa’t sambayanan ng mga naunang mananampalataya ay Aming itinakda 
ang mga ganitong pamamaraan na mga gawain bilang pagsasakripisyo at pagkatay ng 
mga hayop; upang maalaala nila ang Allah (4) sa oras ng pagkatay sa anuman na 
ipinagkaloob ng Allah (4) sa kanila na biyaya na katulad ng mga hayop na ito at 
pasalamatan Siya. Na kung kaya, ang inyong ‘//ah’ (Diyos na _ karapat-dapat 
sambahin), O kayong mga tao, ay bukod-tanging Nag-iisa, Siya ang Allah (4), na 
kung kaya, isuko lamang ninyo ang inyong sarili sa Kanya bilang Muslim, sundin 
ninyo ang Kanyang ipinag-uutos at ang Kanyang Sugo. 


At ibigay mo, ang magandang balita, O Muhammad (#2), sa mga mapagpakumbaba at 
nagpapasailalim sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, ang mabuting gantimpala rito 
sa daigdig at sa Kabilang-Buhay. 


35. Na sila na mga mapagpakumbaba at matatakutin ay isa sa mga katangian nila ay 
kapag binanggit at pinuri ang Kaisahan ng Allah (4) ay natatakot sila sa Kanyang 
parusa at umiiwas sila sa paglabag sa Kanya, at kapag nangyari sa kanila ang 
kagipitan ay nagtitiis sila na naghahangad sila ng gantimpala mula sa Allah (4) na 
Dakila at Kataas-Taasan, at isinasagawa nila ang pagsa-‘Salah’ nang ganap, at 
kalakip noon, sila ay gumagasta mula sa anumang kabuhayan na ipinagkaloob ng 
Allah (4) sa kanila na ito ay bilang tungkulin, na nagbibigay ng obligadong 
kawanggawa (‘Zakah’) o ang anumang kanilang tungkulin sa kanilang mga pamilya 
na obligasyon nilang tustusan, at sa Daan ng Allah (4), at sa anuman na kanilang 
tinutustusan na kaaya-aya sa paningin ng Allah (4%). 


36. At ipinag-utos Namin sa inyo ang pagkatay ng mga hayop, na ito ay kabilang sa 
tanda ng ‘Deen’ ng Allah (8); upang kayo ay makapag-alay bilang tanda ng inyong 
pagmamahal sa Allah (4), at para sa inyo sa ganitong gawain, O kayo na mga 
nagsipag-alay, ang mabuting pakinabang, katulad ng pagkain mula rito, o pagbibigay 
ng kawanggawa mula rito at ang gantimpala ng ganitong gawain, na kung kaya, 
bigkasin ninyo habang kayo ay nagkakatay; ang ‘Bis-mil-lah’ — sa Ngalan ng Allah. 
At kakatayin ang kamelyo na nakatayo na nakahelera ang tatlong paa at nandoroon 
ang tali sa isa nitong paa (na pang-apat), at kapag bumagsak na ang tagiliran nito sa 
lupa ay ipinahihintulot na itong kainin, na kung kaya, maaaring kumain mula rito ang 
sinumang nag-alay nito bilang isang uri ng pagsamba at ipakain niya ang ibang 
bahagi sa mga mahihirap na hindi namamalimos at gayundin sa mahihirap na 
namamalimos dahil sa tindi ng kanilang pangangailangan, at sa ganito ginawa ng 
Allah (4) na mapasailalim nang madali sa inyong pangangasiwa ang mga ito upang 
magpasalamat kayo sa Allah (4%) sa ganitong pagkakaloob sa inyo. 


37. Hindi ang mga laman ng hayop at dugo ang tinitingnan ng Allah (4) bilang 
katanggap-tanggap sa Kanya kundi ang pagkatakot ninyo sa Kanya at kadalisayan ng 


[706.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 + 341) 22 tb) yw 





inyong mga puso, na ito lamang ang dapat na inyong maging layunin para makatagpo 
ninyo ang Allah (4%) na Bukod-Tangi, na kung kaya, ganoon ginawa ng Allah (4) na 
ito ay maging madali para sa inyo upang dakilain ninyo Siya at pasalamatan sa 
Kanyang patnubay sa inyo ng katotohanan, dahil Siya ay karapat-dapat lamang sa 
ganitong pagdakila at pagpapasalamat. Na kung kaya, ibigay mo ang magandang 
balita, O Muhammad (#2), sa mabubuti ang kanilang pagsamba sa Kaisahan lamang 
ng Allah (4) at mabubuti sa kanilang kapwa, na mapapasakanila ang lahat ng 
kabutihan at tagumpay. 


38. Katiyakan, ang Allah (4) ay pangangalagaan Niya ang mga mananampalataya 
laban sa mga walang pananampalataya at sa masamang balakin ng sinumang 
masama; dahil ang Allah (4) na Pinakadakila at Kataas-Taasan ay hindi Niya 
ninanais ang sinumang traydor na hindi nito pinangangalagaan ang ipinagkatiwala sa 
kanya ng kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at binabalewala nito ang Kanyang mga 
biyaya. 


[707.] 


Sarah 22. Al-Hajj 


Juz (Bahagi) 17 


17 s+ 22 tl 8) po 





Bais FCM 


S536 oie 


FR YORE YB BR 7 


fee sicrtstejs: 


2 Lei sybase Mi eotiiee & 


VAST AT a 48S heel iO3 ee 


A Ave Z se37 7 Wes 


5 La Ni eG . 


of7 ASAD 


a 55 Zn 585 S95 20h © ites 45 ee 
‘i BUBAKK BBacosmor 1G 


s SHPO S Lo Saab ie 


Sie eRe 


ZAy 2 > A fe o s 
a BigpealeL ip Gio (cs 
2 ISHS D icc 288 a GS iI 1 is 
3 rane amen iS é 


Ee CFr # os z 
KES 


a) 3i5u5 ast £° Ae spa 9d) bens 02 
B castagccstoc sto 


z 
> 
Yi 


oA 


or ped e . 


usb asi ad 


39. (Ang Muslim sa Makkah noon sa 
unang pagkakataon ay pinagbawalan 
sila na makipaglaban sa mga walang 
pananampalataya at inutusan silang 
magtiis sa anumang pasakit, at noong 
umabot na sa _ sukdulan ang 
pagmamalupit ng mga _ walang 
pananampalataya at umalis na ang 
Propeta mula sa Makkah at nangibang- 
bayan sa Madinah, at nagkaroon na ng 
lakas ang Islam) ay saka pa lamang 
ipinahintulot ng Allah (4) sa mga 
Muslim ang makipaglaban; dahil sa 
matinding pang-aapi na nangyari sa 
kanila; at katiyakan, ang Allah (4) ang 
‘Qadeer’ — Ganap na Makapangyarihan 
na May Kakayahan na sila ay tulungan 
at pagwagiin, at ipahamak naman at 
abahin ang kanilang mga kalaban. 


40. At ang mga yaong puwersahang 
pinaalis sa kanilang mga tahanan na 





walang anumang kadahilanan maliban 
sa ginawa nilang pagyakap sa 
katotohanan na sila ay nag-Muslim at kanilang sinabi: “dng Aming ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha ay ang Allah (8) lamang na Bukod-Tangi.” 


Zi CDE 


At kung hindi lang itinala ng Allah (4) na iwaksi ang pang-aapi at kasinungalingan 
sa pamamagitan ng pakikipaglaban ay matatalo ang katotohanan sa bawa’t 
sambayanan, at mawawasak ang kalupaan at masisira ang anumang lugar ng 
sambahan na katulad ng mga monasteryo, simbahan, sinagoga at mga ‘Masjid’ ng 
mga Muslim na kung saan doon sila nagsasagawa ng ‘Salah’ at doon nila pinupuri 
ang Pangalan ng Allah nang paulit-ulit. 


At sinuman ang nagsumikap na itaguyod ang ‘Deen’ ng Allah, walang pag- 
aalinlangan na tutulungan siya ng Allah (4) laban sa kanyang kalaban. Katiyakan, 
ang Allah (4%) ang ‘Qawee’ — Pinakamalakas na hindi nagagapi, na ‘““Azeez’ — 
Kataas-Taasan at Punong-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na 
hindi natatalo, na walang pag-aalinlangan, sila ay kontrolado Niya sa kanilang mga 
‘Nasiyah’ (noo). 


[708.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 +341) 22 at 8) yw 





41. Ang mga yaong pinangakuan Namin ng Aming tulong ay sila ang mga yaong 
pinatatag Namin sa kalupaan, at ipinamahala Namin sa kanila ito sa pamamagitan ng 
pagkakagapi nila sa kanilang mga kalaban, na kung kaya, isinagawa nila ang kanilang 
‘Salah’ ayon sa itinakdang oras nito, at ibinigay nila ang obligadong kawanggawa 
(‘Zakah’) mula sa kanilang mga yaman sa sinumang karapat-dapat na pagbigyan nito, 
at ipinag-utos nila ang lahat ng ipinag-utos ng Allah (4%) na anuman na Kanyang 
karapatan at karapatan ng Kanyang mga alipin, at ipinagbawal nila ang lahat ng 
ipinagbawal ng Allah (4). Sa Allah (4) lamang na Bukod-Tangi ang patutunguhan 
ng lahat ng bagay, at mabuting hantungan sa mga natatakot sa Kanya. 


42-44. At kapag ikaw ay tinanggihan at di-pinaniwalaan ng iyong sambayanan, O 
Muhammad (#), ay walang pag-aalinlangang nauna na ang pagtanggi at di 
paniniwala sa mga Sugo ng mga sambayanan ni Noh, ni ‘Ad, ni Thamoud, 
sambayanan ni Ibrahim at sambayanan ni Lit, at ang mga nanirahan sa Madyan na 
pinasinungalingan nila si Shu'ayb (8), at pinasinungalingan ni Fir'awn at ng 
kanyang sambayanan si Mousa (%¢8\), magkagayunpaman ay hindi Ko minadali ang 
pagparusa sa mga sambayanang yaon bagkus ay pinaginhawa Namin sila nang 
pansamantala, at pagkatapos nito ay pinuksa Ko silang lahat sa pamamagitan ng 
masidhing pagpaparusa, na kung kaya, pagmasdan kung paano ang Aking ginawang 
matinding paninisi sa kanila sa kanilang di-paniniwala at pagpapasinungaling, at 
pinalitan ang anumang biyayang natatamasa nila ng kaparusahan at pagkawasak? 


45. Na karamihan sa bayan ng mga masasama ay pinuksa Namin ang mga 
naninirahan doon dahil sa kanilang di-paniniwala, na kung kaya, ang kanilang mga 
tahanan ay nawasak at naglaho ang mga nanirahan doon, at sa kanilang mga balon ay 
wala nang makukuhang tubig at ang kanilang mga nagtataasang palasyo na mga 
magagara ay hindi man lamang nagsanhi na mapigilan ang matinding parusa na 
iginawad sa kanila. 


46. Na kung kaya, hindi ba sila nakapaglakbay na mga tumanggi at mga walang 
pananampalataya na mga Quraysh sa kalupaan upang masaksihan nila ang bakas ng 
mga winasak na mga pamayanan, upang mapag-isipan at mapag-aralan nila, at 
marinig ang tunay na kuwento hinggil sa kanila na may kasamang malalim na pang- 
unawa at pagkuha ng aral? 


Dahil sa katotohanan, ang pagkabulag ay hindi ang pagkabulag ng mata, kundi ang 
nakapipinsala ay ang pagkabulag ng puso dahil sa hindi pagkakaintindi ng mga 
katotohanan at mga aral. 


[709.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 «341) 22 x31 8) yw 





47. At minamadali ka, O Muhammad 


(2), ng mga walang pananampalataya FE DOIC DOIG DOI g 
na mga Quraysh, dahil sa tindi ng crepkarss Z se ela 5 4 rs 
kanilang kamangmangan sa parusa na ee ee 

ane x nz SO nase Me LOS 
ibinababala mo sa kanila, noong silaay I age 


nagpumilit sa pagtanggi, at kailanman & erin: Aye alesis 
ay hindi babaguhin ng Allah (#) ang @& és DRS SITS, LOCHES i & 


anuman na ipinangako Niya na parusa » Chen cena cy 
sa kanila at ito ay walang pag- a, Sapte Sis ihePolanale i 


aalinlangan na mangyayari, at @ lene LEAN: palais ATI 


katiyakan, na ito ay nangyari nang mas 4 KEG Pon SsSond ay SnD 
maaga sa kanila rito sa daigdig noong 


~ ae ai ROR oe 
naganap sa kanila ang pagkatalo sa & Zech abt ail GG slg 
Labanan sa Badr. At katiyakan, ang J RAQ~Ste es epiiteace Val ont B 
isang araw sa paningin ng Allah (4%) sa - Pee BES 355 ASiK 5st Li: “1 a ge . 





: Kull 
Araw ng Muling Pagkabuhay ay @& do! ssi Png is 3248 IE 
katumbas ng isang libong taon sa mga 2 es ad creas es oeeess iC 
araw na binibilang ninyo rito sa 4, pp Soe SAAMI oS 
daigdig, at ito ay hindi imposible sa 3 em ayy ee A Scale ieee segs 2c c 
Allah (88). Bees, 2h Ss 
48. At marami sa mga bayan ng mga @ Bee] be 
masasama na nagpumilit ang mga Ss ODOC DRO DOI DEK DEO DEKO DE 


nanirahan doon sa pagtanggi at di- 
paniniwala, ay inantala Ko pansamantala sa kanila na hindi Ko muna minadali sa 
kanila ang parusa upang sila ay magpabaya na may pagmamataas. Pagkatapos ay 
pinuksa Ko sila sa pamamagitan ng Aking parusa rito sa daigdig, at sa Akin din sila 
magbabalik pagkatapos nilang mawasak at paparusahan Ko sila ng anuman na 
karapat-dapat sa kanila. 


49-51. Sabihin mo, O Muhammad (28): “O kayong mga tao, ako ay hindi hihigit na 
tagapagbabala lamang sa inyo, na ipinararating ko ang mensahe na mula sa Allah 
(48).” Na kung kaya, ang mga yaong naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo at ito ay 
kanilang isinapuso at gumawa sila ng mga mabubuting gawa, ang para sa kanila ay 
kapatawaran mula sa Allah (4), upang pagtakpan ang kanilang mga nagawang 
kasalanan, at mabuting biyaya na walang katapusan na ito ay ang ‘Al-Jannah.’ 


At ang mga yaong nagsumikap sa kanilang masamang balakin upang pawalan ng bisa 
ang mga talata ng Kabanal-banalan na Qur’4n sa pamamagitan ng kanilang 
pagpapasinungaling na may kalupitan at upang biguin ang mga mananampalataya, 
sila ay mananatili sa Impiyernong-Apoy. 


[710.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 +341) 22 tb) yw 





52. At walang sinuman ang ipinadala, Sugo man o Propeta na nauna sa iyo, O 
Muhammad (3), kundi kapag binasa niya ang Aklat ng Allah ay mambubuyo si 
‘Shaytan’ ng mga salitang panlilinlang at panliligaw habang ito ay binibigkas; upang 
pigilin ang mga tao sa pagsunod sa anumang binabasa at binibigkas sa kanila, subali’t 
ang Allah (4%) ay pinawalan Niya ng bisa ang pambubuyo at panlilinlang ni “Shaytan’ 
at pinatatag Niya ang mga talata ng mga malilinaw na katuruan. At ang Allah (4) ang 
‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa anumang nangyari at mangyayari pa, na walang 
anumang naililihim sa Kanya, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang 
pagtatakda at pag-uutos. 


53. At hindi nangyari ang ganitong gawain ni ‘Shaytdn’ kundi upang gawin ng Allah 
(4) na pagsubok sa mga yaong may pag-aalinlangan at may pagkukunwari sa 
kanilang mga puso, at sa mga yaong matitigas ang kanilang mga budhi na mga 
walang pananampalataya na walang anumang babala ang tumatalab sa kanila. 


At katotohanan na ang mga masasama mula sa dalawang uri ng taong ito ay nasa 
matinding pakikipaglaban sa Allah (4) at sa Kanyang Sugo, at pagsalungat sa 
katotohanan na malayo sa anumang tamang paniniwala. 


54. At dapat na mabatid ng mga may kaalaman na pinaghihiwalay nila sa pagitan ng 
kanilang kaalaman ang katotohanan sa kamalian, na walang pag-aalinlangang ang 
Dakilang Qur’an ay tunay na ibinaba sa iyo mula sa Allah (4%), O Muhammad (3), na 
walang pag-aalinlangan sa mga nilalaman nito at walang kaparaanan para ito ay 
marating ni ‘Shaytan,’ nang sa gayon ay madaragdagan sa pamamagitan nito ang 
kanilang paniniwala at magpasailalim dito ang kanilang mga puso. At katiyakan, ang 
Allah (4) ang Tagagabay ng mga yaong naniwala sa Kanya at sa Kanyang Sugo 
tungo sa Tama at Malinaw na Daan, na ito ay Islam, na iniligtas sila sa pamamagitan 
nito mula sa pagkaligaw. 


55. At patuloy ang mga walang pananampalataya at tumanggi sa katotohanan sa 
kanilang pag-aalinlangan sa anumang dala-dala mo sa kanila na Dakilang Qur’an 
hanggang sa dumating sa kanila ang Oras ng pagkagunaw ng daigdig nang biglaan 
habang sila ay nasa kalagayan ng pagtanggi, o di kaya ay darating sa kanila ang 
kaparusahan sa Araw na wala silang anumang maaasahan na kabutihan, na ito ay 
Araw ng Muling Pagkabuhay. 


[711.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 « 41) 22 xt) yw 





Babs SEC 56-57. Ang kapangyarihan at pangu- 
nguntrol sa Araw na _ yaon ay 
Pagmamay-ari lamang ng Allah (4) na 
Bukod-Tangi, at Siya ang maghuhukom 
sa pagitan ng mga mananampalataya at 
walang pananampalataya. 

















DLyse SaAmaswhia, 
Bish SB itp slycianh 
WAGEIAL ALVIS ass 
Se Besisw QD hacia 
J Aeusaich as Oak 
hwo SM GIG AEA Gat 
AEAMAA AAAS D 
OAS 4 Ky cisaait TAL A390 
PN fe L LAN SSAA 


4 
e 


2 
f 41725 GS* < By 4-3" Siete 
EN alia By nS a blail O35 


7 & 









Na kung kaya, ang mga naniwala sa 
Allah at sa Kanyang Sugo at gumawa 
ng mga mabubuting gawa, para sa 
kanila ang walang-hanggang 
kaligayahan sa mga hardin ng ‘A/- 
Jannah.” At ang mga _ yaong 
tinanggihan ang Kaisahan ng Allah (4) 
at pinasinungalingan ang Kanyang 
Sugo at tinanggihan ang mga talata ng 
Dakilang Qur’an, para sa kanila ay 
masidhing kaparusahan na magpa- 
pahamak at magpapahiya sa kanila sa 
©, Impiyernong-Apoy. 
















gi \ 


Ss G: 


58. At ang mga yaong nangibang-bayan 
bilang paghahangad ng pagmamahal ng 
Allah (4) at pagtataguyod sa Kanyang 

‘Deen,’ pagkatapos ay namatay ang 
sinuman sa kanila habang siya ay nakikipaglaban sa mga walang pananampalataya at 
gayundin ang namatay sa kanila sa hindi labanan, ay walang pag-aalinlangang 
pagkakalooban sila ng Allah (4) ng hardin sa ‘A/-Jannah’ at ang anumang mga 
kaligayahan doon na walang katapusan at walang pagmamaliw. At walang pag- 
aalinlangan, ang Allah (4), Siya sa katotohanan ang ‘Khayrur Rdzigeen’ — 
Pinakamabuting Tagapagkaloob ng kabuhayan. 


e < 
SB LON 9 294 84 en BR ee 
DASH ay NI 
ae > 2 
LEOPOLD ODO DOE DOD DED 











59. Walang pag-aalinlangan, papapasukin sila ng Allah (4%) sa lugar na kalugud- 
lugod sa kanila na ito ay ang ‘A/-Jannah,’ at walang pag-aalinlangan, ang Allah (4) 
ang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa sinumang naglakbay nang alang-alang sa 
Kanyang Daan at sa sinumang naglakbay sa paghahangad lamang ng makamundong 
buhay, na ‘Haleem’ — Ganap at Napakalawak ang Kanyang Pang-unawa sa sinumang 
lumalabag sa Kanya na sila ay hindi Niya kaagad pinaparusahan. 





60. Itong isinalaysay Namin sa iyo, O Muhammad (3), na pagpapapasok sa Hardin 
ng mga nangibang-bayan, at ang sinumang inapi at pinarusahan ay walang pag- 
aalinlangang pinahintulutan siya na gumanti sa sinumang umapi sa kanya na katulad 


[712.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 +341) 22 aH 8) pw 





ng ginawa sa kanya, at wala siyang pananagutan hinggil dito, at kapag ginantihan 
siya at mas hinigitan pa ang ginawang pagpinsala sa kanya, walang pag-aalinlangang 
tutulungan siya ng Allah (4); dahil hindi makatarungan na siya ay gantihan o apihin 
sapagka’t kinukuha lamang niya ang kanyang karapatan. Katiyakan, ang Allah (3) ay 
walang pag-aalinlangang ‘‘Afouwun Ghafour’ — Ganap na Mahinahon at Ganap na 
Mapagpatawad dahil sa Kanyang pagiging Mapagpasensiya ay hindi Niya kaagad 
minamadali ang parusa ng sinumang nagkakasala at sila ay pinatatawad Niya sa 
kanilang mga kasalanan. 


61. Itong batas na itinala sa inyo ay mga makatarungang batas na makatotohanan, na 
Siya ang Tagapagtangan ng Dakilang Kapangyarihan na ibinibigay Niya ito sa 
sinuman na Kanyang nais at kinukuha Niya ito sa sinuman na Kanyang nais, at 
kabilang sa Kanyang kapangyarihan ay idinaragdag Niya ang anumang nababawas na 
oras sa gabi sa mga oras sa araw, at ganoon din, idinaragdag Niya ang anumang 
nababawas na oras sa araw sa mga oras sa gabi. 


Katiyakan, ang Allah (48) ang ‘Samee~’ — Ganap na Nakakarinig ng lahat ng mga 
tinig, na ‘Baseer’ — Ganap na Nakakakita ng lahat ng mga pagkilos at walang 
anuman ang naililihim sa Kanya. 


62. Sa kadahilanang ang Allah (4) — Siya ay mananatiling katotohanan na walang 
sinuman ang bukod-tanging may karapatan at karapat-dapat lamang na sambahin 
kundi Siya, at ang anumang sinasamba ng mga walang pananampalataya bukod sa 
Allah ay pawang kamalian na hindi nakapagdudulot ng anumang kapakinabangan ni 
kapinsalaan. 


Walang pag-aalinlangan, ang Allah (4) ay ‘Al-‘Alee’ — ang Kataas-Taasan na nasa 
ilalim ng Kanyang pagtatangan ang lahat ng Kanyang nilikha at malayo sa anumang 
katulad o katambal, ang Kataas-Taasan na walang sinuman ang mas mataas kaysa sa 
Kanya, na ‘Al-Kabeer’ — ang Pinakadakila na walang anumang makapapantay sa 
Kanya at walang sinuman ang mas dakila pa kaysa sa Kanya. 


63. Hindi mo ba napagtanto, O Muhammad (#8), na ang Allah (4) ay Siya ang 
nagbaba mula sa kalangitan ng ulan, at sa pamamagitan nito ay naging luntian ang 
kalupaan sa pagsibol ng mga pananim mula rito? Katiyakan, ang Allah (4) ang 
‘Lateef’ — Pinakadalubhasa, Kapita-Pitagan at Pinakamabuti na Ganap na 
Tagapangalaga sa Kanyang mga alipin dahil sa pinasisibol Niya ang mga pananim 
mula sa kalupaan sa pamamagitan ng tubig, na ‘Khabeer’ — Ganap ang Kanyang 
Kagalingan na Nakababatid sa anuman na kanilang ikabubuti. 


64. Pagmamay-ari ng Allah (4) ang lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan bilang 
Kanyang mga alipin na Siya ang Tagapaglikha, Tagapagmay-ari at Tagapangasiwa 


[713.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 «341) 22 xt1 8) yw 





nito, ang lahat ay nangangailangan ng Kanyang pangangasiwa at kagandahang-loob. 
At katiyakan, ang Allah (8) ay ‘Al-Ghanee’ — ang Napakayaman na Ganap na 
Malaya mula sa lahat ng pangangailangan na nagtataglay ng lahat-lahat na hindi 
nangangailangan ng kahit na anumang bagay, na ‘Al-Hameed’ — ang Karapat-Dapat 
sa lahat ng papuri na Ganap na Pinupuri sa Kanyang mga katangian at sa Kanyang 
mga gawa sa lahat ng pagkakataon. 


[714.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 «341) 22 atl) yw 





65. Hindi mo ba nakita na ang Allah 





(3s) na Kataas-Taasan ay sinanhi Niya YxQIG@pengpe 

para sa inyo na magpasailalim ang “ 

anumang nasa kalupaan na mga fal suze Sih BSE 
gumagapang, mga hayop, pananim, B SysoibN eN Feil aaa ar 
mga bunga, at iba pang mga bagay- si eolslass 545 @ 

bagay para inyong masakyan at | 4 eee Eg coy e oA cA 
ikabubuhay, at lahat ay para sa fie a 


“a 44S BOCES i “tei 
kapakinabangan ninyo, na katulad din & a pina 
4 5 94% 


ng paglagay Niya sa _ inyong @ Oa A BBG SDA 


pangunguntrol ang sasakyang-pandagat @ he acst ZA SAC SCAT is a 
na lumalayag sa karagatan dahil sa @& iDs gre Gals 


os 4 7 erer 
Kanyang Kapangyarihan at 2 Dc, 45K Kodwrall ee 
Kagustuhan, na dinadala kayo kasama 8 <aNys % 5 et, ani (strict ES ii 


ang inyong mga dalahin tungo samga Puss g Oka ide ASE Si 4 
lugar na nais ninyong marating, at Siva eyooe AG COVER OB 

rin ang kumukuntrol ng kalangitan, na gj) ‘plait Ah IGE g KS 
ito ay _Kanyang pinangangalagaan; | shy il 15 Y ein 
upang ito ay hindi babagsak sa 3 oe. Or ol 2x Kos igs 


kalupaan na mawawasak at masisira 
ang anumang nasa_ ibabaw nito 


Gap Sas tase “Hes CHEM, 
(kalupaan), maliban sa anumang ninais & ss Jats is Rea sces EK 
Niya na mangyari? af KODE Dene cone SOOO DES: : 








Katiyakan, ang Allah (4) ang ‘Raouf’ — Punung-Puno ng Kabutihan sa 
sangkatauhan, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila, 
sa pagsanhi Niya para sa kanila na magpasailalim ang mga bagay-bagay, na ito ay 
para sa kanila at sa iba pa. 


66. At walang iba kundi ang Allah (4) ang Siyang nagbigay ng buhay sa inyo na 
nilikha Niya kayo mula sa wala, at pagkatapos ay sasanhiin Niya na kayo ay 
mamatay kapag natapos na ang nakatakda ninyong buhay, at pagkatapos ay 
bubuhayin kayo na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay upang hukuman kayo sa 
inyong mga gawain. 


Katiyakan, ang tao ay matindi ang kanyang pagtanggi sa anumang ipinamalas na mga 
palatandaan na nagpapatunay sa Kapangyarihan at Kaisahan ng Allah (48). 


67. Sa bawa’t sambayanan mula sa mga naunang sambayanan ay nagtala Kami ng 
batas at pamamaraan ng pagsamba na ipinag-utos Namin sa kanila at ito ay kanilang 
ipinatupad, na kung kaya, huwag mong hayaang makipagtalo sila sa iyo, O 


[715.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 + 41) 22 tb) pw 





Muhammad (#2), na mga walang pananampalataya na mga Quraysh hinggil sa batas 
na ibinigay sa iyo, at sa anuman na ipinag-utos ng Allah (4) sa iyo na mga 
alituntunin at sa lahat ng mga uri ng pagsamba, kundi bagkus ay hikayatin mo sila 
tungo sa Kaisahan ng Allah (4) na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha at taos-puso na 
dalisay na pagsamba lamang sa Kanya at pagsunod sa Kanyang kagustuhan. 


Walang pag-aalinlangan, ikaw ay nasa Matuwid na ‘Deen’ (0 Relihiyon) na walang 
anumang kabaluktutan o kamalian sa loob nito. 


68. At kapag sila ay nagpatuloy sa maling pakikipagtalo sa iyo, O Muhammad (2), sa 
paghikayat mo sa kanila ay huwag kang makipagtalo sa kanila, sa halip sabihin mo sa 
kanila: “Ang Allah (3%) ang Ganap na Nakaaalam sa anumang inyong ginagawa na 
di-paniniwala at pagtanggi,’ sa kadahilanang sila ay mga mapagmatigas at 
mapagmataas. 


69. Ang Allah (8) ang Siyang maghuhukom sa pagitan ng mga Muslim at ng mga 
walang pananampalataya sa Araw ng Muling Pagkabuhay sa anuman na kanilang 
pinagkasalungatan hinggil sa ‘Deen’ (Relihiyon). 


Dito sa talatang ito ang magandang pakikitungo sa pagsagot sa sinumang 
nakikipagtalo bilang pagmamatigas at pagmamataas. 


70. Hindi mo ba batid, O Muhammad (2), na walang pag-aalinlangang ang Allah (4) 
ang Nagmamay-ari ng ganap na kaalaman ng anumang nasa kalangitan at kalupaan, 
na katiyakang ito ay Kanyang itinala sa ‘A/-Lawh Al-Mahfoudh?’ Katiyakan, ang 
Kaalaman na ito ay napakadali lamang sa Allah (4), dahil ang anumang bagay na 
nais Niya para sa Kanya ay napakadaling lahat. 


71. At nagpumilit ang mga walang pananampalataya na mga Quraysh sa pagsamba 
ng iba bukod sa Allah, kahit na malinaw pa ang kamalian na kanilang kinalalagyan na 
sila ay sumasamba ng mga diyus-diyusan, na walang anumang katibayan na ibinaba 
sa anumang Aklat na nagmula sa Allah (4) na ang mga ito ay karapat-dapat na 
sambahin, at wala silang anumang kaalaman sa mga inimbento nilang ito at sila ay 
nagsinungaling laban sa Allah (4); na kung kaya, ito ay gawain na sinunod lamang 
nila na kanilang kinagisnan sa kanilang mga ninuno na wala silang anumang 
katibayan. 


At kapag dumating ang Araw ng Paghuhukom sa Kabilang-Buhay ay walang 
sinuman ang makatutulong sa mga sumasamba ng iba bukod sa Allah at walang 
sinuman ang makapagliligtas sa kanila mula sa masidhing kaparusahan. 


[716.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 «341) 22 atl 8) pw 





72. At kapag binigkas ang mga malilinaw na mga talata ng Dakilang Qur’an sa kanila 
na mga sumasamba ng iba bukod sa Allah, ay nakikita mo ang galit at pagkunot ng 
kanilang mga noo! Halos handa na nilang lusubin nang may karahasan ang mga 
mananampalataya na siyang nag-aanyaya sa kanila tungo sa Allah (4) na binibigkas 
sa kanila ang talata ng Allah (4). 


Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (28): “Nais ba ninyong sabihin ko sa inyo ang 
mas matindi pa kaysa poot na inyong nararamdaman sa pagkarinig ninyo ng 
katotohanan at pagkakita ng mga nag-aanyaya tungo rito (sa katotohanan)? Ang 
Impiyernong-Apoy na inihanda ng Allah (8%) para sa mga walang pananampalataya 
sa Kabilang-Buhay na ito ang pinakamasama na kanilang patutunguhan.” 


[717.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 «341) 22 tb) yw 





Bais SCE 73. O sangkatauhan! Ang parabola ay 

SSO DOK OO DOOD. ibinigay, na kung kaya, makinig kayo at 
intindihin ninyong maigi: Ang mga 
diyus-diyusan at ang mga sinasamba 
ninyo na iba bukod sa Allah ay hindi 
sees «, man lamang makalilikha ng kahit na 

OUD AACE sui ©, isang langaw kahit na sila pa ay 


no4e “<j  magsama-saman lahat para sa ganiton 

ghar il B Se Essabail > la a ean " aano ka 

ov Bo th Se i eee eee k Ay 9 hae » Pp -P ya 

3 550 wee Jee eal ie oe © sila makalilikha ng mas malaki pa kaysa 
> Shieh eee Wael Sas tito?” 


Bl ica cone it oats E 
‘Bsesny JN REM Saath Ge =~ At kapag inagaw ng langaw ang 


anumang bagay sa kanila ay hindi sila 


S2 od fo ® ne ~- ie 
E SR AERA KS F 
= Jt Sole sasKgore aig lags ga5 ™ magkakaroon ng anumang kakayahan 

cor os yx ae ool’ <“ ©, na kuning muli ang anumang inagaw ng 


| AEs ; 
pee _.. (> langaw sa kanila, kung gayon, mayroon 
1 sbgNR Nid owl © pa bang hihigit dito na kahinaan at 


3) Sita iz fists ale BABIES; $< > kawalan ng kakayahan. Samakatuwid, 


Kt 


e 3 Mees SNE BS * napakahina’ nilang  pareho: ang 
a] oD \ $KS ANI A acl : et eae 
Ae asidy) Sab a ~  humihingi at ang hinihingian, na ang 
i) lel ASW EAS fey 3 ; eget nc aey as 
PRG) Gea $558 ae serif IS tinutukoy na ‘humihingi’ rito ay ang 





kanilang sinasamba bukod sa Allah na 
sinisikap na mailigtas nito ang anumang 
inagaw ng langaw, at ang ‘hinihingian’ na tinutukoy dito ay ang yaong langaw na 
nang-agaw, na kung kaya, paano mo ituturing ang mga diyus-diyusan na mga 
sinasamba kung ganito ito kawalan ng halaga at kahina. 


74. Sila na mga sumasamba ng iba ay hindi nila iginalang ang Allah (4) ng tamang 
paggalang sa Kanya, dahil sila ay nagsagawa ng mga katambal ng Allah na kanilang 
sinamba, samantalang Siya ang ‘Qawee’ — Pinakamalakas na naglikha ng lahat ng 
bagay, na “Azeez’ — Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na 
Makapangyarihan na hindi nagagapi. 


75-76. Ang Allah (4) ay pumipili mula sa Kanyang mga anghel ng mga Sugo tungo 
sa Kanyang mga Propeta, at pumipili rin ng tao bilang Kanyang mga Sugo; upang 
iparating ang Kanyang mga mensahe tungo sa mga tao. Katiyakan, ang Allah (4) ang 
‘Samee’’? — Ganap na Nakakarinig sa mga sinasabi ng Kanyang mga Alipin, na 
‘Baseer’ — Ganap na Nakababatid sa lahat ng bagay at sa sinuman na Kanyang pinili 
para sa mensahe mula sa Kanyang mga nilikha. At Siya, luwalhati sa Kanya, ang 





[718.] 


Sarah 22. Al-Hajj Juz (Bahagi) 17 (17 + 341) 22 tl 8) pw 





Nakaaalam sa anumang mangyayari sa Kanyang mga anghel at sa Kanyang mga 
Sugo bago Niya pa sila likhain, at alam Niya kung ano ang mangyayari pagkawala 
nila. At sa Allah (4) lamang na Bukod-Tangi bumabalik ang lahat ng bagay. 


77-78. O kayong mga naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo na si Propeta 
Muhammad (2), yumuko kayo at magpatirapa sa inyong pagsa-‘Salah,’ at sambahin 
ninyo ang inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha na Bukod-Tangi na walang katambal, at 
gumawa kayo ng mabuti upang kayo ay magtagumpay. 


Magpunyagi kayo sa Daan ng Allah (8) sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa mga 
walang pananampalataya na kumakalaban sa Islam, magpunyagi rin kayo laban sa 
mga masasama, maging sa inyong mga sarili at kay ‘Shaytan,’ ng dakilang 
pagpupunyagi, taos-puso at dalisay ang inyong layunin na para lamang sa Allah (8) 
na Napakadakila at Kataas-Taasan, na isinusuko ninyo ang inyong buong puso at 
pangangatawan sa Kanya, Siya ang pumili sa inyo upang taglayin ang ‘Deen’ na ito. 


At katiyakan, nagmagandang-loob Siya sa inyo noong ginawa Niya para sa inyo ang 
makatarungan at ganap na batas, na walang anumang pagmamalupit at pagpapahirap 
sa anumang ipinag-uutos at mga alituntunin nito, na di-tulad sa batas ng ilan sa mga 
nauna sa inyo: itong makataong ‘Deen’ o Relihiyon na ito ang styang Relihiyon ng 
inyong ama na si Ibrahim (#¢\), na ang Allah (4) ang nagpangalan sa inyo na mga 
Muslim noon pa man, na ito ay nasasaad sa mga naunang Kasulatan na mga 
ipinahayag, at gayundin sa Dakilang Qur’an na ito, at walang pag-aalinlangan na 
natatangi kayo sa ganitong pagpili; upang maging testigo ang pinakahuli o nagtapos 
(nagselyado) ng mga Sugo na si Muhammad (#) na nagmula mismo sa inyo, na 
katiyakang naiparating niya sa inyo ang mensahe ng kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, at kayo naman ay maging testigo laban sa mga naunang sambayanan, 
na katiyakan, ang kanilang mga Sugo ay naiparating sa kanila ang ipinahayag ng 
Allah (4%) sa inyo sa Kanyang Aklat. 


Samakatuwid, dapat ninyong mabatid na ang parangal na ito ay bilang biyaya at 
kagandahang-loob sa inyo, na kung kaya, magpasalamat kayo at pangalagaan ninyo 
ang mga palatandaan ng ‘Deen’ ng Allah sa pamamagitan ng pagpapatupad ninyo ng 
‘Salah’ sa kabuuan ng mga haligi at mga kondisyon nito, at ibigay ninyo ang 
obligadong ‘Zakah’ o kawanggawa, at magbalik-loob kayo sa Allah (4) at sa Kanya 
lamang ninyo ipaubaya ang inyong mga sarili dahil Siya ang Pinakamabuting 
Tagapangalaga sa sinumang ipinauubaya niya ang kanyang sarili sa Kanya, at 
Pinakamabuting Tagapagtulong sa sinumang humihingi ng tulong sa Kanya. 


[719.] 


Sarah 23. Al-Mu'minin Juz (Bahagi) 18 (18 s +1) 23 & gue hl By gw 


23 © ye hl 8) gw 
XXIII - Sarat Al-Mu minin 
[Kabanata Al-Mu minin — Ang Mga Mananampalataya] 
ass) Cpa sll alll pass 
[Bismillahir Rahmanir Raheem] 


Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 










1. Katiyakan, nagtagumpay ang mga = @ekise 
naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo ¢ 
na sumusunod sa Kanyang batas. 


S 
Eo ee DP) 
RISA, 















Zz ose 4s e eG or : 

B Cet cst Ss cbls & 
Coss WZ, e387 Se. jg of oe oa Fee Peck) 

‘ rad oe Bie ss od See z4 2 |@ 
8 NSA ee ol Das & 
se) Ka “4715 osnrt < 1 ae oh Q 

Sar Ler eer sre! 
$ ere ach acne cn 
} Pods Disa aA gb Mss daly es 
Coat © e%*e a mie 2 Ave Re ai eck) 
2) apoedke niall, D Sse canes ces ie 
p % 2 Ke A Aeas 4 a 3, a 5 
8 ALON DIAS OSB4 
A ccc Gs Qaasunoss 

ah Ee Se VAarere Gh 3 wun 
SDS Raabe Sobsal iC 
Cosa or vs oR 6277788 Fees coe coed 4 7er7 py 
3 505 5 AIG 53 ae NCSL 
Pl 4 MENS CLAL ING Set Bs Ai ie 
Aye oe 4 ch 3 . dpe 4gte Aaeecee - 1@ 
B) AS Se Daal 
a “- Aca LD Ler 2G cAs4y i 
a Omir dN Oss | 


2. Na ang kanilang mga katangian ay 
sila sa kanilang pagsasagawa ng 
‘Salah’ ay punung-puno ng pagkatakot, 
na ganap na dalisay sa kanilang mga 
kalooban at kapanatagan sa kanilang 
pagkatao. 


3. At mga yaong iniiwasan nila ang 
lahat ng mga walang kabuluhan na 
salita at gawa. 


4. At mga yaong nililinis nila ang 
kanilang mga sarili at ang kanilang 
mga kayamanan sa pagpapatupad ng 
pagbibigay ng ‘Zakah’ (o obligadong 
kawanggawa) ayon sa iba’t ibang uri 
nito. 


eno aul lisa dle 2 


7 


Sas divkuone sence & 


= 





5. At mga yaong inaalagaan nila ang 
kanilang mga pribadong bahagi ng 
katawan mula sa anumang ipinagbabawal ng Allah (4) na katulad ng pangangalunya 
(pakikiapid) at lahat ng mahahalay na gawain. 


LIED DET 


SCD DEN Da 





6. Maliban sa kanilang mga asawa o di kaya ay sa kanilang mga alipin na kababaihan, 
dahil hindi ipinagbabawal sa kanila na makipagtalik sa kanila at pasayahin sila; dahil 


ang Allah (4) ay ipinahintulot ito sa kanila. 





[720.] 


Sarah 23. Al-Mu'minin Juz (Bahagi)18 (18 s+!) 23 © gir hl By gw 


7. Na kung kaya, sinuman ang maghahangad ng kaligayahan na hindi sa 
pamamagitan ng kanyang asawa at alipin na babae ay kabilang siya sa mga lumampas 
sa ipinahintulot ng Allah (4) tungo sa Kanyang ipinagbawal, at inilagay niya ang 
kanyang sarili sa kaparusahan ng Allah at ng Kanyang poot. 


8. At ang mga yaong inaalagaan nila ang anumang ipinagkatiwala sa kanila at 
tinutupad nila ang anumang kanilang pangako. 


9. At ang mga yaong patuloy sa kanilang pagsasagawa ng ‘Salah’ sa mga oras na 
itinakda para rito at ayon sa tamang pamamaraan na itinuro ni Propeta Muhammad 
(3). 

10. Sila ang mga mananampalataya na mamanahin nila ang ‘A/-Jannah’ (Hardin). 


11. Na siyang magmamana ng mga matataas na antas sa ‘A/-Jannah’ at ang 
kalagitnaan nito, na sila ay mananatili roon na wala nang katapusan ang kanilang 
kaligayahan. 


12. At katiyakan, nilikha Namin si Adam (#4!) mula sa luwad (putik) na nagmula sa 
lahat ng uri ng kalupaan. 


13. Pagkatapos ay nilikha Namin ang kanyang lahi mula sa ‘Nuéfah:’ na mula sa 
semilya ng mga kalalakihan na lumalabas sa kanilang mga ‘su/b’ (o mga gulugod) at 
ito ay nananatili sa ligtas na lugar sa mga sinapupunan ng mga kababaihan. 


14. Pagkatapos ay ginawa Namin ang ‘Nutfah’ na ‘ ‘Alaqah’ — na ito ay namuong 
dugo na kulay pula na malapot, pagkatapos ay ginawa Namin ang ‘‘Alagah’ 
pagkalipas ng apatnapung araw na maging ‘Mudhghah’ — namuong laman na ito ay 
kapirasong laman na kasingdami ng isang subo na parang may mga kagat sa tagiliran, 
pagkatapos ay ginawa Namin ang malambot na laman na ito na buto, at saka Namin 
dinamitan ang butong ito ng laman, pagkatapos ginawa Namin ito na isang 
panibagong nilikha sa pamamagitan ng pag-ihip sa kanya ng kanyang kaluluwa. 
Samakatuwid, luwalhati sa Allah (4), na Siya ang ‘Ahsanul Khdaligeen’ — ang 
Pinakamagaling at Pinakaganap sa paglikha ng lahat ng bagay. 


15. Pagkatapos, katiyakan, kayo na mga tao, pagkalipas ng iba’t ibang yugto ng 
buhay ay magtatapos ang inyong buhay na kayo ay mamamatay. 


16. Pagkatapos, pagkalipas ng kamatayan at pagwawakas ng mundo ay bubuhaying 
kayong mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay na kayo ay babangon mula sa 
inyong mga libingan para sa paghuhukom at pagbabayad. 


17. Katiyakan, nilikha Namin sa ibabaw ninyo ang pitong mga kalangitan na 
magkakapatung-patong, at Kami, kailanman ay hindi Namin nakaligtaan ang lahat ng 
nilikha, na kung kaya, wala Kaming makakalimutan sa anumang nilikha. 


[721.] 


Sarah 23. Al-Mu'minin Juz (Bahagi)18 (18 s +1) 23 & gue hl By gw 


18. At ibinaba Namin mula _ sa 


PACD OLD ODO DOS kalangitan ang tubig ayon sa kung ano 


TSE 


 aaae Get LeutIK « ang pangangailangan ng mga nilikha, at 
2 KGS WES A CLAS F © gumawa Kami sa_ kalupaan ng 
Hh Seige 4 MEIGS Gi, a pagpapanatilihan nito, at walang pag- 
ose DSK by AKolhe -$J | aalinlangan, Kami ang Ganap na 
S50 6K We Gene (2ctiate, igh ©, Makapangyarihan na kaya Naming 
: oe EI _.- 22» alisin ang tubig sa pinagpanatilihan 
Sh pale, sath aesKatlil ci ® nito. 
ee rca te beet tes 

ial, 5 7 ee WSs a8 5 ~ @ Dito sa talatang ito ang babala at 

Se Seail Ae 5G ais dese ©, pagbabanta sa mga masasama. 


Bias Fealy ihe Sil Fae, NTIS oo -“% San eo 
tesco foot oo coce 4s strewn s lem 19. At ginawa Namin sa pamamagitan 
Yall, a jada ~NWy IA 

5 ears oe a ng tubig na ito ang mga hardin, ang 


WAS abi GI Cee, eK © mga puno ng palmera ng datiles at saka 
Haley IED ot Ree ae aastles mga ubas, at para sa inyo rito sa mga 
GA citte cot ies Kab Both aA, ¢, hardin na ito ang iba’t ibang uri ng 


lol 
eee ere oiae) prutas, na mula rito kayo ay kumakain. 


Nae 


olga UE asia AZ S5; 
r > onee o-o- ox 


Se Bee Nahe a ae 3 20. At ginawa Namin para sa inyo ang 

A Aeck s4)F a7 i “Li B24: ‘> puno ng oliba na ito ay sumisibol sa 
Lox SA a sabos 3s re e> lugar na nakapalibot sa bundok ng Sinai 
na nagmumula rito ang langis na 
ginagamit ninyo sa inyong katawan, saka panluto at pagkain na kaibig-ibig sa inyong 
panlasa. 





XIE ESL ROK ICSE RODE SESE 


21. At katiyakan, para sa inyo, O kayong mga tao, ang aral na napakikinabangan 
ninyo mula sa paglikha ng kamelyo, baka at kambing, na ipinagkaloob Namin sa inyo 
mula sa mga tiyan nito ang gatas na iniinom ninyo, at mayroon pa kayong iba pang 
maraming kapakinabangan na nagmumula rito, na katulad ng balahibo at balat at iba 
pa na katulad nito, at nagmumula rin dito ang inyong mga kinakain at ikinabubuhay. 


22. At sa mga ito, at sa mga sasakyang-pandagat kayo ay sumasakay sa kapatagan at 
karagatan. 


23. At katiyakan, ipinadala Namin si Nth (#¢#\) tungo sa kanyang sambayanan upang 
sila ay hikayatin sa Kaisahan ng Allah (4) at kanyang sinabi sa kanila: “O aking 
sambayanan! Sambahin ninyo ang Allah (8) nang bukod-tangi, na wala kayong 
‘ilah’ na karapat-dapat sambahin bukod sa Kanya, kung gayon, hindi ba kayo 
natatakot sa Kanyang kaparusahan?” 





[722.] 


Sarah 23. Al-Mu‘minin Juz (Bahagi)18 (18 + +1) 23 & gir hl By gw 


24-25. Tinanggihan siya ng mga matataas mula sa kanyang sambayanan, at kanilang 
sinabi sa mga tao: “Katiyakan, siya ay tao lamang na katulad ninyo, wala siyang 
katangian na anuman na nakahihigit sa inyo, at wala siyang hangarin sa kanyang 
sinasabi kundi upang siya ay maging pinuno at magiging katangi-tangi sa inyo. Kung 
ninais ng Allah na magpadala sa atin ng Sugo ay magpapadala Siya mula sa mga 
anghel, at wala kaming narinig na katulad niva sa nauna nating mga ninuno at mga 
matatanda. Na kung kaya, si Nuh ay isang tao na sinapian ng pagkabaliw, na kung 
kaya, abangan ninyo muna ang kanyang katinuan, at itigil ang kanyang 
paghihikayat, o di kaya siya ay mamatay at wala na kayong puproblemahin pa sa 
kanya.” 


26. Sinabi ni Nth: “O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha, tulungan Mo ako laban sa 
aking sambayanan; dahil sa kanilang pagpapasinungaling sa akin sa pagpaparating 
ko ng Ivyong mensahe.” 


27. Na kung kaya, ipinahayag Namin sa kanya ang utos na siya ay gumawa ng 
malaking sasakyang-pandagat sa ilalim ng Aming pagmamasid at Rebelasyon, na ang 
ibig sabihin: “Batay sa Aming ipinag-utos sa iyo at pagtulong sa iyo, at ikaw ay nasa 
ilalim ng Aming pangangalaga.” At dito sa talatang ito ang patunay sa katangian ng 
Allah (4) na Siya ay mayroong mata na angkop sa Kanyang Kamaharlikaan nang 
walang ‘tasbeeh’ (nang walang paghahambing) at walang ‘takyeef (na _ hindi 
tinatanong ang pagiging paano nito kundi ito ay batay lamang sa Kanyang 
Kamaharlikaan). 


Na kung kaya, kapag dumating ang Aming utos na parusahan ang iyong sambayanan 
ng pagkalunod at magsimula na ang delubyo na bubulwak ang tubig mula sa ‘tannur’ 
(o pugon), ay isakay mo na sa Arka ang lahat ng may buhay na magkakaparis na 
lalaki at babae; upang manatili ang mga lahi nito, at isakay mo rin ang tyong pamilya 
maliban sa sinumang karapat-dapat sa parusa dahil sa kanyang di-paniniwala na tulad 
ng iyong asawa at iyong anak, at huwag mo nang hilingin pa sa Akin na mailigtas ang 
iyong masasamang sambayanan dahil katiyakan na walang pag-aalinlangang sila ay 
malulunod. 


[723.] 


Sarah 23. Al-Mu'minin Juz (Bahagi)18 (18 + +1) 23 & gue hl By gw 


28. At kapag ikaw ay nakasakay na sa 


Arka, ikaw at ang sinumang kasama PODOE DONS 3 
mo na ligtas roa pagkalunod ay Be caus sai. a paces : 
sabihin mo: Ang papuri at ¥& o 
pasasalamat ay sa Allah (8%) na ye SSO AGO mile 2 
Siyang nagligtas sa amin mula sa mga 5 KSA Sasa Dany ral 
taong walang pananampalataya. Hi, 8 hs (spatial S Ca ES rash ee 
a Bl os tees 2862 ie 
29. At sabihin mo: “Aking ‘Rabb’ na & ses NIG GEE Siine a Sica 
fe - na wii > Gatti gor brs IS Sit 4 
o dumaong) ako sa mabiyaya at ligtas  & Beira cA ABE Pty Gar ee 
na paglalapagang-lugar dahil sa Ikaw  @ — Ke 
ang ‘Khayrul Munzileen’ — Bt asd ii <3 |S 5 CAL oss Tons 
Pinakamabuti na nagpapalapag (0 © ooo Seb GES (2st oi gsi BID cs 
nagpapadaong sa kalupaan. x hs: Jea@eisuswace 2 . 
At nandirito ang katuruan mula sa ©) {xj WNjas AAZi Sipps ee 40 ie 


Allah (4%) para sa Kanyang mga alipin - 
sa kung ano ang sasabihin kapag siya “@ Gh, AAWUBE seu 
ay bababa o tutungo sa anumang lugar. Jy) & Sin Sry ICED ops, verry 

J a9 eB eR LOCA SE we (dng 4250) 
30. Katiyakan, sa pagligtas sa mga & splits skis sels ss oe 
mananampalataya at pagwasak sa mga a g Ss Gasset Scns | 
walang pananampalataya ay malilinaw  yeeeeepeeeeceNeD en 
na mga palatandaan na nagpapatunay 
sa pagiging totoo ng mga Sugo ng Allah sa anuman na kanilang dala-dala mula sa 
Allah (48), at katotohanan na sinusubok Namin ang mga sambayanan sa pamamagitan 
ng pagpapadala ng mga Sugo sa kanila bago isagawa ang pagpaparusa sa kanila na 


mga tatanggi. 





31. Pagkatapos ay naglikha Kami pagkalipas ng sambayanan ni Nah ng panibagong 
henerasyon, na ito ay sambayanan ni ‘Ad. 


32. At nagpadala Kami sa kanila ng Sugo na nagmula sa kanila na siya ay si Hid 
(#8)) at kanyang sinabi sa kanila: “Sambahin ninyo ang Allah (8%) nang bukod-tangi 
dahil wala kayong ‘ilah’ (diyos na sinasamba) na may karapatan at karapat-dapat 
lamang na sambahin kundi Siva, kung gayon, hindi ba kayo natatakot sa Kanyang 
kaparusahan kapag kayo ay sumamba ng iba bukod sa Kanya?” 





33. At sinabi ng mga matataas at mga namumuno mula sa kanyang sambayanan na 
mga hindi naniniwala sa Allah, at tinanggihan ang pakikipagharap sa Allah (4) sa 
Kabilang-Buhay, na ang nagligaw sa kanila ay ang biyayang natamasa nila rito sa 





[724.] 


Sarah 23. Al-Mu‘minin Juz (Bahagi)18 (18 +1) 23 & gir hl By gw 


daigdig na marangyang pamumuhay: “Siva na naghikayat sa inyo tungo sa Kaisahan 
ng Allah ay hindi hihigit kaysa sa isang tao na katulad din ninyo na kumakain ng 
mga kinakain ninyo at umiinom ng mga iniinom ninyo. 


34. “At kapag sumunod kayo sa kanya na isa ring tao na katulad ninyo, samakatuwid, 
ay magiging talunan kayo sa pagtalikod ninyo sa inyong diyus-diyusan at pagsunod 
ninyo sa kanya. 


35. “Paano kayo naniniwala sa anuman na kanyang ipinangako na kapag kayo ay 
namatay, na naging alabok na at ang inyong mga buto ay nagkandadurog na, kayo 
ay bubuhayin na mag-uli mula sa inyong mga libingan? 


36. “Tunay na malayo ang kanyang ipinangako sa inyo, O kayong mga tao, na 
pagkatapos ng inyong kamatayan ay bubuhayin kayo na mag-uli mula sa inyong mga 
libingan.” 


37. “Ang buhay natin ay hindi hihigit sa kung ano ang buhay lamang natin dito sa 
daigdig, at namamatay ang mga magulang mula sa atin at habang buhay naman ang 
mga anak, at kailanman ay hindi na tayo mabubuhay pang mag-uli. 


38. “At siva na naghikayat sa inyo tungo sa paniniwala ay isang tao lamang na nag- 
iimbento ng kasinungalingan laban sa Allah, at kailanman ay hindi kami maniniwala 
sa kanyang sinasabi sa amin.” 


39. Nanalangin ang Sugo na ipinadala sa kanila sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
na kanyang sinabi: “O aking ‘Rabb!’ Tulungan Mo ako laban sa kanila dahil sa 
kanilang pagtanggi at pagpapasinungaling sa akin.” 


40. At sinabi ng Allah (4) bilang pagtugon sa kanyang panalangin: “Hindi 
maglalaon ay katiyakang magsisisi sila,” na ang ibig sabihin: “//ang panahon lamang 
ang lilipas sa mga nagpasinungaling ay magsisipagsisi rin.” 


41. At hindi tumagal ay dumating sa kanila ang nakabibinging ingay na may 
kasamang malakas na hangin, na sa pamamagitan nito ay pinuksa sila ng Allah (8) at 
namatay silang lahat, at sila ay nakahandusay na katulad ng mga basurang patay na 
mga halaman, na kung kaya, kasumpa-sumpa sa kanila na mga masasama na malayo 
mula sa Awa ng Allah, samakatuwid, mag-ingat ang sinumang nakarinig nito na 
tanggihan ang Sugo na ipinadala ng Allah (4) dahil mangyayari sa kanila ang katulad 
ng mga nangyari sa nauna sa kanila. 


42. Pagkatapos ay naglikha Kami pagkalipas nila na mga tumanggi ng maraming 
nasyon na mga tao na katulad ng sambayanan nina Lit, Shu'ayb, Ayyab at Yanus. 


[725.] 


Sarah 23. Al-Mu'minin Juz (Bahagi)18 (18 s +1) 23 & gue fh By gw 


epee, 82N4 43. Hindi mapauusad ang itinakdang 

EDAD AGDOGDOEe meee panahon na pagkawasak mula sa mga 

“4 Tacs ot 5 scccla 2 i ig sambayanan na ito na mga walang 

on pal es sects Vera pananampalataya at hindi rin 
B a EN OA SE 


: maaantala. 
A + -4 Z Wey GOs 7 A oS oie ra 
Cpe QCH ata C23 

gas A a ade) GK | 44. _Pagkatapos, nagpadala Kami ng 
Pays atta cece: ot (i Aming mga Sugo nang magkakasunud 
ESAS sect > tungo sa iba’t ibang sambayanan, na sa 
BSAC MEAS BO LALOZS (> tuwing hihikayatin ng Sugo ang 
3 as enige SHS LEGS S kanyang sambayanan ay kanila itong 
‘  pinasisinungalingan, na kung kaya, 
2 yes esate i ao! * pinuksa Namin sila nang sunud-sunod, 
: scales ec Solel hae NEES ¢ at walang natira sa kanila kundi 
Ano 553 SAE, aseetsn bones ts ls =«kuwento na lamang ng kanilang 
pagkawasak, at ito ay ginawa Namin 


er Qe Beer ec eae Adherronea 


= As 9 acer a i. goo ofat bed 
2 pelos Be DpreeAe ‘liabies So © bilang mga kuwento para sa mga 
N 6 22: JANG sod ag SIIB IES — sambayanan na sumunod sa _ kanila 
spiced Sits EES as Mick ns c upang makakuha sila rito ng aral, na 
ae Gee vanes Ac ite kung kaya, pagkawasak at paglayo 
: es Ds Oobs ag © mula sa Awa ng Allah sa sinumang 
2) Os rena 4 pbs ‘ sambayanan na hindi naniwala sa mga 
; PI DN DR 4 Sugo at hindi sumunod sa kanila. 





45-46. Pagkatapos, ipinadala Namin si Mousa (|) at ang kanyang kapatid na si 
Haroun (s#2\) na dala-dala nila ang Aming siyam na mga palatandaan na ang mga ito 
ay: ang tungkod, ang kamay, ang mga tipaklong, ang mga kuto, mga palaka, ang 
dugo, ang matinding baha, tagtuyot at pagkawala ng mga bunga (taggutom) — ito ay 
malilinaw na katibayan na nagpapalambot ng puso at pinapasok nito o tumatagos ito 
sa mga puso ng mga mananampalataya, at naging katibayan (naman) sa mga 
nagmatigas. Ipinadala Namin silang dalawa tungo kay Fir'dwn na namumuno sa 
Ehipto at sa mga matataas mula sa kanyang sambayanan, subali’t nagmataas sila at 
tinanggihan ang paniniwala kay Mousa (|) at sa kanyang kapatid, at sila ay 
sambayanan na nagmataas sa mga tao at mga masasama na malulupit sa kanila. 


47. Kanilang sinabi: “Maniniwala ba kami sa dalawang ito na katulad din naming 


tao na nagmula sa mga angkan ni Isra@il na nasa ilalim ng aming pamumuno na 
sumusunod at nagpapakumbaba lamang sa amin?” 


[726.] 


Sarah 23. Al-Mu'minin Juz (Bahagi) 18 (18 s+!) 23 & gir hl By gw 


48. Na kung kaya, pinasinungalingan nila silang dalawa at tinanggihan nila ang dala- 
dalang mensahe, samakatuwid, sila ay naging kabilang sa mga winasak sa 
pamamagitan ng pagkalunod sa karagatan. 


49. At katiyakan, ipinagkaloob Namin kay Mousa (s#2\) ang ‘Tawrah,’ upang gabayan 
niya ang kanyang sambayanan sa pamamagitan nito tungo sa katotohanan. 


50. At ginawa Namin si ‘isi (Hesus %£!) na anak ni Maryam (Maria) at ang kanyang 
ina na katibayan sa Aming kapangyarihan dahil stya ay nilikha Namin nang walang 
ama, at ginawan Namin silang dalawa ng tirahan na nasa mataas na lugar na 
kalupaang patag bilang kanilang pagpapanatilihan at pahingahan, na ito ay matabang 
kalupaan na may tubig na umaagos na namamalas at kaiga-igaya sa mga mata. 


51. O kayong mga Sugo! Kumain kayo mula sa Aming mga ipinagkaloob na mga 
malilinis at gumawa kayo ng mga mabubuting gawa dahil Ako ay walang pag- 
aalinlangang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa anuman na inyong ginagawa at 
walang anuman ang naililihim sa Akin sa inyong mga gawain. 


Ang pananalita sa talatang ito ay para sa lahat ng mga Sugo at sa kanilang mga 
tagasunod, at nasa talata ring ito ang katibayan na ang ipinahintulot na pagkain ay 
bilang tulong upang magsagawa ang tao ng mabuting gawa subali’t ang kahihinatnan 
ng pagkain ng mga hindi ipinahintulot ay matindi, kabilang dito ay ang hindi 
pagtanggap ng kanyang panalangin. 


52. At walang pag-aalinlangan, ang inyong ‘Deen’ (o Relihiyon), O kayong mga 
Propeta ay iisang ‘Deen’ lamang, na Ako ang Allah (8) ang inyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, na kung kaya, matakot kayo sa Akin sa pamamagitan ng pagsunod sa 
Aking mga ipinag-uutos at pag-iwas sa Aking mga ipinagbabawal. 


53. Pagkatapos noon ay nagkawatak-watak ang mga sumusunod sa Relihiyon na ito 
ng iba’t ibang grupo, pinarami nila ang kanilang Relihiyon pagkatapos silang utusan 
na magkaisa, at bawa’t grupo sa kanila ay nasisiyahan sa kanyang pananaw na 
inaangkin na siya ay nasa tama at ang iba naman ay nasa kamalian. At dito ay babala 
sa paghihiwa-hiwalay at pagkakawatak-watak sa Relihiyon. 


54. Na kung kaya, pabayaan mo sila, O Muhammad (8), sa kanilang pagkaligaw at 
kamangmangan sa katotohanan, hanggang sa bumaba sa kanila ang kaparusahan. 


55-56. Iniisip ba nila na mga walang pananampalataya na ang anumang ipinagkaloob 
Namin sa kanila na mga kayamanan at mga anak dito sa daigdig, ay bilang 
pagkakaloob sa kanila ng maagang kabutihan na karapat-dapat sa kanila? Hindi ang 


[727.] 


Sirah 23. Al-Mu'minéin Juz (Bahagi)18 (18 < 5+!) 23 © gee hl By gw 
kanilang pag-aakala ang katotohanan! Kundi walang pag-aalinlangan, pinaaga Namin 
sa kanila ang kabutihan bilang pagsubok sa kanila at pagpapaluwag bilang dahan- 


dahang pagpaparusa sa kanila, subali’t ito ay hindi nila namamalayan. 


57. Katiyakan, ang mga yaong natatakot sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na sila 
ay natatakot at nangangamba sa anumang ipinapanakot sa kanila ng Allah (48). 


58. At ang mga yaong naniniwala sa mga talata ng Allah (4) sa Dakilang Qur’dn, at 
ito ay kanilang isinasagawa. 


59. At ang mga yaong taos-puso at dalisay ang kanilang pagsamba sa Kaisahan ng 
Allah (48) at hindi sila sumasamba ng iba bukod sa Kanya. 


[728.] 


Sirah 23. Al-Mu'minin Juz (Bahagi) 18 


23 0 0 fl 8) ps 





60. At ang mga yaong nagsusumikap sa stl. 


pagsagawa ng mabuti, at ang kanilang 
mga puso ay nangangamba na baka 
hindi tatanggapin sa_ kanila ang 
kanilang mga gawain, at baka hindi sila 
maligtas sa kaparusahan ng kanilang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha kapag sila ay 
nagbalik sa Kanya para sa 
paghuhukom. 









61. Sila na nagsusumikap sa pagsunod, 
na naging kaugalian nila ang 
mabilisang pagtungo sa pagsagawa ng 
anumang kabutihan at sila ay nag- 
uunahan sa pagsagawa ng mga 
kabutihan. 









62. At hindi Namin iuutos sa sinumang 
alipin Namin maliban sa kung ano 
lamang ang kanyang kakayahan na 
gawin, at ang kanilang mga gawain ay 
nakatala sa Amin sa Aklat ng Talaan, 
na ito ay talaan ng mga gawain na 
itinataas (iniaakyat) sa Amin ng mga 
anghel na nagsasabi ng katotohanan 












ON SOOO 
, 4.065 FC BIZ ~—L poser Ge, CP 

7 Ss > A Sods et 277 A A 
055, oe 745 ISG S Seep, WS 
QorPevdler dle serqzrslsle ornonlly > 
MBG Bw eo a Kode eee cA A oe 
BEY BS Selb Goes 


oA Ar DY wt oho 7 40 98 oF 
Gem clibargr ce eel thy lite oes 
S28 CBS eKMGuyp Ge ah ng (Coy? 

Nh SCTE Bale le 
A727 OAH 7 CA be ee 
GUMRES ANE esd 


4. Bos A Bie Ss g AH Gs 4 % 
. es . ot! ~ eal 
OySELL S 655 = Whe 

4 


Laisa 
a 9 elole ed 
od “ths 74 a 
Late Laie ai SoD 
lpal Sdlasly), 
Fae 2 . ACE or & _ sh 

7 * Ny a) 3\ a - : 
Cee Lyle Sage eeae : 
Dao SS 
0 Red BCE CS Oo ees 
d breSl A eacl ails BS) 
SIG aly 


Pane 5 ae = a ie 
BIO DESO DEI DEO DEKE DEKE De 


Gl aa. Hee 
BEV See hVoMals 


hinggil sa kanila, at walang sinuman ang aapihin at dadayain sa kanila. 


63. Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan, kundi ang puso nila na mga walang 
pananampalataya ay nasa pagkaligaw na ito ang nagtakip sa kanila upang hindi nila 
maunawaan ang Dakilang Qur’an at ang anumang nilalaman nito, at maliban sa 
pagsamba nila ng iba bukod sa Allah ay gumagawa pa sila ng mga masasamang 
gawain, subali’t pinagbibigyan pa rin sila ng Allah (4) sa kanilang ginagawa, at nang 
sa gayon ay maging makatarungan ang pagpapasakanila ng poot at kaparusahan ng 


Allah (88). 


64. Hanggang sa kapag pinuksa Namin sila na mga nagpakasaya na mamuhay nang 
maluhong pamumuhay at mga nagmataas hinggil sa Aming ibinababalang parusa, ay 
itataas nila ang kanilang mga boses na nagsusumamo na humihingi ng saklolo. 


65. At doon ay sasabihin sa kanila: Huwag kayong sumigaw at huwag na kayong 
humingi ng saklolo ngayon, dahil walang pag-aalinlangan, wala na kayong 
magagawang tulong sa inyong sarili, at walang sinuman ang tutulong sa inyo upang 


iligtas kayo mula sa kaparusahan ng Allah (4). 


[729.] 


Sarah 23. Al-Mu'minin Juz (Bahagi) 18 (18 s+!) 23 © gir hl By gw 


66. Katiyakan, noon ay binibigkas sa inyo ang mga talata ng Dakilang Qur’an; upang 
ito ay inyong paniwalaan, subali’t tinanggihan ninyo ang pakikinig at paniniwala rito, 
at isinasagawa ito na tulad ng ginagawa ng isang umaatras nang patalikod upang siya 
ay makabalik sa kanyang pinanggalingan. 


67. Ito ay inyong ginagawa na nagmamataas kayo sa mga tao nang wala sa katwiran 
dahil sa naninirahan kayo sa ‘Baytullahil Haram’ na sagradong lugar, na inyong 
sinasabi: “Kami ang tagapangalaga ng Ka‘bah, na kung kaya, hindi kami magagapi,” 
habang kayo ay gumagala-gala sa paligid nito na nagsasabi ng masasamang salita. 


68. Hindi ba nila pinag-isipang maigi ang hinggil sa Dakilang Qur’4n upang malaman 
nila ang pagiging totoo nito o di kaya ang nagpigil ba sa kanila sa paniniwala ay dahil 
sa ang dumating sa kanila ay Sugo at Aklat na hindi dumating ang katulad nito sa 
kanilang mga ninuno, na kung kaya, ito ay kanilang tinanggihan at tinalikuran? 


69. O di kaya ang nagpigil ba sa kanila na sumunod sa katotohanan ay dahil sa ang 
Sugo na ipinadala sa kanila na si Muhammad (#2) ay hindi nila kilala, na kung kaya, 
tinatanggihan nila? 


70. O kanilang sinasabi na siya ay nasisiraan? Hindi ang kanilang inaakala ang 
katotohanan, kundi sila ay walang pananampalataya; dahil ang dala-dala niya sa 
kanila ay ang Dakilang Qur’an, ang Kaisahan ng Allah (4) at ang Tunay na 
Relihiyon, subali’t karamihan sa kanila ay kinamumuhian ang katotohanan bilang 
panibugho at pagiging sukdulang kasamaan. 


71. At kung ang batas ng Allah (#8) na itinalaga ay sang-ayon sa kanilang kagustuhan 
oO pagnanasa ay mawawasak ang mga kalangitan at kalupaan at kung ano man ang 
mga nakapaloob dito, bagkus ang ipinagkaloob Namin sa kanila na batas ay 
nandoroon ang kanilang kapurihan at karangalan, na ito ay ang Dakilang Qur’an, 
subali’t ito ay kanilang tinalikuran. 


72. Odi kaya ang nagpigil ba sa kanila na maniwala ay dahil sa ikaw, O Muhammad 
(8), ay sumisingil ng bayad bilang kapalit ng paghikayat mo sa kanila at ayaw nilang 
magbigay? Subali’t ito ay hindi mo ginawa, dahil ang anumang gantimpala na nasa 
Allah (4) at mabuting pagkakaloob ay mas nakahihigit, dahil Siya ang ‘Khayrul 
Razigeen’ — ang Pinakamabuting Tagapagkaloob ng biyaya, at hindi makakayanan ng 
sinuman na magkaloob ng biyaya na katulad ng pagkakaloob ng biyaya ng Allah (4). 


73. At walang pag-aalinlangan, anyayahan mo, O Muhammad (#), ang iyong 
sambayanan at ang iba pa tungo sa Matuwid na Landas na ito ay ang Islam. 


74. At walang pag-aalinlangan, ang mga hindi naniniwala sa pagkabuhay na mag-uli 
at paghuhukom, ay hindi sila gagawa para rito sa pamamagitan ng pagsunod sa 
Matuwid na Landas dahil sa ang kanilang sinusunod ay ibang relihiyon. 


[730.] 


Sarah 23. Al-Mu'minin Juz (Bahagi)18 (18 s +1) 23 & gue hl By gw 


75. At bagama’t kinaawaan Namin sila 
at inalis ang anumang kapighatian na 


crs tees mcwrgeehon “ae nasa kanila na tagtuyot at taggutom ay 
» xy a a Lk a 2 eX > : : 

By reer reer: eels © nagpatuloy pa rin sila sa kanilang 

> (& pagtanggi at pagmamatigas, na sila sa 


z 
Atra cr FR 


A) nS ie BUY leSSisnes AB GEES I okanilang pagtanggi ay katulad ng 
Gb Err Ee 2 g a z @ 
SAG AI SDs ita acl ee gumagala-gala na bulag na wala sa 
DM ke Sir Sees ge beers ch tee fe  tiyak na katinuan. 
) BES Ti calle, Dol SSG Ie 
a Lets ae Za - Sp Owe 5 ©, 76. At katotohanan, sinubok Namin sila 
A ae ne thee de ~ A.co*e rae a fe ng iba’t ibang sakuna at parusa subali’t 
3 Sal Slice Ay gla Yel “S| \ a : ; 
3 Doan ae Gx . eed © hindi pa rin sila sumuko at 
*%e% 7 ead 72% oh ce Be : ; ‘ 
| CS CE ELITE OY IB nagpakumbaba sa kanilang ‘Rabb’ na 
4 Boia Gos Aig 6425 fe Tagapaglikha, at hindi pa rin sila sa 
fe Ce shins <ézes, -<<@ [ Kanya nananalangin na may pagkatakot 
blanc 6 WAAL TY 
~ arn no ood + ay Nn i © habang ang mga sakuna at parusang ito 
] Sg SI5 Val Saves) A WE ype = TY ay nangyayari sa kanila. 
At 6 JOR eZ? eit. coretnse otge nA 
EAs Ae SAIGAbS 
= exes anit =< am 77. Hanggang, sa kapag binuksan 
Ba) eso DENSA ha ©, Namin para sa kanila ang pintuan ng 
“a, 4c che z~ws As ‘AZ Ww] 2 ‘ A 
= 4 TCA ery Pee © matinding kaparusahan sa Kabilang- 
, x 
os Oak S Gacigac 5 2005524 te Buhay, na kung kaya, pagmasdan! 
> Malulublob sila sa pagkawasak na labis 
na nanghihinayang, nagdadalamhati at 
kawalan ng pag-asa, na litung-lito na di-batid kung ano ang gagawin. 


ac A-7e Bo eWGor 


5 IST SITES ED 6 


Boe 


SOS 





78. Walang iba kundi Siya, ang Allah (4) na lumikha para sa inyo ng pandinig upang 
maintindihan ang anumang naririnig, at paningin upang maintindihan ang anumang 
nakikita, at ang mga puso upang ipang-unawa, samantalang ang inyong 
pagpapasalamat sa magkakasunod na mga biyayang ito sa inyo ay sadyang kakaunti 


lamang na halos hindi nababanggit. 





79. At walang iba kundi Siya ang lumikha ng lahat ng tao rito sa kalupaan, at sa 
Kanya kayo titipuning lahat pagkatapos ng inyong kamatayan at gagantihan kayo sa 
anuman na inyong ginawa mabuti man o masama. 


80. At walang iba kundi Siya ang bukod-tangi na nagbibigay ng buhay mula sa wala 
at nagsasanhi ng kamatayan pagkatapos mabuhay, at sa Kanyang pag-aatas ang 
pagpapalit ng gabi at araw, at ang pag-iiba’t iba nito (ang pagiging mahaba ng gabi sa 
araw at ang kabaligtaran nito), kung gayon, hindi ba ninyo natisip ang Kanyang 
pagiging Ganap na Makapangyarihan at Kanyang Kaisahan? 


[731.] 


Sarah 23. Al-Mu‘minin Juz (Bahagi)18 (18 + +1) 23 © gir hl By gw 


81. Hindi ang kanilang inaakala ang katotohanan, kundi ang mga walang 
pananampalataya ay hindi naniniwala sa Pagkabuhay na Mag-uli, sa halip ay 
ginagaya lamang nila kung ano ang sinasabi ng mga nauna sa kanila. 


82. Kanilang sinabi: “Kapag kami ay namatay na at kumalat na ang aming katawan, 
at ang aming mga buto ay humalo na sa alikabok ng kalupaan ay mabubuhay pa ba 
kaming muli. Ito ay hindi maaaring mangyari at hindi katangga-tanggap sa 
kaisipan? 


83. “Katotohanan, sinabi na ang ganitong salita sa aming mga ninuno noon na tulad 
ng sinasabi mo ngayon sa amin, O Muhammad (%), subali’t hindi namin nakitang 
nagkatotoo, na kung kaya, ito ay mga kabulaanan lamang na sinasabi ng mga 
naunang tao.” 


84. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad (2): “Sino ang nagmamay-ari ng kalupaan 
at ang mga nilalaman nito? Kung kayo ay may kaalaman!” 


85. Katiyakan, na aaminin nila na ito ay pagmamay-ari ng Allah (4), na Siya ang 
Lumikha nito at Nagmamay-ari, sabihin mo sa kanila: “Hindi ba kayo nagkaroon 
kung gayon ng kabatiran dahil sa pag-aming ito, na Siya ang May Kakayahan sa 
pagbuhay na mag-uli, sa pagbangon ng mga patay mula sa libingan?” 


86. Sabihin mo sa kanila: “Sino ang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng mga _ pitong 
kalangitan, at ang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng Dakilang ‘Arsh, na ito ang 
pinakadakila at pinakamataas sa lahat ng mga nilikha?” 


87. Walang pag-aalinlangan na tiyak na sasabihin nila: “Ang Allah (),” kung gayon 
sabihin mo sa kanila: “Hindi ba kayo natatakot sa Kanyang kaparusahan kapag kayo 
ay sumamba ng iba bukod sa Kanya?” 


88. Sabihin mo sa kanila: “Nasa kaninong Kamay ang pag-aatas ng lahat ng bagay 
at kanino nagmumula ang lahat ng kabuhayan? At Siya ang Tagapangalaga ng 
sinumang humihingi ng kalinga, at walang magiging tagapagtanggol ang sinumang 
nais Niyang wawasakin, at hindi mailalayo ninuman ang anumang masama na 
itinakda ng Allah (&), kung ito ay batid lamang ninyo?” 


89. Katiyakan, tutugon sila at kanilang sasabihin: “Walang pag-aalinlangan, ang 
lahat ng ito ay pagmamay-ari ng Allah (),” sabihin mo sa kanila: “Kung gayon, 
paano kayo nawala sa sarili ninyong katinuan, at nalinlang na napalayo kayo sa 
pagtuon sa Kaisahan ng Allah (4%) at pagsunod sa Kanya, at sa paniniwala sa 
Muling Pagkabuhay at sa pagbangon ng mga patay mula sa libingan.” 


[732.] 


Sarah 23. Al-Mu'minin Juz (Bahagi)18 (18 s +1) 23 & gue hl By geo 


90. Katiyakan na ganoon ang kanilang Sst Bas 
itutugon, dahil dala Namin sa kanila na (aQatn@ a CED a EDOM 
mga walang pananampalataya ang % 4h) oH 408 xf i. 
buong katotohanan hinggil sa kung ano J 77°" es we oe Hace 
ang dahilan ng pagkasugo Namin kay 3 SS feta RAGue Ass e 
Muhammad iol ean: sila . 5) phe Dc aleailon pelea 
tumanggi sa kadahilanang sumamba 4% aa Boe crn pea ont 
‘ 5 = & Leo brats5 neh GST 
sila ng iba bukod sa Allah at & Bit + ght o ean ae Ka 
pinasinungalingan ang Pagkabuhay na 2) 21 3EGASGYE ASC SSE |e 
Mag-uli. = Ses S Maca olde ti 15D Gebt ; 
BW Oo. iisnatots as 
91. Hindi nagkaroon ang Allah (8) ng © . zo Tae, eb ne Cc 
sariling anak, at walang sinumang diyos “J 25 66 YS sable Sandee $6585 
na sinasamba bukod sa Kanya; dahil y spicing Does 
walang pag-aalinlangan, kung - aaa GK 38a eo ate FI Dosash 
maraming diyos na nararapat sambahin, i eae 
ang bawa’t isa sa kanila ay ibubukod 2 8p y Okt sii so sth 
ang anuman na kanyang nilikha, at | & RAS EOI, aha 


BR 77 eck Ye 


mangyayari ang paglalaban-laban sa 
pagitan nila na tulad ng mga 
naglalaban-laban na mga namumuno © 

rito sa daigdig at masisira ang sistema SAME BESS a 
ng mundo! Ang Allah (3%) ay malayo sa lappa mrEEn ERED 
mga ganoong katangian, luwalhati sa ; 

Kanya na Kataas-Taasan na Siya ay ligtas sa anuman na kanilang itinatangi sa Kanya 
na pagkakaroon ng katambal o di kaya ay pagkakaroon ng anak. 


4 L5G op licsi ISS, spa e 
“7 2 oe es 


Wee ane cai A sodicushe 2 Sy cak |e 





92. Siya lamang ang bukod-tanging Nakaaalam sa anumang di-nakikita ng Kanyang 
mga nilikha at sa anumang kanilang nakikita, luwalhati sa Kanya na Siya ay Malaya 
sa anumang pagtatambal na kanilang inaangkin. 


93-94. Sabihin mo, O Muhammad (3%): “O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Kung 
ipapakita Mo sa akin ang anuman na ipinangako Mo na parusa sa kanila ay huwag 
Mo akong ipahamak sa anumang kapahamakan na gagawin Mo sa kanila, at iligtas 
Mo ako sa lyong kaparusahan at poot, at huwag Mo akong ibilang sa mga taong 
masasama na nagtatambal sa kanilang pagsamba, bagkus ay ibilang Mo ako sa 
sinuman na Iyong kinalugdan.” 


95. At walang pag-aalinlangan, kaya Naming ipakita sa tyo ang anumang ipinangako 
Namin na kaparusahan sa kanila. 


[733.] 


Sarah 23. Al-Mu'minin Juz (Bahagi) 18 (18 s+!) 23 © gir hl By gw 


96. Kapag ginawan ka ng masama ng iyong mga kalaban, O Muhammad (2), sa 
salita man o sa gawa, ay huwag mo silang tumbasan ng masama, bagkus ay ilayo mo 
ang kanilang masamang gawain sa pamamagitan ng mabubuting pakikitungo sa 
kanila, na Kami ang Ganap na Nakaaalam sa anumang ginagawa nila na mga walang 
pananampalataya na pagtatambal sa pagsamba at pagtanggi, at papagbabayarin 
Namin sila batay sa kanilang ginawang masama. 


97-98. At sabihin mo, O Muhammad (2): “O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! 
Hinihingi ko ang Iyong kalinga mula sa panlilinlang ng mga ‘Shaytan’ at kanilang 
pambubuyo, na naghihikayat ng kasalanan, pamiminsala at pagharang sa 
katotohanan, at hinihingi ko ang Iyong kalinga, O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na 
sila ay hindi makadalo sa anumang aking mga ginagawa.” 


99. Walang pag-aalinlangan, ang sumasamba ng iba bukod sa Allah na siya ay 
nanatili sa kanyang pagtatambal hanggang dumating sa kanya ang pag-aagaw buhay 
at makikita na niya ang anumang inihanda sa kanya na kaparusahan, kanyang 
sasabihin: “O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Ibalik mo ako sa daigdig.” 


100. “Upang mapagpunan ko ang anumang aking sinayang na paniniwala at 
pagsunod.” Subali’t ito ay hindi mangyayari sa kanya! Dahil ito ay salita lamang na 
kanyang sinasabing kasinungalingan, at sa pagitan niya at ng daigdig ay may harang 
na nagpipigil sa kanyang pagbabalik tungo sa daigdig hanggang sa araw ng 
pagkabuhay na mag-uli. 


101. Pagkatapos, kapag dumating na ang Muling Pagkabuhay at nahipan na ng anghel 
na siyang itinalaga sa pag-ihip ng trumpeta, ay babangong muli ang mga tao mula sa 
kanilang mga libingan, na walang pagmamayabang hinggil sa kanilang lahing 
pinagmulan sa Araw na yaon na tulad ng kanilang ginagawang pagmamayabang dito 
sa daigdig, at hindi na sila magtatanungan sa isa’t isa. 


102. Samakatuwid, sinuman ang maraming nagawang kabutihan at naging mabigat 
ang kanyang Timbangan ng kabutihan sa oras ng pagtitimbang, ang mga ganito na 
katulad nila! Sila ang mga yaong magtatagumpay ng ‘A/-Jannah.’ 


103. At sino naman ang naging magaan ang Timbangan ng kabutihan, at mas naging 
lamang ang kanyang kasamaan, na ang pinakamatindi sa mga ito ay ang pagsamba ng 
iba bukod sa Allah (‘Shirk’), ay sila ang mga yaong nabigo na inilagay nila ang 
kanilang mga sarili sa pagiging talunan, na sila ay sa Impiyernong-Apoy 
magpasawalang-hanggan. 


104. Susunugin sa Impiyerno ang kanilang mga mukha na mapapangiwi ang kanilang 
mga bibig at lilitaw ang kanilang mga ngipin (dahil sa sidhi ng kaparusahan). 


[734.] 


Sarah 23. Al-Mu'minin Juz (Bahagi) 18 (18 s +1) 23 & gue hl By gw 


105. Sasabihin sa kanila: “Hindi ba 
MOTOS seg = binibigkas sa inyo ang mga talata ng 
cS) Bees ae 56 3% ee &? Dakilang Qur’dn sa daigdig noon, at 
3 t  eemracatee © ito ay inyong pinasisinungalingan?” 


Gh eait. “> 4 


e Obie casi caespcnee 106. Dahil dumating nga sa kanila ang 


Ocala: 556, SS oneal €, mga Sugo na ipinadala sa kanila at sila 
steer eeettca fa ay binalaan, sasabihin nila sa Araw ng 

BS as Le eset oa © Muling Pagkabuhay: “O aming ‘Rabb’ 
: S Keats 18 6k sy eth » na Tagapaglikha! Nanaig sa amin ang 
» BS spies ey cts er sarap ng buhay at aming mga 
| e034 os Gal & pagnanasa na itinakda Mo para sa 
S a gas ie MaRS = amin, at kami habang nalulong sa 
sy Pe see odie eater © ganito ay ligaw na malayo sa Iyong 


: Mes AK <r pcre (3 SOS 715 ee mM patnubay. 
, @irewe rr aa 1c eo hit ee cat 
Coat y . \ Ke 
Js . poets (55 aia ® 107. “O  aming ‘Rabb’ na 
444 ere) 9 pli gicie © Tagapaglikha! Alisin Mo kami sa 


$7 


re sb 


vor A Ao ace 


3 BIS 5S ica Oh gE t> Impiverno, at ibalik Mo kami sa 
Ss Sx Mehta Oe ST i i daigdig, at kung kami ay babalik pa sa 

x pagkaligaw pagkatapos nito ay walang 
pag-aalinlangang kami ay” mga 
masasama  na_ karapat-dapat sa 
parusa.” 





108. Sasabihin ng Allah (4) sa kanila: “Manatili kayo sa Impiyerno na mga hinamak, 
at huwag kayong makipag-usap sa Akin.” At doon na natigil ang kanilang pagdaing 
at pag-aasam. 


109. Walang pag-aalinlangan, mayroong isang grupo sa Aking mga alipin — na sila ay 
mga mananampalataya — na nananalangin (na sinasabing), “O aming ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha! Naniwala kami sa Iyo, na kung kaya, pagtakpan Mo ang aming mga 
kasalanan at kaawaan Mo kami, dahil Ikaw ang ‘Khayrul Rdadhimeen’ — 
Pinakamabuti sa lahat ng maawain.” 


110. Subali’t itinuring ninyo silang katawa-tawa hanggang nakalimutan ninyo ang 
pag-aalaala sa Allah (38), at kayo ay nagpatuloy sa inyong pagtanggi, at katiyakang 
kinaugalian ninyo ang pagtawanan at kutyain sila. 





[735.] 


Sarah 23. Al-Mu’minin Juz (Bahagi)18 (18 + +1) 23 & gir hl By gw 


111. Walang pag-aalinlangan, ginantimpalaan Ko ang grupo na ito mula sa Aking 
mga alipin na mga mananampalataya ng pagkatagumpay na ‘A/-Jannah;’ dahil sa 
kanilang pagtitiis sa anumang mga pasakit at sa kanilang pagsunod sa Allah (48). 


112. At tatanungin ang mga sawi na nasa Impiyerno: “J/ang taon kayong tumagal sa 
daigdig? At gaano ninyo sinayang ang panahong yaon na malayo sa pagsunod sa 


Allah (8)2?” 


113. Kanilang sasabihin dahil sa tindi ng pangyayari at masidhing kaparusahan: 
“Nanatili kami roon ng isang araw o bahagi ng isang araw lamang. Samakatuwid, 
tanungin ninyo ang mga yaong nagtala na binibilang nila ang mga buwan at araw.” 


114. Sasabihin sa kanila: “Hindi kayo nanatili roon kundi maiksing panahon lamang, 
na sana ay nagtiis kayo sa pagsunod sa Allah (4%) at nakamtan ninyo ang ‘AI- 
Jannah,’ kung ito ay batid lamang ninyo; dahil ang tagal ng pananatili nila sa 
daigdig ay napakaiksing panahon lamang kung ihahambing sa tagal na ipapanatili 
nila sa Impiyerno. 


115. “Iniisip ba ninyo, O kayong mga tao! Na nilikha Namin kayo nang walang 
kadahilanan: walang kautusan, walang pagbabawal, walang gantimpala at walang 
kaparusahan, na kayo ay hindi na babalik pa sa Amin sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay para sa paghuhukom at pagbabayad?” 


116. Na kung kaya, Napakadakila ng Allah (4), ang Tunay na Hari, Napakadalisay 
na malayo sa paglikha ng anumang bagay na walang kadahilanan, walang sinuman 
ang may karapatan at karapat-dapat na sambahin kundi ang Allah (4), na ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha na Siyang Nagmamay-ari ng ‘A/--Arshil Kareem’ — ang Kahanga- 
hanga, Kagalang-galang at Dakilang ‘Arsh (Trono). 


117. At ang sinumang sasamba ng iba bukod sa Allah na Bukod-Tangi, na siya ay 
walang anumang katibayan na ito ay karapat-dapat na sambahin, walang pag- 
aalinlangan, ang kabayaran ng kanyang masamang gawain ay nasa kanyang ‘Rabb’ 
na Tagapaglikha sa Kabilang-Buhay. Katiyakang walang tagumpay, walang 
kaligtasan, sa mga di-naniwala sa Araw ng Muling Pagkabuhay. 


118. At sabihin mo, O Muhammad (8): “O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! 
Patawarin Mo ang mga kasalanan at mahabag Ka; dahil Ikaw ang ‘Khayrul 
Rahimeen’ — ang Pinakamabuti sa lahat ng maawain na naaawa sa sinumang 
makasalanan, na tumatanggap sa pagbabalik-loob ng sinumang nagsisisi at hindi na 
pinaparusahan sa kanyang kasalanan!”’ 


[736.] 


Strah 24. An-Nir 


Juz (Bahagi) 18 


(18 + +1 24 53) 8) po 


24 yp) 8) ps 


XXIV — Surat An-Nir 
[Kabanata An-Nur — Ang Liwanag] 
asl) Crea ll atl anus 
[Bismillahir Rahmanir Raheem| 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


1. Ang dakilang kabanatang ito ng 2s 


Kabanal-banalan na Qur’an ay Aming 
ipinahayag, at ipinag-utos Namin ang 
pagpapatupad ng _ batas  nito, at 
ipinahayag Namin kalakip nito ang 
mga malilinaw na palatandaan; upang 
makaalaala kayo, O kayong mga 
mananampalataya, sa pamamagitan ng 
mga malilinaw na mga talatang ito at 
ipatutupad ninyo. 


2. Ang nakiapid na babae at lalaki, na 
silang dalawa ay hindi pa nakaranas ng 
pag-aasawa, ang parusa sa bawa’t isa sa 
kanila ay isang daang palo sa 
pamamagitan ng yantok, at naitala sa 
‘Sunnah’ na kasama sa isang daang 
palo nito ay ang paglayo ng isang taon 
mula sa kanyang bayan. At huwag 
ninyong pahintulutan na padadala kayo 
sa inyong awa sa dalawa, nang sa gayon 
ay hindi ninyo sila maparusahan o di 
kaya ay gaanan ninyo ang parusa, kung 
kayo ay naniniwala sa Allah (8) at sa 


Ex NORA IGES [Dye es Keser 
Be SSID asie ghee 
2 Hi sb See bah 


‘ OSssBis Bibs oi, Seale BU wer) 
» taGami soutien e 





ay a 


IAS, : 


be pe eer cr 


2 s¥izb-% 


| 09933 SoSeite Gayest. 


SLING ees Fob 


ococevise ear ZA 7 od Wee 


Saldilyed Ash, 


yin 


Beer 4eerer 7 


Lia Oaetiesbit 


| Seat PIT ahs ol lob dI YC Sl 


oS7 “sty 5 


Y PEI SA Se Sls ors ‘. 


BO ee, 


areer 430.7% ee oe 


5) ny SHG Sieh hoy I SIAC CGHG es 
Dosw EiiheiCh sic.ct | 


ASAT 24 
Ola, 


socerete Bore 4 <a ert e% ag 


| se S 


Kabilang-Buhay, na talagang nagpapatupad ng batas ng Islam; at hayaang saksihan 
ang pagpaparusang ito ng maraming mananampalataya upang mamalas nila ang tindi 
ng gawaing ito at upang mapagkunan ng aral at pagpapayo. 


3. Ang nakikiapid na lalaki ay para lamang sa mga nakikiapid (din) na babae o di 
kaya ay sa sumasamba ng iba bukod sa Allah na hindi naniniwala sa pagbabawal sa 
pakikiapid, at ang nakikiapid naman na babae ay karapat-dapat lamang na 
mapangasawa ng katulad (din) lamang niya na lalaki o di kaya ay yaong sumasamba 


[737.] 


Sarah 24. An-Niér Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 24 S18) yw 


ng iba bukod sa Allah na hindi naniniwala sa pagbabawal; at ang ganitong bagay ay 
ipinagbabawal sa mga mananampalataya. At ito ang malinaw na katibayan hinggil sa 
pagbabawal ng pag-aasawa ng nakikiapid na babae hanggang siya ay hindi 
nagbabalik-loob at gayundin sa lalaking nakikiapid hanggang siya ay hindi pa 
nagsisis1. 


4. At ang mga yaong nagbibintang ng salang pakikiapid sa mga matutuwid na mga 
kababaihan at mga kalalakihan na wala silang apat na testigo na mga matutuwid na 
mga kalalakihan, ay parusahan ninyo sila ng pagpalo ng walumpo, at huwag na 
ninyong tanggapin ang anumang pagsasaksi nila magpakailanman, at sila ay yaong 
mga lumabag sa pagsunod sa Allah. 


5. Subali’t ang sinumang nagbalik-loob at nagsisi at binawi ang kanyang 
pagbibintang at nagpakabuti siya sa kanyang gawain, katiyakan, ang Allah (4) ay 
pinatatawad Niya ang kanyang kasalanan at kinaaawaan siya, at tinatanggap ang 
kanyang pagbabalik-loob, sapagkat Siya ang ‘Ghafourur Raheem.’ 


6-7. At ang mga yaong pinagbintangan nila ng pakikiapid ang kanilang mga asawa na 
mga kababaihan, at wala silang testigo sa kanilang pagbibintang maliban sa kanilang 
mga sarili, ay nararapat ang isa sa kanila ay tumestigo sa harapan ng hukom ng apat 
na beses sa pagsasabi niya ng: “Tumitestigo ako sa Allah (4), na tunay na ako ay 
totoo sa aking pagbibintang sa kanya ng pakikiapid,” sa panglima na pagtestigo ay 
idaragdag niya ang panalangin laban sa kanyang sarili na siya ay magiging karapat- 
dapat sa sumpa ng Allah (4) kung siya ay nagsasabi ng kasinungalingan. 


8-9. At sa ganitong pagtestigo niya ay nararapat na parusahan ang kanyang asawang 
babae ng parusang pakikiapid na siya ay babatuhin hanggang sa siya ay mamatay, at 
hindi mapapawalang-bisa ang parusang ito sa asawang babae maliban na lamang 
kung siya ay titestigo rin nang katumbas ng pagtestigo ng lalaki ng apat na beses na 
pagtestigo sa Allah (4), na siya, ang lalaki ay sinungaling sa kanyang ibinibintang sa 
kanyang asawang babae na pakikiapid, at panlima na pagtitestigo ay idaragdag niya 
ang panalangin laban sa kanyang sarili, na siya ay karapat-dapat sa poot at galit ng 
Allah (4%) kung ang kanyang asawang lalaki ay nagsasabi ng katotohanan hinggil sa 
ibinibintang sa kanya, at sa ganitong pangyayari ay paghihiwalayin na silang 
dalawang mag-asawa. 


10. At kung hindi lamang sa Kagandahang-Loob ng Allah (4) at ng Kanyang Awa sa 
inyo na mga mananampalataya sa pamamagitan ng ganitong batas ng mga mag- 
aasawang kalalakihan at kababaihan, ay tiyak na mangyayari sa sinumang 
nagsisinungaling sa dalawang nagsusumpaan ang anumang kanyang ipinanalangin 
laban sa kanyang sarili, at katiyakan, ang Allah (4) ang ‘Tawwab’ — Tagapagtanggap 
sa sinumang nagsisisi at humihingi ng kapatawaran mula sa Kanyang alipin, na 
‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang Batas at Pangangasiwa. 


[738.] 


Strah 24. An-Nir 


cD 

oe 4 
Bacto COSTE 235 a 1K Sire 
ERTL SSID rcki aS 


ar ek om - 


WES AaIGws  shSey I eS 


wr cay of Ky, 


| ASK Kab pasechat ce IB 
z breve IY a, Gen of ee. ser ab 
3 “ry KEM GDB Ae ee 


Geer vod 2 


o S behest ibys SIE Cals Is 

Ae sy AES ibs Lesel Recess] 2 
Beye V3 eee a 
tetera w65 ce MISE IB 


hard Ry > er Leis inn KES 


psleers figs, clans, Sit 


eer “od 


Juz (Bahagi) 18 


(18 + +1 24 53) 8) po 


11. Katiyakan, ang mga yaong nagdala 
ng napakatinding kasinungalingan at 
pagbibintang ay grupo na kabilang sa 
inyo — O kayo na mga Muslim — na ito 
ay pagbibintang ng kahalayan sa ina ng 
mga mananampalataya na si ‘A‘ishah 
na kinalugdan ng Allah. Huwag 
ninyong ituring na ang kanilang sinabi 
ay nakasama sa inyo, kundi ito ay 
nakabuti sa inyo, dahil sa naging bunga 
na idinulot nito na pagtatanggol sa ina 
ng mga mananampalataya at paglilinis 
sa kanyang pagkatao at pagtatangi sa 
kanya. 


Sa bawa’t isa na _ nagsalita ng 
kasinungalingan ay paparusahan dahil 
sa kanyang nagawang kasalanan, at 
mananagot nang napakalaki = sa 
kasalanang ito ay si ‘Abdullah Ibnu 
‘Ubay Ibnu Salul na pinuno ng mga 


qos AG Ler ger 
tS © afb emai ns 
Be] Aww 5H 1-515E- 48- “7 674 = ee i iSi I 
kK 25a 3 lel 55 ate il y mapagkunwari, na isinumpa ng Allah 
: «? dahil para sa kanya ang masihding 


SO DLIO DEE DERE OSs : ‘ 
: kaparusahan sa Kabilang-Buhay, na ito 





ay pananatili sa kaila-ilaliman ng Impiyerno. 


12. Di ba _ karapat-dapat na mag-isip lamang ng mabuti ang sinumang 
mananampalataya na mga kalalakihan at mga kababaihan sa kanilang kapwa 
mananampalataya, kapag sila ay nakarinig ng anumang kasinungalingan na 
pagbibintang, na ang ibig sabihin, ang kanilang kapwa mananampalataya ay malayo 
sa anumang ibinibintang sa kanila, at kanilang sasabihin: “/Jto ay malinaw na 
kasinungalingan laban kay ‘A ‘ishah, na siya ay kinalugdan ng Allah?” 


13. Di ba dapat na magdala ng apat na mabubuting testigo ang mga nagbibintang sa 
anumang kanilang sinasabi? Kapag ito ay hindi nila nagawa, samakatuwid, ibibilang 
sila na mga sinungaling sa paningin ng Allah (48). 


14. Kung hindi lamang dahil sa kagandahang-loob ng Allah (8) sa inyo at sa 
Kanyang Awa na saklaw Niya ang inyong pagiging matuwid sa inyong Relihiyon at 
ang kabutihan sa inyong makamundo, na kung kaya, hindi Niya minadali ang 
Kanyang parusa sa inyo at pinatawad ang sinumang nagsisi, kung hindi lamang sa 


[739.] 


Sarah 24. An-Niér Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 24 S18) yw 


ganitong kadahilanan ay magaganap sa inyo ang matinding parusa dahil sa inyong 
ginawa. 


15. Sa panahon na ipinamamalita ninyo ang mga maling pagbibintang na ito sa 
pamamagitan ng inyong mga dila at pagbibigkas ng inyong mga bibig, na ito ay isang 
kamalian, at bukod dito ay wala kayong kaalaman hinggil sa bagay na ito, na ang 
dalawang ito ay ipinagbabawal: ang pagsasabi ng kamalian at ang pagsasabi ng bagay 
na wala namang kaalaman, na iniisip ninyo na ito ay pangkaraniwan lamang, 
samantalang sa paningin ng Allah (4) ito ay isang mabigat na bagay. Dito ay 
matinding pagbababala hinggil sa hindi pag-iingat sa pagkalat ng kasamaan o 
kamalian. 


16. At di ba dapat sabihin ninyo kapag nakarining kayo ng ganitong kasinungalingan: 
“Hindi nararapat sa amin na magsalita ng ganitong kasinungalingan, luwalhati sa 
Iyo, O aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na Ikaw ay malaya sa ganitong salita laban 
sa asawa ng lyong Sugo na si Muhammad (%), dahil ito ay matinding 
kasinungalingan na kasalanan na karapat-dapat sa parusa.” 


17. Pinaaalalahanan kayo ng Allah (%) at pinagbabawalan kayo na kailanman ay 
huwag na kayong bumalik sa ganitong gawain magpakailanman na pagbibintang ng 
kasinungalingan kung kayo ay mananampalataya sa Allah (4). 


18. At nililinaw ng Allah (4) sa inyo ang Kanyang mga talata na tumutugon sa mga 
alituntunin ng batas at pagpapayo, ang Allah (4) ang ‘’Aleem’ — Ganap na 
Nakaaalam sa inyong mga gawain, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang 
batas at pangangasiwa. 


19. Katiyakan, ang mga yaong nais nila na lumaganap ang kahalayan sa mga Muslim 
ay para sa kanila ang parusa ng pagbibintang dito sa daigdig, bukod pa sa mga 
makamundong pagsubok, at sa Kabilang-Buhay ay para sa kanila ang parusa sa 
Impiyerno kung sila ay hindi nagsisi, at ang Allah (4) na Bukod-Tangi ang Ganap na 
Nakaaalam sa kanilang kasinungalingan at ito ay hindi ninyo batid. 


20. At kung hindi lamang sa Kagandahang-Loob ng Allah (4) at ng Kanyang Awa, 
sa sinumang nasangkot sa maling pagbibintang na ito, at ang Allah (4) sa 
katotohanan ang ‘Raouf’ — Punung-Puno ng Kagandahang-Loob, na ‘Raheem’— 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal, ay hindi Niya lilinawin ang ganitong mga 
batas at pagpapayo, at padaliin Niya ang parusa ng sinumang lumabag sa Kanya. 


[740.] 


Sirah 24. An-Niar 
21. O kayo na mga naniwala sa Allah 
at sumunod sa Kanyang Sugo! Huwag 
ninyong sundin ang mga daan ni 
‘Shaytdan,’ at ang sinumang susunod sa 
mga daan ni ‘Shaytan,’ samakatuwid, 
walang pag-aalinlangan, siya ay nag- 
uutos ng mahalay na gawain at mga 
masasama, at kung hindi lamang sa 
Kagandahang-Loob ng Allah (8) sa 
mga mananampalataya at Kanyang 
Awa sa kanila ay walang sinuman ang 
magiging malinis mula sa dungis ng 
kasalanan, kailanman mula sa kanila, 
subali’t ang Allah (4) nililinis Niya 
ang sinuman na Kanyang nais. At ang 
Allah (4) ang ‘Samee~’ — Ganap na 
Nakakarinig sa inyong mga sinasabi, 
na ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa 
inyong mga layunin at gawain. 








22. At huwag sumumpa ang sinumang 
mabubuti sa kanilang Relihiyon at 
maluwag sa kanyang pananalapi na 
iwasan ang pakikipag-ugnayan sa 


Juz (Bahagi) 18 


18 + +! 


Se 
: SE DOK OTE: 
(ASwixraie @ 
a: eer i 
a Sassi acts RSE CIP 
: Foy i 
ey) 7 Bee aa Zones iv: os “oye 


Bp eg sl oex eras Tol aac, 


Sick c ocfot Aogoner 


2 ‘s i% et 


By Matas slip iach 
oh BIAS sBee 


eb SN ONO t pps alll 


Sked eee Thal alt ET 

SLM A a a eM eas 

Alt on > SP ekiatiles iat 2 
sia hag ies 
| osc CL a Gi ae 
Bt 3a Aas Ak occas 


eS eat Pe Gpalyoi oy lgale 


ee cm eae aL 


= 





Ree RK QED SCD 


kanyang mga kamag-anak na mga mahihirap, mga nangangailangan at ng mga 
nangibang-bayan, at itigil niya ang paggasta sa kanila; dahil sa kasalanan na kanilang 
nagawa, at patawarin niya ang anuman na mali na kanilang nagawa, at huwag niya 
silang parusahan. Hindi ba ninyo nais na patawarin kayo ng Allah (4)? Na kung 
gayon, patawarin ninyo sila. At ang Allah (%) ang ‘Ghafour’ Ganap na 
Mapagpatawad sa Kanyang alipin, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal sa kanila. At nandito ang pag-uutos na magpatawad kahit masama pa 
rin ang pakikitungo sa kanya. 








23. Katiyakan, ang mga yaong nagbibintang ng pakikiapid sa mga malilinis, 
matutuwid na mga mananampalatayang kababaihan na mga walang kamuwang- 
muwang, na kailanman ay hindi sumagi sa kaisipan nila ang mga ganitong bagay, sila 
na gumagawa nito ay ipinagtabuyan mula sa Awa ng Allah (4) dito sa daigdig at sa 
Kabilang-Buhay, at para sa kanila ang matinding parusa sa Impiyernong-Apoy. 
Naririto sa talatang ito ang katibayan sa pagiging di-mananampalataya ng sinumang 
nagmumura at nagbibintang ng masama sa mga asawa ni Propeta Muhammad (2). 


[741.] 


Sarah 24. An-Niér Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 24 S18) yw 


24. Itong pagpaparusa ay sa Araw ng Muling Pagkabuhay na kung saan doon ay 
titestigo laban sa kanila ang kanilang mga dila sa anuman na nasabi nito, at 
magsasalita ang kanilang mga kamay at ang kanilang mga paa na sasabihin kung 
anuman ang kanilang nagawa. 


25. Dito sa Araw na ito ay ipagkakaloob ng Allah (&&) ang kabuuan ng kanilang 
kabayaran sa kanilang nagawa nang makatarungan, at malalaman nila sa dakilang 
pangyayaring ito na ang Allah (8) ay ‘Al-Haqqul Mubeen’ — ang Malinaw na 
Katotohanan, na hindi dadayain ang sinuman ng kahit na katiting na katiting. 


26. Lahat ng mga masasama na mga kalalakihan, mga kababaihan, mga salita at mga 
gawa ay para rin sa mga masasama na katulad din nito, at para sa lahat ng mabubuti 
na mga kalalakihan, mga kababaihan, mga salita at ang mga gawa ay ang anumang 
katumbas na mabuti, at ang mga mabubuti na mga kalalakihan at ang mga mabubuti 
na mga kababaihan ay pinawalang-sala sa anumang masamang ibinintang sa kanila 
ng mga masamang tao, at para sa kanila ang kapatawaran sa mga kasalanan mula sa 
Allah (4%) at marangal na kabuhayan sa ‘Al-Jannah.’ 


27. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Huwag kayong 
pumasok sa mga tahanan na hindi ninyo pagmamay-ari hanggang hindi kayo 
makahingi ng pahintulot sa mga nagmamay-ari nito na pumasok at makabati kayo ng 
‘Salam’ — kapayapaan — sa kanila. At ang pamamaraan nito sa ‘Sunnah’ ni Propeta 
Muhammad (28) ay ganito: “As-salamu ‘alaykum, papasok na ba ako?” Ganoon ang 
pagpapaalam na nakabubuti sa inyo; upang maalaala ninyo sa pamamagitan ng 
ganitong gawain ang mga ipinag-utos ng Allah (4) at susunod kayo sa Kanya. 


[742.] 


Sarah 24. An-Niér Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 24 S18) yw 


28. At kapag wala kayong natagpuan 
: DESDOES DE, na sinuman sa mga tahanan ng iba ay 
os tn | AB occ © huwag kayong pumasok hanggang 
, Bic Se an suse sii <= kayo ay makatagpo ng  magpa- 
i ae SIS nestle I ref pahintulot sa inyo, at kapag kayo ay 
| Gz iba stpc ER 5A Ors 46 |e a pinahintulutan, at . red ay 
. LAE Kees |B sinabi sa inyo na: Bumalik kayo, ay 

s = Sates M9 ees ae >>» bumalik kayo, at huwag_ kayong 
Q es ‘> magpumilit, dahil ang pagbabalik sa 
BO) 34 be ches Gi en nr (as ©) gayong pagkakataon ang higit na 
~ nakalilinis sa inyo; dahil may 

ae Zs : =~ pagkakataon sa tao na mayroong mga 
3 Cee coral yl gis ees ee, \ pangyayari sa kanya na ayaw niyang 


7 yet ere as 


; 4G Ae BF en © her 
2 LNG a3 SIS ig Bid K 





“4 Aes SAI: DOs A mated 1g bee At eng a (56) ang 
a] 3 + Lg eee 4 x > “Aleem’ — Ganap na Nakababatid sa 
oe os a Selon a &, inyong mga ginagawa at 
=| seta Style Leste ©, ginagantimpalaan Niya ang sinuman 
S ooh Tec Kt Ege EEA IS ayon sa kanyang nagawa. 


ine ‘el Be ey 
i SIstue eer 2 Seo ELE ‘1 29. Subali’t hindi bawal sa inyo na 
(pis Ggreporiaeh Se ae © pumasok na hindi na kinakailangan pa 
2 ES ses Ks SINS i ang paghingi ng pahintulot sa mga 
Ja Gia tahanan na hindi tinitirahan ng mga tao, 
kundi ito ay  itinayo para sa 
pangkalahatang kapakinabangan na itinayo para sa kapakinabangan ng sinumang 
nangangailangan na katulad ng mga tahanan na itinayo bilang kawanggawa sa mga 
naglalakbay na nasa mga daanan at iba pa na mga lugar, at nandoroon ang 
kapakinabangan at pangangailangan ng sinumang papasok doon, at mahirap sa 
ganoong situwasyon ang pagpapaalam. At ang Allah (4%) ang Ganap na Nakaaalam sa 
anumang kalagayan ninyo, lantad man ito o lihim. 





DE RODE IDR BODES x 





30. Sabihin mo, O Muhammad (#2), sa mga mananampalatayang kalalakihan na ibaba 
nila ang kanilang mga paningin mula sa anumang hindi ipinahintulot sa kanila na 
makita na mga kababaihan at mga pribadong bahagi, at pangalagaan nila ang 
kanilang pribadong bahagi mula sa anumang ipinagbabawal ng Allah (4) na katulad 
ng pakikiapid at ‘sodomy,’ at paglantad ng mga maseselang bagay at anuman na 
katulad nito, at ito ang mas nakalilinis sa kanilang katauhan. 








Katiyakan, ang Allah (4%) ang Ganap na Nakababatid sa anumang kanilang ginagawa 
sa mga ipinag-uutos ng Allah (4) o sa kanilang pag-iwas sa anumang ipinagbabawal 
ng Allah (48). 





[743.] 


Sarah 24. An-Niér Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 24 S18) yw 


31. At sabihin mo rin sa mga mananampalatayang kababaihan na ibaba nila ang 
kanilang mga paningin sa anumang hindi ipinahintulot sa kanila na mga pribadong 
bahagi ng katawan, at pangalagaan nila ang kanilang mga pribadong bahagi mula sa 
anumang mga ipinagbawal ng Allah (), at huwag nilang ilantad ang kanilang 
kagandahan sa mga kalalakihan kundi pagsumikapan nila na ito ay maitago maliban 
sa mga nakalantad na pananamit na nakasanayan na ito ay nakalantad na kasuotan, 
kung ito ay hindi nagdudulot ng anumang ‘fitnah’ (o panghahalina na makagawa ng 
kasamaan), at ibababa nila ang panakip ng kanilang ulo hanggang sa matakpan ang 
kanilang mga dibdib na natatakpan nito ang kanilang mga mukha; upang mabuo ang 
kanilang panakip, at huwag nilang ilantad ang anumang kagandahan na nakatago 
maliban lamang sa kanilang mga asawa na mga kalalakihan; dahil maaari nilang 
makita mula sa kanila na mga asawa ang hindi maaaring makita ng iba. 


At kabilang dito ay ang mukha, leeg, dalawang kamay, dalawang braso; at ang mga 
ito ay ipinahintulot na makita rin ng kanilang mga ama o di kaya ay ama ng kanilang 
mga asawa 0 di kaya ay kanilang anak na mga kalalakihan, o di kaya ay anak na mga 
kalalakihan ng kanilang mga asawa, o di kaya ay kanilang mga kapatid na mga 
kalalakihan, o di kaya ay mga anak na lalaki ng kanilang mga kapatid na kalalakihan, 
o di kaya ay mga anak na kalalakihan ng kanilang mga kapatid na mga kababaihan, o 
di kaya ay kanilang mga alipin na kababaihan, o di kaya ay mga kapatid na 
kababaihan sa pananampalataya, o di kaya ay ang anumang pagmamay-ari nila na 
mga alipin na mga kalalakihan, o di kaya ay mga matatanda na kalalakihan na wala 
nang pagnanasa sa mga kababaihan na katulad ng ulyanin na sunud-sunuran na 
lamang sa iba para makakain o makainom, o di kaya ay mga bata na kalalakihan na 
wala silang kamuwang-muwang sa mga pribadong bahagi ng mga kababaihan, at 
wala pa silang pagnanasa. 


At huwag itapak nang malakas ng mga kababaihan ang kanilang mga paa habang sila 
ay naglalakad upang marinig ang anumang palamuti sa paa na tulad ng singkil 
(nakasabit na mga palamuti sa paa) at iba pa, at magbalik kayo, O kayong mga 
naniniwala tungo sa pagsunod sa Allah (4) sa anuman na Kanyang ipinag-uutos mula 
sa mga ganitong magagandang pag-uugali at mabubuting asal, at twasan na ninyo ang 
anumang pag-uugali ng kamangmangan na mga masasamang pag-uugali; upang kayo 
ay magtagumpay ng kabutihan dito sa daigdig at gayundin sa Kabilang-Buhay. 


[744.] 


Strah 24. An-Nir 


32. At hanapan ninyo ng mga 
mapapangasawa, O kayong mga 
mananampalataya, ang sinuman na 
walang asawa na mga malalaya na 
mga kalalakihan at mga kababaihan 
at mga mabubuti, na sila ay mula sa 
inyong mga alipin na mga 
kalalakihan at alipin na mga 
kababaihan, at kung sinuman ang 
nagnais na mag-asawa upang 
pangalagaan ang kanyang sarili na 
stya ay mahirap ay pagyayamanin 
siya ng Allah (4) mula sa Kanyang 
Masaganang Kabuhayan. At ang 
Allah (4) ang ‘Wdasee~’ — Ganap at 
Masagana ang Kanyang Kabutihan 
at Dakila ang Kanyang 
Kagandahang-Loob, na ‘‘Aleem’ — 
Ganap na Nakaaalam sa kalagayan 
ng Kanyang mga alipin. 


Juz (Bahagi) 18 


SD G -3E o4% 
: ree wig Ally Abad il geet asl eS 


R| 5 ; 4 2 797 REP 
. “sit 2 a cagh MG fag Bex BES 


18 + +! 


OIE 
“4 


aa 


este ote Ko NIG ci 2 


os 13 (45 


Ab “abiiys Ne LECKIAEM, dials 


(2 Be pe Be 


es 5. nob A ee les os ii; AM 


Bw Es Se ee Byer « cha 
5 % 5I5c Ses Ble ar 


a SEI. ace te we ee Ae oS 777 
y 


B) Sica Ny EE RS 


os 624 2 ve ie s 


3 LoS reigns Lint ail b Gen os 


BG Se 2M Uys - 
yi 27O 8. g get ocr 
wea ve pai ail Once XL 
we os Baek 
seBacrasicas cs nKiSy STS 


v7 7B y 278 
Sine oS 


ce 


a 


ele 5 a say 


oot 


777% BB ee acc (1 
ebro Moor G LD Ae ec pKa Ge 


33. At ang mga yaong hindi nila 
kayang mag-asawa dahil sa kanilang 
kahirapan o di kaya sa_ ibang 
kadahilanan ay panatilihin nila ang kanilang kalinisan sil sa anumang 
ipinagbabawal ng Allah (4) hanggang sila ay pagyamanin ng Allah (48) mula sa 
Kanyang Kagandahang-Loob, at gawing madali sa kanila ang pag-aasawa. At ang 
mga yaong nagnanais na palayain ang kanilang mga alipin na mga kalalakihan at mga 
kababaihan sa pamamagitan ng pagsagawa ng kasunduan na nakatakda ang panahon 
nito upang tubusin nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng pagbabayad sa 
nagmamay-ari sa kanila, ay nararapat sa mga nagmamay-ari sa kanila na sumang- 
ayon sa pagtatakda ng ganitong kasunduan kung alam na sila (na mga alipin) ay 
mabubuti. 


y Soest ps aN ad i 


Y, 


aay 
KODE Oe KOS , KODE 





Na ang tinutukoy na mabubuti rito: ay kanilang talino, at kakayahan na kumita, at 
nararapat sa kanila at sa nagmamay-ari at gayundin sa iba na sila ay tulungan sa 
pamamagitan ng salapi para rito. At hindi maaari sa inyo na sila ay pilitin na gumawa 
ng pakikiapid para lamang magkaroon ng salaping pantubos, at paano ninyo ito 
gagawin sa kanila samantalang sila na mga alipin na mga kababaihan ay nagnanais na 
maging malinis, ayaw ninyo rin ba silang maging malinis? 


[745.] 


Sarah 24. An-Niér Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 24 S18) yw 


At dito sa talatang ito ay ipinapakita kung gaano kasama ang gayong gawain. Subali’t 
ang sinumang pumilit sa kanila ng pakikiapid ay walang pag-aalinlangan, ang Allah 
(4) pagkatapos ng pagpilit sa kanila ang ‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa 
kanila, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal, at ang kasalanan 
ay para lamang sa sinuman na pumilit sa kanila. 


34. At katiyakan, ibinaba Namin sa inyo ang kapahayagan, O kayong mga tao, na 
mga talata ng Dakilang Qur’an na mga malilinaw na katibayan ng katotohanan, at 
halimbawa mula sa kuwento ng mga naunang tao, at pagpapayo sa sinumang 
nakauunawa nito na natatakot sa Allah (4) at nag-iingat mula sa Kanyang 
kaparusahan. 


35. Ang Allah (4) ang Siyang Liwanag ng mga kalangitan at kalupaan, at 
Tagapangasiwa sa dalawang ito at gumagabay sa mga naninirahan dito dahil Siya ang 
Liwanag, ang Kanyang harang ay liwanag, na sa pamamagitan nito nagkaroon ng 
liwanag ang mga kalangitan, kalupaan at ang anuman na mga nilalaman nito, at ang 
Aklat ng Allah, at ang Kanyang Gabay ay liwanag na mula sa Kanya, na kung hindi 
lamang dahil sa Kanyang liwanag ay magkakapatung-patong na ang mga kadiliman 
sa ibabaw ng mga kadiliman. 


At ang halimbawa ng Kanyang Liwanag na rito Niya ginagabayan ang sinuman, ay 
ang paniniwala at ang Dakilang Qur’an na nasa puso ng mga mananampalataya na 
katulad ng ‘Miskat,’ na ang ‘Miskat’ na ito ay maliit na bintana na nandoroon ang 
lampara, at naiipon doon sa maliit na bintanang yaon ang liwanag na napakatindi (na 
nananatili lamang doon ang liwanag ng lamparang tyon, at itong lampara ay nasa 
ilalim ng salamin o ‘g/ass’), at dahil sa napakalinaw ng salamin na ito ay para itong 
nagniningning na bituin, na ang nagpaparingas nito ay mula sa langis ng mabibiyang 
puno, na ito ay puno ng ‘Zayttin’ (Oliba — ‘olives’), na ito ay hindi nagmumula sa 
gawing silangan, na kung kaya, hindi ito tinatamaan ng liwanag ng araw sa dulo ng 
araw (dapit-hapon), at hindi rin nagmumula lamang sa kanluran dahil hindi ito 
tinatamaan ng sinag ng araw sa umpisa ng umaga, kundi ito ay nasa gitna ng 
kalupaan na hindi sa gawing silangan at hindi rin sa gawing kanluran, at dahil sa linis 
nito ay halos nagniningning ang langis bago pa umabot doon sa apoy, kapag ito ay 
inabot na ng apoy ay saka pa ito liliwanag nang matinding liwanag, na ito ay Liwanag 
sa ibabaw ng Liwanag, na kung saan, liwanag ng pagsinag ng langis at liwanag ng 
pagningas ng apoy, katulad nito ang gabay na kung saan lumiliwanag sa puso ng mga 
mananampalataya. At ang Allah (48) ay ginagabayan at pinapatnubayan sa pagsunod 
sa Dakilang Qur’an ang sinuman na Kanyang nais, at nagbibigay Siya ng parabola sa 
sangkatauhan; upang maunawaan nila ang Kanyang mga parabola at ang Kanyang 
mga karunungan, at ang Allah (48) ang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa lahat ng 
bagay at walang anuman ang naililihim sa Kanya. 


[746.] 


Sarah 24. An-Nér Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 24 S18) yw 


36. Ang liwanag na ito ay nagbibigay liwanag sa mga Tahanan ng (pagsamba sa) 
Allah (8) (‘Masjid’) na ipinag-utos Niya na itayo ang mga ito, igalang, linisin at 
ikarangal; na inaalaala at pinupuri rito ang Kanyang Pangalan sa pamamagitan ng 
pagbibigkas o pagbabasa ng Kanyang Aklat at pagpuri at pagluwalhati, at iba pang 
pamamaraan ng papuri, na rito nagsasagawa ng ‘Salah’ ang sinuman sa Allah (4%), sa 
umaga at hapon. 


[747.] 


Strah 24. An-Nir 


Gor GeBr 7. > od & I 


Sees Aare ley me 


oA 2 files te gS 


Sino 2 ar ve 


“wo 


ES 


KOO LOE 


ADS 


CrktiA gsi iyge aera 2A de 


"As 


ES 


en o4777 


R 
on 
: 
Px) 
Ss 
) 
s 
) 
3 


: Mis S is) Dylan 
oS) 4 ger pie Ge, 
gS S © re Vents 


Aco 


CABINS UK ce Aen Bx ASA bee if 


i gc cre € ain — 
2 anncnatanr's suede sd zo yeahs. 
a 


(7° % 7 It ovr TES 


s pales S a Selene ay6148 20 9 & 


Juz (Bahagi) 18 


Sypanl siad hip ECS Nair les 
ASA Fiz oit S lie ails eS 


ay Syn. Lipa BSG 2 ie NIG ey 
AE ABSA A A SUS ma 
oy Bhai gepeene lee S43 IS 
§| SIS Pn taayAoteX |B 
BK SEG Moos anti Cech i 


ie Neate ay 2 see 32 27 ee bem 


All ysdontad a 


ad yoo. als ‘ 


(18 + +1 24 53) 8) yw 
37. Mga kalalakihan na hindi naabala 
ng negosyo at pagbebenta mula sa pag- 
alaala nila sa Allah (4), at pagsagawa 
ng ‘Salah,’ pagbibigay ng ‘Zakah’ o 
obligadong kawanggawa sa mga may 
karapatan, natatakot sila sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay na kung saan doon 
ay babaling ang mga puso sa pagitan ng 
pag-asa na maligtas at pagkatakot na 
mapahamak, gayundin ang kanilang 
mga paningin na nakaabang tungo sa 
kung saan sila patutungo? 





38. Upang ipagkaloob ng Allah (4) sa 
kanila ang gantimpala ng kanilang 
pinakamabuting gawa, karagdagan 
pang pagkakaloob mula sa Kanyang 
Kagandahang-Loob upang dodoblehin 
ang kanilang kabutihan. At ang Allah 
(48) ang nagkakaloob sa sinuman na 
Kanyang nais nang walang limitasyon, 
sa halip ibinibigay Niya ang gantimpala 





na hindi maaaring mapantayan ng 
kanyang gawa, na wala nang bilang at 
timbang. 


39. At ang mga yaong hindi naniwala sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha at 
tinanggihan ang Kanyang mga Sugo, ang kanilang gawain na inaasahan nila na 
mapakikinabangan nila sa Kabilang-Buhay, na katulad ng kanilang pagiging mabuti 
sa mga kamag-anak at pagpapalaya ng mga bihag at iba pa ay magiging isang 
malikmata lamang, na katulad ng nakikita nila na parang tubig sa patag na kalupaan 
sa tanghaling-tapat, na iisipin ng nauuhaw na ito ay tubig, subali’t kapag ito ay 
kanyang narating ay wala sityang makikitang tubig. 


Ang walang pananampalataya ay iniisip niya na ang kanyang gawain ay kapaki- 
pakinabang sa kanya, subali’t pagdating ng Araw ng Muling Pagkabuhay ay wala 
siyang matatagpuan na gantimpala, at matatagpuan niya ang Allah (4) na nakamasid, 
na nakaabang sa kanya na ipagkakaloob sa kanya ang kabuuan ng kabayaran ng 
kanyang gawain na naglalagablab na Impiyernong-Apoy. At ang Allah (4) ang 
‘Saree’ul Hisab’ — Ganap at Napakabilis Niyang Tumuos, na kung kaya, huwag 





[748.] 


Sarah 24. An-Nér Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 24 S18) yw 


mainip ang mga mangmang sa pagdating ng Kanyang ipinangako, dahil ito ay walang 
pag-aalinlangang magaganap. 


40. O di kaya, ang kanilang mga gawain ay magiging katulad ng mga kadiliman sa 
ilalim ng malalim na karagatan na ang nasa ibabaw nito ay alon, na ang alon na ito ay 
napangingibabawang muli ng panibagong mga alon, at nasa ibabaw nito ang mga 
makapal na ulap, na matitinding kadiliman na magkakapatung-patong sa isa’t-isa, 
kung sakali na ang isang tao na nasa gayong kalagayan, na kapag iniunat niya ang 
kanyang kamay ay talagang hindi niya ito maaninag sa tindi ng kadiliman, na kung 
kaya, ang mga walang pananampalataya ay nagkakapatung-patong na sa kanila ang 
mga kadiliman ng pagsamba ng iba, pagkaligaw at mga masasamang gawain. At ang 
sinumang hindi pagkalooban ng Allah (8) ng liwanag mula sa Kanyang Aklat at sa 
‘Sunnah’ ng Kanyang Propeta (4) na igagabay sa kanya ay wala na siyang 
anupamang patnubay. 


41. Hindi mo ba alam, O Muhammad (#4), na ang Allah (4) sa katotohanan ay 
lumuluwalhati sa Kanya ang lahat ng mga nasa kalangitan at ang lahat ng mga nasa 
kalupaan na mga nilikha, at ang mga ibon na nakadipa ang kanilang mga pakpak sa 
himpapawid ay lumuluwalhati rin sa Kanya? Lahat ng nilikha ay ginabayan ng Allah 
(4) kung paano sumamba sa Kanya at pumuri. At Siya ang Allah (4), luwalhati sa 
Kanya, ang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam, na batid Niya ang anumang ginagawa 
ng sinumang sumasamba at lumuluwalhati, na walang anuman ang naililihim sa 
Kanya, at sa pamamagitan nito sila ay Kanyang tutumbasan. 


42. Bukod-Tangi na Pagmamay-ari lamang ng Allah (4) ang mga kalangitan at 
kalupaan na Siya lamang ang kumukuntrol nito, at sa Kanya magbabalik sa Araw ng 
Muling Pagkabuhay. 


43. Hindi mo ba nakita na ang Allah (4) ang nagpapagalaw ng mga ulap nang 
marahan sa kung saan na Kanyang nais, pagkatapos ito ay pagsasama-samahin Niya 
pagkatapos ng paghihiwala-hiwalay nito, pagkatapos ay pagpapatung-patungin Niya, 
at mula roon ay ibababa Niya ang ulan? At bumababa mula sa ulap ang kasinglaki ng 
bundok na yelo dahil sa laki nito na malamig, at itinatama Niya ito sa sinuman na 
Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin at inilalayo Niya sa sinuman na Kanyang 
nais mula sa kanila ayon sa Kanyang karunungan at pagtatakda, na halos sa tindi ng 
liwanag ng kidlat nito sa ulap ay matatangay nito ang paningin ng mga may paningin. 


[749.] 


Sarah 24. An-Nir Juz (Bahagi) 18 


(18 +341) 24 


44. At kabilang sa tanda ng 2) 


kapangyarihan ng Allah (&) ay 
pinagpapalit-palit Niya ang gabi sa 
araw na dumarating ang isa rito 
pagkalipas ng isa, nagsasalit-salitan ito 
sa haba at iksi, katotohanan, nandirito 
sa ganitong pangyayari ang katibayan 
na nauunawaan ng _— sinumang 
pinagkalooban ng kaisipan. 








45. Ang Allah () ay nilikha Niya 
ang lahat ng gumagapang sa kalupaan 
mula sa tubig, na kung kaya, ang tubig 
ang pinagmulan ng lahat ng Kanyang 
nilikha, mayroon sa mga gumagapang 
na ito, na naglalakad sa pamamagitan 
ng tiyan nito na katulad ng mga ahas at 
iba pa, at mayroon namang naglalakad 
sa pamamagitan ng dalawang paa na 
katulad ng tao at mayroong naglalakad 
sa pamamagitan ng apat na paa na 
katulad ng maraming hayop at iba pa, 
at ang Allah (4) ang Lumikha ng 
anuman na Kanyang nais, at Siya ang 















MAA be Shoe Er 
* 


aS 4 4. Z on “7 & 
Bite ee Gripes ae 
y LE. al Ge Slade gheteteges ner teste 12 


Ee catC LeaCee 
| eS crglid B78 fe balyy | 


ooh Bee 


S60 ~ Ge 


os 












Se RS 


< zs REIT ETSI = - 

ms Os Ae nds SAU Jeiaul Ole, 
) apr e or se o- ang ot we sce IG 
BO) ot paiande stir obornb KGET Ie 


oegtee 


a er eer eee ee ig 
By Ss DS pt bells ail, 1B 


Bs Vergae’t 5 sate at cee Ie 
Sebi ead RELI Absa ie 


7 OAK teh 


ena. roe % 


4 Gian Ze 2 2s = che Lo 
Bo dra MAb on LADIES ays 


g Sixt 


a 4% geuB ow ogres 


Oper pe rill ees 


7, 


Dies 
3} 
aye 
tere) 
~ 


xa ac tee ok oe i 
LEMON eID See cist 


o 


ds “ct a ae 
8) Re Sodan ail Aye 
OB 5 Dissci 


4 <4 


Ba <a tess Ee 
ox2lsl ass b 


< 


Ayer eS 


aS 5 


PAR SAV N 
y ZEN ET Sb DIR GY Sb RI 
S 3 3 


‘Qadeer’ — Ganap na Makapangyarihan sa lahat ng bagay. 


46. Katiyakan, ibinaba Namin na nasa loob ng Qur’4n ang mga malilinaw na 
palatandaan na naggagabay tungo sa katotohanan. At ang Allah (4) ay ginagabayan 
Niya ang sinuman na Kanyang nais mula sa Kanyang mga alipin tungo sa Matuwid 


na Landas na ito ay ang Islam. 


47. At sinasabi ng mga mapagkunwari: “Naniwala kami sa Allah (&%) at sa anumang 
dala-dala ng Sugo, at sinunod namin ang ipinag-utos ng dalawa,”’ pagkatapos ay 
tatalikod ang ilang grupo mula sa kanila pagkatapos nito at tinatanggihan ang 
pagpasiya ng Sugo ng Allah (%), na kung kaya, hindi sila ibinibilang sa mga 


mananampalataya. 


48. At kapag sila ay inanyayahan tungo sa pagsunod sa Allah (4) at sa Kanyang 
Sugo hinggil sa kanilang hindi pinagkakasunduan; upang hukuman ang pagitan nila, 
ay ang ibang grupo sa kanila ay tatalikod na tatanggihan ang batas ng Allah (4) at ng 


[750.] 





2 
“7 308 


S44 tet 


a ~4 <4 


Se Sesh « wheres s. -4% 
} Sty : leas Ny Ses 599 ele ANhoste (e 


“~— 


BoA fy 


ite oth de F 


mAD Mabaso 


Se 4eee “, 


Z 
o 


So-- Lee Zeer af » ¢ 14 Te 


2 3% 


Soo SotBe 45 ny pee) 
IAS aMlolass asdolbiy nay 





Hie 





we 
COPS 
S 


2 hoor Geegrck 
| BFA AS TE AUC SS Ie 





ee 
OPS 


Sarah 24. An-Nér Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 24 S18) yw 


Kanyang Sugo, samantalang sa katunayan, ito ay katotohanan na walang pag- 
aalinlangan. 


49. Subali’t kapag ang katwiran ay nasa panig nila, walang pag-aalinlangan, na sila 
ay tutungo sa Propeta (#) na sumusunod, nagpapasailalim sa kanyang batas na 
pinagpasiyahan; dahil batid nila na ang kanyang pagpasiya ay katotohanan. 


50. Ang dahilan ba ng kanilang pagtalikod ay dahil sa sakit ng pagkamapagkunwari 
na nasa kanilang mga puso, o di kaya ay may pagdududa ba sila sa pagka-Propeta ni 
Propeta Muhammad (2), o di kaya ang dahilan ba ay nangangamba sila na ang batas 
ng Allah (4) at ng Kanyang Sugo ay hindi makatarungan? Hindi ang kanilang 
inaakala ang katotohanan na sila ay natatakot na dadayain, kundi walang pag- 
aalinlangan na sila ay masasama at marurumi ang budhi. 


51. Subali’t ang mga tunay na mananampalataya, ang kanilang pag-uugali kapag sila 
ay inaanyayahan tungo sa hukom ng Allah (4) at ng Kanyang Sugo hinggil sa 
kanilang di-pinagkakasunduan, ay tatanggapin nila ang batas at kanilang sasabihin: 
“Pinakinggan namin ang anuman na sinabi sa amin at sinunod namin ang anuman 
ng ipinag-utos sa amin,” at sila ang mga yaong magtatagumpay na pagkakalooban ng 
anuman na kanilang hinahangad sa mga Hardin ng kaligayahan. 


52. At ang sinuman ang susunod sa Allah (4) at sa Kanyang Sugo hinggil sa ipinag- 
uutos at ipinagbabawal, at natakot sa magiging bunga ng paglabag, at natakot sa 
parusa ng Allah (4), sila ang mga magtatagumpay na magkakamit ng kaligayahan sa 
“Al-Jannah.’ 


53. At sumusumpa ang mga mapagkunwari sa Allah (4) ng napakatinding pagsumpa 
na sinasabi nila: “Kapag inutusan mo kami, O Muhammad, na tumungo sa ‘Jihad’ na 
kasama ka ay tivak na kami ay sasama,” sabihin mo sa kanila: “Huwag na kayong 
manumpa ng kasinungalingan, dahil sa ang inyvong pagsunod ay batid Namin na ito 
ay hanggang salita lamang, katiyakan, ang Allah (%) ang ‘Khabeer’ — Ganap ang 
Kanyang Kagalingan na Nakababatid sa lahat ng inyong ginagawa, at hinggil dito 
kayo ay papagbabayarin.” 


[751.] 


Strah 24. An-Nir 


3 pais ae ay sthl ens 


Bred cree & 


Juz (Bahagi) 18 


18 + #1) 24 318) pe 
54. Sabihin mo, O Muhammad (3) sa 
mga tao: “Sumunod kayo sa Allah (8) 
at sumunod kayo sa Sugo, subali’t 
kapag sila ay tumalikod, walang pag- 
aalinlangan na ang tungkulin lamang 
ng Sugo ay gawin kung anuman ang 


By) Lc SUecaitit 5B aN 5 
2) ne SS AZ sen Yia piece ta ipinag-utos sa kanya na pagpaparating 
I depp eferyeseen vo % le mg mensahe, na kung kaya, nararapat 

ess Bailes MEA nc) sa lahat na gawin ang anumang ipinag- 
BX SAN SR a x ms » uutos sa kanila na pagsunod, at kapag 
3| & cues anaeae z.< | kayo ay sumunod sa_ kanya ay 
| Siang ancien wee © gagabayan kayo sa katotohanan, at ang 
tungkulin lamang ng Sugo ay iparating 
ang mensahe ng kanyang ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha ng malinaw na 


pagpaparating.” 


aos 477 


y bit LAN Snipslant aa, te 
ye C53 np onal Boul NEADS o 
Beco Sigté @ Se EOS 5 
a Scenics & 
Baas KGS Ailes a si GEE IB 55. 


Ipinangako ng Allah (#8) na 
magtatagumpay ang mga _  yaong 
naniwala mula sa inyo at gumawa ng 
mga mabubuting gawa, na kung saan, 
ipapamana sa kanila ang kalupaan ng 
mga walang pananampalataya, at 
gagawin silang mga kahalili, na katulad 
ng nangyari sa mga nauna sa kanila na mga mananampalataya na naniwala sa Allah 
(4) at sa Kanyang mga Sugo, at ipagkakaloob sa kanila ang kapangyarihan na 
pangingibabawin ang ‘Deen’ na pinili ng Allah (4) para sa kanila na ito ay Islam, at 
katiyakan na papalitan Namin ang kanilang pangamba ng kapanatagan, na 
sasambahin nila ang Allah (4%) nang bukod-tangi, at magpanatili sila sa pagsunod sa 
Kanya, na hindi na sila sasamba ng anuman bukod sa Kanya, at sinuman ang hindi 
maniniwala pagkatapos ipagkaloob sa kanila ang paghahalili, kapanatagan, katatagan 
at pangingibabaw, at tanggihan (pa rin) ang mga Biyaya ng Allah (48), sila ay 
ituturing na lumabag sa kagustuhan ng Allah. 


e Ko AS Seas plese ° 
Le eaten So BLA SRS LY; e 
S: ls ais <i 


RODE ACS KODE RCD RODE REDE 





56. At isagawa ninyo nang ganap ang pagsa-‘Salah,’ at ibigay ninyo ang obligadong 
kawanggawa (‘zakah’) sa mga may karapatan, at sumunod kayo sa Sugo ng Allah 
(#8); nang sa gayon ay kaawaan kayo ng Allah (48). 


57. Huwag isipin ng mga walang pananampalataya na magagapi nila ang Allah (4) 
dito sa daigdig, bagkus Siya ang Ganap na Makapangyarihan na kaya silang wasakin, 


[752.] 


Sarah 24. An-Niér Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 24 S18) yw 


at sa Kabilang-Buhay ang kanilang patutunguhan ay Impiyerno, na napakasamang 
patutunguhan. 


58. O kayong mga naniwala sa Allah at sumunod sa Kanyang Sugo! Utusan ninyo 
ang inyong mga alipin na kalalakihan at mga kababaihan, at ang inyong mga anak na 
wala pa sa hustong gulang na humingi sila ng pahintulot kapag pumasok sila sa 
inyong silid-tulugan sa tatlong pagkakataon na oras ng ‘‘awrah’ (maseselan na oras): 
bago mag-‘Salah’ ng ‘fajr,’ dahil ito ay pag-aalis ng damit-pantulog at pagsusuot ng 
damit na panggising; at ang oras ng pagpapalit ng damit upang makapagpahinga 
pagkatapos ng ‘Dhuhr,’ at pagkatapos ng ‘‘/sha’ dahil ito ay oras ng pagtulog. 


Itong tatlong oras ay mga oras ng inyong mga “‘awrah’ na bibihira rito ang 
nakapagtakip nang buo niyang katawan, subali’t sa ibang oras ay walang problema 
kung sila ay papasok sa inyo nang walang paalam; dahil sa_kanilang 
pangangailangan, dahil sa sila ay iniikutan kayo upang pagsilbihan, at kung paano 
nilinaw ng Allah (8) sa inyo ang batas ng pagpapaalam ay nilinaw din sa inyo ang 
Kanyang mga talata, mga batas, mga katibayan at mga alituntunin ng Kanyang 
‘Deen.’ At ang Allah (4) ang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam kung ano ang 
nakabubuti sa Kanyang mga nilikha, na ‘Hakeem’ — Ganap na Maalam sa Kanyang 
pangangasiwa sa kanila. 


[753.] 


Strah 24. An-Nir 


59. At kapag umabot na ang mga 
kabataan sa hustong gulang na sila ay 
inuutusan na sumunod sa _ mga 
alituntunin ng Islam, kinakailangang 
sila ay humingi ng pahintulot kapag 
sila ay pumasok sa inyo sa lahat ng 
pagkakataon na katulad ng paghingi ng 
pahintulot ng mga matatanda, at kung 
paano nilinaw ng Allah (4) ang pag- 
uugali hinggil sa pagpapaalam ay 
nilinaw din Niya sa inyo ang Kanyang 
mga talata. At ang Allah (4) ang 
‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa 
kung ano ang ikabubuti ng Kanyang 


Juz (Bahagi) 18 


KODE YONG MODOC MOIS YOO 


18 + +! 


eX 


y SESE SNK JTC 5 e 
B Sob ESM Galt § 


tL 


A sven Landes, @ reas kc 


LAG LAEICE CHE BCE 


° Se ate el SR 


3) steed 34 Bor = 
> hoa ha NGF pe GREE Ke 


47 GBR 7 ot 


CMELESCMEAQ AL =<, |e 
g FS ea SES 
4 rae at apy 5 hye 


an seas sr ee 


mga alipin, na ‘Hakeem’ — Ganap na ss.f03 4 
Maalam sa Kanyang panukala. S xg sel | sium Np 
2 fai 22 es Seco 
60. At ang mga matatandang & Gets Af CUS ea he 
kababaihan na hindi na & eo ates Ai * 
nangangailangan ng anumang sige! et Spee sie 


S Aner asa 
4 ot od 


Ss Li. ze And ace Sata Sj 


pagnanasa dahil sa __ kanilang 
katandaan, at wala na silang hilig sa 
mga kalalakihan upang mapangasawa, 
at wala na ring pagnanasa sa kanila 
ang mga kalalakihan, sa katulad nila ay hindi na kasalanan na alisin ang anumang 
damit na ipinapatong sa kanilang kasuotan na hindi naman nila inilalantad ang 
kanilang mga kagandahan, magkagayunpaman ang pagsuot nila ng ganitong kasuotan 
upang pantakip at maging malayo sa anumang hindi kanais-nais ay higit na 
nakabubuti sa kanila. At ang Allah (4) ang ‘Samee’’ — Ganap na Nakakarinig sa 
anuman na kanilang sinasabi, na ‘‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa kanilang layunin 
at mga gawain. 








61. Hindi na ipinagbabawal sa sinumang may kapansanan na katulad ng bulag, pilay 
at mga maysakit ang pag-iwas sa mga ipinag-uutos na gawain, na katulad ng ‘Jihdd’ 
at iba pa, na kailangan ang sapat na paningin at kumpletong pangangatawan o di kaya 
ay walang sakit, at hindi rin ipinagbabawal sa inyo, O kayong mananampalataya, na 
kumain sa tahanan ng inyong mga anak o di kaya ay sa tahanan ng inyong mga ama, 
o di kaya ay sa tahanan ng inyong ina, o di kaya ay sa inyong mga kapatid na 
kalalakihan, o di kaya ay sa inyong mga kapatid na kababaihan, o di kaya ay sa 
inyong mga tiyuhin sa inyong mga ama, o di kaya ay sa inyong mga tiyahin sa inyong 


[754.] 


Sarah 24. An-Niér Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 24 S18) yw 


ama, o di kaya ay sa inyong mga tiyuhin sa inyong mga ina, o di kaya ay sa inyong 
mga tiyahin sa inyong mga ina, o di kaya ay sa mga tahanan na ipinagkatiwala sa 
inyo habang wala ang mga nagmamay-ari nito, o di kaya ay sa mga tahanan ng 
inyong mga kaibigan, at hindi rin ipinagbabawal sa inyo ang kumain ng 
magkakasama o di kaya ay magkakahiwalay. 


At kapag kayo ay pumasok sa mga tahanan na may naninirahan o di kaya ay walang 
naninirahan ay magbatian kayo sa isa’t-isa ng pagbati ng Islam, na ito ay ang: “As- 
salamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakdtuh,’ (na ang ibig sabihin ay ang 
kapayapaan, habag at biyaya ng Allah ay sumainyo), o di kaya ay “As-salamu ‘a-lay- 
na wa ‘a-la iba-dil-ld-his sa-li-heen,” (na ang ibig sabihin ay ang kapayapaan ay para 
sa amin at para sa mga alipin ng Allah na mga mabubuti) kapag walang natagpuan na 
sinuman sa tahanan. 


At ito ang pagbati na ipinag-utos ng Allah (4), na ito ang binibiyayaan na 
pamamaraan na nagbubunga ng pagmamahalan, na mabuti na kalugud-lugod sa 
nakaririnig, at sa katulad nitong paglilinaw ay nililinaw ng Allah (4) sa inyo ang mga 
palatandaan ng Kanyang ‘Deen’ at ng Kanyang mga talata; upang ito ay inyong 
maunawaan at maisakatuparan. 


[755.] 


Sarah 24. An-Niér Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 24 S18) yw 


SGA eae 62. Katiyakan, ang tunay na mga 
One Ee mananampalataya ay yaong mga 
Bi AIIEY5. Ae spaliencod Se g naniwala sa Allah at sa Kanyang Sugo, 
we : é ia: at ipinatupad ang Kanyang batas, at 
Sheep ES a's © kapag kasama nila ang Propeta (#8), na 
DME 25 SLO BGM ASS ™ sila ay nagsasama-sama dahil sa 


aa beets oaleiiege a a kapakanan ng mga Muslim, ay hindi 
. {Acs at citar [e aalis ang sinuman sa kanila hangga’t 
dyol 2ké3 ce ID A Stiidic, "I hindi siya makapagpaalam sa kanya 


oles Laka ©» (Propeta). 


herr ty Ar qo-n Kye Aércr |S 
A\iziARoSL' meee a © Katiyakan, ang mga  yaong 


Bia- ote BS o7 o. o3e 


SSI dete Ais appeal > nagpapaalam sa iyo, O Muhammad 

4 585 tle x23 se rls 53 Saab esccall at © (3%), ay sila ang mga yaong naniwala sa 

ee set BR hy = aces ke Allah at sa Kanyang Sugo ng tunay na 

Sale Ree ope &  paniniwala, at kapag sila nagpaalam sa 

x soe 2 Sek = iyo dahil sa kanilang pangangailangan 

' “ ay pahintulutan mo ang sinuman na 

1 sae 4e « lyong nais na makaalis dahil sa 

S UpCrsliale, ae apie cM ©, kanyang tamang katwiran, at ihiling mo 
MiSs 5 eh ended AMDB sila ng kapatawaran sa Allah. 


2 iittala i 


fore 


AC 7 opera “Ge 


Dahil katiyakan, ang Allah (4) ang 
‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad 
sa mga kasalanan ng ne mga ih na nagbalik-loob sa Kanya, na ‘Raheem’ — 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa kanila. 





63. Huwag ninyong sabihin, O kayong mga mananampalataya, kapag tinawag ninyo 
ang Sugo ng Allah (2) na: “O Muhammad, at gayundin ang, ‘O Muhammad na anak 
ni ‘Abdullah,’” na katulad ng pagtawag ninyo ng sinuman sa inyo sa iba, ibukod- 
tangi ninyo siya at sabihin ninyo: “O Propeta ng Allah, o di kaya ay, ‘O Sugo ng 
Allah.’” 


Katiyakan, batid ng Allah (4%) ang mga mapagkunwari na umaalis nang palihim mula 
sa pagpupulong na kasama ang Propeta, na walang paalam sa kanya, na nagtatago 
ang iba sa kanila sa iba, at mag-ingat ang mga yaong lumalabag sa utos ng Sugo ng 
Allah (28) na dumating sa kanila ang sakuna o di kaya ay dumating sa kanila ang 
matinding parusa sa Kabilang-Buhay. 


64. Dapat ninyong mabatid na walang pag-aalinlangan, na pagmamay-ari ng Allah 
(4) ang anuman na nasa mga kalangitan at kalupaan, na ito ay Kanyang nilikha, 





[756.] 


Sarah 25. Al-Furqan Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 25 Ol I 8) ge 


Pagmamay-ari at Kanyang mga alipin, na katiyakan, saklaw ng Kanyang kaalaman 
ang lahat ng mayroon kayo at inyong mga kalagayan, at sa Araw ng pagbabalik ng 
Kanyang mga alipin sa Kanya sa Kabilang-Buhay ay sasabihin Niya sa kanila ang 
anuman na kanilang ginawa, at sila ay tutumbasan, at ang Allah (4) ang ‘Aleem’ — 
Ganap na Nakaaalam sa lahat ng bagay, na walang anuman ang naililihim sa Kanya 
sa anuman na kanilang ginagawa at kalagayan. 


25 ov Al é BY oe 
XXV —- Surat Al-Furqan 
[Kabanata Al-Furgqan — Ang Pamantayan] 
ai oN) Gal abl puis 
[Bismillahir Rahmanir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


1. Dakila ang mga biyaya ng Allah (4) at sagana ang Kanyang kabutihan, at ganap 
ang Kanyang katangian na Siya ang nagbaba ng Kabanal-banalan na Qur’an na 
naghihiwalay sa pagitan ng tama at kamalian sa Kanyang alipin na si Muhammad 
(8); nang sa gayon siya ay maging Sugo sa sangkatauhan at sa mga ‘Jinn,’ at 
babalaan sila mula sa parusa ng Allah (4). 


2. Na Siya ang Nagmamay-ari ng mga kalangitan at kalupaan, na hindi Siya 
nagkaroon ng anak at wala Siyang kahati sa Kanyang Kaharian. At Siya ang Lumikha 
ng lahat ng bagay, at Kanyang ginawang angkop ang pagkalikha ayon sa magiging 
bunga ng Kanyang karunungan na walang kakulangan at walang kalabisan. 


[757.] 


Sarah 25. Al-Furqan Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 25 Ob BI 5) pe 


CSAs 


OOS ZESODS HOS AOE 





3. At nagturing ang mga _ walang 
pananampalataya na mga Arabo, ng 
“ a sgn 2 CHESE Cass Fs ity ee i acai bukod sa Allah, na 
BKM iotec « ay ; g mga ito ay walang 
Ls Dau SHY ie kakayahan na lumikha ng kahit na ano, 
inhnsae adie aCe 3N5 je bagkus ang Allah (4) ang Siyang 
> bh so Ph ye ao ahs 255at e Lumikha sa mga ito at Lumikha sa 
DD oak 4 aati kanila. At walang kakayahan ang mga 

BAGELS D f ito na pangalagaan ang kanilang mga 
Sls OX ips; sace | sarili sa anumang kapahamakan ni 
“4 YEd 1 Sse Nests magdulot ng anumang kapakinabangan, 
: can shee ~ at hindi makakayanan nito na kunin ang 
2 SIA 3.355 AGI Jet ike yt ~ buhay ng anumang may buhay o di 
4B BIDS a nee SND > kaya ay buhayin ang anumang namatay, 
5 IBIS Jets eo a cs o di kaya ay bubuhayin na mag-uli ang 
a aaa ©, mga taong namatay mula sa kanilang 
4) MIDS AL OL aga lll I mga libingan. 

4 asap tis 
2 Poeraoy (Sada olceMt 2 BGO Is © 4. At sinabi ng mga di-naniniwala sa 
| -amt ri 3 ~ Allah (4): “Ang Qur’dn na ito ay 
5) SO sh AS are Mas nea > i walang iba kundi kasinungalingan at 

SS © pag-iimbento lamang ni Muhammad, 
~\ na nakipagtulungan sa kanya ang 
ibang mga tao, na sa mga ganitong 
pag-aangkin ay nakagawa sila ng matinding kasamaan, at nakagawa sila ng 
napakasamang kasinungalingan; dahil ang Qur’an kailanman ay hindi maaaring 
imbentuhin ng sinumang tao.” 


SOR 
s 





5. At kanilang sinabi hinggil sa Dakilang Qur’an: “Jto ay mga haka-haka lamang ng 
mga tao na mga nauna na naitala sa kanilang mga aklat, na kinopya ni Muhammad, 
dahil sa ito ay binabasa o binibigkas sa kanya sa umaga at hapon.” 


6. Sabihin mo, O Muhammad (3), sa kanila na mga di-naniniwala: “Katiyakan, ang 
Siyang nagbaba ng Dakilang Qur’dn ay ang Allah (8%) na saklaw ng Kanyang 
kaalaman ang anumang mga nasa kalangitan at kalupaan, na kativakan, Siya ang 
‘Ghafour’ — Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisi sa kanyang mga 
kasalanan at mga kamalian, na ‘Raheem’ — Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal sa kanila dahil hindi Niya minadali ang parusa sa kanila.” 





[758.] 


Sarah 25. Al-Furqan Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 25 Ob BI 5) pe 


7-8. At sinabi ng mga walang pananampalataya na nagtatambal sa pagsamba sa 
Allah: “Paano mangyayari na siya na nag-aangking Sugo ng Allah (na ang ibig 
nilang sabihin ay si Propeta Muhammad) ay kumakain ng pagkain na katulad natin 
at naglalakad sa mga pamilihan upang maghanap-buhay? Hindi ba dapat na 
nagpadala ang Allah (8) ng anghel na kasama niya na titestigo para sa kanya, o di 
kaya ay bababa sa kanya mula sa kalangitan ang kayamanan, o di kaya ay sa 
malawak at masaganang hardin na siya ay kumakain mula sa mga bunga nito,” at 
sinabi nila na mga masasama na tumanggi: “Ang sinusunod ninyo, O kayong mga 
mananampalataya, ay walang iba kundi isang tao na tinamaan ng kulam.” 


9. Tingnan mo, O Muhammad (#8), kung ano ang sinabi ng mga tumanggi hinggil sa 
iyo na mga kamangha-mangha na mga salita, na ginagawan ka nila ng parabola; 
upang pasinungalingan ka? At dahil doon ay napalayo sila sa katotohanan at hindi na 
nila matagpuan ang daan tungo rito; upang ituwid ang kanilang mga sinabi hinggil sa 
iyo na mga kasinungalingan at pag-iimbento. 


10. Napakadakila ang mga Biyaya ng Allah (4%) at napakasagana ang Kanyang mga 
kabutihan, na kung nanaisin Niya ay pagkalooban ka Niya ng kabutihan, O 
Muhammad, na higit pa sa kanilang hinahangad para sa iyo, dahil magkaroon ka ng 
mga hardin dito sa daigdig na ang nasa pagitan nito ay mga umaagos na ilog, at 
igagawa ka rito ng mga dakilang palasyo. 


11. At hindi ka nila tinanggihan; dahil sa ikaw ay kumakain ng pagkain, naglalakad 
sa pamilihan, sa halip ang kanilang di-pinaniwalaan ay ang Araw ng Muling 
Pagkabuhay at ang anumang mangyayari roon na pagbabayad; at inihanda Namin sa 
sinumang hindi naniwala rito ang lagablab ng Impiyerno na roon sila ay susunugin. 


[759.] 


Sarah 25. Al-Furqan Juz (Bahagi) 18 (18 «+1 25 Ob BI 5) pe 





12. Kapag nakita ng Impiyerno ang Sal 
mga tumanggi sa Araw ng Muling 


Pagkabuhay mula sa malayong lugar ay AAG 
mariringg nila ang ingay na PAE grat iui <h ABM Pie com bE 
“he ; 1 @ FIA Lacs teen c 6 cbihe oie A 
naghihimagsik at umaatungal sa tindi Sit aaly SG ELS Gui all r 
7 a a aod A op L oper es 4s Poreae por TS 
ng galit sa kanila nito. = BE Lee eT 5 lige 3 ; lieay iB 
, eee SBR LY G4 20d Br 4% Gor “% ie 
: os EH gN503 SIA est 
13. At kapag sila ay itinapon doon sa @js 7 a sll “oe 
matinding sikip ng Impiyerno — at | 2 Syahle se Dest, 
: 47° ef eer A Reb S OF Ker 47 4 
pinagsama sa pagkakadena ang @) sj .8-425255 @ VA ea 
kanilang mga kamay at mga leeg — ay 2 eee ies Hakone = 


aasamin nila sa kanilang mga sarili na Ae saceA thc Oy 1. ent tee cat Stix es 
sana ay mamatay na sila upang SC AEZIN6 D ell lycop tel este FE 
4b Ger te ODS 


makaligtas sa ganoong kahirapan. S LEE SHAAN Ape Zs B 
tes BO Lean e das 
14. At sasabihin sa kanila upang silaay 4) 2 eee A Beets 
biguin: “Huwag na kayong manalangin & Whe abs ache Spee C 
ngayon ng pagkamatay sa inyong sarili & OAH Gea sees Ls As Ie 
nang minsanan lamang, sa halip ay @ SIEM AON pacts 
manalangin kayo nang maraming ©)... Jv ela ee Saves, te 
beses, gayunpaman ay wala kayong paeran lobes oly TBE apt 9 pala G 
mapapala na anuman kundi matinding Oh Ha Oo NES 2 
pagdadalamhati dahil wala na kayong a a a 
kaligtasan.” 





15. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad: “/tong Impiyerno ba na isinalarawan sa 
inyo ay mas mabuti o ang Hardin ng ‘Al-Jannah’ na nandoroon ang patuloy na 
kaligayahan, na ipinangako sa kanila na mga natatakot mula sa parusa ng kanilang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, na ito ay gantimpala sa kanilang gawa, na ito ang kanilang 
patutunguhan sa Kabilang-Buhay?” 


16. Para sa kanila na mga masunurin na nasa ‘A/-Jannah’ ay ang anuman na kanilang 
maiibigan na mga masasarap na kaligayahan, na ang kanilang kaligayahan doon ay 
patuloy, at ang kanilang pagpasok sa ‘A/-Jannah’ ay ipinangako ng iyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, O Muhammad (#8), sa kanila bilang matibay na kasunduan, na ito ay 
itatanong ng mga alipin ng Allah na mga matatakutin, at ang Allah (4%) ay hindi Niya 
sisirain ang Kanyang pangako. 


17. Sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay titipunin ng Allah (4) ang mga sumasamba 
ng iba kasama ang kanilang mga sinamba bukod sa Allah, at sasabihin sa kanilang 


[760.] 


Sarah 25. Al-Furqan Juz (Bahagi) 18 (18 «+ 25 Ob BI 5) pe 


mga sinamba: “Jniligaw ba ninyo ang Aking mga alipin na ito mula sa Daan ng 
Katotohanan, at inutusan ninyo sila na sambahin kayo, o sila ang nangaligaw ng 
landas, kaya nila kayo sinamba nang kusa mula sa kanilang kalooban?” 


18. Sasabihin ng mga sinamba nila bukod sa Allah: “Luwalhati sa Ivo, O aming 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, na Ikaw ay ligtas sa anuman na kanilang ginawa, at hindi 
maaari na kami ay magtuturing ng mga sinasandalan na sinasamba bukod sa Iyo, 
subali’t pinasaya Mo sila na mga sumamba ng iba at ang kanilang mga ninuno rito 
sa daigdig ng kayamanan at kalusugan, hanggang sa nakalimutan Ka nila at 
sumamba sila ng iba, at sila ay mga tao na ligaw na nasa ganap na pagkaligaw at 
pagkaaba.” 


19. At sasabihin sa mga sumamba ng iba bukod sa Allah: “Katiyakan, 
pinasinungalingan kayo ng inyong mga sinamba sa inyong pagbibintang sa kanila, 
na kung kaya, ngayon ay wala na kayong kakayahan na iligtas ang inyong mga sarili 
mula sa parusa at wala nang sinuman ang makatutulong sa inyo, at ang sinumang 
magtatambal o sasamba ng iba bukod sa Allah ay dinaya niya ang kanyang sarili, at 
siya na sumamba ng iba bukod Allah at doon siya namatay (sa gayong paniniwala) 
ay gagawaran ng Allah (3%) ng matinding parusa. 


20. At hindi Kami nagpadala ng mga Sugo na nauna sa iyo, O Muhammad, na 
sinuman kundi sila ay mga tao rin, na kumakain ng pagkain, naglalakad sa mga 
pamilihan. At ginawa Namin ang iba sa inyo, O kayong mga tao, na pagsubok sa iba 
upang subukin sila sa pamamagitan ng patnubay at pagkaligaw, kaginhawahan at 
kahirapan, kalusugan at karamdaman, kung kayo ay makatitiis, at isasagawa ninyo 
ang anumang ipinag-utos ng Allah (4%) sa inyo, at tatanaw kayo ng utang na loob sa 
Kanya upang gantimpalaan kayo ng inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, 0 di kaya ay 
hindi kayo magtitiis at maging karapat-dapat kayo sa parusa? At ang tyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, O Muhammad (#8), ang ‘Baseer’ — Ganap na Nakakakita sa sinumang 
dumaraing o di kaya ay nagtitiis, at sa sinumang di-maniniwala o di kaya ay tatanaw 
ng utang na loob. 


[761.] 


Sirah 25. Al-Furgan 


AE, ACHIC aos 


4 Zp tA ~~ 4 
SB gos slesl 
Fiore oF 


Osl9n9 Bastia SINK AI 


Bb 779778 “fe 


J iss oss tS i A Gre ma 


(<2 ob Boe ore ss 


4g SAAT. Ay yr xe ABB Mo roce Ree 


KAS alte anges ee atest es 


Suess acento ope Ox 


s 


or 47 ot Avevece Z 


dncestdeel siti Cpt iyi ij 


> oc ein w 


vor 2 


Juz (Bahagi) 19 


5 zt oo ASSES IE NCS sic IB 


(19 « 41) 25 5 il by we 
21. At sinabi ng mga yaong hindi 
umaasam na makatagpo nila ang 
kanilang ‘Rabb’ na _ Tagapaglikha 
pagkatapos ng kamatayan dahil hindi 
sila naniwala rito: “Ano kaya kung 
magpababa Siya sa amin ng mga 
anghel, na magsasabi sa amin na si 
Muhammad ay totoo, 0 di kaya ay 
makikita namin ang Allah na aming 
‘Rabb’ na _~ Tagapaglikha _ sa 
pamamagitan mismo ng aming mga 
mata, na sasabihin sa amin na siya ay 
totoo sa kanyang mensahe.” 


Katiyakan, labis silang nagtiwala sa 


1p Zoi 2 AiG B ApS fe 
— kanilang mga sarili at sila ay 
nagmataas kaya nagawa nila na 
CNS iyece magsabi ng ganito, at lumampas na 
ce <h am weNiniiic: is) ssh ice | sila sa hangganan sa pamamagitan ng 
BO4e - 5 kanilang pagmamalabis sa kasamaan 

~ at di-paniniwala. 


(565 SLs ol shiic 


515 £% e277 rode 


7osre 47 Ae3 & 


y See SSEING 

SCN Os CTE CENTER TEEN ESTE 22. Sa Araw ng Muling Pagkabuhay 
ay makikita nila ang mga anghel na 
katulad ng kanilang hiniling, subali’t hindi upang ibigay sa kanila ang magandang 
balita hinggil sa ‘A/-Jannah,’ kundi upang sabihin sa kanila: “Ginawa ng Allah (3) 
ang ‘Al-Jannah’ (Hardin) bilang lugar na ipinagbabawal sa inyo.” 








23. At iniharap Namin ang anuman na kanilang nagawa na kabutihan sa mga mata ng 
tao, at pagkatapos ay saka Namin pinawalan ng saysay, na hindi nila pakikinabangan 
na katulad ng mga nagkalat na mga alikabok, na ito ay nakikita dahil sa liwanag ng 
araw na napakagaan na alikabok; sapagka’t ang anumang kabutihan ay hindi 
mapakikinabangan sa Kabilang-Buhay maliban sa kung ito ay nabuo ng sinumang 
gumawa nito: ang paniniwala sa Allah (4) at ang pagiging dalisay nito, at pagsunod 
sa Kanyang Sugo na si Muhammad (22). 


24. Ang mga nasa ‘A/-Jannah’ sa Araw ng Muling Pagkabuhay ay higit na 
napakabuti ang napuntahan kaysa mga nasa Impiyerno, at napakaganda ng kanilang 
mga tahanan sa ‘A/-Jannah,’ dahil sa kanilang ganap na kapanatagan, at ang kanilang 
kaligayahan ay ganap at buo na wala nang hanggan na hindi nahahaluan ng kahit na 
katiting na kalungkutan. 


[762.] 


Sarah 25. Al-Furqan Juz (Bahagi) 19 (19 s +1) 25 Ob BI 5) pe 


25. At ipaalaala mo, O Muhammad (#8), ang Araw ng pagkagunaw ng daigdig na 
roon ay mabibiyak ang mga kalangitan, at lilitaw mula sa pagkakabiyak-biyak na ito 
ang mga ulap, na mga mapuputi, na mga maninipis, at ibababa ng Allah (4) ang mga 
anghel sa kalangitan sa Araw na yaon, at mapalilibutan nila ang lahat ng mga nilikha 
sa lugar na pagtitipunan, at darating’ ang Allah (4%) na Luwalhati sa Kanya na 
Kataas-Taasan upang pagpasiyahan ang paghatol sa pagitan ng Kanyang mga alipin. 


26. At ang tunay na kaharian sa Araw na yaon ay bukod-tangi na sa Allah (8) 
lamang na Pinakamahabagin at wala na sa iba, at ang Araw na yaon ay napakatindi, 
napakahirap para sa mga walang pananampalataya, dahil sa kanilang makakamtan na 
mga parusa at matinding paghihirap sa Impiyerno. 


27-29. At ipaalaala mo, O Muhammad (#8), ang Araw ng Muling Pagkabuhay na roon 
ay ngangatngatin ng sinumang masama ang kanyang mga kamay bilang pagsisisi at 
pagdadalamhati, na kanyang sasabihin: “Sana ay sumama ako sa Sugo ng Allah na si 
Muhammad, at sinunod ko siya upang sundin ang Islam bilang daan tungo sa ‘AI- 
Jannah,” na siya ay manghihinayang na kanyang sasabihin: “Kapighatian sa akin, 
sana ay hindi ko ginawang kaibigan at minamahal siya na_ hindi naniwala. 
Katiyakan, inilihis ako ng kaibigan na ito mula sa Dakilang Qur’ an pagkatapos itong 
dumating sa akin. At si “Shaytan’ na isinumpa ay palagi niyang tinatakasan ang mga 
tao sa kanyang mga ipinapangako.” 


Dito sa mga talatang ito ang babala mula sa pakikisama sa masamang kaibigan; dahil 
sinuman ang makikisama sa mga masamang kaibigan ay ito ang magiging sanhi sa 
pagpasok niya sa Impiyerno. 


30. At sinabi ng Sugo bilang pagsusumbong sa ginawa ng kanyang sambayanan: “O 
aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakan, ang aking sambayanan ay tinalikdan nila 
ang Qur’an na ito at hindi nila pinahalagahan, na matindi ang kanilang pagtalikod 
dito, at pag-iwas sa pag-uunawa nito at pagsasapamuhay nito at pagpaparating ng 
mensahe nito.” 


Dito sa talatang ito ang matinding babala sa sinumang tinalikuran ang Dakilang 
Qur’an at hindi na sinusunod. 


31. At kung paano Namin ginawa sa iyo, O Muhammad (#8), na ang tyong kalaban ay 
mula sa mga masasama sa iyong sambayanan ay ganoon din Namin ginawa ang 
kalaban ng sinumang Propeta na magmula sa kanilang sambayanan, na kung kaya, 
magtiiis ka na katulad ng pagtitiis nila. At sapat na ang tyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
bilang Tagapaggabay at Tagapagturo na naging tagatulong sa iyo laban sa iyong mga 


"Ito ay angkop sa Kanyang Kamaharlikaan. 


[763.] 


Sarah 25. Al-Furqan Juz (Bahagi) 19 (19 s +1) 25 Ol BI 8) ge 


kalaban. At narito sa talatang ito ang pampalubag-loob sa Propeta ng Allah na si 
Muhammad (3)? 


32. At sinabi ng mga yaong di-naniniwala: “Bakit hindi na lang ipinahayag nang 
minsanan ang Dakilang Qur’ an kay Muhammad na katulad ng ‘Tawrah,’ ‘Injeel’ at 
saka ‘Zabour?’” Sinabi ng Allah (8): “Ganoon Namin ipinahayag sa iyo, O 
Muhammad, ang Dakilang Qur’adn nang hindi minsanan (baha-bahagi); upang 
patibayin ang iyong puso at upang maragdagan ang iyong kapanatagan na 
maintindihan at makakayanan mong sundin, at ito ay Aming ipinahayag sa iyo nang 
pakaunti-kaunti, nang yugtu-yugto.” 


[764.] 


Sdrah 25. Al-Furqin Juz (Bahagi) 19 (19 « #1 25 Ol ill 8) pe 
33. At walang anumang dinala sa iyo, Gals Aga 
O Muhammad (%), ng mga di- 
naniniwala na katwiran o di kaya ay 
panlilinlang kundi naghayag rin Kami 
sa iyo, O Muhammad, ng kasagutan na 


makatotohanan at sa pinakamagandang §) Cia oC IG S J ps aK 
kapaliwanagan. “) SCA aren (es ACh Acne 
, : : By oree ee Cc ia oe ant oon CS 
34. Sila na mga di-naniwala ay 4 peo Gelso wlsk |S ls sal ie 
j 1 Sy Bye 9777 425-547 a4 403% - o% 8 
kakaladkarin mula sa kanilang mganoo (2 74cie55 +2 Jy se a 


tungo sa Impiyernong-Apoy, at sila ang 3 (S251 SOU Mla Final leb 6 5c0N5 4510 
pinakamasama sa lahat ng tao na § 
patutunguhan, at ligaw na napakalayo y 

BR vere er 6% ore, 2-7-7 & a Cok tase 
sa Daan ng Katotohanan. BA) salkisiigs BA SOGIE5 MENG 


- 


cvocke ghee Eee 7 2% 


; orl be ZS 4 2 Se 
Sy CEN es BO SANS ESS pletely I 


= 


“Ue Pienza st I eo en a ee ee 
] SSCS Pee eat I Be Lali 
Bor 4°04 


35-36. At katiyakan, ipinagkaloob @) . 2, as : 
} SS isl bop Vile 


Namin kay Mousa (#8) ang ‘Tawrah’ & : 2 
at ginawa Namin bilang kasama niya @) sto O VGA [E 
ang kanyang kapatid na si Haroun (##!) 3 Ae —iesan BOs : 
bilang kaagapay at sinabi Namin sa @) 0. 2 Us, Ue ers 
kanilang dalawa: “Magtungo kayo kay & SD daly Halloran re dsb 

Fir dwn at sa kanyang sambayanan, na Ori5455 PE RLOR GV KOT e 
hindi — pinaniwalaan ang = mga ae 
palatandaan ng _ Aking  pagiging 

Tagapaglikha, Tagapagtustos ng pangangailangan at sa Aking pagiging karapatan at 
bukod-tanging sinasamba,” at nagtungo silang dalawa, at sila ay hinikayat nila tungo 
sa paniniwala sa Allah (4) at pagsunod sa Kanya, at di-pagsamba ng iba bukod sa 
Kanya, subali’t sila ay pinasinungalingan nila, na kung kaya, pinuksa Namin sila 
nang matinding pagkapuksa. 





37. At nilunod Namin sa pamamagitan ng dilubyo (o dakilang baha) ang sambayanan 
ni Nah noong tinanggihan nila si Nth (#2\). At sa sinumang hindi naniwala sa Sugo 
ng Allah ay katiyakang hindi rin naniwala sa lahat ng mga Sugo. At ginawa Namin 
ang kanilang pagkalunod bilang aral sa sangkatauhan, at inihanda Namin sa kanila sa 
Kabilang-Buhay ang masidhing kaparusahan, at sa sinumang sumunod sa kanilang 
daan na pagtanggi at di-paniniwala. 


38. At pinuksa Namin ang lahi ni ‘Ad na sambayanan ni Hid, at lahi ni Thamoud 


sambayanan ni Saleh, at sa sambayanan na nanirahan sa mga bukal ng ‘Ar-Rass,’ at 
ang marami pang sambayanan sa pagitan ng sambayanan ni Nuh, ni ‘Ad, ni Thamoud 


[765.] 


Sarah 25. Al-Furqan Juz (Bahagi) 19 (19 s +1) 25 Ob BI 5) pe 


at saka sa mga nanirahan sa mga bukal ng ‘Ar-Rass’ na walang sinuman ang 
nakaaalam sa kanila bukod sa Allah (8). 


39. At lahat ng mga sambayanan ay nilinaw Namin sa kanila ang mga katibayan at 
ipinakita Namin sa kanila ang mga palatandaan, inalis Namin sa kanila ang anuman 
na maaari nilang ikakatwiran para tumanggi, gayunpaman ay hindi pa rin sila 
naniwala, na kung kaya, pinuksa Namin sila ng parusa na matinding pagkapuksa. 


40. Katiyakan, ang mga walang pananampalataya na taga-Makkah ay dumaraan sila 
sa kanilang paglalakbay sa bayan ng sambayanan ni Lit na ito ay bayan ng Sadom 
(Sodom), na kung saan, pinuksa Namin sila sa pamamagitan ng pag-ulan ng mga bato 
mula sa kalangitan, subali’t ito ay hindi nagiging aral sa kanila, sa halip ay hindi pa 
rin sila naniniwala na mayroong Muling Pagkabuhay na kung saan sila ay 
papagbabayarin doon. 


41-42. At kapag nakita ka nila na mga walang pananampalataya, O Muhammad (2), 
ay kukutyain ka nila na kanilang sinasabi: “Siya ba ang nag-aangkin na ang Allah ay 
ipinadala siya sa atin bilang Sugo? Na sa katunayan, ay halos maialis niya tayo mula 
sa pagsamba sa mga rebulto dahil sa tindi ng kanyang katibayan at kanyang 
paglilinaw, kung hindi lang tayo naging matatag sa pagsamba rito,” subali’t walang 
pag-aalinlangan, mababatid nila sa oras na makita nila ang parusa kung sino ang 
karapat-dapat para rito; kung sino ang naligaw sa kanyang ‘Deen’ (0 Relihiyon), sila 
ba o si Muhammad? 


43. Napagmasdan mo ba, O Muhammad (#8), na may pagkamangha, siya na itinuring 
niya ang kanyang sarili bilang ‘i/ah’ — diyos na sinasamba — dahil sa sinunod niya 
ang kanyang sariling kagustuhan na katulad ng pagsunod sa Allah, na sa ganitong 
kaparaanan ay ipinantay niya ang kanyang sarili sa Allah? Kaya mo ba siyang 
pangalagaan hanggang sa maibalik mo siya sa tunay na paniniwala? 


[766.] 


Sarah 25. Al-Furqén Juz (Bahagi) 19 (19 s +1) 25 Ob BI 5) ge 


BGA AQ ~—44. O di kaya ay iniisip mo ba na 
XVOD DODO DOD karamihan sa kanila ay pinakikinggan 
Ree ong ver e3l 2 46% 4 s A) de 
Bie ees eS ee talaia ag Allah (Oe) “Upane 
BS ee, cae $22., /4-2+, |  Intindihin, o di kaya ay natintindihan ba 
Boas M BB LA rele ito? Si 
os Sch d) Shy es rake” le nila ang nilalaman nito? Sila ay walang 
| Sse CESK CAS, Lal fe katulad kundi mga hayop na wala 
“77 Serpe £74 °° 47 9-565 am & i i 
As QS 5 IS 30 silang pakinabang sa anuman na 
kanilang naririnig o di kaya ay mas 


Be FBR Na er es i 714 7 FES . ; 
~ ots LA aes BI PAGE JAS = ligaw pa sila kaysa sa mga hayop. 
Bs a5 CR REN CAG AS IB 
“4 IGE east Ov geek Lat, S 45-46. Hindi mo ba nakikita | kung 
eeP Me e, c eectryey: x paano pinahahaba ng Allah (4) ang 
rrersprerds SY ecairbilislbalelis Fe jilim mula sa pagkasikat ng ‘fajr’ 
7E 4 7 Ae 4 4 Bein 4c8ee Os bi : 
ha Ns SS pt o Yl) HUI Lolabl, Sid ref meats sa pagsikat ng araw? Kung 
wre aN a 077% (Eig eso ninais Niya na mangyari ay ginawa na 
Ope MN bOO Dias Oe ee 
in Niyang nanatili na hindi na mawawala 
dahil sa pagsikat ng araw, pagkatapos 


ay ginawa Niya ang araw bilang tanda 


“4 
“4 


Cal “77 Bee, 


=) ne oa ee Z > 7 ee 
5 Collins @ Saleen, ie 


-4 A77 3 CF 


Sp Diab iia, ES iciite 


= 


BES ees Soren 5 fee 88 kalagayan ng lilim na ito, 
ce see — pagkatapos ito ay paunti-unting 


PO re 

BD Adbrite Shs Hahei 

Se oes ene nawawala sa tuwing tumataas ang 
x 4 OL TLRS Be sa Bactro 2-Gi- . 

2 Singhs 5 Ne BEI SES ean Yo gael = araw. At ito ay mga palatandaan sa 

ee, «4«CKapangyarihan ng Allah (&%) at sa 

Kanyang Kadakilaan na Siya lamang 





ang bukod-tanging may karapatang sambahin. 


47. At ang Allah (4) ay Siya ang gumawa sa inyo ng gabi upang maging pantakip sa 
inyo ang kadiliman nito na katulad ng damit, at ginawa Niya ang inyong pagtulog 
bilang pamamahinga ng inyong katawan, at ginawa Niya sa inyo ang araw upang 
kayo ay kumalat sa kalupaan at hanapin ang inyong kabuhayan. 


48-49. At Siya ang nagpadala ng hangin na dala-dala nito ang ulap, na ibinabalita nito 
ang magandang balita hinggil sa ulan bilang Awa mula sa Allah (4), at ibinaba 
Namin mula sa kalangitan ang dalisay na tubig bilang paglilinis; upang sumibol sa 
pamamagitan nito ang mga pananim sa lugar na walang mga pananim, at binubuhay 
nito ang kalupaan na tuyot, at ibinubuhos Namin ang tubig at pinaiinom Namin ang 


maraming mga hayop at mga tao. 





50. At katiyakan, ibinaba Namin ang ulan sa kalupaan at pinagbabaha-bahagi; upang 
makaalaala ang yaong pinadalhan ng ulan sa Biyaya ng Allah (4%) sa kanila at 


[767.] 


Sarah 25. Al-Furqan Juz (Bahagi) 19 (19 s +1) 25 Ob BI 5) ge 


tatanaw sila ng utang na loob, at makaalaala rin ang yaong hindi inabutan ng ulan at 
kaagad na humingi ng kapatawaran sa Allah (4) upang sila ay kaawaan at 
pagkalooban ng ulan. Subali’t tumanggi ang karamihan sa mga tao at binalewala ang 
Aming mga biyaya sa kanila na katulad ng pagsasabi ng iba: “Nagkaroon ng ulan sa 
amin dahil sa ganito’t ganoong bituin.” 


51-52. At kung gugustuhin Namin ay magpapadala Kami sa bawa’t bayan ng 
tagababala, upang hikayatin sila tungo sa paniniwala sa Allah (4%) at babalaan sila sa 
parusa ng Allah (&), subali’t ginawa ka Namin, O Muhammad (2%), na Sugo para sa 
lahat ng sangkatauhan sa daigdig, at inutusan ka Namin na iparating ang Kabanal- 
banalan na Qur’an na ito sa kanila, na kung kaya, huwag mong sundin ang mga 
walang pananampalataya para itwan ang kahit na anumang ipinag-utos sa iyo, sa halip 
ay magpunyagi ka sa pagpaparating ng mensahe, at ganap mong iparating ang 
mensahe ng Kabanal-banalan na Qur’an na ito sa mga walang pananampalataya 
bilang malaking ‘Jihad’ — labis na pagpupunyagi na walang anumang kapaguran. 


53. At ang Allah (4), pinagsanga Niya ang dalawang karagatan: ang tabang na 
maaaring inumin at ang maalat na matindi ang pagkaalat nito, at gumawa rin siya ng 
harang sa pagitan ng bawa’t isa nito na hindi masisira ang isa’t-isa, at hindi ito 
maghahalo sa isa’t-isa. 


54. At Siya ang Lumikha mula sa semilya ng lalaki at babae ng kanilang lahi na mga 
kalalakihan at mga kababaihan, at lumago sa pamamagitan nito ang kanilang lahi na 
magkakaanak at sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isa’t isa. At ang Allah na iyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha ang ‘Qadeer’ — Ganap na Makapangyarihan sa paglikha ng 
anumang Kanyang nais. 


55. At kahit na ganito na kalinaw ang mga palatandaan sa kapangyarihan ng Allah 
(4) at sa Kanyang Biyaya sa Kanyang nilikha ay sumasamba pa rin ang mga di- 
naniniwala ng iba bukod sa Allah na walang anuman silang mapakikinabangan kapag 
ito ay kanilang sinamba, at hindi sila mapapahamak kapag iniwasan nila ang 
pagsamba sa mga ito, na kung kaya, ang tumatanggi ay tumutulong kay ‘Shaytan’ 
laban sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha sa pamamagitan ng pagsamba niya ng iba 
bukod sa Allah, at paglantad niya ng kanyang paglabag. 


[768.] 


Sarah 25. Al-Furqan Juz (Bahagi) 19 (19 s +1) 25 Ob BI 5) ge 


56. At hindi ka Namin ipinadala, O S@Alie Sas 
Muhammad (%), kundi  bilang SEO DOC DOO DOOD 
magandang balita sa mga By -t = OU buss ee Ac et 


i 
a 


mananampalataya hinggil sa Hardin & 4 
(‘Al-Jannah’) at babala sa mga hindi J SOLA 2 
naniwala hinggil sa Impiyerno. 5 Pegg ereieriny é By eM GIG 


gress 7 ES 


= CS GAT SEN Ell on Orbe 202 


me 


57. Sabihin mo sa kanila: “Hindi ako 


humihingi ng anumang kabayaran se JES iS SSN ME eS Cle 

bilang kapalit ng aking pagpaparating @ SISSIES Bsa Ge c 
ng mensahe, subali’t ang sinuman ang ‘ ‘ ics 3 Si ‘SOO 6 ppt easly Cake ‘ 
nagnais na mapatnubayan at sumunod %® te ahh ails 2 
sa Daan ng Katotohanan tungo sa & BOLWAG Sie (dae Sel ie 


kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, at ~ SEK SASL AG SS om 
siya ay  gumasta alang-alang_ sa 5 ANG 5p it me 

kaluguran ng Allah (3), ay hindi ko & 7 meer Ws <3 bt ee: 
siya pipilitin, magkagayunpaman ito ay @& CAG ULI, Soasies Is Go Ie 





higit na nakabubuti sa inyong mga & ES <p DUE 8 3 
sarili.” 2 CSE e tae CUE Eales 

j gsc ber os 5 
58. At ipaubaya mo ang iyong sarilisa © (assycplls Gina cL OD I 
Allah (8) na Tunay at Walang- © Su al sp a 
Hanggang Buhay na hindi namamatay, exe Taseetese S 


at purihin mo at ilayo mo sa anumang 

mga katangian na may kakulangan at hindi angkop sa Kanyang Kamaharlikaan. At 
sapat na ang Allah (4) bilang ‘Khabeer’ — Ganap ang Kanyang Kagalingan na 
Nakababatid sa kasalanan ng Kanyang nilikha at walang anuman ang naililihim sa 
Kanya, at ayon dito sila ay huhukuman at papagbabayarin. 


59. Ang Allah (4) ang Siyang Lumikha ng mga kalangitan at kalupaan at ang 
anuman na nasa pagitan nito sa loob ng anim na araw, pagkatapos ay pumaroon sa 
taas ng Kanyang ‘ ‘Arsh’ sa pamamaraan na angkop sa Kanyang Kamaharlikaan, na 
Siya ay ‘Ar-Rahmdan’ — ang Pinakamahabagin! 


Na kung kaya, magtanong ka sa Kanya, O Muhammad, dahil Siya ang ‘Khabeer’ — 
Ganap ang Kanyang Kagalingan na Pinakadalubhasa na Ganap na Nababatid Niya 
ang Kanyang mga Katangian, Kadakilaan, Kamaharlikaan at Kataas-Taasan. 


60. Kapag sinabi sa mga walang pananampalataya: “Magpatirapa kayo sa Kanya na 


Pinakamahabaging Allah (&) at sambahin ninyo Siya,” kanilang sasabihin: “Hindi 
namin kilala ang Pinakamahabagin, magpapatirapa ba kami dahil sa inutusan mo 


[769.] 


Sarah 25. Al-Furqan Juz (Bahagi) 19 (19 s +1) 25 Ob I 3) ge 


lamang kaming magpatirapa sa Kanya upang sundin ang inyong nais?” At walang 
nairagdag sa kanila ang pag-utos na pagpatirapa sa Pinakamahabaging Allah (4), 
kundi higit pa na paglayo sa paniniwala at higit na pagtanggi rito. 


61. Napakadakila ang mga Biyaya ng Allah (4%) na Pinakamahabagin, Napakasagana 
ng Kanyang Kabutihan, na ginawa Niya sa kalangitan ang mga dakilang bituin na 
nasa mga lugar nito, at ginawa Niya roon ang araw na nagbibigay ng liwanag at ang 
buwan na nagniningning. 


62. Siya at Siya lamang ang gumawa ng gabi at araw na nagpapalitan sa isa’t isa, na 
ito ay para sa sinumang magnais na magkaroon ng aral mula rito bilang paniniwala sa 
Tagapangasiwa na lumikha nito, o di kaya ay sa sinumang magnais na tatanaw ng 
utang na loob sa Allah (4%) sa Kanyang mga Biyaya at mga palatandaan. 


63. Ang mga alipin ng Pinakamahabaging Allah (4) na mga mabubuti ay naglalakad 
sila sa kalupaan nang malumanay at mga nagpapakumbaba, at kapag nakipag-usap sa 
kanila ang mga mangmang bilang pangungutya, sila ay tutugunan nila ng mabuting 
salita, at makikipag-usap sila sa kanila ng pakikipag-usap na ligtas sila sa anumang 
kasalanan, at sa pagtugon ng kamangmangan ng isa pang kamangmangan. 


64. At yaong nagsasagawa ng pagsamba sa gabi na dalisay ang kanilang layunin na 
para lamang sa Allah (4) na kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang kanilang 
ginagawa, na sila ay mga nagpapakumbaba sa Allah (8) sa pagpapatirapa at 
pagtatayo. 


65-66. At yaong bukod sa kanilang pagpupunyaging ginagawa sa pagsamba ay 
natatakot sila sa Allah (4) at nananalangin sila na iligtas mula sa parusa sa 
Impiyerno, dahil walang pag-aalinlangan, ang parusa rito ay wala nang katapusan sa 
sinumang paparusahan. Katiyakan, ang Impiyerno ay napakasama na patutunguhan at 
pamamalagian. 


67. At yaong kapag sila ay gumasta mula sa kanilang mga kayamanan ay hindi nila 
nilalampasan ang hangganan sa paggasta at hindi nila pinipigilan ang paggasta, at ang 
kanilang paggasta ay katamtaman lamang na hindi bulagsak at hindi naman may 
paghihigpit. 


[770.] 


Sarah 25. Al-Furqén Juz (Bahagi) 19 (19 s +1) 25 Ob BI 5) pe 


aoe A&S34 68-71. At yaong bukod-tangi lamang 
x ‘ 7 ang Allah (3) ang kanilang sinasamba, 
A m7 nic ais MES LITO iI = at hindi sila  nananalangin at 


: vere oe Cetera uate 50 Ui sumasamba ng sinumang ‘i/ah’ bukod 
BI TI LEGS Ss ipaal © sa Kanya, at hindi sila pumapatay ng 
= aa heaccaeg dicts ae GB Oct ™, sinumang may buhay (tao) na 
BS) Csi Jets ence HADie ©, ipinagbabawal ng Allah (4) maliban sa 
> sinumang karapat-dapat O 


A 3687 


5 Gye BANS cpl, StI aS Sit 


© makatarungang gawaran ng parusa na 
MIKA Bb DSS > kamatayan: Na katulad ng sinumang 


= 95 3 MGI Oe te tumanggi sa paniniwala (o lumabas sa 
earn ree fee h 2? & katotohanan)  pagkatapos niyang 
A aU En a © tanggapin ang Tamang 
SAG IG Soca heiely 25 a Pananampalataya, o di kaya ay 
a eal Sa oe ie os cS nangalunya o nakiapid pagkatapos 
ee et eine ©, niyang makapag-asawa o di kaya ay 
Orion cat ©, nakapatay nang sinadya; at hindi sila 

LVES tae Cie: aya sli ( nakikiapaid, sa halip inaalagaan nila 
B) 3: pais ss S Sucuspensesigs (> ang kanilang mga pribadong bahagi, 
2 sentence sosz le? maliban sa kanilang mga asawa o di 


Stn ae = ae Seo) kaya ay sa kanilang mga alipin, — at 
© sinuman ang gagawa sa alinman sa mga 
malalaking kasalanan na ito ay 
matatagpuan niya ang kanyang parusa 





KDR ODE ODE 


sa Kabilang-Buhay. 


Dodoblihin sa kanya ang parusa sa Araw ng Muling Pagkabuhay, siya ay mananatili 
roon na abang-aba, maliban sa sinumang nagsisi ng dalisay na pagsisisi sa paggawa 
niya ng mga ganitong kasalanan at siya ay naniwala ng tunay na paniniwala sa Allah 
(4) na kasama ang pagsagawa ng mabuting gawa dahil buburahin sa kanila ng Allah 
(4) ang kanilang masamang gawain at papalitan ito ng mga kabutihan; dahil sa 
kanilang pagbabalik-loob at pagsisisi. 


At ang Allah (4) ang Ganap na Mapagpatawad sa sinumang nagsisi, at 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa Kanyang mga alipin dahil Siya ang 
naghikayat sa kanila tungo sa pagsisisi pagkatapos nilang labagin ang Allah (4) sa 
pamamagitan ng pagsagawa ng mga malalaking kasalanan. At ang sinumang nagsisi 
pagkatapos mangyari sa kanya ang malaking kasalanan, at gumawa siya ng mabuting 
gawa, katotohanan, sa pamamagitan nito siya ay bumabalik sa Allah (4) ng tamang 
pagbabalik-loob, at tatanggapin ng Allah (4) sa kanya ang kanyang pagbabalik-loob 
at buburahin sa kanya ang kanyang mga kasalanan. 


[771.] 


Sarah 25. Al-Furqan Juz (Bahagi) 19 (19 s +1) 25 Ob BI 5) pe 


72. At yaong hindi tumitestigo ng kasinungalingan at hindi dumadalo sa umpukan ng 
mga hindi makatotohanang usapin, at kapag sila ay napadaan sa mga makasalanan o 
sa mga umpukan ng walang kabuluhang usapin na hindi sinasadya ay dadaan lamang 
sila at tatalikuran nila ang mga ganitong umpukan, at hindi rin nila nais na ito ay 
isagawa ng iba. 


73. At yaong kapag pinagpayuhan sa mga talata ng Dakilang Qur’an at sa mga 
palatandaan ng Kaisahan ng Allah (4) ay hindi nila binabalewala na katulad ng 
nagbibingi-bingihan at nagbubulag-bulagan, sa halip ito ay taos-puso nilang 
tinatanggap at iniintindi ng kanilang mga kalooban, at dahil dito sila ay 
nagpapakumbaba na nagpapatirapa bilang pagsunod. 


74. At yaong nananalangin sa Allah (8) na kanilang sinasabi: “O aming ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha! Pagkalooban Mo kami ng kapanatagan sa aming mga asawa at mga 
pamilya, na kapanatagan ng aming mga mata at kasiyahan, at gawin Mo kami na 
mga halimbawa na tinutularan tungo sa kabutihan.” 


75-76. Sila na mga yaong nagtatangan ng mga ganitong katangian mula sa mga alipin 
ng Pinakamahabaging Allah (4%) ay gagantimpalaan sila ng mga matataas na antas ng 
“Al-Jannah;’ bilang Awa ng Allah, at dahil sa kanilang pagtitiis sa pagsagawa ng mga 
ipinag-uutos, at isasalubong sa kanila sa ‘A/l-Jannah’ ay pagbabati ng kapayapaan 
mula sa mga anghel, at mabuting pamumuhay na ligtas sa anumang karamdaman, na 
sila ay mananatili roon magpasawalang-hanggan na wala nang kamatayan, na 
napakaganda ng kanilang patutunguhan na kung saan doon sila ay maninirahan at 
mananatili, na kailanman ay hindi sila magnanais na umalis pa sa lugar na yaon. 


77. Ipabatid mo, O Muhammad (#8), na ang Allah (4%) ay hindi Niya pinagtutuunan 
ng pansin ang mga tao, kung hindi lamang sa kanilang panalangin bilang pagsamba at 
kahilingan, na walang pag-aalinlangan, na tumanggi kayo, O kayong mga walang 
pananampalataya, at walang pag-aalinlangan na ang inyong pagtanggi ang 
magtutulak sa inyo sa parusa na kung saan doon kayo ay mananatili, at wawasakin 
kayo rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay. 


[772.] 


Sirah 26. Ash-Shu'ara Juz (Bahagi) 19 


19 sj!) 26 s\ paid 5) pw 


26 | yrniS 8) gw 


XXVI - Surat Ash-Shu ara 
[Kabanata Ash-Shu ara — Ang Mga Manunula] 


ado) Crea ll atl anus 
[Bismillahir Rahmanir Raheem] 
Sa Ngalan ng Allah, ang Pinakamahabagin, ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal 


1. Ta-Sin-Mim — Ang mga titik na ito ng 
‘Arabic’ ay nauna nang naipaliwanag sa 
“Suratul Baqarah.’ 


2. Ito ay mga talata ng Dakilang Qur’an 
na nililinaw ang lahat ng bagay at 
pinaghihiwalay ang  Patnubay sa 
Pagkaligaw. 


3. Maaari, O Muhammad (3), na 
maipahamak mo ang iyong sarili dahil 
sa tindi ng iyong pagsusumikap na 
gabayan sila; gayong sa katotohanan, 
hindi sila naniniwala sa iyo at hindi nila 
sinusunod ang iyong patnubay, na kung 
kaya, huwag mo itong gawin (huwag 
mong ipahamak ang iyong sarili). 


4. Kung nanaisin Namin ay magbababa 
Kami ng himala mula sa kalangitan para 
sa mga walang pananampalataya mula 
sa lyong sambayanan na tatakutin sila 
upang sila ay mapilitang maniwala, na 
kung kaya, iyuyuko nila ang kanilang 


ae) 


- (EAS 
NOS YODS PRO SOK 


I za 


Bi Bess i ee 
ae ee ee G 


oF csac ws (<- 


2% op ree Ii 
Acct 


S me hes Si 2s si 


fees 125 


Skis Guat 4 IG 
BD coh AIK SAVED 25 a 


125 4o- 


pala eenctiessb 3 9 royals ch i 


3b 


Sh3) “5d Ty OviseesOawk 


Lio MOBLEY; 6.555..085  oial 
ID: ere SSE AS Daged, 


se 
2 


oe Sprit Osns2 d Kase 2 


2-70-74 


BS Kee LID AM IGE & 
BO Oa IFC LiNIey 
I — Sec ebs SOE obs; t 





mga leeg sa iyo bilang pagpapakumbaba, subali’t hindi Namin ito ninais; dahil 
walang pag-aalinlangan, ang kapaki-pakinabang na paniniwala ay ang paniniwala na 


taimtim sa di-nakikita na bukal sa kalooban. 


5. At kailanman ay hindi nangyari na kapag may dumating na Paalaala sa kanila na 
mga walang pananampalataya at tumanggi, mula sa Pinakamahabaging Allah (4), na 
ito ay ipinahayag mula sa Kanya nang paunti-unti na inuutusan sila na sumunod at 


[773.] 


Sarah 26. Ash-Shu’araé Juz (Bahagi) 19 «(19 s+" 26 ch rst By gu 


umiwas sa pinagbabawal, at pinaaalalahanan sila hinggil sa Tunay na ‘Deen,’ kundi 
sila ay tumatalikod at tinatanggihan nila ito. 


6. At katiyakan, tinanggihan nila ang Dakilang Qur’an at minaliit nila ito, na kung 
kaya, walang pag-aalinlangan, darating sa kanila ang hinggil sa kung ano ang 
kanilang kinukutya at minamaliit, at mangyayari sa kanila ang parusa bilang 
kabayaran sa kanilang paghihimagsik laban sa kanilang ‘Rabb’ na Tagapaglikha. 


7-9. Di ba nila napagmasdan ang kalupaan at ito ay kanilang pinasinungalingan, na 
kung saan pinasibol Namin doon ang lahat ng kapaki-pakinabang na mga pananim, 
na walang sinuman ang may kakayahan na magpasibol nito bukod sa ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha ng lahat ng mga nilalang? Dahil ang pagpapasibol nito mula sa 
kalupaan ay malinaw na palatandaan sa ganap na kapangyarihan ng Allah (4%), 
subali’t hindi pa rin naniwala ang karamihan sa mga tao. At katiyakan, ang iyong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha, Siya sa katotohanan ay ‘Al-‘Azeez’ — ang Kataas-Taasan at 
Punung-Puno ng Karangalan at Ganap na Makapangyarihan sa anuman na Kanyang 
nilikha, na ‘Ar-Raheem’ — ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal at saklaw 
ng Kanyang Awa ang lahat ng bagay. 


10-11. At ipaalaala mo, Muhammad (#8), sa iyong sambayanan, noong tinawag ng 
iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha si Mousa (s#2|), na Kanyang sinabi: “Tumungo ka sa 
mga tao na masasama at sa sambayanan ni Fir’‘awn, at sabihin mo sa kanila, ‘Hindi 
ba sila natatakot sa parusa ng Allah (&&), at iwasan kung gayon ang anuman na 
kanilang paglabag at pagkaligaw?’” 


12-14. Sinabi ni Mousa (s#2\): “O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Katiyakan, na ako 
ay nangangamba na tatanggihan nila ako sa aking mensahe, at maninikip ang aking 
dibdib sa pagdadalamhati dahil sa kanilang di-paniniwala sa akin, at hindi 
makapagsalita nang maayos ang aking dila para sa paghihikayat, na kung kaya, 
hinihiling ko na ipadala mo si Jibril na siyang tagapagdala ng ‘Wahee’ (o 
Rebelasyon) tungo sa aking kapatid na si Haroun; upang siva ay makatulong ko sa 
pagpaparating ng mensahe. At mayroon akong kasalanan sa kanila na ito ay ang 
pagpatay ng isang tao na mula sa kanila na siya ay isang Ehipsiyo, na kung kaya, 
natatakot ako na papatayin nila ako dahil dito.” 


15-17. Sinabi ng Allah (4) kay Mousa (s#8\): “Hindi maaaring mangyari na 
papatayin ka nila, at walang pag-aalinlangan, tinugunan Ko ang iyong kahilingan 
hinggil kay Haroun, na kung kaya, pumunta kayong dalawa na dala-dala ang Aking 
mga himala na nagpapatunay ng inyong pagiging totoo, at Ako ay kasama ninyo, sa 
pamamagitan ng Aking Ganap na Kaalaman, Pangangalaga at Pagtulong na Ganap 
na Nakakarinig sa inyo.” Na kung kaya, tumungo kayo kay Fir awn at sabihin 


[774.] 


Sarah 26. Ash-Shu'ara Juz (Bahagi) 19 «(19 s+) 26 ch pridl By gu 


ninyong dalawa sa kanya: “Katotohanan, kaming dalawa ay ipinadala sa iyo at sa 
iyong sambayanan mula sa ‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha. Na kung kaya, pabayaan 
mo ang mga angkan ni Isra@ ‘il; upang sila ay mapasama sa amin.” 


18-19. Sinabi ni Fir'4wn kay Mousa (s#8\) bilang panunumbat: “Hindi ba inalagaan 
ka namin noong maliit ka pa sa aming tahanan, at nanatili ka sa aming 
pangangalaga nang maraming taon sa iyong buhay, at nakagawa ka ng kasalanan sa 
pamamagitan ng pagpatay ng isang tao mula sa aking lahi noong ito ay ivong pinalo 
at tinulak, at ikaw ay kabilang sa hindi pinahalagahan ang aking biyaya sa iyo at 
tinanggihan ang aking pagiging panginoon?” 


[775.] 


Sirah 26. Ash-Shu'ara Juz (Bahagi) 19 


weallist SERA 


EE BOIS AES CDE KEINE OIE LOIN 


Zs ZA 


where 


S Ke Roca at 
: ass OaNesing S235 dC iy 
SRN Sed e LeNe 


seer 


=: ieteee Soles oGh 

Be Kort se aeenlaces 

: SUK Hest Yi 
2) 6 Glass Sys bg ENE56 
x Sco CNIS 


“s C253 


3 Ouse ic 
SA a sega AEG el % ees 


eae 158 SSH o Wore 


(19 < +1) 26 51 rod 5) aw 
20-22. Sinabi ni Mousa (x¢&\) bilang 
pagtugon kay Firawn: “Nagawa_ ko 
ang mga nabanggit noong hindi pa 
naibigay ng Allah  (&) ~~ ang 
kapahayagan sa akin at pinadala Niya 
bilang Sugo, at umalis ako sa inyong 
tahanan na_tumatakas tungo sa 
Madyan noong ako ay natakot na 
papatayin ninyo dahil sa aking ginawa 
na hindi ko naman_ sinadya, at 
pinagkalooban ako ng aking ‘Rabb’ 
mula sa Kanyang Kagandahang-Loob 
ng pagiging Propeta at kaalaman at 
ginawa Niya ako na_ kabilang sa 
Kanyang mga Sugo. At yaong aking 
paglaki sa ivong tahanan na itinuring 
mo na kagandahang-loob mula sa iyo, 
subali’t sa katotohanan ay ginawa mo 


naman ang mga angkan ni Isra‘il na 
mga alipin na pinapatay mo ang 
kanilang mga anak na kalalakihan at 
inilalaan mong buhay ang kanilang 
mga kababaihan?” 


By Seo) iscsi, SMH eal iE 
oO eb Coje, BLO | 
e | 





23. Sinabi ni Fir'Awn kay Mousa (8): “Ano ba ang sinasabi mong ‘Rabb’ ng lahat 
ng mga nilikha na iyan, na inaangkin mo na Siya ang nagsugo sa iyo?” 


24. Sinabi ni Mousa (s#8\): “Siva ang Nagmamay-ari at Tagapangasiwa ng mga 
kalangitan at kalupaan at ang anuman ang nasa pagitan nito, kung kayo ay tiyak sa 
mga bagay na ito ay maniwala kayo.” 


25. Sinabi ni Fir'awn sa mga nakapalibot sa kanya na mga pinuno ng sambayanan: 
“Naririnig ba ninyo ang nakapagtataka na sinasabi ni Mousa (38) na mayroong 
‘Rabb’ na Tagapaglikha bukod sa akin?” 


26. Sinabi ni Mousa (##2)): “Ang ‘Rabb’ na Tagapaglikha na tungo sa Kanya kayo ay 
aking hinihikayat, ay Siya ang lumikha sa inyo at lumikha noon ng inyong mga 
ninuno, kung gayon, paano ninyo sasambahin ang sinumang nilikha rin lamang na 
katulad ninyo, na mayroon din siyang mga yumaong ninuno na katulad din ng inyong 
mga ninuno?” 


[776.] 


Sirah 26. Ash-Shu'araé Juz (Bahagi)19 «(19 s+ 26 1) pridl By gu 


27. Sinabi ni Fir'awn sa mga piling-piling tauhan niya upang pagalitin sila; dahil sa 
pagpapasinungaling ni Mousa (s#2\) sa kanya: “Katiyakan, ang Sugo na ipinadala sa 
inyo ay nasiraan ng bait, na nagsasabi ng mga salita na hindi naiintindihan.” 


28. Sinabi ni Mousa (s#&l): “Siva ang ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng silangan at 
kanluran, at ang anuman na nasa pagitan nito, at ang pagkakaroon ng liwanag at 
kadiliman na kung saan nagdudulot ng paniniwala sa Kanya na Bukod-Tangi, kung 
kayo ay nakaiintindi at nakauunawa.” 


29. Sinabi ni Fir'dwn kay Mousa (#¢8\) bilang babala: “Kung sasamba ka ng ibang 
‘ilah’ — diyos na sinasamba — bukod sa akin ay ikukulong kita kasama ng aking mga 
ikinulong.” 


30. Sinabi ni Mousa (##2!): “Zsasama mo ba ako sa mga nakakulong, kahit magpakita 
pa ako sa inyo ng matibay na katibayan na nagpapatunay ng aking pagiging totoo?” 


31. Sinabi ni Fir'awn: “Dalhin mo samakatuwid ang katibayan, kung ikaw ay 
kabilang sa mga nagsasabi ng katotohanan sa iyong pag-aangkin.” 


32-33. Inihagis ni Mousa (#8\) ang kanyang tungkod at naging ahas na tunay, na 
hindi panlilinlang lamang na katulad ng ginagawa ng mga salamangkero, at inilabas 
niya ang kanyang kamay mula sa kanyang bulsa at ito ay naging maputing-maputi na 
katulad ng kulay yelo na hindi naman ketong, na naging kamangha-mangha sa mga 
nakakita. 


34-35. Sinabi ni Fir'awn sa mga matataas mula sa kanyang sambayanan na 
nangangamba na baka sila ay maniwala: “Kativakan, si Mousa (8#\) ay dalubhasa na 
salamangkero, na nais niyang alisin kayo sa pamamagitan ng kanyang salamangka 
mula sa inyong bayan, na kung kaya, anuman ang inyong maipapayo sa akin hinggil 
sa kanya ay gagawin ko para sa inyo.” 


36-37. Sinabi sa kanya ng kanyang sambayanan: “Jpagpaliban mo ang hinggil kay 
Mousa (88\) at saka kay Haroun (%¢8\), at pansamantala na magpadala ka ng mga 
sundalo sa mga siyudad upang ipunin ang mga salamangkero, at dadalhin sa iyo ang 
lahat ng mga magagaling na salamangkero na dalubhasa sa ganitong larangan.” 


38-39. Inipon ang mga salamangkero at nagtakda ng panahon, na ipinaalam na ito ay 
sa araw ng pagdiriwang (0 pista) na batid ng lahat na ito ay sa umaga, na ang lahat ng 
tao ay walang trabaho sa araw na yaon, at sila ay magtitipun-tipon at magpapalamuti, 
at doon sila na mga salamangkero ay makikipagtagpo kay Mousa (#¢#\). At inutusan 
ang mga tao na magtipun-tipon; sa pag-asa na ang mananalo ay ang mga 
salamangkero. 


veal 


Sirah 26. Ash-Shu‘ara Juz (Bahagi)19 = (19 s +!) 26 sl ris! 5) po 


40. Katiyakan, kami ay umaasam na 4é5)\s4 Aga 
mananalo ang mga salamangkero upang PEDOGE DODO g 
kami ay manatili sa aming relihiyon. a } ilps ails 


So Geog 


41. At nang dumating ang mga = See Rui spa ie 
salamangkero kay Firdwn, kanilang & Ce Oe GR o 


SK 
a 


sinabi sa kanya: ‘Kung gayon,mayroon pA easel G5 24S ne SARS e 
ba kaming gantimpala na yaman mano 5 ki 2 Acie Bicep Bb gust z 
posisyon kung matatalo namin si & ° ble aa pls sat mal Sans es 
7227 Ri ee ar "*Ae 
Mousa?” 3 Sis oHe ans ana 


Mooi eaiecr JOD eh siuets SE 
Kiev PEG psi Ke NGS 


42. Sinabi ni Fir'awn: “Oo, nasa akin 
ang inyong hiniling na gantimpala, at‘) ¢ r 
walang pag-aalinlangan, kung gayon, Waevi 6B Ln SAN hei a 
sa pagkakataong yaon ay magiging & WoMEnE ak Teabils S sen dh 
kabilang kayo sa mga malalapit sa 
akin.” 


J Sikes nile e SLES eS Ly ow ss 
oy was rs vez, tere, 27 fe G& - 


N SSD arr oligos sk in 

] en ni Mousa (32!) sa mga & BSA Sb Oooisiss 
salamangkero, na ang nais miya sa | 4 sap abe se oe eases Ke 
kanila ay mawalan ng saysay ang © Sx yl 395 St Beit be i 
kanilang mga  salamangka at @ Leena S 
ipamumulat na ang kanilang dala-dala J] 5 ae 
ay salamangka lamang: “Jhagis ninyo 

ang anumang nais ninyong ithagis na mga salamangka.” 





44. Inihagis nila ang kanilang mga lubid at mga tungkod, na iisipin ng mga tao na 
nakakita bilang malikmata na ito ay mga ahas na gumagapang, at sila ay sumusumpa 
sa kadakilaan ni Fir’awn na kanilang sinabi: “Walang pag-aalinlangan, na kami ay 
mananalo.” 


45. Inihagis ni Mousa (##\) ang kanyang tungkod, at ito ay naging dambuhalang ahas, 
na tinuklaw nito ang anuman na kanilang ipinakita na mga kasinungalingan at 
panlilinlang. 


46-48. At nang makita nila ito, napag-alaman nila na ito ay hindi pala panlilinlang na 
salamangka, na kung kaya, sila ay naniwala sa Allah (4) at nagpatirapa sila para sa 
Kanya at kanilang sinabi: “Naniwala na kami sa ‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha, na 
Siyang ‘Rabb’ ni Mousa (38) at Haroun (3#81).” 


[778.] 


Sirah 26. Ash-Shu’araé Juz (Bahagi) 19 «(19 s+) 26 ch pridl By gu 


49. Sinabi ni Fir'dwn sa mga salamangkero bilang pagtataka sa kanilang ginawa: 
“Naniwala kayo kaagad kay Mousa (38\) nang hindi ko kayo pinahintulutan,’” at 
kanyang sinabi bilang pagpapahiwatig pa rin na ang ginawa ni Mousa (s#s\) ay 
salamangka: “Katiyakan, siva pala ang pinuno ninyo na nagturo sa inyo ng 
salamangka, kung gayon, walang pag-aalinlangan, mababatid ninyo ang anumang 
parusa na ipapataw ko sa inyo: walang pag-aalinlangan, puputulin ko ang inyong 
mga kamay at ang mga paa nang magkabila, na puputulin ang kanang kamay at ang 
kaliwang paa o ang kabaligtaran nito, at akin kayong ibibitin lahat sa puno.” 


50-51. Sinabi ng mga salamangkero kay Fir’ awn: “Wala nang halaga sa amin kung 
anuman ang iyong gagawing parusa sa amin dito sa daigdig, dahil walang pag- 
aalinlangan, kami ay magbabalik sa aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na 
pagkakalooban kami ng kasiyahan na walang-hanggan. At walang pag-aalinlangan, 
na kami ay umaasam na nawa’y mapatawad kami ng aming ‘Rabb’ na Tagapaglikha 
sa ginawa naming pagsamba ng iba bukod sa Kanya at sa iba pa; dahil kami ay mga 
unang naniwala mula sa iyong sambayanan.” 


52. At ipinahayag ng Allah (4) kay Mousa (#4!) ang utos: “Paalisin mo sa gabi ang 
sinumang naniwala sa iyo mula sa angkan ni Isra il; dahil si Fir’ dwn at ang kanyang 
sundalo na susunod sa inyo ay hindi nila kayo maaabutan bago makarating sa 
karagatan.” 


53. Inutusan ni Fir'awn ang kanyang mga sundalo noong nalaman niya ang pag-alis 
ng mga angkan ni Isra‘il na ipunin ang mga sundalo mula sa iba’t ibang bayan sa 
kanyang kaharian. 


54-56. Sinabi ni Fir’awn: “Katiyakan, ang angkan ni Isra‘il na tumakas kasama si 
Mousa (888)) ay isang walang halaga at maliit lamang na grupo, at sila sa 
katotohanan ay ginalit tayo nang matinding galit; dahil sa nilabag nila ang ating 
relihiyon, at sila ay umalis na wala tayong pahintulot, at tayo namang lahat ay 
palaging nakahanda para labanan sila.” 


57-59. At pinaalis ng Allah (4) si Fir'awn at ang kanyang sambayanan mula sa 
bayan ng Ehipto na maraming mga hardin at mga ilog at imbakan ng mga kayamanan 
at bawa’t uri ng magagandang tahanan. At kung paano Namin sila pinaalis ay sinanhi 
naman Namin na maging tagapagmana ng kanilang mga tahanan pagkawala nila ang 
mga angkan ni Isra‘il. 


60. At sinundan ni Fir'awn at ng kanyang mga sundalo si Mousa (#¢#\) at ang sinuman 
na kasama ntya at sila ay naabutan nila sa oras ng pagsikat ng araw. 


[779.] 


Sirah 26. Ash-Shu‘ara Juz (Bahagi)19 (19 s +!) 26 s\ ris! 5) pw 


JEN wen 61. At nang magkaharap ang dalawang 
ODO DOD ODO grupo, sinabi ng mga kasama ni Mousa: 
is “Walang pag-aalinlangan, tayo ay 
maaabutan na ng mga kasama ni 
Fir’ awn at mapapahamak na tayo.” 





si x ys cd K 
440 AF erte 7 ey 


: Selita foes gut choc 


$f - oA ee ee 






62. Sinabi ni Mousa (##8)) sa kanila: 
“Hindi maaari na mangyari ang inyong 
sinasabi dahil hindi —_ maaaring 
maabutan kayo; dahil walang pag- 
aalinlangan, kasama ko ang aking 
‘Rabb’ na Tagapaglikha na Siyang 
tumutulong sa akin, at walang pag- 
aalinlangan, gagabayan Niya ako sa 
kaparaanan na ako ay makaliligtas at 
gayundin kayo.” 


D ealeciae nal AL oe Ti Sta, 






eS 1E6GS 55s W335) 1D oSVICS AS 
“Lb LS MANS D ina 


Sy) aS aS ID casts 
Gio nb O eset fisicses 
R I MER Selma S ose es 
5 i vo a AESE BANS 136 Be Gplaks ISS iS 
3 dey JS iers oD bn CE SEI 
is galas Dont eg NO 
ee ; Sac MG ABLES 
s agit (gid Sal ecb At oe 
o See ee 


ODEO DERG De Do CG eS 










63. At pagkatapos ay ipinahayag 
Namin kay Mousa (|) na ihampas 
niya ang  kanyang’ tungkod = sa 
karagatan, na kung kaya, ito ay 
kanyang inihampas, at dahil doon ay 
nabiyak ang karagatan ng 
labingdalawang daan na kasing dami 
ng bilang ng tribo ng angkan ni Isr" na ang bawa’t biyak nito ay kasinglaki ng 
malaking bundok. 







64-66. At pagkatapos noon ay inilapit Namin si Fir’awn at ang kanyang sambayanan 
doon hanggang sa sila ay nakapasok sa karagatan, at Aming iniligtas si Mousa (#41) 
at ang lahat ng kanyang mga kasamahan. At patuloy ang karagatan sa pagkakabiyak 
nito hanggang sa sila ay makatawid, pagkatapos ay nilunod Namin si Fir’awn at ang 
kanyang mga kasama sa pamamagitan ng pagtiklop ng karagatan sa kanila 
pagkatapos nilang pumasok sa loob ng karagatan at sundan si Mousa (#¢#\) at ang 
kanyang mga kasama. 


67. Katotohanan, dito sa pangyayaring ito, ang kamangha-manghang aral na 
nagpapatunay sa kapangyarihan ng Allah (4), at gayunpaman ay hindi pa rin 
naniwala ang karamihan sa mga tagasunod ni Fir’ awn kahit na ganito na kalinaw ang 
kamangha-manghang palatandaan. 


[780.] 


Sirah 26. Ash-Shu'ara Juz (Bahagi) 19 «(19 sy 26 ch pridl By gu 


68. At katiyakan, ang Allah na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, Siya sa katotohanan ay 
‘Al--Azeez’ — ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na 
Makapangyarihan, na ‘Ar-Raheem’ — ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal, at dahil sa Kanyang kapangyarihan ay pinuksa Niya ang mga hindi 
naniwala na tumanggi at dahil sa Kanyang Awa at Pagmamahal ay iniligtas Niya si 
Mousa (#4) at ang lahat ng kanyang mga tagasunod. 


69-70. At ikuwento mo sa mga walang pananampalataya, O Muhammad (8), ang 
kuwento ni Ibrahim (#¢8|) noong kanyang sinabi sa kanyang ama at sa kanyang 
sambayanan: “Ano ba ang inyong sinasamba?” 


71. Kanilang sinabi: “Ang sinasamba namin ay mga rebulto na kami ay taimtim sa 
pagsamba sa mga ito.” 


72-73. Sinabi ni Ibrahim (#8) bilang pagpapaalaala sa mali nilang kinaaanibang 
relihiyon: “Naririnig ba nila ang inyong panalangin kapag kayo ay nanalangin sa 
kanila, o di kaya ay nagdudulot ba sila ng kapakinabangan sa inyo kapag sila ay 
sinasamba ninyo, o di kaya ay nakapagdudulot ba sila ng kapinsalaan sa inyo kung 
sakaling hindi kayo sasamba sa kanila?” 


74. Kanilang sinabi: “Walang anuman ang nangyari sa mga nabanggit mo, subali’t 
natagpuan namin ang aming mga ninuno na sinasamba ang mga ito, na kung kaya, 
sinunod namin sila sa anuman na kanilang ginagawa.” 


75-82. Sinabi ni Ibrahim (#¢8\): “Pinagmamasdan ba ninyong mabuti ang sinasamba 
ninyo na mga rebulto na ang mga ito ay hindi nakakarinig, hindi nakapagbibigay ng 
kapakinabangan ni nakapipinsala, kayo at ang inyong mga ninuno na nauna sa inyo 
noon? Katiyvakan, ang inyong mga sinasamba bukod sa Allah ay aking mga kalaban, 
dahil ang Nagmamay-ari nito ang Siyang Bukod-Tangi lamang na aking sinasamba. 
Siya ang Lumikha sa akin sa pinakamagandang anyo, kaya Siya rin ang naggagabay 
sa akin tungo sa anumang aking ikabubuti rito sa daigdig at sa Kabilang-Buhay, at 
Siya rin ang nagbibigay sa akin ng biyaya na pagkain at inumin, at kapag may 
dumapo sa aking sakit ay Siya rin ang nagpapagaling sa akin mula sa sakit na ito, at 
Siya rin ang kukuha ng aking kaluluwa sa oras ng aking kamatayan dito sa daigdig, 
at pagkatapos ay bubuhayin Niya ako na mag-uli sa Araw ng Muling Pagkabuhay, na 
walang sinuman na may kakayahan na gawin ito bukod sa Kanya, at sa Kanya ako’y 
umaasam na nawa’y mapatawad Niya sa akin ang aking mga pagkakasala sa Araw 
ng Pagbabayad.” 

83. Sinabi ni Ibrahim (s¢8\) bilang panalangin sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha: 
“Pagkalooban mo ako ng kaalaman at pagkakaunawa (sa mga bagay-bagay), at 


ibilang Mo ako sa antas ng mga mabubuti, at isama Mo ako sa kanila sa ‘AI- 
Jannah.’ 


[781.] 


Sirah 26. Ash-Shu'ara Juz (Bahagi) 19 


84. “At ipagkaloob Mo sa akin ang 
pagpupuri at kagalang-galang na pag- 
alaala ng mga susunod na mga 
henerasyon na darating pagkatapos ko 
hanggang sa Araw ng Muling 
Pagkabuhay. 


85. “At gawin Mo ako na kabilang sa 
Iyong mga alipin na magmamana ng 
kaluguran sa ‘Al-Jannah.’ 


86. “At patawarin Mo ang aking ama sa 
kanyang pagsamba ng iba bukod sa Iyo, 
at huwag Mo siyang parusahan para 
rito, dahil siya ay napabilang sa mga 
naligaw mula sa Daan ng Patnubay 
kaya siya ay tumanggi sa Iyo.” Ito ay 
bago malaman ni Ibrahim (s#\) na ang 
kanyang ama ay kalaban ng Allah, 
subali’t noong malaman niya na siya ay 
kalaban ng Allah ay inialis na niya ang 
kanyang pananagutan sa kanya. 


19 sj!) 26 s\ paid 5) aw 


oe 


esis 








CEO 


PS" RD 


OIG 





: OIG GEVOLE 
Si 


Gere ree 


ss “hone Dasllaaiescudcch B 
S aes DME ba atl O22 o 
S AAT DEN NES: m4 
oS Sslibend lots Ose ad wiabsly Osc te 
4 Sy.2i Meats GD 6 aCseST. Calis a 
BD ss duaaunssoeras 
| SS AED as AED Seal 
PERI ORNG I SatOR este 
4 Oppo cGO msc Decl am 
= MoH De a NS KSSIA GE iS 
8 SOr sty as Did XE El 
OsANGarsirt se S sess 6 
py Xi calls Bow. Lalit Day ‘S564 @ 


aati 236 io eee see ia 










2 oar “7 y ed 





| aa bales 


XO De 


Xe 





87-89. At huwag Mo akong ipahiya sa DEDOOE IS 
Araw ng Pagbangon na mag-uli ng mga 

tao mula sa kanilang mga libingan para sa paghuhukom at pagbabayad, sa Araw na 
wala nang pakinabang ang kayamanan at mga anak sa sinumang alipin ng Allah, 
maliban sa kanya na dumating sa Allah (4) na malinis ang kanyang kalooban, ligtas 


sa anumang di-paniniwala, pagkukunwari at sa mga karumal-dumal na gawain. 


SED De KO 








90. At dadalhin ang ‘A/-Jannah’ sa mga yaong naniwala at umiwas sa paggawa ng 
mga kasalanan, na sila ay humarap sa Allah (4%) bilang pagsunod. 


91. At ilalantad ang Impiyerno sa mga walang pananampalataya na sila ay yaong mga 
naligaw mula sa patnubay, at naglakas-loob na gumawa ng ipinagbabawal ng Allah 
(4) at pinasinungalingan ang Kanyang mga Sugo. 


92-93. Sasabihin sa kanila bilang pag-aalipusta: “Nasaan na ang inyong mga diyus- 
diyusan na inyong sinamba bukod sa Allah at inaangkin ninyo na sila ay 
mamamagitan sa inyo ngayon? Tutulong ba sila sa inyo at ililigtas kayo mula sa 
kaparusahan, o di kaya ay magtatagumpay ba sila upang mailigtas nila ang kanilang 
mga sarili sa kaparusahan? Walang anuman ang mangyayari sa mga ito.” 


[782.] 


Sirah 26. Ash-Shu'araé Juz (Bahagi) 19 «(19 s+") 26 ch pridl By gu 


94-95. Titipunin silang lahat at itatapon sa Impiyerno, sila at ang kanilang mga 
iniligaw at maging ang mga sundalo ni Iblees (‘Shaytan’) na sila ang naghikayat sa 
kanila na gumawa ng masama, na walang sinuman sa kanilang lahat ang maliligtas. 


96-99. Sasabihin nila bilang pag-amin sa kanilang kamalian, habang sila ay nasa 
Impiyerno na nakikipagtalo sa mga nagligaw sa kanila: “Sumusumpa kami sa Allah, 
noong kami ay nasa daigdig ay katotohanang nasa malinaw na malinaw kaming 
pagkaligaw; noong ipinantay namin kayo sa ‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha, na Siya 
lamang ang bukod-tangi na may karapatang sambahin. At walang sinuman ang 
nagpahamak sa amin dito sa masama naming kinalalagyang ito kundi ang mga 
makasalanan na sila ang naghikayat sa amin sa pagsamba ng iba bukod sa Allah at 
sinunod namin sila. 


100-101. “Na kung kaya, wala nang sinuman ang makakapamagitan sa amin at 
magliligtas sa amin mula sa kaparusahan, at wala nang magmamahal at maaawa sa 
amin. 


102. “Na kung kaya, sana ay makabalik pa kami sa daigdig at maging kabilang kami 
sa mga mananampalataya na makaliligtas.” 


103-104. Katiyakan, sa kuwento ni Ibrahim ay may mga aral na makukuha sa 
sinumang may nais na makakuha ng aral, at hindi pa rin naniwala ang karamihan sa 
nakarinig sa kuwentong ito. Katiyakan, ang tyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, Siya sa 
katotohanan ay ‘Al--Azeez’ — ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na 
Ganap na Makapangyarihan na may kakayahang gumanti sa mga tumanggi, na ‘Ar- 
Raheem’ — ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa Kanyang mga alipin na 
mga mananampalataya. 


105-110. Pinasinungalingan ng sambayanan ni Nth ang mensahe ng kanilang 
Propeta, at dahil sa ganitong ginawa nila ay tinanggihan nila ang mensahe ng mga 
Sugo; dahil sa bawa’t Sugo ay nag-uutos na paniwalaan ang lahat ng mga Sugo. 


Nang sinabi sa kanila ng kanilang kapatid na si Nth (s#2\): “Hindi ba nararapat na 
matakot kayo sa Allah (4%) sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagsamba ng iba bukod 
sa Kanya? Katiyakan, ako ay pinagkatiwalaang Sugo sa inyo at sa anumang aking 
ipaparating sa inyo, na kung kaya, maniwala kayo, upang ang paniniwalang ito ay 
siyang magliligtas sa inyo mula sa kaparusahan ng Allah (&%), at sundin ninyo ako sa 
anumang ipinag-utos ko sa inyo na pagsamba sa Kanya na bukod-tangi. 


“At hindi ako humihingi sa inyo ng anumang kabayaran bilang kapalit ng 
pagpaparating ng aking mensahe, dahil ang paggagantimpala ay nagmumula lamang 


[783.] 


Sirah 26. Ash-Shu’ara& Juz (Bahagi) 19 «(19 s+ 26 ch prcdl By gu 


sa Kanya na ‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha, na Siya lamang ang Bukod-Tanging 
Tagapangasiwa ng Kanyang mga nilikha, kaya matakot kayo sa Kanyang parusa, at 
sumunod kayo sa akin sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Kanyang ipinag-uutos 
at pag-iwas ng Kanyang ipinagbabawal.” 


111. Sinabi sa kanya ng kanyang sambayanan: “Paano kami maniniwala sa iyo at 
susunod, gayong ang sumunod lamang sa iyo ay mga mababang uri ng tao?” 


[784.] 


Sirah 26. Ash-Shu‘ara Juz (Bahagi)19 (19 s +!) 26 sl ris! 5) po 


NENA AeSay3 112. Tinugon sila ni Noah (sé) at 
Oe ED kanyang sinabi: “Hindi ako pinag- 
Ae eos hus © utusan na alamin kung ano ang 


Spied ae She IG e588 


3 kanilang ginagawa kundi ang ipinag- 
4B MaDe dis LUG 5475) utos lamang sa akin ay hikayatin sila 
ox Rie aa s 


2 SD er SECIS 4 upang maniwala. At ang pinagba- 


. Ae getepre 462 batayan ay paniniwala_ at hindi 
Cea al Spales : . : 
ees ee i Dax rn . posisyon, lahi, kakayahan o kagalingan 


ea) prt lg ieZb ED GIG © sa anumang larangan. 


2 SEGMB IGS BIE SED 
oS ssscee li 113. “Ang huhukom sa kanila para sa 


MQ 2S GMa Bi Cede | 


: CAEABA od Mosh Ng be pagbabayad sa kanilang gawain at sa 

S, IQA ASBAG as se © anumang niloloob nila ay walang iba 
I StI Jay NE Sl 5 |e kundi ang aking ‘Rabb’ na 
“ = Tagapaglikha na Siyang Ganap na 

: NT HS, Nie ae 

wis is pie aa a ©, Nakababatid ng kanilang mga lihim, 

iE Si acasisted GB Soe ©, kung nauunawaan lamang ninyo ito ay 


Beers, 


> S Q apes a 13 \ hindi kayo magsasabi ng ganito. 


3 cf, stn Sco itass 
+e | Goes Shs , MG sas re _. be 114-115. “At kailanman ay hindi ko 
er io © ipagtatabuyan ang mga _ yaong 





= SH 0 4z7¢ of eer ce gee Ren . . 
G cbs Ss ir beste a naniwala sa aking paanyaya, anuman 
aK CSE KODE XCD XCD XODK OK KER : ang kanilang katayuan Sa buhay; para 
lamang tugunan ang inyong 


kagustuhan nang sa gayon ay maniwala kayo sa akin. Ako ay isang tagapagbabala 
lamang na malinaw ang aking ibinababala.” 


116. Mula sa pakikipag-usap ay binago ng sambayanan ni Nth (s#2\) ang paraan ng 
pakikipagharap tungo sa pakikipaghamon at kanilang sinabi sa kanya: “Kapag hindi 
mo itinigil, O Nuh, ang paghihikayat mo sa amin ay magiging kabilang ka sa mga 
Ppapatayin sa pamamagitan ng pagbabato.” 


117-118. At nang marinig ni Nth ang kanilang sinabi, siya ay nanalangin sa kanyang 
‘Rabb’ na Tagapaglikha at kanyang sinabi: “O aking Rabb! Katiyakan, ang aking 
sambayanan ay nagpupumilit sa pagtanggi sa akin, na kung kaya, pagpasiyahan Mo 
na ang pagitan namin ng hatol na pupuksain Mo ang sinumang tumanggi sa Iyong 
Kaisahan at nagpasinungaling sa Iyong Sugo, at iligtas Mo ako at ang mga yaong 
naniwala sa anumang  kaparusahang igagawad Mo sa mga _ walang 
pananampalataya.” 


[785.] 


Sirah 26. Ash-Shu'araé Juz (Bahagi) 19 «(19 s+ 26 ch prdl By gu 


119. Na kung kaya, iniligtas Namin siya at ang mga nanampalataya tungo sa Arka na 
kung saan isinakay doon ang lahat ng uri ng nilikha ng Allah (4) na kasama ntya. 


120. Pagkatapos ay Aming nilunod ang mga walang pananampalataya mula sa 
kanyang sambayanan at tinanggihan ang pagpapayo pagkatapos Naming iligtas si 
Noth (s2|) at ang sinumang kanyang kasama na nanatili sa katotohanan. 


121. Katiyakan, sa kuwento ni Nth at sa sinumang nakaligtas na mga 
mananampalataya at sa pagkawasak ng mga tumanggi ay isang palatandaan at mga 
dakilang aral sa sinumang dumating pagkatapos nila, subali’t ang karamihan sa mga 
nakarinig ng kuwentong ito ay hindi naniwala sa Allah, sa Kanyang Sugo at sa 
Kanyang Batas. 


122. At katiyakan, ang ityong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, Siya sa katotohanan ay ‘AI- 
“Azeez’ — ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na 
Makapangyarihan na May Ganap na Kakayahan na gantihan ang sinumang tumanggi 
at lumabag sa Kanyang kagustuhan, na ‘Ar-Raheem’ — ang Napakamaawain at 
Ganap na Mapagmahal sa sinumang nagsisisi at nagbalik-loob sa Kanya na di na 
paparusahan pagkatapos niyang magsisi. 


123. Pinasinungalingan ng sambayanan ni ‘Ad ang kanilang Sugo na si Hid (#8) na 
ang ganitong pagtanggi ay nangangahulugan na pagtanggi sa lahat ng mga Sugo; 
dahil sa ang pinakapundasyon ng kanilang mensahe ay iisa lamang. 


124-127. Nang sinabi sa kanila ng kanilang kapatid na si Hid (s#8\): “Hindi ba kayo 
natatakot sa Allah (4%) upang maging taimtim ang inyong pagsamba lamang sa 
Kanya? Dahil walang pag-aalinlangan, ako ay ipinadala sa inyo upang patnubayan 
at gabayan kayo, at pangangalagaan ko ang mensahe ng Allah (4%) at ito ay 
ipaparating ko sa inyo ayon sa kung paano ang ipinag-utos sa akin, na kung kaya, 
matakot sa parusa ng Allah at sumunod kayo sa akin sa anuman na mensahe na dala- 
dala ko sa inyo mula sa Allah (3%). At hindi ako humihingi ng kahit na anumang 
kapalit sa pagpatnubay ko sa inyo tungo sa Kaisahan ng Allah (&%), dahil ang aking 
gantimpala ay nagmumula lamang sa Allah (&) na ‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha. 


128-130. “Nagtatayo ba kayo sa bawa’t mataas o kilalang lugar ng matayog na 
gusali upang kayo ay mag-abang doon ng mga dumaraan para hamakin? At ito ay 
walang kabuluhan na gawain at pag-aaksaya lamang ng panahon na wala kayong 
anumang makakamtan na pakinabang sa inyong relihiyon o sa makamundo man, at 
gumagawa kayo ng mga matatatag na gusali at panangga na parang inaakala ninyo 
na wala kayong kamatayan dito sa daigdig, at kapag nakubkob ninyo ang iba sa mga 


[786.] 


Sirah 26. Ash-Shu'araé Juz (Bahagi) 19 «(19 s+ 26 ch pridl By gu 


lugar (na inyong nililusob) na pinatay man ninyo sila o sinaktan ay ginagawa ninyo 
ito na may pagmamalupit at may pang-aapi. 


131-134. “Kung gayon ay matakot kayo sa Allah (8%) at sumunod kayo sa anumang 
panghihikayat ko sa inyo dahil ito ang higit na pakikinabangan ninyo, matakot kayo 
sa Allah (&) na Siyang nagkaloob sa inyo ng iba’t ibang uri ng biyaya na ito ay batid 
ninyo, at pinagkalooban kayo ng mga hayop: kamelyo, baka at kambing, at 
pinagkalooban (din) kayo ng mga anak, at pinagkalooban (din) kayo ng mga hardin 
na mga malalago at masagana, at mga bukal na umaagos.” 


135. Sinabi ni Hid (s#2)) bilang babala sa kanila: “Katiyakan, ako ay natatakot na 
kapag kayo ay nagpumilit sa inyong pagtanggi, pang-aapi at pagbabalewala sa mga 
biyaya ng Allah (4%) na pabababain Niya sa inyo ang Kanyang parusa na matindi sa 
Dakilang Araw.” 


136. Sinabi nila sa kanya: “Pareho lang sa amin kung takutin mo o pabayaan mo 
kami dahil kailanman ay hindi kami maniniwala at susunod sa iyo.” 


[787.] 


Sirah 26. Ash-Shu‘ara Juz (Bahagi)19 (19 s +!) 26 ¢\ ris! 5) gw 












137-138. At kanilang sinabi: “Ang Jee EES 
aming kaparaanan ay kung ano rin ang SDOIDO 
paniniwala ng mga naunang 
henerasyon at kanilang kinagawian, na 
kung kaya, hindi kami paparusahan sa 
anumang ginagawa namin na siyang 
ibinababala mo sa amin na parusa.” 





ES 
CoP 





SIO OIE: 





SIDES 
















to 2 BAR e0,7 7 OE ASAI Feo Cs 
| 2255S VIA eE Qasvisey ay fe 
yc DAB ee EG ae charset Ie 
Come 4/¢ ode Se °-Ge ays 27g Ao, RS 


Silo Ng SLies as |p 


BM te ot, Ke KL ie BV eece sce TE 
| Sala plead NEIL) BS op blyaillasle e 
‘4 tt Roe . Ae = 4H oF 
Sais SraMice 
BR BK ete ase _ AAar oH 3 et 
aa Ss pds Oorckse & 
$e Lane Rowe 2 4f Ie ur % cA ce i 
rpbh iN sl D in SG red rises | 
Ba er. oR Ode Ge 2. eR RIA (ATE pe 
| AVGLLisI Ow cE LY © | 
) tn 4 BR 7 4g whe e945 Us 
CNC BAAN ITN SALA; |e 
227 ae 44- -4 se ee Pe BO" | Ns 
2) SE LD Se wAicSo SE obiEs oY) IR 
a eas Boe oda RGM a SE a2 ICs 
EM lay dy Mey a glerrpo yoo lb aabeots 
=| ies ofc 7 boos ad 2-2 ZA Bre A 
, \pceolilay tes Ope SSE SEG Sy 
‘] de Res 


PEA GE AOR OAS 


Fy aie sei * oe Wes = om 
my < VHS GYM ook ous 


139-140. At sila’y nanatili sa kanilang 
pagtanggi, na kung kaya, winasak sila 
ng Allah (4) sa pamamagitan ng 
hangin na napakalamig. Katiyakan, sa 
pagkawasak na ito sa kanila ay aral sa 
sinumang susunod pa sa kanila, subali’t 
ang karamihan sa nakarinig ng kuwento 
hinggil sa kanila ay hindi naniwala sa 
iyo. At katiyakan, ang iyong ‘Rabb’ na 
Tagapaglikha, Siya sa katotohanan ay 
‘Al--Azeez’ — ang Kataas-Taasan at 
Punung-Puno ng Karangalan na Ganap 
na Makapangyarihan, na 
nangingibabaw ang  anuman_ na 
Kanyang nais na pagpuksa sa mga 
tumanggi, na ‘Ar-Raheem’ — ang 
Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa mga mananampalataya. 


MASAI D oe Rie 


ABTA LS D/A » Nae 
ECS PIR aC Paice GP 
© S g3 






SN 


141. Pinasinungalingan ng angkan ni Thamoud ang kanilang kapatid na si Saleh (s¢5\) 
sa kanyang mensahe at pag-aanyaya sa kanila tungo sa Kaisahan ng Allah (4), na 
kung kaya, sa gayong kadahilanan ay pinasinungalingan din nila ang lahat ng mga 


Sugo; dahil silang lahat ay nag-anyaya tungo sa Kaisahan ng Allah (4). 





142-145. Noong sinabi sa kanila ng kanilang kapatid na si Saleh (##4\): “Di ba 
nararapat na matakot kayo sa parusa ng Allah (8%), nang sa gayon ay Siva lamang 
ang inyong sasambahin? Katiyakan, ako ay Sugo na mula sa Allah (&%) para sa inyo, 
na pinangangalagaan ko ang mensaheng ito ayon sa kung paano ko ito tinanggap 
mula sa Allah (&), na kung kaya, matakot kayo sa parusa ng Allah (&%), at tugunan 
ninyo ang aking paanyaya sa inyo. At wala akong hinihingi sa invo na anuman na 
kapalit sa aking pagpapayo at pagpapatnubay sa inyo, dahil ang anuman na aking 
gantimpala ay nagmumula lamang sa Allah (&%), na ‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha. 


[788.] 


Sirah 26. Ash-Shu'ara Juz (Bahagi) 19 «(19 s+" 26 ch rst By gu 


146-149. “Hahayaan kaya kayo ng inyong ‘Rabb’ sa inyong kinalalagyan na mga 
biyaya na kayo ay mananatili sa mundong ito na ligtas sa anumang parusa na 
pagkawasak at kamatayan? Na kayo ay nasa mga hardin na namumunga nang 
masagana at mga ilog na umaagos at mga maraming pananim at mga puno ng 
palmera ng mga ‘Thamr’ (o datiles), na ang mga bunga nito ay malambot na 
kumpul-kumpol, at inuukit ninvo ang mga kabundukan bilang inyong mga tahanan na 
dalubhasa kayo sa pag-ukit nito na kayo ay magagaling sa ganitong larangan, na ito 
ay inyong pinagmamayabang. 


150-152. “Na kung kaya, katakutan ninyo ang parusa ng Allah (8), at tanggapin 
ninyo ang aking pagpapayo, at huwag kayong sumunod sa kagustuhan ng mga 
nagmamalabis sa kanilang mga sarili na sukdulan ang kanilang paglabag sa Allah 
(8), na sila ay nagkalat ng kasamaan sa kalupaan bilang kapinsalaan na ayaw 
nilang baguhin ang kanilang mga sarili.” 


153-154. Sinabi ng sambayanan ni Thamoud sa kanilang Propeta na si Saleh (3¢&!): 
“Tkaw ay walang iba kundi kabilang sa mga yaong tinamaan ng matinding 
salamangka na ito na ang nanaig sa iyong kaisipan. At ikaw ay isang tao lamang na 
kabilang sa amin na tao rin mula sa angkan ni Adam, na kung kaya, paano ka 
magiging lamang sa amin sa pagiging Sugo? Kung gayon, magpakita ka ng malinaw 
na palatandaan na nagpapatunay na totoo ang ivong mensahe, kung ikaw ay totoo sa 
iyong pag-aangkin na ang Allah (8) ay ipinadala ka bilang Sugo sa amin.” 


155-156. Sinabi sa kanila ni Saleh — na sa katotohanan ay dala-dala niya sa kanila ang 
babaeng kamelyo na pinalitaw ng Allah (4) mula sa malaking bato — : 


“Ito ay babaeng kamelyo ng Allah (8%) na ipinagkaloob sa kanya ang kanyang bahagi 
o karapatan na inuming tubig sa itinakdang araw at mayroon namang nakatakdang 
araw para kayo ay magkamit ng iyong kabahagi na (iinuming) tubig. At hindi kayo 
maaaring sumalok sa araw na yaon na nakatakda para sa kamelyo, at hindi rin ito 
makaiinom ng tubig sa araw na nakatakda para sa inyo, na kung kaya, huwag 
ninyong ipahamak ang babaeng kamelyo na ito sa anumang kaparaanan na tulad ng 
pananakit o di kaya ay pagpatay o di kaya ay ang anumang katulad nito, dahil kayo 
kung gayon ay pupuksain ng Allah (8) sa pamamagitan ng Kanyang matinding 
kaparusahan sa dakilang araw; dahil sa anumang mangyayari sa Araw na yaon na 
kagimbal-gimbal.” 


157. Subali’t sinaksak nila ng patalim ang kamelyong babae, at pagkatapos ay 


pinagsisihan nila ito nang matinding pagdadalamhati dahil sa sila ay tiyak sa parusa 
ng Allah (4), subali’t wala nang pakinabang pa sa kanila ang pagsisising ginawa nila. 


[789.] 


Sirah 26. Ash-Shu'ara Juz (Bahagi) 19 «(19 s+") 26 c\ prt By gu 


158. At ibinaba sa kanila ang parusa ng Allah (4) na ibinabala sa kanila ni Saleh at 
nawasak sila nang lubusan. Katiyakan, sa pagkawasak na ito ng angkan ni Thamoud 
ay isang aral sa sinuman ang makauunawa nito, subali’t marami pa rin sa kanila na 
narating ng kuwento ang hindi naniwala. 


159. At katiyakan, ang tyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, Siya sa katotohanan ay ‘AI- 
“Azeez’ — ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na 
Makapangyarihan na gumaganti sa Kanyang mga kalaban na tumanggi, na ‘Ar- 
Raheem’ — ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa sinumang naniwala 
mula sa Kanyang mga nilikha. 


[790.] 


Sirah 26. Ash-Shu'ara Juz (Bahagi) 19 























i BeATeteeee es eae accel 
By) Seni Las AaseiQ aca pisew @ 
suede 


8 SS or taegnisnas k 
Be Sai Peat cic § 
@) SHALE SALI 
B cl SMeQorcsuTrcss & 
BD BIKA S SSIES 
OB) PLL GOA PS ansiahees | 
By) ASS AS QaLIeag es Be 
B ALTE Aa Bak | 
By MiSs Asa Gacis 
B LNiieSasip wicca: & 
BS cS ult Oa LIS | 
@ Satur anos 


Makan Dake Daa 





ar BY ALF ee) 
el 









(19 « +1) 26 51 rtd 5) aw 
160. Pinasinungalingan ng sambayanan 
ni Lat ang kanyang pagiging Sugo, na 
kung kaya, ang ginawa nilang yaon ay 
nangangahulugan ng _ pagpapasinu- 
ngaling sa lahat ng Sugo ng Allah; 
dahil ang dala-dala nilang lahat ay 
mensahe ng Kaisahan ng Allah (8) at 


ang pinakapundasyon ng mga 
alituntunin ng mga batas ay iisa 
lamang. 


161-164. Noong sinabi sa kanila ng 
kanilang kapatid na si Lut (<4): “Hindi 
ba kayo natatakot sa parusa ng Allah 
(88)? Katiyakan, ako ay Sugo na mula 
sa inyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, na 
mapagkakatiwalaan Sa aking 
pagpaparating ng mensahe sa inyo, na 
kung kaya, matakot kayo sa parusa ng 
Allah (8%) dahil sa __ inyong 
pagpapasinungaling sa Kanyang Sugo, 
at sumunod kayo sa akin tungo sa aking 
paanyaya sa inyo, at hindi ako 
humihingi ng anumang kabayaran 


bilang kapalit ng aking pag-anyaya at pag-akay sa inyo, dahil ang aking gantimpala 
ay nasa Allah (8) lamang na ‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha. 


165-166. “Nagsisitungo ba kayo bilang pagnanasa sa mga kapwa ninyo kalalakihan 


at pinawawalang-halaga ninyo ang anumang nilikha ng Allah (3% 





s), na inyong mga 


asawang kababaihan, upang lumigaya at dumami kayo? Samakatuwid sa ganoong 
kasalanan na inyong ginagawa ay lumabag kayo sa anumang ipinahintulot ng Allah 


tungo sa Kanyang mga ipinagbawal.” 


167. Sinabi ng sambayanan ni Lit (8#8\): “Kung hindi mo kami pababayaan sa 
pamamagitan ng pagbabawal mo sa amin, O Lit, sa mga isinasagawa ng aming 
pagnanasa sa kapwa namin kalalakihan at sa pagsabi mo na ang aming mga 
ginagawa ay karumal-dumal, ay magiging kabilang ka sa mga itinataboy mula sa 


bayan na ito.” 


[791.] 


Sirah 26. Ash-Shu'ara Juz (Bahagi) 19 «(19 s+ 26 ch prdl By gu 


168. Sinabi ni Lat (s¢8\) sa kanila: “Katiyakan, ako sa anumang inyong ginagawang 
karumal-dumal na pagnanasa sa inyong kapwa kalalakihan, ay matindi ang aking 
galit.” 


169. Pagkatapos, nanalangin si Lut (#¢2\) sa kanyang ‘Rabb’ na Tagapaglikha, noong 
mawalan na siya ng pag-asa na tugunan nila ang kanyang paanyaya at kanyang 
sinabi: “O aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha! Iligtas mo ako at ang aking pamilya sa 
anumang karumal-dumal na gawain ng aking sambayanan, at sa parusa na Iyong 
igagawad sa kanila.” 


170-171. Na kung kaya, iniligtas Namin siya at ang kanyang pamilya, at ang 
sinumang tumugon sa lahat ng kanyang paanyaya, maliban sa matandang babae na 
mula sa kanyang pamilya na ito ay ang kanyang asawa, dahil siya ay hindi naniwala 
sa Allah (8) kasama sa kanila, na kung kaya, naging kabilang siya sa nanatili na 
pinarusahan at winasak. 


172-173. Pagkatapos ay winasak Namin ang iba pa na mga hindi naniwala nang 
matinding pagkawasak at ibinaba Namin sa kanila mula sa kalangitan ang mga bato 
na parang ulan na siyang nagpuksa sa kanila, na kung kaya, napakasama ng ulan na 
ibinabala ng mga Sugo sa mga tao, na ito ay hindi nila pinaniwalaan; dahil walang 
pag-aalinlangan, ibinaba sa kanila ang pinakamatindi sa lahat ng pagpuksa at 
pagwasak! 


174. Katiyakan, sa ganoong pagpaparusa na nangyari sa sambayanan ni Lit ay aral at 
payo na nararapat na maging aral sa mga tumanggi, subali’t magkagayunpaman ay 
hindi pa rin naniwala ang karamihan sa kanila. 


175. At katiyakan, ang Allah (4) na iyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, Siya sa 
katotohanan ay ‘Al--Azeez’ — ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na 
Ganap na Makapangyarihan na nagagapi Niya ang mga walang pananampalataya, na 
‘Ar-Raheem’ — ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal sa Kanyang mga 
alipin na mga mananampalataya. 


176-180. Pinasinungalingan ng mga taga-‘Aykah’ — na sila ang mga yaong nanirahan 
sa lugar na maraming punong malalago — ang kanilang Sugo na si Shu‘ayb (s#2\) sa 
kanyang mensahe, na samakatuwid, sa gayong kaparaanan ay pinasinungalingan nila 
ang lahat ng mga mensahe ng mga Sugo. Noong sinabi sa kanila ni Shu‘ayb (3&!): 
“Hindi ba kayo natatakot sa parusa ng Allah (&) sa inyong mga kasalanan? 
Katiyakan, ako ay Sugo na mula sa Allah (8%) upang gabayan kayo, at 
pinangangalagaan ko ang ipinagkatiwala sa akin na ipinahayag ng Allah (8) bilang 


[792.] 


Sirah 26. Ash-Shu'araé Juz (Bahagi) 19 «(19 s+") 26 ch prdl By gu 


mensahe, na kung kaya, matakot kayo sa parusa ng Allah (8), at sundin ninyo ang 
aking paanyaya sa inyo tungo sa gabay ng Allah (4%); upang mapatnubayan kayo, at 
hindi ako humihiling sa inyo ng anumang kabayaran sa aking pag-anyaya sa inyo 
tungo sa paniniwala sa Kaisahan ng Allah (8), kundi ang aking gantimpala ay nasa 
Allah (&%) na ‘Rabb’ ng lahat ng mga nilikha.” 


181-183. Sinabi sa kanila ni Shu‘ayb — na walang pag-aalinlangang dinaraya nila ang 
timbang at sukat — : “Kumpletuhin ninyo ang pagsukat ninyo sa inyong pagbebenta 
sa mga tao at buuin ninyo ang kanilang mga karapatan, at huwag kayong maging 
kabilang sa mga binabawasan nila ang karapatan ng mga tao sa pagsukat, at 
magtimbang kayo ng matuwid na timbangan, at huwag ninyong bawasan ng anuman 
ang karapatan ng mga tao sa sukat man o sa timbang at iba pa, at huwag kayong 
magkalat ng kapinsalaan sa kalupaan, sa pamamagitan ng pagsamba ng iba at 
pagtambal sa Allah, pagpatay, pang-aagaw ng karapatan, pananakot sa mga tao at 
pagsagawa ng mga kasalanan. 


[793.] 


Sirah 26. Ash-Shu‘ara Juz (Bahagi)19 (19 s +!) 26 ol ris! 5) po 


184. “At katakutan ninyo ang parusa  3#5)\4 eet 
ng Allah (&) na Sivang lumikha sa inyo DODO DODO DOaS 

at sa mga nauna sa inyo na mga er 4c Cae NI ese tA 3 
henerasyong tao. : on 


3 “sat CE PEN CIT SS sate 
185-187. Kanilang sinabi: “Jkaw, O  <Xy Kaitistke acre deco 
Shu ayb, ay kabilang lamang sa & 336 @ skunk HID iar, eS 
nasapian ng matinding salamangka, na & Jer: Pio | 
kung kaya, nasiraan ka ng bait, at ikaw & Be aces, sole gasak 


Lor kG ee 


ay hindi kaiba sa amin kundi pareho @ "ek ae ne AB S £5525 85) 
rin namin na mga tao, na kung kaya, @) 40 << dee cower Ge see 
y \ A a No - \ \ 
paano ka magiging kaiba sa amin sa ©& e wr poipals Sets 
pagbigay ng mensahe? At kativakan, 


: PIAAgPwIiKIs AG QE raf 
poree Sb 


matindi ang aming hinala na ikaw ay AAaolale oh £55 SON £545 Sas mB 


kabilang sa mga sinungaling sa ivong & Paci 
| Uerxe \ € es Sie 
pag-aangkin na ikaw ay Sugo. Kung §& Gos a LPS Ghee xc Ie 
gayon, kung ikaw ay totoo sa iyong & asa se S Enpaly algo - 
pag-aangkin ng iyong pagiging | OIE wae O<y, reco i 
Propeta, ay idalangin mo sa Allah (8%) & AIC its fishes $0 For | 
na magpabagsak sa amin ng ibat @& eS d re OA 


. 7. ee: need es Aiea oe 
ibang uri ng parusa na mula sa ple arial insl 
kalangitan na magwawasak sa amin.” & Ssiesss ele Bie 4 





RO DRE SCONE RE DORE MOE DAOC 


188. Sinabi sa kanila ni Shu‘ayb (41): 
“Ang aking ‘Rabb’ na Tagapaglikha ang ‘Aleem’ — Ganap na Nakaaalam sa 
anuman na inyong ginagawa na pagsamba ng iba at pagtatambal, at sa inyong mga 
kasalanan, at ang anumang karapat-dapat na parusa sa inyo.” 


189. Na samakatuwid ay nagpatuloy sila sa kanilang pagtanggi, kaya dumating sa 
kanila ang matinding init at sila ay naghahanap ng matatakasan para makasilong, at 
nililiman sila ng ulap, at nakatagpo sila ng lamig at magandang simoy ng hangin, at 
nang sila ay nagtitipun-tipon na sa ilalim ng lilim na ito ay bigla na lamang itong 
naglagablab na apoy at sinunog sila, na kung kaya, ito ang pagkawasak nilang lahat 
na Araw na Kagimbal-gimbal. 


190. Katiyakan, sa pagpaparusang ito na nangyari sa kanila ay malinaw na 
palatandaan sa kapangyarihan ng Allah (4) bilang may kakayahang magparusa sa 
mga tumanggi at aral sa sinumang iintindi nito subali’t magkagayunpaman ay hindi 
naniwala ang karamihan sa kanila na hindi ito naging aral sa kanila. 


[794.] 


Sirah 26. Ash-Shu'ara& Juz (Bahagi) 19 «(19 s+ 26 ch prdl By gu 


191. At katiyakan, ang tyong ‘Rabb’ na Tagapaglikha, Siya sa katotohanan ay ‘AI- 
“Azeez’ — ang Kataas-Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na 
Makapangyarihan sa Kanyang pagpaparusa sa sinumang Kanyang ginagantihan mula 
sa Kanyang mga kalaban, na ‘Ar-Raheem’ — ang Napakamaawain at Ganap na 
Mapagmahal sa Kanyang mga alipin na naniwala sa Kanyang Kaisahan. 


192-195. At walang pag-aalinlangan, ang Qur’an na ito, na kung saan, isinalaysay 
dito ang mga totoong kuwento ay kapahayagan mula sa ‘Rabb’ na Tagapaglikha ng 
lahat ng mga nilikha, na Nagmamay-ari ng lahat ng bagay, na dinala ng ‘Ruhul 
Ameen’ — ang Mapagkakatiwalaang Espiritu (o Espiritu ng Katotohanan) na si 
Anghel Jibril (3¢8!) at kanya itong binigkas sa tyo, O Muhammad (#8), hanggang sa ito 
ay naunawaan ng iyong puso na naisaulo at naintindihan; upang maging kabilang ka 
sa mga Sugo ng Allah na binabalaan nila ang kanilang sambayanan hinggil sa parusa 
ng Allah () at binabalaan mo sa pamamagitan ng Rebelasyong ito ang lahat ng tao 
at ‘Jinn.’ 


Ipinahayag ito sa tyo mi Anghel Jibril sa wikang ‘Arabic’ na malinaw ang 
pakahulugan at malinaw ang tinutukoy na katibayan sa anumang kanilang 
pangangailangan sa pagtaguyod ng kanilang ‘Deen’ at makamundong buhay. 


196. At walang pag-aalinlangan na ang pagkapahayag sa Dakilang Qur’an na ito ay 
naitala sa mga Aklat ng mga naunang mga Propeta, at naipamalita nila at 
pinatotohanan. 


197. Hindi pa ba sapat sa kanila na ito ay katibayan na ikaw ay Sugo ng Allah at ang 
Dakilang Qur’an ay katotohanan, na ito ay batid ng mga paham ng mga angkan ni 
Isra‘il sa pagiging totoo nito at ang sinuman na naniwala mula sa kanila na katulad ni 
“Abdullah Ibn Salam? 


198-201. At kung ipinahayag Namin ang Dakilang Qur’an na ito sa alinman na mga 
hindi Arabo at binigkas niya sa kanila na mga walang pananampalataya na mga 
Quraysh nang tamang pagkabigkas na ‘Arabic’ ay hindi pa rin sila maniniwala, at 
mangangatwiran sila sa kanilang pagtanggi. Samakatuwid, ganoon Namin sinasanhi 
na makapasok sa mga puso ng mga masasama ang pagtanggi sa Dakilang Qur’an at 
ito ay kumapit na sa kanilang mga puso; at ito ay dahil sa kanilang pagiging masama 
at makasalanan, na kung kaya, wala nang kaparaanan pa upang sila ay magbago sa 
anumang kanilang katayuan na pagtanggi sa Dakilang Qur’an hanggang sa danasin 
nila ang hirap na matinding kaparusahan na ipinangako sa kanila. 


202-203. Na kung kaya, darating sa kanila ang parusa nang biglaan na sila ay walang 
kaalam-alam bago ito mangyari, at kanilang sasabihin habang sila ay nabigla sa 


[795.] 


Sirah 26. Ash-Shu'ara Juz (Bahagi) 19 «(19 s+") 26 ch pridl By ge 


pagdating nito bilang pagsisisi sa anuman na sinayang nilang panahon na di- 
paniniwala: “Kami ba ay mapagbibigyan pa ng palugit upang makapagsisi sa Allah 
at humingi ng kapatawaran sa ginawa naming pagsamba ng iba, at mapagpunan pa 
namin ang anuman na aming pagkukulang?” 


204. Nalinlang ba sila sa inaasahan nilang palugit, na kung kaya, ipinamadali nila 
ang pagbaba ng parusa Namin sa kanila mula sa kalangitan? 


205-206. Ano sa pakiwari mo, O Muhammad (#), kung sakaling pinasaya Namin 


sila sa kanilang pamumuhay nang mahabang panahon at inantala ang kamatayan, 
subali’t pagkatapos nito ay dumating pa rin ang parusang ipinangako sa kanila? 


[796.] 


Sirah 26. Ash-Shu‘ara Juz (Bahagi) 19 (19 s +!) 26 cl ris! 5) gw 


NEE S53 207. Ano pa ba ang pakinabang nila sa 
DOPAC AAO lahat ng kanilang kinagawian na 
a ix; ao CSN 5 I OTIS ecegic @ kaligayahan sa haba ng kanilang buhay 
© at marangyang pamumuhay gayong 
sir arbiA ESQ ii a a hindi naman sila humingi ng 
= Q) Sb gs D Se ®, kapatawaran sa kanilang nagawang 
Bee ee Sek ae <\-< \@ pagsamba ng iba? Katiyakan, ang 
ee ce” dine ® kaparusahan ng Allah (4) ay 
vals 5O< cys Mesh Sait © magaganap sa kanila di maglalaon. 
MIB IEE Gy AA GE Ka 
KEL 4reccus_ - le 208-209. At kailanman ay hindi Namin 
IS AES Sanity, > winawasak ang eae bayan mula 
=? sa mga kabayanan ng mga naunang 
LOL id Sake Seg Sea i ©: 2c ee Nasyon kundi pagkatapos muna ng 
Cons ie eales salt oH 3G ¥ 5 pagkakapadala Namin ‘Sa kanila ng 
ae ete ~ Sugo na siyang magbibigay ng babala 
2 ba, 3 iiGTs bs SBA AT au = sa kanila, bilang paalaala at babala sa 
MNS one s Seapets (GS. | kanila sa anumang bagay na ikaliligtas 
ts MAS ©, nila, at kailanman ay wala Kamin 
ee a ee © inapi na anumang aes a 
Ophea lines ibaa siylbt cs > pamamagitan ng parusa hangga’t hindi 
~ Kami nakapagpadala ng Sugo sa 
kanila. 


(3.32 


34 EAD inn A ES Bin 





210-212. At kailanman, ang Dakilang Qur’an ay hindi ibinaba kay Muhammad (2) sa 
pamamagitan ng mga ‘Shaytdn’ na tulad ng pag-angkin ng mga walang 
pananampalataya, at ito ay hindi angkop sa kanila at hindi rin sila magkakaroon ng 
kakayahan para rito; dahil sa may nakaharang sa kanila upang hindi nila marinig ang 
Dakilang Qur’4n mula sa kalangitan at sila ay binabato sa pamamagitan ng 
bulalakaw. 


213. Na kung kaya, huwag kang sumamba sa Allah (4) na may itinatambal pang iba 
na mga sinasamba, dahil katiyakang paparusahan ka ng parusa na katulad ng nangyari 
sa kanila na sumamba ng iba bukod sa Allah. 


214. At balaan mo, O Muhammad (2), ang mga malalapit sa iyo na mga kamag-anak 
mula sa parusa ng Allah (4) na maaaring mangyari sa kanila. 





215. At maging malumanay ka sa iyong pakikitungo at pananalita, at maging mabuti 
ka bilang pagpapakumbaba at awa sa sinuman na nakikita mo na tinutugunan ang 


iyong paanyaya. 


[797.] 


Sirah 26. Ash-Shu'araé Juz (Bahagi) 19 (19 s+" 26 cl prt By gu 


216. At kapag sila ay lumabag sa iyo at hindi sumunod, ay alisin mo ang pananagutan 
mo sa kanilang gawain at sa anuman na kanilang ginagawa na pagsamba ng iba at 
pagkaligaw. 


217-220. At ipaubaya mo na ang sarili mo sa Allah (4%) na ‘Al-‘Azeez’ — ang Kataas- 
Taasan at Punung-Puno ng Karangalan na Ganap na Makapangyarihan na hindi 
nagagapi, na ‘Ar-Raheem’ — ang Napakamaawain at Ganap na Mapagmahal na hindi 
Niya binibigo ang Kanyang mga ‘Awliyad” — mga taong malalapit sa Kanya, na 
nakikita Ka niya habang ikaw ay nagsasagawa ng ‘Salah’ nang nag-iisa sa kalaliman 
ng gabi, at nakikita Niya ang iyong mga galaw kasama ang mga nagpapatirapa sa 
kanilang mga ‘Salah,’ na nakatayo, nakayuko, nakapatirapa at nakaupo. 


Katiyakan, ang Allah (4%), luwalhati sa Kanya, Bukod-Tangi na Siya ay ‘As-Samee~’ 
— ang Ganap na Nakakarinig sa pagbibigkas mo ng Dakilang Qur’an at sa pagpuri mo 
sa Kanya, na ‘Al-"Aleem’ — ang Ganap na Nakaaalam sa iyong layunin at gawain. 


221-223. Ipababatid ko ba sa inyo, O kayong mga tao, kung sino ang binababaan ng 
mga ‘Shaytan’ sa kanilang pambubuyo? Ang mga ‘Shaytdn’ ay bumababa sa lahat ng 
mga sinungaling na maraming kasalanan at mga manghuhula, na itong mga ‘Shaytdan’ 
na ito ay ninanakaw nila ang mga bagay (kaalaman) na naririnig sa itaas mula sa mga 
anghel, at ang anumang narinig nila ay ibinubulong nila sa mga manghuhula, at sa 
sinuman na mga katulad nilang masasama, at karamihan sa kanila ay mga 
sinungaling, na maaaring maging totoo ang isang salita at daragdagan na niya ng higit 
pa sa isang daang kasinungalingan, na kung kaya, sa pamamagitan noon ay dumarami 
ang kanilang kasinungalingan nang daan-daan. 


224-226. Ang mga manunula ay ibinabatay nila ang kanilang mga tula sa mga 
kamalian at kasinungalingan, at sinasang-ayunan nila ang gawain ng mga ligaw at 
mga lihis na katulad din nila. 


Hindi mo ba nakikita, O Muhammad (2), na sila ay tumutungo sa kung saan-saang 
paksa sa kanilang panunula at sila ay nagpapaliwanag sa iba’t ibang larangan nang 
may kasinungalingan, pagbibintang, paninira at pamimintas sa mga lahi, at sa mga 
kababaihan na mga mabubuti, at sa katunayan sinasabi nila ang mga bagay (bilang 
pagmamayabang lamang) na hindi naman nila ginagawa sa kanilang mga sarili, at 
lubus-lubusan ang kanilang pagpuri sa mga kamalian at minamaliit nila ang mga nasa 
katotohanan. 


227. Binukod-tangi ng Allah (8%) sa mga manunula ang mga yaong manunula na may 
pananampalataya at gumagawa ng mga mabubuting gawa, at palagi ang kanilang 


[798.] 


Sarah 26. Ash-Shu'ara& Juz (Bahagi) 19 «(19 s+" 26 ch prdl By gu 


pagpuri sa Allah (4) at nagsagawa sila ng mga tula patungkol sa Kaisahan ng Allah 
(8), at nagpapaliwanag din sila ng karunungan, pagpapayo at mga kagandahang-asal, 
at ipinagtatanggol nila ang Islam, at sinasagot at ipinagtatanggol nila ang Islam sa 
sinumang naninira rito at sa Kanyang Sugo, at sinasagot din nila ang mga manunula 
na walang pananampalataya hinggil sa kanilang pagbibintang at kasinungalingan. 


At walang pag-aalinlangan, mababatid ng mga yaong dinaya nila ang kanilang mga 
sarili sa pamamagitan ng paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah, at sa 
pagsagawa ng mga kasalanan, at sa pandaraya nila sa iba sa pamamagitan ng 
pangangamkam o pag-aangkin sa karapatan ng mga ito, o di kaya ay sa pagtapak sa 
kanilang karapatan, o di kaya ay sa pagbibintang ng kasinungalingan, o di kaya ay 
kung saan nagmumula ang kasamaan at nakapipinsala ay nandoroon din sila. Kung 
gayon, alin sa mga kasamaan at pagkawasak na mga patutunguhan sila patutungo? 
Katiyakan, masama ang kanilang kahihinatnan o patutunguhan, hinihiling natin sa 
Allah () ang kaligtasan at kapanatagan mula rito. 


[799.] 


